જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


(સ્થળો અને પ્રસ'ગ ચિત્રોના સુ'દ૨ ફેટોમાફસના * 
 આલખમ સાથે વધિત અને સ'શો।ધિત નૂતન સસ્કરણ) 


લેખક 


શ ભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેશાઇ 
ખી. એ., એલએલ. ખી., કોવિદ, 
વિદ્યાલ'કાર, ઇતિહાસવિદટ, 

આઈ. એ. એસ. (નિવૃત્ત) 


પ્રવીણ વુસ્સ્ત5 ભંડાર 


લાજ જેંમ્બસ, મ્યુ. ડૉયો જા/મ “જકોટ. 


૭0૫406540૫  કપ્દ 61૨૭4૫૫410 (પંકા૦) 
81 : 5$1161/18॥1000/3/0 ૩05૫11 
ગિ19135100ત 0] : ?ર/૫/1૫ ?0૨/164ડ।44।૫, 
00981 1086, 3//101. 


પ્રકાશક : 

પ્રવીણચ'દ્ર એમ. પટેલ 
પ્રવીણ પ્રકાશન, 

લાભ ચેમ્બસ, 

મ્યુ. કોર્પો. સામે, રાજકોટ. 


સવ હક્ક લેખકને સ્વાધીન 


પહેલી આવૃત્તિ : ૧૯૭૫ 
બીજી આવૃત્તિ : ૧૯૯૦ 


કિંમત : ર્‌।, ૧૨૫/- 


મુદ્રક : 

ભાવેશ ષ્રિન્ટી'ગ પ્રેસ, 

“વિમકો હાઉસ, 

. ૭/૨, મવડી પ્લોટ, 
ક, 


જેના સ્વમુખેથી - કૅશાર૨ વયમાં વાર'વાર 
ભારતના ઈતિહાસની ગૌરવશાળી ગાથાઓ 
અને 
જનાગઢના ભવ્ય ભૂતકાળના વિવિધ પ્રસગે 
શ્રવણ કરી ઈતિહાસ પ્રત્યે અનુરાગ થયો 
તે 
મારી સ્વગસ્થ પરમ પૂજ્ય 
સાતુશ્રીને 


સાદર સપ્રણામ 


' સમર્પણ... 


પ્રસ્તાવના 


મારા પુસ્તક “પ્રભાસ અને સોમનાથ” નું “આવકાર” શીર્ષક આમુખ 
ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્ય મ'ત્રીશ્રી માનનીય સ્વ. શ્રી બળવ'તરાય મહેતાએ 
ઈ. સ. ૧૯૬૫માં લખ્યુ' ત્યારે તેમાં તેમણે ઈતિહાસ-પુરાણ ખ્યાત નગરો અને 
તીર્થધામો પર આવા અભ્યાસ ગ્ર'થો લખાય એવી આશા વ્યક્ત કરી અને તે સાથે 
મને જૂનાગઢ અને દ્રારકા માટે “પ્રભાસ અને સોમનાથ” પ્રકારનાં બે પુસ્તકો 
લખવા પ્રેરણા આપી, એટલુ જ નહિ પણ તેમ કરવા મારી પાસે વચત માગ્યું. 


આ વચન પૂણ કરવા મેં યથામતિ અને યથાશક્તિ જે નમ્ર પ્રયાસ કર્મો તે 
“જ્‌નાગઢ અને ગિરનાર.” 


સૌરાષ્ટ્રના આ પુરાતન અને પ્રખ્યાત નગરનો ઇતિહાસ દેશી તેમજ 
વિદેશી લેખકોએ તેમનાં પુસ્તકોમાં વિભિન્ન પ્રકારે આલેખ્યો છે તથા તેના સ્કૃટ 
ઉલ્લેખો, સાહિત્ય ગ્ર'થોમાં, પ્રવાસીઓએ લખેલાં પ્રવાસ પુસ્તકોમાં અને અન્ય 
વિષયના ગ્રથથામાં વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. પરતુ શ્રી ગુલાબશ'કર વોરાના 
જનાગઢનો ઈતિહાસ અને શ્રી જી. એ. શેખની મીરાતે મુર્તફાબાદ સિવાય 
જ્‌નાગઢના ઈતિહાસનું કોઈ સ્વત'ત્ર પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું' હોવાનું જાણવામાં આવ્યુ 
નથી. શ્રી. ગુલાબશ'કર વોરાનો ઈતિહાસ ઘણે સ'ક્ષિમ્રમાં છે અને શ્રી, જી. એ. 
શેખની મીરાતે મુસ્તફાબાદ ઉદૂ ભાષામાં અને લિપિમાં છે. એટવે જનાગઢને। 
વિસ્તુત ઇતિહાસ ગુજરાતીમાં લખાય તેવી ઇચ્છા ઘણા વિદ્દાન મિત્રોએ વ્યક્ત 
કરતાં મને તેથી પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતાં મે' આ પ્રયાસ કર્યો છે. 

ઈ. સ. ૧૮૪૦ લગભગ દીવાન રણછોડજીએ ફારસી ભાષામાં સ'પૂર્ણ 


શિ, 


કરેલા તેના ઈતિહાસ ગ્ર'થ “વકાયાએ સોરઠ વ હાલાર” કે જે સામાન્ય રીતે 
“તારીખે સોરઠ' કે “સોરઠી તવારીખ”ના નામથી જાણીતો છે તેમાં આ વિદ્રાન 
લેખકે તેમના સમયને ઇતિહાસ સુરેખ અને સુંદર રીતે આલેખ્યો છે. પર'તુ તે. 
સમય પુવેના ઇતિહાસ સ પૂણ પણે વિશ્વસનીય નથી. તેમની પાસે જે માહિતી 
હતી, જે સાધનો હતાં અને જે વિગતો હતી તેના તેમણે પૂણ ઉપયોગ કર્યો છે. 
આ ફારસી ગ્ર'થનું મિ. જે. બરજેસે અગ્રેજી ભાષાંતર કયું” છે, પરંતુ તેમાં 
તેમણે ઘણાં વણનો સ ક્ષિત્ત સ્વરૂપે આપ્યાં છે અને કયાંક કયાંક કેટલાક પ્રસગે 
મૂકી દીધા છે. તેમના પછી કૅપ્ટન બેલ, મેજર વોટસન, એ. કી. ફૂરબ્સ વગેરે 
અંગ્રેજ લેખકોએ તેમની કૃતિઓમાં, તારીખે સોરઠ, મીરાતે સિક'દરી, મીરાતે 


અહેમદી વગેરે ફારસી ગ્ર'થોનાં ભાષાંતરો તથા ભાટ ચારણે। પાસેથી સાંભળેલી 
વાતો, તે સમયે ઉપલબ્ધ હતા તે અલેખો અને તામ્રપત્રાો આદિનો અભ્યાસ 
કરી જૂનાગઢનો ઇતિહાસ તેમનાં પુસ્તકોમાં યોગ્ય સ્થળે અને આવશ્યક પ્રમાણમાં 
સલ્ષિપ્ર સ્વરૂપે સમાવિષ્ટ કર્યો છે. 

| વર્ષો પૂવેં આ ગ્રથો લખાયા ત્યારે આજે છે એટલા ઇતિહાસ ગ્રો, 
શિલાલેખો, તાખ્રપત્રો, મુદ્રાઓ અને ઈતિહાસ આલેખન માટે આવશ્યક એવાં 
અન્ય સાધને. ઉપલબ્ધ ન હતાં તેમ છતાં આ વિદ્રાન લેખકોએ ઇતિહાસના 
અગોચર અને અગમ્ય વનમાં કેડી પાડી દિશા સૂચન કરી ભવિષ્યના સ'શાધકો અને 
લેખકોને તે પગદ'ડી ઉપર પગલાં પાડી આગળ વધવા માર્ગદર્શન આપ્યુ. તેમાંથી 
એ લેખકોએ પ્રેરણા પામી તે પગદ'ડીને વિકસાવી ત્યાં વિશાળ માર્ગોનું નિરૂપણ કયું” 
અને તેના ઉપર આવતી પેઢીના લેખકોને ચાલી સ'શેધન અને સ'કલન ડરવાની 
સુવિધા કરી આપી. 


એ માટે આ સર્વ, લેખકો ધન્યવાદના અધિકારી છે એટલું જ નહિ પણ 
આજના ઈતિહાસકારો અને લેખકે તેના ત્ર્હણી છે, છતાં એમના પ્રત્યે પૂણ સન્માન 
અને આદરની ભાવના સહ એ સત્ય સ્વીકારવું રહ્યું કે તેમની કૃતિઓ પ્રગટ થઈ 
તે પછી જે દશકાઓ વ્યતિત થઇ ગયા તેમાં નવાં સાધને પ્રાપ્ત થયાં, નવીન માહિતી 
મળી અને ઉપયોગી એવી વિગતો ઉપલબ્ધ થઇ એટલું ”જ નહિ પણ ઈતિહાસના 
આલેખનની પદ્ધતિમાં પરિવર્તન આવ્યું અને ઈતિહાસમાં માત્ર રાજાઓનાં અગત 
જીવન કે તેમના વિજયો કે પરાજ્યો જ નહિ પણ તેમાં દેશનાં ધર્મ, સસ્કૃતિ, 
સભ્યતા, સમાજ આદિનો ઇતિહાસ પણ સમાવિટટ થવો જોઈએ એવી માન્યતા દઢ 
થઇ અને એ રૌતે દટ્ટિકોણ બદલાતાં, નવીન દષ્ટિએ જૂનાગઢને ઇતિહાસ લખવાનું 
આવશ્યક બન્યુ અને તેથી જૂનાગઢના રાજકીય ઈતિહાસને કેન્દ્રમાં રાખી, રાજત'ત્ર, 
રાજપુરુષો, રાજનીતિ, સમાજ આદિની વિગતો આ પુસ્તકમાં મે આવરી લેવા 
પ્રયત્ન કર્યો છે. 


મારા “સૌરાષ્ટના ઈતિહાસ”માં પ્રાચીન કાળથી ઇ. સ, ૧૭૪૮માં બાબી- 
વ'શની સ્થાપના થઇ ત્યાં સુધીના ઈતિહાસ અને ઈતર માહિતી વિસ્તારથી આપી 
છે એટલે આ ગ્ર*થમાં તેનું પિષ્પેપણ ન થાય તે માટે એ સમય પૂરતો રાજ્યદ્રારી 
ઇતિહાસ સ'ક્ષિમ્રમાં આપ્યો છે અને ઇતર માહિતી અધ્યાહાર રાખી છે. પર”તુ બાબી- 
વશની સ્થાપનાથી ઉચ્છેદ સુધીના સમયનો ઈતિહાસ, વિસ્તૃત પ્રમાણમાં અન્ય માહિતી 
સાથે આપ્યો છે એનું એક કારણ એ ને છે કે, આ સમયનો ઈતિહાસ અન્યત્ર આટલા 
વિસ્તારથી કયાંય આલેખાયો નથી અને જનાગઢને। ઇતિહાસ તે વિગતે! વગર મારી * 
દષ્ટિએ અપૂર્ણ છે. બીજુ' યી છે કે આ સમયમાં, મધ્યકાલીન રાજ્યત'ત્ર, 


૭ 


સમાજ, લોકજીવન વગેરેમાં પરિવર્તન આવ્યુ. મુગલશાસનના અ'ત અને બ્રિટિશ 
સાર્વભૌમત્વના પ્રાર.ભ વચ્ચેનો સમય મધ્યકાલ અને વર્તમાન કાલ વચ્ચેના સ'ધિ- 
કાલ છે અને સાંપ્રત સમયની રાજ્ય અને સમાજની સ્થિતિ જાણવા માટે તે જરૂરી 
છે. આ સમયમાં જૂના વિચારો, જૂની માન્યતાઓ અને જૂની પદ્ધતિનો અત 
આવ્યો અને નવીન યુગને! પ્રકાશ પડયો. તેથી ઇતિહાસ, સમાજશાસ્ર અને રાજ- 
નીતિશાસ્રના અભ્યાસીને આ પરિવર્તનની પ્રક્રિયાની માહિતી રસપ્રદ થાય એ હેતુથી 
અને આ સમયના કેટલાક પ્રસ'ગો, વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ અને રાજત'ત્ર અને સમાજની 
વિશેષતા કાલે કરી વિસ્મુત ન થઈ જાય તેથી કયાંક વિષયાંતર કરીને પણ આ 
પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી છે. અત્રે એ પણ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે 
આ સમયની કેટલીક બાબતો એવી છે કે તે કદી પણ કોઇ સ્વત'ત્ર ગ્ર'થને। વિષય 
બની શકે નહિ અને તે સાથે તેની ઉપેક્ષા કરવી પણ યોગ્ય ગણાય નહિ; તેથી તે 
પ્રકારના પ્રસંગો અને માહિતીને પણ આ પુસ્તકમાં આવરી લેવામાં આવી છે. 


સ્વાત'તર્યની ઊગતી ઉષામાં જૂનાગઢની પ્રજાખે અભૂતપુવ' ઇતિહાસ સર્ભ્યો 
અને પરાધીન દેશી રાજ્યો અને તેની કચડાયેલી પ્રજાને સ્વત'ત્ર ભારતમાં સમાવી 
લેવાના સ્વગી”ય સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલના ભગીરથ પ્રયાસમાં જનાગહે ઝ'ડાધારી 
થઈ ભારતના ઇતિહાસમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કયું'' આ વિરલ પ,પ્રસ'ગની પુર્વા - 
ભૂમિકા પણ ભવિષ્યની પ્રજા જાણી શકે તે માટે તેની સ'ક્ષિ્ત વિગતો આપી છે. 
પરતુ તે પ્રસંગ હજી જીવતી પેઢીની સ્મુતિનો છે અને જ્‌નાગઢમાંથી પાકિસ્તાનને 
હાંકી કાઢવાના ભગીરથ પુરુષાથ માં એક વા અન્ય પ્રકારે સહયોગી થનારી વ્યક્તિઓ 
જીવ'ત છે તેમજ તે સમયના ઇતિહાસની પુષ્કળ વિગતો જ્ઞાત હોવા છતાં તેનું 
પ્રકાશન કેટલાંક કારણીસર હિતાવહ નથી એ દટ્ટિએ તેના વિવેચન અને વર્ણનમાં 
સ'યમ રાખવાનું મને ઉચિત જણાયુ છે. 

આ ગ્ર'થમાં અનેક એતિહાસિક વ્યક્તિઓના અને તેમનાં કાર્યોના ઉલ્લેખો 
કરવામાં આવ્યા છે. જે તે સમયના રાજપુર્ષોની નીતિ અને પદ્ધતિની કયાંક ચર્ચા 
પણ કરવામાં આવી છે તે કયાંક તેની આલોચના પણ કરી છે. પરતુ તે માત્ર 
ઈતિહાસની દષ્ટિએ કોઇ પણ પૂર્વગ્રહ રાખ્યા સિવાય તટસ્થ ભાવે આલેખન કર્યું” 
છે. ઈતિહાસ લેખકે પક્ષપાતથી પર રહી નિર્મળ અને નિભેળ વિગતો આપવી 
જોઇએ એ સિદ્ધાંત અનુસાર મે' પણ તેમ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમ છતાં આ _ 
ચર્ચા કે આલોચનામાં માહિતીના અભાવે કોઈ ક્ષતિ રહી ગઇ હોય કે કોઇ વ્યક્તિના 
ઉલ્લેખ કરવાનું રહી ગયુ' હોય તો. હું' સ'બ"ધકર્તા સજ્જનોની ક્ષમા ચાહુ છું, 

૪. સ. ૧૯૪૭ના નવેમ્બરની નવમી તારીખે જૂનાગઢમાં નવાબી શાસનને 
અત આવ્યો અને સોરઠ સ્વત-ત્ર થયું તે તારીખે આ ઇતિહાસ વાસ્તવિક રીતે 


દ 


પુરો થાય છે. સ્વાત'ત્ય પછીને ઇતિહાસ ભવિષ્યના કોઇ સુભાગી લેખક લખશે 
તેવી અપેક્ષાએ હું' માત્ર ઉપસ'હારમાં થોડીક વિગતો આપી વિરમું છુ. 

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં જે જે વિદ્રાનાની કૃતિઓને મે' આધાર લીધો 
છે અને જે જે મિત્રોએ અને ગૃહસ્થોએ સ્ફુટ માહિતી પૂરી પાડી છે તે સવને 
તથા સોરઠ સ'શાોધન સભાએ આ પુસ્તક પ્રકાશન માટે સ્વીકાયું” તે માટે સભાનો 
અ'તઃકરણપુવક આભાર માનું છુ.» 

જનાગઢના નાગરિકો અને ' જૂનાગઢ- ગિરનારના ઇતિહાસમાં રસ લેતા 
વાચકો આ પુસ્તકમાં રહી ગયેલી ક્ષતિઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરી, તેમાં રહેલી અપૂર્ણતા 
લક્ષ્યે ન લેતાં, ઉદાર દષ્ટિથી તેના ઉપયોગ કરશે તો મારો શ્રમ સાર્થક થયો છે 
તેમ છું” માનીશ. 


'ઓજર' ર 
સરદાર ચે।ક, જૂનાગઢ.  _. શ'ભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેશાર્ડ 
તા. ૧૦-૩-૧૯૭૫ 


2127 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮|૦૩૬ /1/ - ઉપાંદરાાં 


(૧) જૂનાગઢ ૩૩ 
૧ સીમા-૩૩ ૨ ક્ષેત્રફળ ૩૩ 
૩ જનસ'ખ્યા-૩૪ ૪ ૩િઊલ્લો ૩૪ 
પ જનાં નામે ૩૪ 
૬ ચ'દ્રકેતુપુર ૩૫ 
૭ ગિરિનગર ૩૬ 
૮ ગિરિનગરનું સ્થાન ૩૭ 
૯ ઉપરકોટ ૪૦ : 

૧૦ જીણદુર્ગ ૪૨ 

૧૧ જીણગઢ ૪૫ 

૧૨ જીણપ્રકાર-૪૬ ૧૩ ઉગ્રસેનગઢ ૪૬ 


૧૪ ખે'ગારગઢ-૪૬ ૧૫ મુસ્તફાબાદ ૪૬ 
૧૬ ગિરનાર (નગર) ૪૭. 
૧૭ જ્‌નાગઢ ૪૮ 
૧૮ યવનગઢ-૫૦ ૧૯ જનોાગઢ ૫૦ 
૨૦ જૂનાગઢને કિલ્લે ૫૧ 
(૨) પ્રાચીન ઇતિહાસ પ૪ 
૧ પ્રાચીન * ૫૪ 
૨ મૌય સામ્રાજ્ય-પ૬ ૩ અશોક ૫૬ 
જ પવતીય લેખ ૫૭ 
પ સૌર્ય પશ્ચાદૂ ૫૮ 
૬ શક સમય--નાહપાન ૫૮ 
૭ ચસ્ટન-૫૯ ૮ રૂદ્રદામા ૫૯ 
૯ સુદશન તળાવ ૫૯ 
૧૦ ઈંટવા ૬૦ 
૧૧ બોરદેવી ૬૧ 
૧૨ રૂદ્રદામા પછી ૬૨ 
૧૩ ગિરિનગર--પાટનગર ૬૨ 
૧૪ સુવણ ગિરિનગર ૬૨ 
૧૫ શક રાજ્યનો અ'ત ૬૩ 


અ--નનુ-ક--મ 


૧૬ ગુપ્ત સમય ી ૬૩ 
૧૭: સ્ક'દગુમ્રનો લેખ ૬૪ 
૧૮ સુદર્શન તળાવ ૬૫ 
૧૯ વલભી સમય ૬૮ 
(૩) ચુડાસમા વ'શ ૭૦ 
૧ ચદ્રચૂડ-૭૦ ર૨ ગ્રહાર ૭૦ 
૩ દયાસ ૭૧ 
૪ નવઘણ ૧લેો ૭૨ 
પ નવઘણ રજો ૭૩ 
૬ રાણકદેવી ૭૪ 
૭ સિદ્ધદરાજનો અમલ ૭૬ 
૮ નવઘણ ૩જો-૭૭ ૯ કવાટ રજો ૭૭ 
૧૦ જયસિ'હ ૧લે ૭૮ 
૧૧ રાયસિ હ--મહિપાળ રજે ૭૯ 
૧૨ જયમલ-૭૯ ૧૩ મહિપાલ ૩જો ૭૯ 
૧૪ વસ્તુપાલ-તતેજપાલ ૮૦ 
૧૫ તેજલપુર--કુ'વર સરોવર ૮૦ 
૧૬ ખે'ગાર ૩્જો-૮૨ ૧૭ નાગરો ૮૨ 
ગુજરાતની સત્તા ૮૩ 

૧૯ માંડલિક પહેલે ૮૩ 
૨૦ ગુજરાતના રાજ્યનો અ'ત ૮૩ 
૨૧ નવઘણ ૪થેો ૮૪ 
૨૨ મહિપાલ ૪થેો ૮૪ 
૨૩ ખે ગાર ૪ેથે ૮૪ 
૨૪ મહમદ તઘલગ ૮૪ 
૨૫ જયસિ'હ રજો ૮૫ 
૨૬ મહિપાલ પમો-૮૬ ૨૭મોકલરિંડ ૮૬ 
૨૮ માંડલિક રજો ૮૬ 
૨૯ મેલિગદેવ ૮૭ 
૩૦ જયસિહ ૩જો ૮૮ 


૧૦ 


૩૧ મહિપાલ દંઠ્ડો ૮૯ ૨૭ આલમગીર ૧૧૬ 
૩૨ માંડલિક ૩જે ૦ ૨૮ ઔરંગઝેબ પછી ૧૧૭ 
૩૩ સ્થાનિક ઈતિહાસમાં માંડલિક ૯૨ /(પ) ખાખી વ'શ પૂર્વાધષૂ ૧૨૦ 
૩૪ આઇ નાગબાઈ ૯૩ 


ક ૧ બાબી વ'શ ૧૨૦ 

૩૫ નરસિહ મહેતા * જિ જર ક 
(૪) મુસ્લિમ સમય 30૫ ડઝ બહાદરખાન ગાદીએ ૧૨૫ 
૧ ગુજરાતના સુલતાને ૧૦૫ ૪ વસ'તરાય પુરબીઓ ૧૨૬ 

૨ ભૂપતસિહ ૧૦૬ પ જેનાગઢને ઘેરો ૧૨૭ 

૩ મહમૂદ બેગડો ૧૦૬ ૬ બહાદરખાનના સિક્કા ૧૨૮ 
જ જામે-મસિતિદ ૧૦૭ ૭ જગન્તાથ ઝાલા ૧૨૯ 
પ મહમુદનું મૃત્યુ ૧૦૭ ૮ ઉપરકોટનો કબજો ૧૨૯ 

| ૬ મુઝફફર રજો: ૧૦૭ ૯ ધોરાજી  લ૧ર૨૯ 
૭ મસ્જિદ ૧૦૮ ૧૦ બહાદરખાન સ્વત'ત્ર ૧૩૦ 

૮ મુઝફફરનું મૃત્યુ ૧૦૮ ૧૧ બહાદરખાનનું મુત્યુ ૧૩૦ 
૯ સિક'દર અને પછી ૧૦૮ ૧૨ મહાબતખાન ૧લા ૧૩૦ 
૧૦ બહાદુરશાહ ૧૦૯ ૧૩ જગન્નાથ ઝાલાનું ખૂન ૧૩૦ 
૧૧ બહાદુરશાહનું મૃત્યુ ૧૧૦ ૧૪ સો।મજી જીકાર  : ૧૩૧ 
૧૨ બહાદુરશાહ પછી ૧૧૦ ૧૫ બૌબી સાહેબા સુલતાના ૧૩૧ 
૧૩ મુઝફફર ૩જેો ૧૧૦ ૧૬ રાધનપુરની ચડાઇ ૧૩૧ 
૧૪ અકબરનું આક્રમણ ૧૧૧ ૧૧૭ નવાબની મુક્તિ ૧૩૨ 
૧૫ શાહબુદ્દીન અહમદની ચડાઇ ૧૧૧ ૧૮ રાજત'ત્ર ૧૩૨ 
૧૬ મુઝફફર ૩જો ૧૧૨ ૧૧૯ વેરાવળને કબજો ૧૩૨ 
૧૭ ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ 3૧૧૨ ૨૦ અમરજી ૧૩૩ 
૧૮ જૂતાગઢને। ઘેરો ૧૧૩ ૨૨૧ વેરાવળને ધૈરો ૧૩૩ 
૧૯ મુઝફફરનું મુત્યુ ૧૧૩ ર૨૨ દીવાનો ૧૩૪ 
' ૨૦ સોરઠ સરકાર ૧૧૩ ૨૩ શેર ઝમાનખાનનું બ'ડ ૧૩૪ 
૨૧ રાયજાદા ખે ગાર ૧૧૩ ર૨૪ દોવાનપદે અમરજી ૧૩૪ 
૨૨ મુગલ સામ્રાજ્ય ૧૧૪ રપ અમરજીના વિજયો ૧૩૪ 
૨૩ જહાંગીર " ૧૧૫ ર૨૬ રૂદ્રજી છાયા ૧૩૫ 
૨૪ ચયસિ'હજી રાઠોડ ૧૧૫ ર૨૭ અમરજી કેદ ૧૩૬ 
૨૫ ખુરમ-સૂબેો  યથૃ૧્પ ૨૮ મહાબતખાનજીનું મૃત્યુ ૧૩૭ 


૨૬ શાહજહાન 2 ૧૧૬ ર૨૯ હામેદખાનજી ૧લા ૧૩૭ 


૧૧ 


૩૦ રાજમાતાનેો વિદ્રોહ ૧૩૭ ૬૩ દીવાને-૧૬૦ ૬૪ અંગ્રેજ ચડાઈ ૧૬૦ 
' ૩૧ પેશ્વા ગાયકવાડ ૧૩૮ ૬૫ કલ્યાણ શેઠ ફરીથી સત્તા ઉપર ૧૬૦ 
૩૨ પોશીત્રા-૧૩૮ ૩૩ કાલુ મેર ૧૩૮ ૬૬ મરાઠા ચડાઈ ૧૬૦ 
૩૪ અમરજીના વિજયો ૧૩૯ ૬૧૭ ગોદડ ખવડ ઉપર ચડાઇ ૧૬૧ 
૩૫ રાજપૂત સ'ગદૃન ૧૩૯ ૬૮ નવાબની નિરાશા ૧૬૧ 
૩૬ અમરજીનું ખૂન ૧૪૦ ૬૯ રાજ ખટપટ * ૧૬૧ 
૩૪૭ ગાયકવાડની ચડાઈ ૧૪૨ 59૭૦ બહાદરખાનનો જન્મ ૧૬૨ 
૩૮ દીવાન અમરજી ૧૪૩ ૭૧ જામનગરની મદદે ૧૬૨ 
૩૯ જેોરતલબી ૧૪૬ ૭ર રઘુનાથજી પુન: જનાગઢમાં ૧૬૨ 
૪૦ નવાબ કંદ ૧૪૭ ૭૩ કલ્યાણ શેઠનો બળવો ૧૬૩ 
૪૧ તોગીફો--મજહલો ૧૪૮ ૭૪ કુતિયાણાને। ઘેરો ૧૬૪ 
૪૨ દીવાન કુટુંબની વિદાય ૧૪૮ ૭૩૫ કલ્યાણ શેઠ ૧૬૪% 
૪૩ સૈનિકોનું બડ ૧૪૯ ૭૬ અમરેલીને ઘેરો ૧૬૫ 
જ૪ પ્રેમજી દામાણી ૧૫૦ ૭૭ વ'થળીનો ઘેરો * ૧૬૫ 
૪૫ ગલુ સોમનાથ ૧૫૦ : ૭૮ પ્રભાસ પાટણને ઘેરો ૧૬૬ 
જ૬ રઘુનાથજી પાછા જૂનાગઢમાં ૧૫૧ ૭૯ રેવાશ'કર દીવાન ૧૬૬ 
“૪૭ નવાબ હામેદખાનનાં લગ્ન ૧૫૧ ૮૦ અ'ગ્રેજ હકૂમત ૧૬૭ 
૪૮ રઘુનાથજીના વિજયો * ૧૫૧ ૮૧ સેટલમેન્ટ ૧૬૮ 
૪૯ રઘુનાથજીનું રાજીનામું ૧૫૧ ૮૨ શ્રી સહજાન'દજી મહારાજ ૧૬૯ 
૫૦ કુંભાજી ૧૫૨ ૮૩ હામેદખાનનું મૃત્યુ ૧૭૦ 
૫૧ રાયજાદા દાગોજી ૧૫૨ ૮૪ બહાદરખાનજી રજા ' ૧૭૧ 
૫૨ વેરાવળને। ઘેરો (રાણા સરતાનજી) ૧૫૨ ૮૫ ગાદીના ઝગડો 3 ૧૭૧ 
૫૩ ચેોરરવાડને। ઘેરો ૧૫૩ ૮૬ રઘુનાથજી પુન: દીવાન પદે ૧૭૨ 
૫૪ વેરાવળ લીધું ૧૫૩ ૮૭ ક'પની ગાયકવાડની સવારી ૧૭૩ 
પ૫ નવાબ કેદ ૧૫૪ ૮૮ કુદરતી આફતો ૧૭૪: 
૫૬ દીવાન ગેોવિ'દજી ૧૫૪ ૮૯ જમાદાર ઉમર મુખાસન ૧૭૫ 
૫૭ પેશકશી ૧૫૪ ૯૦ દીવાન ભાઇઓ ૧૭૫ 
૫૮ ૨ઘુનાથજી કંદ ૧૫૫ ૯૧ નવાબ બહાદરખાન કેદ ૧૭૬ 
૫૯ રણછેોડજીનો બળવો ૧૫૬ ૯ર સુ'દરજી શિવજી સોદાગર ૧૭૮ 
૬૦ દીવાન કુટુ'બની વિદાય ૧૫૭ ૯૩ સાધુખોની કતલ ૧૭૮ 
૬૧ કલ્યાણ શેઠ ૧૫૭ ૯૪ પ્રભુદાસ વસાવડા દીવાન ૧૭૯ 


૬૨ પ્રમાસપાટણના બ્રાહ્મણે ૧૫૮ ૯૩૫ કોયલીનું સમાધાન ૧૭૯ 


૯૬ 
૯૭ 
૯૮ 
લ્લ 
૧૦૦ 
૧૦૧ 
૧૦૨ 
૧૦૩ 
૧૦૪ 
૧૦૫ 
૧૦૬ 
૧૦૭ 
૧૦૮ 
૧૦૯ 
૧૧૦ 
૧૧૧ 
૧૧૨ 
૧૧૩ 
૧૧૪ 
૧૧૫ 
૧૧૬ 
૧૧૭ 
૧૧૮ 
૧૧૯ 
૧૨૦ 
૧૨૧ 
૧૨૨ 
૧૨૩ 
૧૨૪ 
૧૨૫ 


૧૨૬ 
૧૨૭ 


દીવાન રઘુનાથજીનું મુત્યુ 


સુંદરજી શિવજી પુન: દીવાન 


ગાયકવાડની જમા 


નવાબ બહાદરખાનનાં લગ્ન 


સુદરજીનું મૃત્યુ 
બાવાવાળા 
બહાદરખાનના દીવાને 
અહમદખાન ફકીર 
ન્રિનેત્રેશ્વરની લૂટ 
ગોવિ'દજી ઝાલા 
સદાશિવરાવ 

ખડિયાનું બડ 

આતો મેર 

અમૃતલાલ અમરચ દ 
નથુરામ અમરજી 
જાફરાબાદ-સરહદી ઝગડો 
દેવગામ 

બહાદરખાનનું મૃત્યુ 
દીવાન રણછોડજીનું મૃત્યુ 
બુકૃશ્વર 

શ્રી સ્વામીનારાયણ મદિર 
નવાબ હામેદખાન ૨ જા 
રીજન્સી 

નથુખાન સરવાણી 
માંગરોળ ઉપર ચડાઈ 
રાજમાતા દાદીબુ 

જબ્બર શેઠ 

અન તજી અમરચ'દ 
કાવત્રુ 

કુ'વરજન્મની અફવા 
બહારવટિયા 


નવાબ હામેદખાનના શોખ 


૧૭૯ 
૧૮૧ 
૧૮૧ 
૧૮૧ 
૧૮૧ 
૧૮૨ 
૧૮૩ 
૧૮૩ 
૧૮૩ 


' ૧૮૪ 


૧૮૪ 
૧૮૪ 


૧૮૫ 


૧૮૫ 
૧૮૫ 
૧૮૫ 
૧૮૬ 
૧૮૬ 
૧૮૬ 
૧૮૭ 
૧૮૯ 
૧૯૦ 
૧૯૧ 
૧૯૧ 
૧૯૧ 
૧૯૨ 
૧૯૨ 
૧૯૨ 
૧૯૩ 
૧૯૩ 
૧૯૩ 
૧૯૪ 


૨૨ 


૧૨૮ 
૧૩૦ 
૧૩૧ 
૧૩૨ 


(૬) 


“% ૯૦ ટપ ત્ઃ બ્ટ૮્ઝ ત્પન્ટ 


#-9 ૮-૦ 7૦ ૮-9 7૦2 ૮૦ ત 
ઈપ ન્ન બટ 6/ ન“ #*૦ 0 (ર 


૧૭ 


ર્ર 
ધિ 


૧૯ 
૨૦ 
૨૧ 
૨૨ 
૨૩ 
૨૫ 
૨૬ 
૨૭ 
જે૮ 


સતી-૧૯૪ ૧૨૯ રાજત'ત્ર ૧૯૫ 


કુદરતી આફતો 
હામેદખાન રજાનું મૃત્યુ 
પ્રકોણ 


૧૯૫ 
૧૯૫ 
૧૯૫ 


ખાબી વ'શ - ઉત્તરાર્ધ ૧૯૮ 


નવાબ મહાબંતખાન ૨ જા 


રીજન્સી . * 
રાજમાતા નાજુબીબી 
સગીર નવાબ 

રીજન્સી બરખાસ્ત 
જતાનાની ખટપટ 
અન'તજી દીવાન 
ડુંગરશી દેવશી 
કેશવજી વીરજી 

ડું ગરશીની દીવાનગીરી 
ગોકુલજી ઝાલા દીવાનપદે 
નવાબની મુક્તિ 

કેશવજી વીરજી કેદમાં 
દત્તકની સનદ 
સરહદી ઝગડાઓ 
મજમુ ગામે 
બાબરિયાવાડ 

અગ્રિમ રાજ્ય જનાગઢ 
રાજયમુદ્રા 

શાહં ધ્વજ 

દીવાનને। હોદ્દો 

સાવ ભૌમ સત્તાની તાકીદ 


૧૯૮ 
૧૯૮ 
૧૯૮ 
૧૯૯ 
૧૯૯ 
૧૯૯ 
૨૦૦ 
૨૦૨ 
૨૦૩ 


* ૨૦૩ 


૨૦૪ 
૨૦૪ 
૨૦૫ 
૨૦૬ 
૨૦૭ 
૨૦૭ 
૨૦૮ 
૨૦૮ 
૨૦૯ 
ર૦૯ 
૨૧૦ 
૨૧૦ 


વાઘેરો-૨૧૦ ૨૪ ગીગો મૈયો ૨૧૧ 


જસલે મૈયો 
હટુ મકરાણી 
હમીર મેયો 

દેવાત ખુમાણ 


૨૧૨ 
૨૧૨ 
૨૧૨ 
ર3૩ 


૩૯ 


૪લ 


બાપુ સિપાઇ ૨૧૩ 
મૈયા ૨૧૩ 
બીજા બહારવટિયાઓ ૨૧૩ 
કાવત્રુ-૨૧૫ ૩૩ ખટપટ ૨૧૬ 
વિપ્લવવાદી પઠાણ ર૧૬ 
ખુમાણોાનું સમાધાન ૨૧૬ 
માંગરોળ કમિશન ૨૧૬ 
સાર્વભૌમ સત્તાને મદદ ર૨૧૭ 


રાજ્ય બહારની સંસ્થાઓને મદદ ૨૧૭ 


સૌરાષ્ટી સ'સ્થાઓને મદદ ર૨૧૮ 
પ્રવાસ-૨૧૮ ૪૧ સુધારા ૨૧૯ 
જકાત-૨૨૧ ૬-૪૩ બદર ૨૨૧ 
તાર-૨૨૨ ૪પ રેલવે ૨૨૨ 
જેલ-૨૨૨ ૪૭ જ'ગલ ર્‌૨૨ 
રાજસ્થાનિક કાર્ટ ૨૨૩ 
ન્યાય ખાતુ ૨૨૩ 
ગેઝેટ-૨૨૩ . ૫૧૫પ્રેસ ૨૨૩ 
હાઈસ્કૂલ-૨૨૩ ૫૩ હોસ્પિટલ ૨૨૪ 


પોસ્ટ-૨૨ર૪ પપ ટ કશાળ ૨૨૫ 
નગર આયોજન ૨૨૫ 
મકાનો-મહાલયેોા ૨૨૫ 


7 રાજ્યત'ત્ર-૨૨૭ ૫૯ દીવાને ૨૨૮ 


દીવાન ગોકુલજી ઝાલા ૨૨૯ 
શ્રી નરસિહપ્રસાદ બૂચ ૨૩૦ 
નરસિ'હ પુસ્તકાલય ' ૨૩૧ 
નગર નિશાળ ૨૩૨ 
પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ ૨૩૨ 
કુદરતી આફતો ૨૩૨ 
નવાબ મહાબતખાનને માન ૨૩૩ 
બેગમો-સ'તાનેો ૨૩૪ 
નવાબ મહાબતખાનનું મૃત્યુ ૨૩૪ 
બહાદરખાન ડજા ૨૩૪ 


૬૩ 


૭૦ 
૭૧ 
૭૨ 
૭૩ 
૭૪ 
૭૫ 
૭૬ 
૭૭ 


૭૮ 


૮૦ 
૮૨ 
ટજ 

૮૬ 

૮૮ 

૯૦ 

૯૧ 

૯૨ 

૯૩ 

લ્૪ 

લ્પ 

૯૬ 


૯૭ 


૯૮ 

લ્લ 
૧૦૦ 
૧૦૧ 
૧૦૨ 
૧૦૩ 
૧૦૪ 


૧૦૫ 


૧૦૬ 


ગાદીવારસને પ્રશ્ન 


મૈયાઓનું રિસામાણુ' 
સાલેહ બીન સાલમ હિન્દી 


કાદુ મકરાણી 
સ'ધી લૂ'ટારાઓ 
કેદીનો બળવો 
માંગરોળ કમિશન 
ગિરની સરહદ 


રેલવેની હદ-૨૪૫ ૭૯ દીવ 


રાજત ત્ર-૨૪૬ 
પોલીસ-૨૪૭ 
લાન્સસ-૨૪૭ 
વીજળી-૨૪૭ 


૨૩૫ 
૨૩૫ 
૨૩૭ 
૨૩૮ 
૨૪૪ 
૨૪૪ 
૨૪૫ 
૨૪૫ 
૨૪૫ 
૨૪૬ 
ર૪૭ 


૮૫ માર્ગો ૨૪૭ 
૮૭ રેલવે ૨૪૮ 


રાજ્યનું વર્ષ-૨૪૯ ૮૯ કેળવણી ૨૪૯ 


અન્ય ફડો 
ફરગ્યુસન પુલ 
લેપર એસાયલમ 
ગિરનાર લોટરી 
શાહપુરનો કિલ્લે 
પથ્થરના સિંહો 
વોટર વકસ ક 
ફરતો માર્ગ 
પ્રાણી સ'ગ્રહસ્થાન 
સિ'હોની સખ્યા 
દાતાર 
ઉપરકોટ--બોરદેવી 
ગળીનું કારખાનું 
તોપ 


ચોરવાડની આબાદી 


સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ 


શ્રી મણિશ કર કીકાણી 
શ્રી ભગવાનલાલ ઈંદ્રજી 


૨૫૦ 
૨૫૧ 
૨૫૧ 
૨૫૧ 
ર૫૨ 
જપરે 
જરેપરે 
૨૫૩ 
૨૫૩ 
૨૫૩ 
જેપડ 
૨૫૪ 
૨૫૪ 
જેપ૪ 
જરેપર 


૨૫૫ 
ર૫૬ 


૧૦૭ અન્ય પ ડિતો ૨૫૭ 
૧૦૮ આચાર્ય વક્લભજી હરિદત્ત ૨૫૮ 
૧૦૯ ભગવાનલાલ સંપત્તરામ છત્રપતિ૨૫૮ 
૧૧૦ શ્રી રૂપશ'કર ઉદયશ'કર ઓઝા ૨૫૮ 


૧૧૧ પ'ડિત ગટુલાલ ૨૫૯ 
૧૧૨ શ્રી અન'તપ્રસાદ વૈષ્ણવ ૨૫૯ 
૧૧૩ મનેોહર સ્વામી ૨૬૦ 
૧૧૪ આદિત્યરામ વ્યાસ ૨૬૦ 
૧૧૫ સુધારકો-ર૬૦ ૧૧૬ ડોકટરો ર૬૧ 
૧૧૭ કુદરતી આફતો ૨૬૨ 
૧૧૮ સ્વામી વિવેકાનંદ-એની બીસન્ટ ૨૬૨ 
૧૧૯ વજીર બહાઉદ્દીનભાઇ ૨૬૩ 
૧૨૦ નવાબ બહાદરખાત ૨૬૩ 
૧૨૧ નવાબ બહાદરખાનનું મૃત્યુ ૨૬૩ 
૧૨૨ ગાદીના વારસે। ૨૬૩ 
૧૨૩ નવાબ રસુલખાન ૨૬૫ 
૧૨૪ પ્રવાસ  રૈદ્્પ 
૧૨૫ સે।મનાથ ઉપર હકૂમત ર૬૬ 


૧૨૬ પ્રભાસપાટણમાં અશ1તિ ૨૬૬ 
૧૨૪૭ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મદિર ૨૬૮ 


૧૨૮ ફકીરમહમદ મકરાણી ૨૬૯ 
૧૨૯ એલીએનેશન સેટલમેન્ટ ૨૭૦ 
૧૩૦ જાગીરના પ્રકાર ૨૭૨ 
૧૩૧ માંગરોળ ઉપર મેનેજમેન્ટ ૨૭૨ 
૧૩૨ નાણાંકીય વર્ષ ૨૭૨ 
૧૩૩ ન્યાય ખાતુ ૨૭૩ 
૧૩૪ કેળવણી ખાતુ' ' ૨૭૩ 
૧૩૫ બજેટ-૨૭૩ ૧૩૬ ઉતારા ૨૭૩ 
૧૩૭ સૌરાષ્ટ્ર પોસ્ટ * ૨૭૩ 
૧૩૮ વોટર વર્કસ ર૭૪ 
૧૩૯ બહાઉદ્દીન કોલેજ ૨૪૭૪ 


૧૪૦ હોસ્પિટલ  શૃ૭૬* 


જજ 


૧૧ લેબેરેટરી 
૧૪૨ હોમિયોપથી 


૨૭૭ 
૨૭૭ 


૧૪૩ બહાદરખાનજી લાયબ્રેરી મ્યુઝિયમ૨૭૭ 


૧૪૪ સુધરાઇ--૨૭૮ ૧૪૫ પેડોક 
૧૪૬ કોઠાર-ઘાસવાડો 
૧૪૭ સાર્વજનિક કાર્યો 

૧૪૮ અશોકનો શિલાલેખ * 

૧૪૯ ફૃવારો 

૧૫૦ દામોદર પુલ 
૧૫૧ ચલણ-ર૭૯ ૧૫૨ કાવત્રુ 
૧૫૩ બદનક્ષી-૨૮૦ ૧૫૪ યાદી 
૧૫૫ ગિરની આબાદી 

૧૫૬ ચોરવાડને। વિકાસ 

૧૫૭ દીવાનો 


૨૭૮ 
ર૭૮ 


૨૭૯ 


૨૭૯ 
૨૭૯ 
૨૭૯ 
૨૮૦ 
૨૮૦ 
૨૮૧ 
૨૮૨ 


શ્રી હરિદાસ વિહારીદાસ દેસાઈ ૨૮૩ 


૧૫૮ શ્રી ચુનીભાઇ સારાભાઇ 
૧૫૯ શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણવર્ા 
૧૬૦ શ્રી ચુનીલાલ સારાભાઈ 
૧૬૧ શ્રી પુરુષોત્તમરાય ઝાલા 
૧૬૨ શ્રી છોટાલાલ બક્ષી 
૧૬૩ ખટપટ 
૧૬૪ દીવાન સર અબ્બાસઅલી બૅગ 
૧૬૫ શેરઝમાનખાન 
૧૬૬ કેપ્ટન કાર્નેગી 
૧૬૭ કુદરતી આફતો 
૧૬૮ પ્રકીર્ણ 
૧૬૯ નવાબ રસુલખાનનું મૃત્યુ 
૧૭૦ પ્રજા જીવન 
(૦) બાબી વ'શને। અ'ત 
૧ એડમિનીસ્ટ્રેશન 
ર સ્વદેશી ચળવળ 
૩ મિ, એચ. ડી. રેન્ડોલ 


૨૮૩ 
૨૮૪ 
૨૮૫: 
૨૮૬ 
૨૮૯ 
૨૯૦ 
૨૯૧ 
૨૯૧ 
ર૯૨ 
૨૯૩ 
૨્લ્૪ 
ર૯પ 
ર૯૮ 
૩૦૧ 
૩૦૧ 
૩૦૩ 
૩૦૪ 


જિ 


૧૦ 
૧૧ 


૧૨. 


૧૩ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૯ 
ર૦ 
ર૧ 
રર 
૨૩ 
૨૪ 
ર૫ 
ર૬ 
૨૭ 
ર૮ 
ન 
૩૦ 
૩૧ 
૩ર 
૩૩ 


૩૪ 
૩૫ 


“% ૯ #₹પ ત: વહ 


વજીર બહાઉદ્દીનભાઈ 
રાજત-્ર 

નવાબ મહાબતખાન ૩જા 
પ્રાર ભિક સુધારા 

ગુમ પ્રયાગ 
મહમદભાઇની બરતરફી 
વીઘોટી 

ત્હણ રાહત ધારો 

ગીતા મદિર 

જનાગઢ રાજય પ્રજામ ડલ 
રાજ્યત ત્ર 


કેળવણી 


આરોગ્ય 
મહેસુલ 
ઘરભેણી 
ગીરાસ 

પશુ સવ્ધન 
વન સ રક્ષણ 
ન્યાયખાતુ 
સુધરાઇ 
જકાત 


ઉધોગ 


બેક 
પોલીસ “* 
સૈન્ય. 

પોસ્ટ ઓફિસ 

બસ સવિંસ 

જાહેર બાંધકામ ખાતુ 
એરોડ્રોમ 

બ'દરો 

સરકારી વકોલ 

ખેરાત 


૩૦૪ 
૩૦૫ 
૩૦૮ 
૩૦૮ 
૩૧૦ 
૩૧૬ 
૩૧૮ 
૩૧૯ 
૩૧૯ 
૩૨૧ 
૩૨૫ 
૩૨૮ 


૩૨૮ 


૩૨૯ 
૩૩૦ 
૩૩૧ 
૩૩૨ 
૩૩૩ 


૩૩૪% 
૩૩૪ 


૩૩૫ 
૩૩૫ 
૩૩૬ 
૩૩૬ 


૩૩૬. 


૩૩૭ 
૩૩૮ 
૩૩૮ 
૩૩૯ 
૩૩૯ 


૩૪૦ 
૩૪૦ 


૧૫ 


૩૬ 
૩૭ 
૩૮ 


૩૯ 


૪૦ 
૪૧ 
૪૨ 
૪૩ 
૪૪ 
૪પ 
ડગ 


૪૭ 


૪૮ 
કેલ 


૫૦ 
૫૧ 
પજ 
૫૩ 
પ૪ 
૫૫ 
૫૬ 
પ૭ 
૫૮ 


૬૦ 
૬૧ 
૬ર 
૬૩ 
૬૪ 


પ૯ 


ગેઝેટ 

રાજ્યભાષા 

રાજ્યવર્ષ 

રાજગીત 

રાજ્યનું ક્ષેત્રફળ 

વસતી 

મહાલે 

રમતગમત 

ઉત્સવો 

સહિષ્ણુતા 

બહારવટિયા 
વર્તમાન પત્રો--સામયિકો 
પુનસ્જન 

નવાબ મહણાબતખાનનું અ ગત 
જીવન 

લગ્નાો--સ'તાને 

સ'તાનોનાં લગ્ન 

રાજમાતા 

સર શાહનવાઝ ભુટો 
પાકિસ્તાન સાથે જોડાણ 

પૂ. ગાંધીજી 

આરઝી 'હકૂમત 

શરણાગતિ 

બાબી વ'શને અત 
સ્વાધીનતા પશ્ચાદ્‌ 

સરદારનું આગમન 

વહીવટી તત્ર 

વિલિનિકરણ 

સૌરાષ્ટ્ર 

મુંબઈ રાજય 


૬૫ ગુજરાત રાજ્ય 


દદ 


ઉપસ હાર 


૩૪૧ 


૩૪૧ 
૩૪૧ 
૩૪૨ 
૩૪૨ 
૩૪૨ 
૩૪૨ 
૩૪૩ 
૩૪૪ 
૩૪૪ 
૩૪૪ 
૩૪૬ 
૩૫૦ 


૩૫૨ 
૩૫૩ 
૩૫૪ 
૩૫૪ 
૩૫૮ 


"૩પ૯ 


૩૬૪ 
૩૬૫ 
૩૬૭ 
૩૬૯ 
૩૭૦ 
૩૭૦ 
૩૭૦ 
૩૭૫ 
૩૭૬ 
૩૭૭ 
૩૭૭ 
૩૭૭ 


(૮) ગિરનાર 


૧૫ 


૧૯ 


ર૫ 


સ્લ 


૩૯ 


૩૭૯ 
પર્વતો-૩૭૯ ૨ ક્ષેત્રફળ ૩૮૦ 
નદીઓ-૩૮૦ ૪% તળાવો] ૩૮૦ 
વનસ્પતિ-૩૮૧ ૬ ભૂસ્તર ૩૮૨ 
ગિરનાર પર્વત અ ₹3૮$ 
રૈવત-ઉજજય'ત . ૩૮૩. 


ગિરનાર-૩૮૭ ૧૦ ગિરનાર ૩૮૮ 


ગિરનાર. મહાત્મ્ય . ૩૮૯ 
અ'બિકા-૩૯૧ ૧૩ ઉમા-શંભુ ૩૯૨ 
શ્રી કૃષ્ણ ૩૯૩ 


વસ્રાપથ ક્ષેત્ર-૩૯૩ ૧૬ ગિરનાર ૩૯૭ 
શિખરો-૩૯૭ ૧૮ બ્રાહ્મણે ૩૯૮ 


સોપાન માગ-૩૯૯ ર૦ કોટ ૪૦૩ 
અમીઝરા પાશ્ચ નાથ ૪૦૫ 
સૂર્યકુડ ૪૦૮ 
રાણકદેવીનો મહેલ ૪૦૮ 
કુમારપાળની ટક ૪૦૮ 
વસ્તુપાલ--તેજપાલનાં મંદિરો ૪૦૯ 
સપ્રતિ રાજાની ટૂક ૪૧૦ 


હાથી કું'ડ-૪૧૧ ર૨૮ રાજુલ ગુંફા ૪૧૧ 


ભૌમ કુડ ૪૧૨ 
' જટાશ કરની ધર્મ શાળા ૪૧૩ 
ગૌમુખી ગગા ૪૧૩ 
પથ્થર ચટ્ટ ૪૧૪ 
ભૈરવજપ-૪૧૫ ૩૪ શેષાવન ૪૧૫ 
ભરતવન ૪૧૫ 
હનુમાન ધારા ૪૧૬ 
સીતા મઢી ૪૧૬ 
શ્રી ગોરખનાથ ૪૧૭ 


કમંડલુ કુંડ-૪૧૮ ૪૦ પાંડવ ગુફા ૪૧૮ 


દત્તાત્રેય-૪૧૮ ૪૨. બોરદેવી ૪૧૯ 


ઝિણાબોવાની મહી ૪૨૦ 


૪૪ 
કેદ 
૪૭ 


. ૪૯ 
૫૧ 


પ૩ 
૫૪ 


જ 


૧૦ 


૧૧ 


૧ર 
૧૩ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૬ 


૧૭ 
૧૮ 
૧૯ 
૨૧ 
૨૩ 
જે૪ 
સ્પ 


“% ૭ તપ /: જન્‍્ટ'૦ ત્ઈ ૮2 


બીજા” સ્થાનો 


દાન્નોદર કુંડ:-૪૨૧ ૪૫ રેવતી કુંડ ૪૨૨ 
લક્ષ્મણ ટેકરી ૪૨૨ 
ઈદ્રશ્વર-૪રર ૪૮ રામેશ્વર ૪૨૩ 
દાતાર-૪ર૩ ૫૦ પવિત્રતા ૪રપ 
પરકમ્મા-૪રપ પર મેળો ૪૨૬ 
પર્વતની કથાઓ _ ૪૨૬ 
સાહિત્યમાં ગિરનાર ૬૨૮ 
પરિશિષ્ટ ૪૩૦ 
પવતીય લેખો ૪૩૦ 
સુદર્શન તળાવ ૪૩૧ 
ઉપરકોટ ૪૩૧ 
ગુફાઓ ૪૩૩ 
«નવઘણ ડૂવો ' ૪૩૪ 
અડીચડીવાવ ૪૩૪ 
બીજા' મકાનો ૪૩૪ 
તોપો  છજુે૩પ 
બાવા પ્યારાની ગુફા ૪ગ્પ 
ખાપરા-કોઢિયાની ગુફાઓ ૪૩૭ 
માઇ ગઢેચી ૪૩૭ 
બીજી ગુફાઓ ૪૩૯ 
નરસિહ મહેતાનો ચોરો ૪૪૦ 
રણછોડજીનું મદિર ૪૪૦ 
પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલી ૪૪૧ 
શ્રી સ્વામીનારાયણ મદિર ૪૪૨ 


અન્ય જોવા લાયક સ્થાનો 

સક્કરબાગ મ્યુઝિયમ ૪૪૩ 
કચેરી દરબાર હોલ મ્યુઝિયમ ૪૪૪ 
પુસ્તકાલય-૪૪૪ ૨૦ રાજમહેલો ૪૪૪ 
મોતીબાગ-૪૪૫ ૨૨ પરિતળાવ ૪૪૫ 
વિલિગ્ડ ડેમ ૪૪૫ 
મહાબૅંતે મકબરા *  જજ૪પ 
૪૪૫ 


201 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮૦૩ /13/૮ - ઉપાંદ્રાાં 


જૂનાગઢ 


 * ગ્રાગઃ ડીતિહાસિક કાળથી સૌરાષ્ટ્રમાં અમ્રસ્થાન અને પ્રસિહ્ધને પામેલા 
જૂનાગઢ નગરને અને ગિરતાર પવતને * ઈતિહાસ આલેખવાને। આ નમ્ર 
પ્રયાસ * 


સાંપ્રત કાળમાં જૂતામઢ, ગુજરાત રાજ્યના જૂનાગઢ નિલ્લાતું મુખ્ય મથક 
છે અને તેથી ત્યાં જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ છે. જૂનાગઢમાં નગરપાલિકા છે 
અને કેળવણીના છ્વેત્રે આટસ;, સાષન્સ, કેોમસ, એમિકલ્ચર, આયુવેષદ 
વગેરેની 'કોલેન્ને તેમજ વહીવટી અધિકારીઓને તાલીમ આપતી એ!રીયેન્ટેશન 
ટ્રેનિગ કોલેજ અને પોલીસ અધિકારીઓની પોલીસ ટ્રેનિ'ગ 'કાલેજ પણુ છે. 


જનાગઢ નગર ઉત્તર અક્ષાંશ ૨૧-13” પૂવ રેખાંશ ધ. 2 ઉપર . 

 વેલુ' છે. શે 

સીસા ર ન શ 
જનાગઢ નગરની પૂર્વે પુરાણુ પ્રસિદ્ધ દામોદરકુ'ક તથા ગિરનાર પવષ્ત 

છે. પશ્ચિમે મોટુ” તળાવ, સરદદારભાગ વગેરે બાગ્રો છે, ઉત્તરે દોલતપરા વગેરે 

ગામડાંઓ અને દક્ષિણુ પાદરડી, પલાંસવા વગેરે ગામડાંઓ છે. 


ક્ષેત્રફળ ટ 
જૂનાગઢ નગરનું: ક્ષેત્રફળ ૩૭૭૦ ર ૩૨: ચા રકો ૩ર મ સામાટે 
૧૪ હૅકૂટર છે, તેની સિ લગભગ ક માઈલ, અને પહેળાઈ પણુ 
તેટલી જ છે. ક જ ક જુ 
જ્‌.ગિ.-3 


૩૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


જત સખ્યા 


જૂતાગઢની જન સખ્યા ઈ. સ. ૧૯૭૧ની ત્રણુત્રો પ્રમાણું ૯૫૬૪૫ની 
છે. છેલ્લાં સીરોર્‌ વષના આ જત સ'ખ્યાના આંકડા નાચે પ્રમાણે છે. 
ી ઈ. સ. ૧૯૦૧ - ૩૪૨૫૫ 


ઈ. સ. ૧૯*૧ - ૩૫૩૫૪ ઝં. સ. ૧૯૫૧ - ૬૨૪૩૦ 

ઈ. સઃ ૧૯૨૧ - ૩૩૨૨૧: ઈ. સ. ૧૯૬૧ - ૭૪૨૯૮ 

ઈ. સ. ૧૯૩૧ - 2૯૮૯૬૦ ઝં. સ. ૧૬૭1 - ૯૫૬૪૫ 

ઈ. સ. ૧૯૪૧ - ૫૮૧૬૧ ઈ. સ. ૧૯૮૧ - ૧૨૦૪૧૬ 
ડિલ્લે 


જતાગઢ ફરતો કિલ્શે છે જેની અ'તગ'ત ઉપરકોટનો દુ છે. તગરેના 
કોટનો પશ્ચિમ અને ઉત્તર દીવાલના કેટલેક ભાગ અને કાંળવા તથા -.વ'થલી 
દરવાજાથી દિ ઉ દારો, ઘોડાં વર્ષો પૂવ] નગર વિસ્તારની દષ્ટિએ પાડી 
નાખવામાં આવ્યાં છે 


જૂનાં નામો 


સ્ક'દપુરાણુના પ્રભાસ ખ'ડમાં અધ્યાય છ૭થી અપ્યાય ૧૦૨માં 
પૌરાણિક શૈલીમાં ગિરતાર માડાત્મ્ય આલેખ્યું છે. તેમાં -પુરાણુકાર કહે છે 'કે 
જૂતાગઢનું મૂળ નામ કરણુકુખ્જ હતુ“ અનેતેના આધારે તેને કરણુંકોજ અને 
કરણુકુ[વિર * પણુ કહેવામાં આવ્યુ' છે. આ કરણુ કે કણુ' કાણુ હતા તે 
પુરાણુકાર કહેતા ન્થી. મહાભારત કાળમાં કણુ* મહારથી થયો તેણે આ પ્રદેશમાં 
કોઈ નગર વસાવ્યુ' હોય કે તે અહી' વસતો હોય તેવો ઉલ્લેખ કયાંય પ્રાપ્ત 
નથો, અન્યત્ર કહેવામાં આવ્યુ છે 'ે; 


આજ મળિવુર સામ ચદ્દજેતુવુર' કમી 
જલીય સેતત' તાળ વછી પુરાતતવુર' : 


ગ વિધાત અનુસાર આ નગરતું મૂળ તામ દક હતુ'. તે તામ રણે 
આપ્યુ, શા માટે આપ્યુ, અને કયા યુગમાં કે કયાં સુધી - પ્રચલિત 'હતુ' તે 
માટે પણુ પુરાણુકાર મૌન સેવે છે. તેમ છતાં તે કહે છે કે મણિપુર પછી 'આ 
નગર ચ%કે]ુપુર કહેવાતુ'. આ નામ રેવ'ત નામ * પડયા પહેલાં હતુ” અને 
હરિવ'શ થડ રૈવ'ત માદ્વે! પૂવે ચાર ચોકડી યુગ પહેલાં યઈ ગયો એટલે 


જતાગઢ : ૩૫ _ 


પુરાણુકારનું કથન સાચુ' માનીયે તા રેવતત નામ મહાભારત પૂવે ઈ વષ 
પૃવેષે હતુ'. અન્ય પુરાણુ'તા વિધાત પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ દાપરના અ'તમાં અને 
 કલિતા ગ્રાર'ભમાં થયા ત્યારે ઉપરોકત, શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કલિકાલમાં * 
આ “નગર પુરાતનપુર નામે ઓળખાયું. આને સ્પષ્ટ અથ એ થાય કે શ્રી. 
રૃષ્ણુતા સ્વધામગમન પશ્ચાદ્‌ આ નગર પુરાતનપુર થઈ' ગયુ. 
ચ'દ્રકેતુપુર 

ચજકેતુપુરના ઈતિહાસ આપતાં પુરાણુકાર કહે છે કે આ. પૃથ્વી ઉપર 
પુરાતની તિ નામે પ્રખ્યાત રાજ હતા તે સૂય'વ'શીય હતા અને વારવાર 
વેકુ ડેમાં જતા. એકવાર તેને નારાયણે કહ્યું કે _“કૃહાવસ્થાના કારણે તમારે 
વૈકુ'માં આવવાથી કષ્ટ થાય છે. મોટે હવે વેકુઠમાં તે આવતાં રેવતાચળ 
રાજધાની વસાવી ત્યાં રહે.” ચ%કે]ુ રેવતાચળનું સ્થાનં જેઈ પ્રસસ થયા 
અને ત્યાં તેણે મોટા મહુ!લયે!, મ'દિર રે, દ્રારા અને  કોટવાળુ' _સને[હર નગર 
બાંધ્યું. પુરાણુકાર, વિશેષમાં એમ પણુ કહે છે કેઃ? ર 


“કલિકાલમાં ચ'કેતુનું વસાવેલું” આ નગર જીણુ' દુ ના નામે પ્રસિદ્ધ થશે.” 
અ'તિમ વિધાનથી સપણ થાય છે 'કે ઈસુની છઠી કે સાતમી સદીમાં સ્ક'પુરાણુનો 
પ્રભાસખ'ડ લખાયે। ત્યારે ગિરિનગર જીણું દુગ નામે એળખાતુ' અને તેથી જ 
પુરાણુકારે કહ્યું કે કલિકુગમાં તે પુરાતતપુર કહેવાતુ' અને ત્તે. પહેલાં તેનું' નામ 
ચદ્રકેડપર, હુતુ' અને તે. ચ'્કેતુ નામે ગ્રેખ્યાત રાજાએ વસાવ્યુ* હતુ'. ઈ.સ. 
પૂવષ ત્રીઝ -ચોધ્ો સ દી માં થયેલા ચજચુસ મૌયે* ગિરિનગર વિકસાવ્યુ' અને ત્યાં * 
ગિરિદુમ" બાંધ્યો,, સુદર્શન તળાવ બાંષ્યું' અને તેના પુત્ર સમ્રાટ અશેષકે તે * 
સરોવરની પાળે તેતી આનાએ। ૫૧*તીમાં ક્ોતરાવી, તે માહિતીને પોતાનો લાક્ષણિક 
_સૈલીમાં પુરાણુકારે આપી ઢહ્યું-કે આ નમર ચ"રમુપ્તે વિકસાવેલુ' અને તેનું * 
તામ ચદદ્રકેનુપુર આપેલુ'. પુરાણુકાર એમ પણુ કહે છે કે ગિરનાર પાસે દિવ્ય: 
સરોવર પણુ હતુ. # ય 

પુરાણુકારે ઈતિહાસને પ ળ અને નિશે સ્વરૂપમાં ર્જ માલે શે 
તેમાં તેમની પ્રચલિત પહતિ પ્રમાણે દેવોતી ઉપસ્થાંતે, ચમત્કારો આત્નિં, 
'વણુન કરી સત્ય વસ્તુને અસ ગત બનાવી દીધી છે પરતુ તેનું વણન સમપ્ર 
રીતે વિચ!રતાં તે જે નગરનું વણુ'ત આપે છે તે નગર તે ગિરિતમર અને 
તે જ તેના કાલમાં વસતુ તે જીણું દુ દુર્ગ. ક 

' સ્ૌ્મોનું સામ્રાજ્યઃછિ્ભિન્ન થયુ અને શૅકોની સત્તા ॥ સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થિર. 
થઈ ત્યારે સ'ભવત્‌ તેઓએ ચ'દકેતુપુર કે ચ'દરમુપ્તપુર તામ મિટાવી દીધુ' અને. 
તેને પુતઃ ગિરિતમર નામ આપ્યુ', 


૩૬ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


 શિરશિનગર 


૪. સ, ૧૫૧-૧૫૨માં શક મહાક્ષત્રપ રૂદ્રદામાને। પિરિતમર ઉપર અધિ- 
કાર હતે તેમ ઈ'ટવા અને બોરદેવીમાં કરેલા ઉત્ખતનમાંથી મળેલી મુદ્રાઓ 
આદિથી જ્ઞાત થાય છે. તદુપરાંત અશોકના લેખની બાજુમાં કોતરાવેલા તેના * 
લેખમાં ગિરિનગરને સ્પજુ ઉલ્લેખ છે. ઇં. સ. ૨૨૩-ઈ. સ. ૨૩૬ની વચમાં 
શાકોએ ઉજ્જેન ગુમાવી ગિરિતગરમાં તેની રાજધાની ફ્રેરવી અને તેને કદાય 
સુવણુગિરિતગર કે સાવ'ભોમ નરેન્દ્રપુર એવું તામ આપ્યુ. 


સુવણું ગિરિનગર એ જ ગિરિતગર હતુ* કે કેમ તેતા માટે સ્પ પ્રમાણે » 
ઉપલખ્ધ નથી પર'તુ શિંરેનગર્‌ પાસેથી વહેતી સુવણુર્રેખા સરિતા ઉપરથી 
કદાચ સુવણું ગિરિતગર નામની યોજના થઈ હોય ! સાવ'ભૌમનરેન્દ્રપુર નામ 
તા શ્યામિલકની કૃતિ પાદતાડીતકમાં શક ર%ન ગુપ્ત પ્ધાન સાથે શાકેની 
રાજધાની સા્વભોમનરેન્દ્રપૂરમાં વાત કરે છે. તેનું વણું'ન છે તે ઉપરથી માની 
લેવાનું છે. ગમે તેમ હેય, તેનું નામ સુવણુગિરિતગર હોય કે સોવભોમનરે- 
ન્રપુર હેય પણુ એ તિઃશ'ક રીતે સપણ છે 'ે શકાતા સમયેમાં ગિરિતગર 
નામે ઓળખાતુ' આ નગર એક અગત્યનું નગર હતુ. 

શકોને! ઉચ્છેદ થયો અને ગુપ્ત સામ્રાજ્યેતી સ્થાપના થઈ ત્યારે પણુ 
ગિરિનગર્‌ એક પ્રાંતોય રાજધાની જેવું તગર હતુ*. સ્ક'દગુપ્નના ઈ. સ. ૪૫૫- 
૪૫૬ના પવતીય લેખમાં પ્રશસ્તિકાર લખે છે 'ે તેના ઉપર શાસત કરવા માટે 
સુયોગ્ય વ્યકિતિતી પસદગી કરવાતી ચિ'તા સમ્રાટે દીર્ધ કાળ કરીને પણું દત્તને 
ત્યાં નિયુકત કરેલે।. તેનો ઉત્તમ ગુણુવાળા અને આત્મશ્રહ્દાવાળા ચક્રપાલિત 
પુત્ર હતા અને તેણું લે[કોને ચિ'તામુકત કરેલા અને દુણોને દડેલા. ઉકત 
લેખમાં આ નગરને ગિરિનગર ન કહેતાં માત્ર નગર કહું છે અને તેથી એમ 
પણુ જણાય છે 'કે તેનું લોકપ્રિય 'કે સ'ક્ષિપ્ત નામ તગર થઈ ગયુ હોય | 

ઈ. સ. ૪૮૦માં વલભીપુરમાં ભટ્ટાકે" ગુપ્તાના નામે સ્વત'ત્ર રાજ્વેતી 
રથાપના કરી અને ઈ. સ. ૪૬૯ લગભગ ગુપ્ત સામ્રાજ્યના પતન પદ્યાદ્‌ 
સ'પૂણુ સ્વત'ત્રતા ધારણુ કરી અને થોડા જ કાળમાં એક બળવાન સામ્રાજ્યની 
સ્થાપના કરી. આ સમયના ગુ. વ. સ'વત ૩૧૨-ઈ. સ. ૬૨૮ અને ગુ. વ. 
સ'વત ૩૪૬-ઈ. સ. ૬૬રના બે તામ્રપત્રોમાં ગિર્તિગરનો ઉલ્લેખ છે અને 
ઈ સ. ૬૪* આસપાસ સોરષ્ટ્રના પ્રવાસે આવેલા ચીની પ્રવાસી લુએન 
સાંગ તે નગરને ગિરિત્રર ત કહેતાં નગર કહે છે એટલે ગિરિનગરનું ખીજુ' 
પ્રજપ્રિય તામ નગર હશે જેૈત કથા વાસુદેવ હિ'ડિ'માં તિરિતગરના એક 
સાથ'વાહની વાર્તા છે અને તેમાં આ નગરનું સુ'દર વણુ ન છે. 


જનાગઢ : ૩૭% 


ઈ. સ. ૭૭૦માં વલભી સામ્રાજ્યનો ઉચ્છેદ થયો અને સોરાષ્ટ્રમાં 
અરાજકતા વ્યાપી અને તે સાથે એક પ્રબળ કાંતિમાં, સમસ્ત દેશમાં, ભાષા, 
ધમ*, લિપિ, રાજ્યવિસ્તાર, રાજવ'શ, સભ્યતા, સસ્કૃતિ વગેરેમાં જખ્બર 
પરિવત'ત આવ્યુ. તે પૂવે" સ'ભવત્‌ સુદશનના ફરી ફાટવાથી તે નજ થયુ 
અને કોઈ અન્ઞાત કારણે ગિરિનગર પણુ ઉજ્જડ - પડયુ'. વાર'વાર વિતાશ 
વહેોરતા સુદશનને કોઈ એ ફરી સમરાવ્યુ' નહે અને ગુ. વન સવત ૩૧૨ 
અને ૩૪૬નાં તામ્રપત્રાો ઉપરથી જણાય છે તેમ પ્રજ અન્યત્ર ચાલી, ગર્ધ, આ 
સમમ ઈ. સ ૬૬રની આસપાસમાં મૂકી શકાય તેમ છે. 

ઈ. સ. પૂવે દઠ્ઠી સદીમાં થઈ ગયેલા વ્યાકરણાચાર્ય' પાણિનીએ ગિરિ- રી 
નગરને ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આ ગિરિનગર હતુ કે કેમ તેનાં કોઈ સપર 
ત્રમાણા નથી.* 
ગિરિનગરનું સ્થાન 


 "જિરિનગર 'ગિરતારની તળેટીમાં વપ્રતુ' તેવી વિદ્દાનાના એક સમૂડની 
' સાન્યતા છે, ને આ માન્યતા સ્વીકારીએ તા ગિરિનગર ભવનાથતી તળેટીની 
ઉત્તરે વસતુ” હતુ' અને તેની તથા ઉપરકોટની વચમાં અત્યારે દામોદર કુ ડની 
પૂવ*-પશ્ચિમના જે ભાગ છે તે આવી જતો હતા અને ઉપરકોટ અને ઝિરિ- 
નગરની વચમાં સુદશનત તળાવ હતુ અને તેને કાંઠે સમ્રાટ અશેક્ે તેની 
આજ્ઞાઓ 'કોતરાવી હતી. એ રીતે આ માન્યતા અન્વયે ઉપરકોટતી દીવાલેનો 
પૂવેષ, અશે।કના ૫૧*તીય લેખની ઉત્તરે અને ગિરિનગરની પશ્રિમે સુદર્શન હતુ'- 
આ વિઠ્દાનો એટલુ' અવશ્ય સ્વીકારે છે 'કે જ્યારે ગિરિતગર વસતુ 
ત્યારે સુદશષનની પાળે અશે!કે તેનો લેખ કોતરાવેલે. ઉપરકોટમાં જે ભૉંષ- 
રાઓ છે તેમાં ત્રીઓની આકૃતિઓ છે તે ઉપરયો વિદ્દાના એમ પણુ માને_ 
છે કે આ ભૉંષરાઓ બૌદ્ધ સાછુઆનાં નહિ પણુ રાજપુરૂષોને રહેવાના [નિવાસ- 
સ્થાનો હતાં. ચ'ગુપ્ત મૌયે" ઉપરકોટ બ'ધાવ્યો ત્યારે તેના પ્રતિનિધિઓ 
અને તેમના કમ'ચારીઓ ત્યાં સહકુટ્ટ'ભ રહેતા હશે સરજેલાં સુદ્શનનાં 
અને ઉપરકોટની પૂવ* દીવાલાં નીચે સુવણુ" રેખા વગેરે સારતાઓને નાથીને 
જલ તેને અથડાતાં હશે. આ તળાવના સ્વચ્છ જળ ઉપર ઝૂકી રહેલી 


% લખ્ધપ્રતિષ્ડિત પુરાવિદ ડો. સાંકળિયા તેના તા. ૩39-0-૫૯૮૦ના પત્રમાં લખે છે કે 
અ ઉન 


અડીવાવમાંથી મળેલા એક પથ્થરતું વૈજ્ઞાનિક પૃથફ્કરણુ કરતાં જે એક લાખ, વષ પૂવે નો 
હોવાનું જણાયુ' છે ત્યારે અહી” માનવવસાહત હરો, 


૩૮ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


વૃક્ષ વલ્લરી અને પુષ્પ લતાઓ અને દૂર છતાં સમીપ દેખાતાં ગિરિવર 
ગિરનારની દ્વિસમાં વાર'વાર ર'ગ બદ્ધતી અને ક્ષણે. ક્ષણું નૂતનનાં 
ધરતી ટેકરીઓથી એ તળાવતું દર્શન આંખને તૃપ્ત કરતુ હશે તેથી તેવું 
નામ સુદ્શન આપવામાં, આવ્યુ' અને ત્યાં નગરજનો આન'દપ્રમાદ ખાતર 
મોટી સંખ્યામાં જતા હશે તેથી-અશે।કે તેના તીરે જ ધશુ। લોકે વાંચી શકે 
તે માટે આસ્નાઓ _કોતરાવી. તે.વણુને! અને વિધાનના સ'દર્સ*માં જે ગિરિ- 
નગર ગિરતાર્ની તળેટીમાં જ્રસતુ' તે વિધાન વિચારીએ તો. ઉપરકોટ અને 
ગિરિનમરની વચમાં સુદશ*ન તળાવ હતુ' અને તે બ'ને એક ખીનથી કપાઈ 
ગયાં હતાં, એવી પણુ એક માન્યતા છે 'કે . ગિરિનગર સદશ તને -બ'ને કાંઠે 
વસતુ'. શિલાલેખ સ્પષ્ટ કહે. છે કે તેની બને માજુએે માગે [1 બં'ધાવેલા અને 
ને માર્ગો હોય તો પછી મકાનો! માટે જગ્યા રહે નડિ તે સ્વાભાવિક છે, 
આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે તેમ સ્પષ્ટ અને આધ!ઃરભૂન _ પ્રમાણથી જનણી 
શકાવે છે. 


પુરાતત્વવિદો 'માને છે બાશપ્યારાતી ગુફાઓ, ખાપરા ' શાહિયાની 
ઝફાખોા, ઉપર્દોટ વગેરે મોય” કાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવતાં. ઈંટવા-બોરદેવીના 
ઉત્ખતતમાં નીકળેલ! અવશેવો ઉપરથી નિઃશ'ક રીતે કહી શકાય છે કે બોરદેવી 
ઈવા વગેરે સ્થળે ધર્મસ્થાનો હતાં પણુ ત્યાં પ્રજનન વસતી ન હતી. 


રૂદ્રડામાના ઇ. સ. ૧૫૧-૧૫?તા પ૫૧*તીય લેખમાં કહેવામાં આવ્યુ છઠ 
જે “જયારે વૃષ્ટિ વરસતાં વાદળાંઓને લીધે પૃથ્વી જાણુ, કે સસુદ્દ બની ગઈ 
હતી ત્યારે ઉજય”ત પર્વતના સુવણુંસિકતા પલાશિનિ અને બીજ વોકળાએ, 
અતિ આવેગ પૂવ* આવેલા પૂરથી તે બ'ધ....જે "કેઃ યોગ્ય સાવચેતી (રાખો. 
હતી) તો પણુ પવ્ષતનાં શિખરે, વૃક્ષે, કાંઠાએ, અગાસીઓ, મેડીએ, ઠારે, 
અને ઊ'ચા વિસામાએ ફાડી નાખતા યુગના અ'ત લાયકે પરમં ઘોર વેગવાળા _ 
તાફાતથી વલેોવાતા પાણીએ વિખેરી નાખ્યા, ભાગીને  ભૂકકો કર્યા", ફાડી 
નાખ્યાં...આપ્રપાસ વિખરાયેલા પથ્થર, ઝાડી અને વેલેથી નદીનો તળિયા 
પર્ષ"ત ખુલ્લુ" થઈ ગયુ*-” આ વર્ણનમાં ગિરિનગથ, સુદ્શતની કઈ 
દિશામાં હતુ તે કહેવામાં આવ્યુ' તથી અને કહયું હોય તાતેખ મડ્તિ ડત ભાગમાં '_ 
આવી જય છે. ' ર 


કસ્ક"'દગુમ્તા ઈ.સ. ૪૫૬-૪૫૭ના હે પ જણાવ્યુ છે કે “(પૂછી સર્વ 
દિશા) શુ* કરવું તે વિવેચન કરતાં લોક નિરાશ થયા અને આખી રાત્રી 


# ભાષાંતર-હિર્ટોરિ્ઠિલ ઇન્ર્ઠિપ્શન્સ એક રજત, પુ. ૧-શ્રી. ગિ. વ. આચાર્ય * 


 જૂતાત્રહે : ૩& 


વ્યય નગી મહા ચિ'તામાં તેઓએ વિચાર કર્યો.'' “અહિં' 'એક ક્ષણુમાં જળ 
ત સમાવાથી સુદશત સરેવરે તે મનુષ્ય હેય તેમ સવ લેકે તરફ દુદશતત. 
ધારી છે. જળથી પૂણુ સાગરતા દેખાવવાળુ'' હોઈ તે સુદશન' પુતઃ થઈ 
શકે...?₹”' આ લે લેખમાં પણુ મ્રિરિ નગર કયાં. હુ તે સ્પ કરવામાં : ાં આવ્યુ 
તથી... 

 ઉકત્ત બ'ને લેખોની” રિ રી અભ્યાસ કરતાં સ્પષ્ટ 
જણાય છે કે સુદશન તળાવમાં નદીઓનાં પૂરનું “પાણી પ્રવેશી” તળાવના બ'ધ 
તોડી આગળે વધ્યુ” ત્યારે કાંડાઓ તા” નહિ પણુ અત્રાસીઓ, મેડીએ દ્વારે વગેરે 
પણુ તાડી-ફેડી નાખ્યાં, નદીઓ ઉત્તટ થઈ અને પાણીએ ' મર્વાદા એળ'ગી, 
કાંડાખા ઉપર થર્ડને નગરમાં પ્રવેશી લોકોને ચિ'તાત્રસ્ત' કરી દીધાં, સેક 'દગુસનો 
લેખ કહે છે “કે જયારે “મા પ્રકારનું પૂર. આય્યું' ત્યારે તગરજનોએ આખો 
રાત્રો ચિ'તામાં વ્યતિત કરી કારણુ કે જે જે પાણીને 'યોગ્ય માગ ત મળે તો 
તેમના નિવાસસ્થાનમાં પ્રવેશી તેને ખોળી દ * 


“આ ઉપરથી સપણ અને નિવિવાદ પ્રતીત થાય છે કે સુદ શં નંનાં પાણી 
નગર 'પ્રતિ વહેતાં હતાં અને તેથી નગર સુદર્શ*તની પશ્ચિમે હતુ”. જે ગિરિનગર 
સુદશષનની પૂવે અને ગિરનારની તળેડીમાં હોય તો પૂરતાં પાણી ગમે તેટલાં 
મબલ થાય છ્તાં પુરજનોને તે ચિતામાં ન મૂકે તે સ્વાભાવિક છે, ગિરનાંરથી 
પશ્ચિમે એટલે નદીઓના પ્રવાહથી હેડુવાસ પૂર વિતાશ કરતુ” હોય તા તેમાં 
ગિરિતગરતા વાસીખા આખી રાત્રો શા માટે ચિ'તામાં વિતાવે | પાણી, #પૂર્વ- 
ગામી થવાતાં ત.હતાં અને જે દ્શિ માંથી પાણી. આવતાં હતાં તે શાં 

પાછાં જવાનાં ન હતાં, : 


ઈ. સ. ૬૪૦ આસપાસ ગિરનારતી યાત્રાએ રકા ચીની પ્રવાસી 
લુઝેતસાગે કહયું છે કે “તગરથી થોડે દુર ઉજ્જન “નામને પર્ત્ત છે અને 'તે 
પર્વત ફરતું ઘાડું” વત્ત છે.” તે એમ પણુ કહે છે કે આ.નગરને વિસ્તાર 
૩૦ લી. એટલે ૧૦ માઇલનેો છે. આ વિધાન ઉપરથી ફલિત થાય છે.કે 
ગિરનારનો વિસ્તાર ૧૦ માઈલના હતા તથા ગિરિનગર અને ગિરિનાર પવતની 
વચ્ચે ધાડુ' વત હતુ' અને તે તગર પર્વતથી દૂર હતુ". જે ગિરિતમર, તળેટીમાં 
હોય તા ત્યાં ૧૦ સાઈલને। વિસ્તાર સ'ભવતા નથી. આજે પણુ ત્યાં તગરના 

જાઈ અવશેષે! સળતા નથી ઝે તેવી ઠોઈ દઘાડી કે વિશાળ જગ્યા તથી અને નને 
તળેટીમાં જ હોય તો તેની તથા પવતની વચમાં ધાડુ' વત હોવાનો કોઈ 


% ભાષાંતર-હિસ્ટોરિકલ ઈન્સ્ક્રિપ્રાન્સ એફ ગુજરાત, પુ. ૧-શ્રી ગિ, વ, આચાર્ય 


ર૦ : જુનાગઢ અને ગિરનાર 


સ'ભવ નથી. આ લેખક કમભાગ્યે ગિરિનગર, ખરેખર કયાં વસતુ તે કહેતા 
નથી પર'તુ તેણે આપેલુ' વણુનન સ્પષ્ટ કડી જયે છે કે ગિરિતમર ગિરતારની 
સમીપે જ તળેટીમાં વસતુ ન હતુ'. * 

ઈટવા અને બોરદેવી નામનાં તળેટીમાં આવેલાં સ્થાનમાં ઉત્ખતન કરતાં 
રદ્રદામાના સમયની મુદ્રા આદિ કેટલીક વસ્તુએ પ્રાપ્ત થઈ છે તથા ત્યાં 
વિહાશે અને સભામ'ડપ વગેરેના પાયા નીકળ્યા છે, હ્રુએનસાંગ પણુ કહે છે 
કે ત્યાં બોદ્ધ મઠ હતો. ઉપસ્કે;ટમાં અને તેની આસપાસ ' બૌદ્દ ગુફાએ છે 
તથા સુદશ ન તળાવનું સ્થાન નિશ્ચિત સ્વ3પે દષ્ટિગાચર છે તે બધાં પ્રમાણે 
એકસાથે વિચારી પુરાતત્ત્વવિદ શ્રી છે'. મ. અત્રિ* એવા નિણુ*વ ઉપર 
ઉપર આવ્યા છે કે ઈ'ટવાના વિડારે ગિરિતગરની પૂર્વોત્તર સીમાએ હશે, તેની 
પૂવ ગિરતાર અને પશ્ચિમે સૃદ્શત તળાવ હશે. આ અનુમ!ન પણુ પુન- 
વિચારણા માગી લે છે. ઝે સુદશ*ત તળાવ, અશોકના લેખની ઉત્તરે હોય 
અને તેનો એક છેડે ત્રિવેણી સુધી હોય તો મિરિનિગર સુવણુ્ષસિકતાને તીરે 
વસી શકે નહિ. અશોકના લેખ અને સરિતાની વચમાં એક સાંકડે] માગ છે 
તે સૃદશનમાં આવી જતો હોય કે તેને તીરે જતા હોય તો નગર અને પવ'ત 
તેનાથો જુદ્દા પડી જતાં હોય અને પૂવકથિત્‌ પ્રમાણે વિચારતાં ગિરિનગર, 
સદશનના બ'ધથી પશ્ચિમે હોય તો અત્યારે જૂનાગઢ વસે છે ત્યાંજ તે વસતુ” 
તે નિવિવાદ છે. ર 


ઉપરકોટ ર ર 
દીવાન રણુછેોડજ તેના પ્રખ્યાત ત્ર'ય વકાઆયે સોરડૅ 'કે જે તારીખે 
સોરઠના નામથી પ્રસિ& થયો છે તેમાં લખે છે કે “ખુરાસાનના શાહ કાલય- 
વનની ખીકે યાદવે સેરડૅમાં આવ્યા ત્યારે તેના રાજ ઉગ્રસેને. ઉપરે'ટ 
બાંધ્યો એમ કહેવાય છે.” * * 
ઈ. સ. ૧૨૩૨ લગભગ લખાયેલા રેવ'તગિરિ રાસુમાં તેના કર્તા શરી 
વિજ્યસેનસુરી લખે છે 'કે તેજપાળ ગિરનારની તળેટીમાં તેજપાલપુર 'કે તેજલ 
પુર-વસાવ્યુ' તેની પૂવે" ઉત્રસેનગઢ નામને! દૂગ* હતે।. 
દીવાન રણુછેડડજએ તેને! ગ્ર'થ ઈ.સ. ૧૮૨૦ લગભગ પુરો કર્યો અને 
ત્યારે ઉપરકોટ, ઉમ્રસેને બ'ધાવ્યો છે તેવી માન્યતા પ્રચલિત હરશે. અને 
ઉમ્રસેનગઢ કહેવાતો હશે* તેજલપુર ઉમ્સેનગઢની પશ્ચિમે હતું. કેટલાક વિદ્દાને_ 


# ક્ષત્રયકાલિન ગિરિનિગર-વિદ્યાપીઠ માર્ચ એપ્રિલ ?૯૬૦-શરી છે, મ, અત્રી 


જનાગઢ : ૪૧% 


ારપૂવષ્ક કહે છે કૈ તેજલપુર ગિરનારની તળેટીમાં ભવનાથ મહાદેવ છે ત્યાં 
હશે કારણુ 'કે ત્યાં તેજપાલે બ'ધાવેલુ' ક'વર સરેવર્‌' પણુ છે. આ વિદ્દાને 
 ગિરતારની તળેટીમાં અથ મિરનારની સાવ સમીપે આવેલી ભૂમિ એવે! કરે 
છે પણુ લોકવાણીમાં વ'થળી, ખીલખા અને મજેવડી પણુ ગિરતારની તળેટીમાં 
હોવાનું અને સોરઠમાં જૂનાગઢની પ'ચકોશીના ગામા ગિરનારની છાયામાં 
હોવાનું આજ પણુ કહેવાય છે, એટલે તળેટીના સ'કુચિત અષ* કરવાનું 
આવશ્યક નથી. મજેવડીના સીમાડે એટલે જનાગઢ-ઉપરકોટ-ઉત્રસેતગઢતી 
પાશ્રમે તેજપુર કે તાજપુરનેો ઉજ્જડ ટી'બા છે તે મદિશેનું ગામ હતુ” તેમ” 
જૂના લેકે! માને છે. આ તેજપુર તેજ તેજલપુર* ત્યાં ઉત્ખનન થાય તો 
મ'દિશેતા અવશેષો જરૂર મળી આવે. કુ'વર તળાવ નામે એળખાતુ' તળાવ 
જૂનાગઢની દક્ષિણે અ'વેલુ” છે. દીવાન રણુછેડજ તારીખે સોરઠમાં જૂનાગઢ 
પાસેના તળાવે।ની નોંધમાં આ કુ'વર સરોવરના ઉલ્લેખ કરે છે. 


' છી, સ. ૧૬૦૮માં પ્રસિદ્ધ થયેલા કીતિ* કૌમુદીના ભાષાંતરની પ્રસ્તાવ- 
તામાં સદ્ગત વેટમૂતિ* શ્રી વલ્લભજી હરિદત્ત આચાય આ ડુ'વર્‌ સરોવર 
તે તેજપાલે બ'ધઃવેલુ' ક'વર સરોવર હોવાનું કહે છે. ગિરનારની તળેટીમાં 
જે સરોવર છે તે જૂતાગઢ રાજ્યે થોડાં વર્ષો પૂવેન જૂનાગઢને પીવાનું પાણી 
પૂરુ' પાડવા માટે બનાવેલું” એટલે તેને ક'વર સરોવર કહેવું અયોગ્ય છે. 


 ઉુમ્રસેનગઢ અને ગિરનારની વચ્ચે ને તેજલપુર હોય તા રૅવ'તગિરિ 

રાસુના વૃણુંન અનુસાર તેની પૂવે” ઉમ્રસેનમઢ સ'ભવે નહિ તેમ ત્યાં કોઇ ગઢ 
ભ'ધાયો હોય તેવી જગ્યા પણુ હોય નાહ અને છે પણુ નહિ. સાંપ્રત જૂના- 
ગઢ તે જ તેજલપુર? તેવે તક પણુ વાસ્તવિક નથી. 


યાદવે” સમયના 'કોઈ દુર્ગા કે સ'દિરેો ભારતમાં નેેવામાં આવતાં તથી 
છતાં ઉત્રસેતગઢ વાદવોના સમવને। છે તેમ માતવામાં આવે છે તે પણુ બરા- 
બર નથી. પુરાતત્ત્લની દણિએ પણુ આ જિધાન અસ્વીકાય બંને છે. સ'ભવ 
છે કે રાહમ્રફારના પુત્ર અને અનુગામી રાહ કવાટતા મામા તળાજતા ઉગાવાળા 
વા ઉમ્રસેનના નામ ઉપરથી તે ઉમસેતગઢ કહેવાયો હોય | પર'તુ તે વિધાન 
સ્વીકાર્ય બને તેવાં કેઈ પ્રમાણા ઉપલબ્ધ નથી. ઉપરકોટમાં, યુદ્ધો અને 


1 નતાગઢની કર સ. ન. ૩૦૮માં આવેલુ' ક'વર તળાવ આજ પણુ મોજૂદ છે છે, વિરેષ 
માટે જુઓ પ્રકરણુ: 3 

2 જુઓ પ્રકરણુ 3જી. 

 જૂ.ગિન-દ 


ન. 


૪૨ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


ઘેરાઓ માટે તેને ઉગાવાળા દ્વારા રાહ કવાટે સુસજ્જ કર્યોં અને તેયી તને નામ _ 
આપ્યુ' હોય તે સ'ભવિત છે પણુ તે માટે પણુ કોઈ ઔતિહાસિક પ્રમાણું તશ્રો. 

આમ ઉપ્રસેનગઢ તે ઉપરકોટ એ અનુમાત કરવા . માટે કોઇ આધાર 
લાયક ભૂમિકા નથી પરતુ જે તેનું મૂળ નામ ઉપ્રસેનગઢ હોય તો તેમાંથી 
ઉમ્ર, ઉગરગઢ થયુ' અને તેમાંથો ઉપરકોટ થયુ' તેમ માનવામાં બાધ નથી. 

“મિરાતે સિક'દરી” તેને જહાંપનાહનો કિલ્લો કહે છે, . ફરિશ્તા મહા- 
બલીયાહ* કહે છે. જ્યારે મહમૂદ બેગડાએ જૂતાગઢનું નામ યુસ્તશભાદ પાડયું' 
ત્યારે તેણું ઉપરકોટને જહાંપનાહ નામ આપ્યુ' દં 


જીણું દુંગ 

ઉજજડ પડેલા ગિરિનગ્રર ઉપર ઝાડી ચઈ ગઈ તેને દુગ* પણુ ખ'ડિયેર 
થઈ ગયો અને તેની આસપાસ જ'ગલ ચઈ ગયુ'. સિરાતે સિકદરી કહે છે. 
કે “જૂનાગઢ નામ પડવાનું કારણુ સોરઠના કેટલાક લેકે એવું કહે છે "ક 
જૂના કાળમાં સોરઠ દેશના રાજની રાજધાની જૂનાગેઢથી' પાંચ કોસ દૂર 
આવેલા મોજે વ'થળી હતી. વથળી અને જૂનાગઢની વચમાં એટ એવું જ ગલ 
હતુ કે તેમાંથી લેડો "કે માણુસ પણુ દાખલ થઈ શકતાં તહિ*' આ જ'ગલંમાં 
આવેલા એક કડિયારાએ દુમ તથા તેનાં દારો નનેયાં. તેણે રાજને વાત કરતાં 
તે રાજએ જ'ગલ કપોવી નાખ્યુ આ દુગ કયારે ગ'ધાયો તેના માટે રાજાએ 
ઈતિહાસના જ્તાતાઓને પૂ૭છયુ' પર'તુ જ્યારે તેખાોએ અસ્નાનના બતાવી ત્યારે 
તે કિલ્લાને જૂનાગઢ એટલે જૂનો કિલ્લો! કલો કારણુ કે તેની રચનાને કાળ 
'કૃ ર્યમિતાને કે!ઈ જણુતુ' નથી. આ રાજ કેોણુ હતા તે' માટે કસ્પના કર- 
વાની રહે છે. ઈતિડાસને। કમ તથા પ્રસ'ગો જેતાં તેમજ પ્રભાસખ'ડમાં આ 
તગર ૪ણુ*દુમ તામે ઓળખાશે તે વિધાન જેતાં આ રાજા ચ“ચૂડ હશે, 
અથવા તેના અન્વે અનુગામીઓએ આ જકોટ સમરાવી યુદ્ધ માટે સુસજ્જ કર્યો 
હશે, તે પ્રસગે જ્યારે ગિરિદુઝ -ઉપરકોટનું તવરનિર્માણુ કગુ” ત્યારે તેની 
સમીપે વસતા ગિસિતિગરવું પણુ પુતનિર્ર્માણુ કયું હશે, એને! દુમ જીણું હતા 
તેથી તેને જીણું દુર્ગ કહ્યો અને તગર પણુ તે જ નામે ઓળખાયુ', પાછળથી 
દુ” ઉપરકોટ તરીકે જાણીતો થયો તે સમયે જીણું દુગ નગર હતુ' અને તેની 
અ'તગત ઉપરકોટ હતો. આજે પણુ ધણાં જૂનાં નગરોની અ'દર ભીતર કોટ 
હોય છે, તેમ તેમાં રાજકુટું બ રહેતુ' હશે અથવા યુહ્કકાલે, આક્મકો . સામે 
બહારને કિલ્લો! તૂટી પડે પછી પ્રાતિકોર કરવા માટે તેના ઉપયોગ થતે હશે 


# આ સ્થાત ગિરનારની તળેટીમાં અન્યત્ર હશે, આજે તેનું અસ્તિત્વ નથી. 


જૂનાગઢ : 


તેવો આ દુ પણુ ભીતરાટ હતે. આપણું એ પગુ જેઈએ છીએ કે કોઈ 
મ'દિરે, મહાલય કે પવિત્ર તીથ*સ્પ્રાતતા નામ ઉપરથી તેની સમીપે વમતા 
ગામનું પણુ. તે જ નામ પંડે છે. ભીમના દેવળ પાસે વસતુ ગામ ભીમદેવળ 
કહેવાય છે, વરાહ સ્વરૂપના મ'દિરે પાસે વસતુ ગામ વારાહરૂપ કહેવાય છે 
કદમ વરોહતા મ'દિર્‌ પાસે વસતુ' ગામ કદવાર કહેવાય છે તેમ જણુ દુર પિ 
વસતુ' ગામ પણુ જર્ણદુર્ગ કહેવાયુ'. પ્રભાસખ'ડમાં જીણુદુગ'ને। સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે 
અને પ્રભારખ'ડ ્ધસુની સાતમી 'ે આદમી સદીમાં લખાયા હોવાની માન્યતા સાચી 
હોય તા જીણુ*દુગનું નામ રાહ પ્રહાર પહેલાં પ્રચલિત થયું” એમમાની શકાય. 

જીણુ*દુગના નવનિર્માણુ પ્રસંગે રાહ ગ્રહાર કે તેના પુશેગોમીઓ વા 
અનુગ!મીઓએ અન્યત્રથી ચારે વણુંની પ્રજને આમ-ત્રી જીણું દુ માં વસાવી. 
ઈ. સ. ૧૦૨૫માં થયેલા તવઘણુના મ'ત્રીઝો નાગરો હતા અને નાગરેને 
ઈતિહાસ કહે કે કે તેઆ નવધણુના આમ'ત્રણુથી જીણુ*દુગમાં આવ્યા. તેમના 
દસ્તાવેજને સાક્ષી પૂરે છે કે રાહે તેમને વસવા માટે જગ્યાએ આપી, નિર્વાહ 
માટે ભૂમિ આપી અને રાજત'ત્રમાં સ્થાન આપ્યુ. તેઓએ જગુ*દુશર્માં પ્રથમ 
ગણેશ 'ફૂળિયુ' ભાંધી ત્યાં નિવાસ માટે પોતાનાં ધરે બાંધ્યાં. નાગશ નવધણુ 
 પહેલ્ઞાં આવ્યા હશે અને તેમા વષો સુધી જુદા જુદા જથ્યાએામાં આવતા 
૨હ્રા હશે. તે જ. પ્રમાણે ખાહ્મગુ, વણિકો ઈત્યાદિ જ્ઞાતિએ ' અને કારીગર 
બતની જ્ઞાતિના અને દાંસત્વ કરતારી | જાતિઓ આવીને 'જીણુદુ્ગમાં વસી. 
આ નગર ફરતા દુમ હતો તે સમરાવવામાં આવ્યો વા નવેમરથી બાંધવામાં 
આવ્યો, પાણીના પુરવડા માટે વાવો બાંધવામાં આવી અને' ત્યાં અનેક દેવ- 
સ્થાનોની સ્થાપના થઈ. 


જીણુષદુગના સિ'હદ્ટાર પૂર્વાભિમુખ હશે અને આજે વિશળવાવ છે તેની 
સામેના ભાગમાં હશે અથવા વિશળવાવ તેની અ'દર આવી જતી હરે અને 
નગરની પૂવે' હરી. નરસિ'હ મહેતાને ચોરે છે ત્યાં . ઉત્તર ઠ્દાર હશે અને 
ત્યાંથી નગરનો કોટ વતમાન સુખતાથ મહાદેવ પાસેથી સ'ધાડિયાં બજાર 
' દીવાનચોક થઈ કાળવા સુધી જઈ ત્યાંથી વિશળવાવ મળી જતા હશે. એ 
રીતે તમરનીં પૂવમાં ભીડભ'જન મહાદેવ તથા વિશેળવાવ, સપ્ષમાં ઉત્તર છેડે 
સુખતાથ મહાદેવ તથા તે તરફ આજ અસ્તિત્વમાં નથી તેવાં મદરે, દક્ષિણ 
છેડે ગે'ડાની અગડ, સકરિયો ટી'બો હશે. નગરની પશ્ચિમે આજે પ'ચહાટડી છે 
ત્યાં સ્મશાન હતુ”; તેથી પશ્ચિમ ઠ્દાર હવેલી ગલીનું નાકુ' છે ત્યાં હશે અને 
તે પ્રમાણે ઉત્તર અને દક્ષિશુ દ્રાર, નરાસિ'$ મહેતાતા ચોરા પાસે અને કાળવા 
પાસૈ અનુકમે હશે, આજે પણુ જે જૂનાં દેવસ્થાનો છે તે આ ભાગમાં જ છે. 


૪૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


મુસ્લિમ સમયમાં કિલ્લાનો વિસ્તાર વતતમાન ગાંધી રોડ સુધી વધારી દેવામાં 
આવ્યો અને આજ પણુ આ વધારેલા વિસ્તારમાં જ મુસ્લિમ લત્તાએ। છે. 
ઈ. સ. ૧૮૮૦માં નવાબ મહાબતખાનજી ખીજના સમયમાં ત્યાંથી પણુ કોટની 
દીવાલો ખસેડી આજે છે તે સ્થળે બાંધવામાં આવી અને લીત્રટી* ટોકીઝ છે 
ત્યાંથી વ'થલી દરવાજન થઈ હાથીખાના સુધીનો ભાગ શહેરમાં લેવામાં 
આવ્યે. 


એ રીતે વિચારી રાહ નવધણુના સમયમાં  ઉપ્રકાટની ઉત્તર દીવાલ 
તથા પૂવ" દીવાલ નગર બહાર હતી પર'તુ દક્ષિણુ દીવાલ અધી* અને પશ્રિમ 
દીવાલ આખી અ'તગત હતી અને તેવું સિ'હઠ્દાર પશ્રિમાશિયુખ નગરમાં 
પડતુ. 


પ્રભાસખ*ડ લખાયે તે પહેલાં જીણુદુગ" નામ પ્રચલિત થઈ ગયુ' હતુ” 
એટલે રાહ મ્રહાર કે તેના પુરોગામીઓના સમય પહેલાં સ્થાનિક રાજ તથા 
પ્રજાને તેની માહિતી હતી અને તેથી તે નગર જણું દુ દુગ તરી જાણીતુ” ચયુ. 


સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસનાં પ્રમાણે નતા છીણુષ્દુગ'નો ઉલ્લેખ ઇ. સ. 
૧૩૩૦માં થયો છે. હાથસણીમાંથી મળી આવેલા ઈ, સ. ૧૩૩૦ 
ના લેખમાં' રાહ ખે'ગારતા વશજ રાજા ઠૅપકે કુન્તરાજને કહયું કે “મમ * 
વિહય્વેસ ગ્ીળ્ળ સુન નિવાસિાના) જ્ાસ્લિ સ'માથાવીસિ રેવા થાપી * 
પ્રશ્નાર્થ... “અર્થાત્‌” મારા [પતૃવ્યે જીણુ'દુત્રમાં સ'ગવાપી બ'ધાવી તેવી જ 
રીતે તુ' ઠૅપાવાપી બ'ધાવ”2 આ રીતે ઈ. સ. ૧૩૩૦ માં જીણું દુગ નામને 
સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે અને તેમાં કહેતાર કહે છે કે તેના પૂર્વે જીણું દુગ'માં 
સ'ગવાપી બ'ધાવી હતી, તેના પૂવજનું નામ પણુ ખેગાર આપે છે અને તે 
છીણુ“દુગ“ના રાહનો વ'શજ હતા તેમ કહે છે. સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસમાં બે 
ખે'ગાર કુમારે તેમનો રાજગાદી ઉપરનો હક્ક ત્યાગી અન્યત્ર ગયા, તેમાં 
પ્રથમ ખે'ગાર ઈ. સ. ૧૦૬૭માં થયેલા રાહ નવધણુનેો કુમાર અને દ્વિતીય 
ખે'ગાર ઈ. સ. ૧૧૪૦માં થયેલા રાહ કવાટને। કુમાર, હૅપકને। પૂર્વજ ઠ્તિય 
ખે'ગાર ગણીયે તો પશુ ઈ. સ. ૧૧૪૦માં આ નમર છીુંદુર્ગ નામે પ્રસિ 
હતુ' તે નિવિષ્વાદ છે. દી 


1 હિસ્ટૉરિક્લ ્ઘન્સ્ક્રિપ્રાત્સ એફ ગુજરાત, પુ-ક, શ્રી ગિ. વ. આચાર્ય 
2 આ સ'ગવાપી કસાઈવાડના નાકે હતી. થોડાં. વર્ષો પહેલાં તે પુરાવી દેવામાં આવી છે. 


જૂનાગઢ : ૪૫ 


૫ 5 5 ૦- - 

ઇ.મ. ૧૩૩૩માં લખાયેલા વિવિધ તીથ“કલ્પ અને તેની પૃવે" લખાયેલા 
રેવતાગરિકલ્પમાં આ નગર માટે અપબ્ર'શમા જુશ્ણુદુગ્માં શખ્દ વાપર્યો છે. 

જુષ્ણુ અને જણ્ગુ બ'નેનો અર્થ જીણુ' થાય છે. 

ઈ. સ. ૧૩૩૭માં કક્કસુરી નામના વિદ્દાન જૈત મુનિ મહારાજે ક 

તેના મ્ર'થ “નાભિનન્દત જનેહાર પ્રબ'ધ”માં એક સ'ધ મિરતારે જય . છે. . 

તેના વણુનમાં પણુ આ નગરને જીણું દુર્મ કહ્યું છે.ઃ 

ઈ. સ. ૧૪૭૨માં રાહ માંડલિકનું પતત થયુ” તે પૂવેજ લખાયેલા સ “સકત” 
કાવ્ય ““માંડકિક કાવ્ય”માં તેના રચયિતા કવિ ગ'ગાધરે જીણુષ્દ્ગ" નામને! 
આ નગર માટે ઉપયોગ કરી તેતી બજારે અને દુમતું રસિક વણુન, કયુ છે. 


ઈ. સ. ૧૪૫૫માં લખાયેલો! એક શિલાલેખ ઉપરકોટની દક્ષિણ દીવાલ- 
માંથી પ્રાપ્ત થયો છે* તેમાં રાહ માંડાલિક્ે કરેલી આજ્ઞા ક'ડારી છે. તેમાં 

પ્રાર'ભની પ*કિતમાં લખ્યુ* છે કે, “સ્વસ્તિ શ્રી સ'વત ૧૫૬૭ વષે માધ 
(વદી ૫) અમી દિને ગુરુ (વાસરે) સો(રાષ્ટ્) દેશે શ્રી જીણુષદુગે” શ્રી (!) વ'શે 
રાણાશ્રી મેલગદેવ સુત (૨1) ઉલ માંહપાલ. (દેવ સુદ રાઉલ્લી શ્રી સાંડલિક 
પ્રભુણાય...' એ ઉપરથી પણુ સ્પષ્ટ થાય છે જ ઈ. સ. ૧૪૫૫માં આ નગ- 
રનું રાજ્યસ્વીકૃત તામ જીણું દુમ હતુ'. * 

ઈ. સ. ૧૪૭૨ એટલે વિ, સ. ૧૫૨૮ના પોષ વદી ૧૩ રા સ'પૂર 
કરેલી વાફસ'હિતાતા અ'તિમ અધ્યાયમાં ઉકત પુસ્તકની પાહા જીણું દુમાં 
થઈ હોવાનું જણાવ્યુ છે.5 ર 

આવા અનેક પ્રમાણુરથી નિઃશ'ક સક થાય છે કે પંદરમી સદીમાં ૨ આ 
નગરતું તામ જીણું દુગ* હતુ'. સ ક 
જીણુ'ગહ 

જીણું દુમમાંથી જીણું ગઢ તે પછી થઈ ગયુ” હોવાનું જણાય છે. સામાન્ય 
લોકભાષામાં તે જૂનાગઢ, જૂનેગઢ “કે જૂનેગઢ કહેવાતુ' પણુ પત્રવ્યવડારમાં 


તેનો ઈ. સ. ૧૯૦૦ સુધી જરણુગઢ તરીકે ઉલ્લેખ થયેલો સરંકારી' અને 
ખાનગી દફતરે!માંથી જેવા મળે છે. 


1 જૈન યુગ, ૬૯૮૨, વૈશાખ અ'ક, 
2 અનપબ્લિશ્ડ ઈન્સ્ક્રિ,, આકફ્રિ.. સોસાયટી-જૂનાગઢ જનરલ, નવેમ્બર, ૧૯૪૭, પ્રો. પુરોહિત _ 
3 લેખમાં નાગરે] -ત્રિસાસિક, ગૈત્ર ૬૯૬૪) શ્રી વલ્લભજી હર્ટિ(॥ આચાર્ય 


૪૬ # જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


છું પ્રાફાર 


' ઈ. સ. 1૪૫૩ના ૨ર1જપાતાકતા પાવળિયામાં રાહ મેલગરદેવ માટે લખ્યુ 

છેજ્એ “અઢાર રાજપુતો સાથે વ'થળી છેડી જીણું પ્રાકાર પહોંચી ગયે.” 

આ “જણુષપ્રાકાર' તામ એક જ સ્થળે વપરાયુ' છે, આ તામ જીથું દુર્ગ 

' માટે જ વપરાયુ' હોવાનું જણાય છે. સ'ભવ છે કે કદાચ જીણું" દુર્ગ અ'તર્ગત 
આવેલો ઉપરકોટ એ તામથી એળખાતા હોય | * 


હપ્રસેતગહ * 


' ઉમ્રસેતેગઢ તે જૂનાગઢનું જ નામ હતુ' તેવી માન્યતા નેત ગ્ર પી આધારે 
. ઘણા ન્ઠ્દાનોની છે. શ્રીકૃષ્ણના સમયના યાદવ ઉત્રસેત સાથે જીણુદુર્ગને 
_ ભેળવી દેવાનું સાહસ પણુ કેટલાક લેખકોએ કયુ” છે પણુ જ્યાં યાદવો અહી 
હતા જ નહિ તેમજ તે સમયેમાં “ગઢ' ન હતો ત્યાં તે સિદ્ધાંત સ્વીકાવ* 
. ભનતો નથી. રાહ કવાટના સૈન્યોનેો અધિપતિ ઉમ્રસેત વા ઉમાવાળા હતો અને 
તેણે ઉપરકોટું યુહ્મને માટે તિર્માણુ કયુ હોય અને તેથી ઉપરકોટને ઉમ્રસેતગઢ 
. ક્યો હેય તતો અસ'ભવ નથી પર'તુ એ સપછ છે કે જેન સાહિત્યમાં આ 
 મામને। ઉપયે।મ થયો છે તે સિવાય કોઈ આધાર તથી વિવિધ તીથકલ્પમાં 
“તેજલપુરસ્સ પૂવે” દ્શિએ ઉગ્મસેણુમહ નામે દુગ્ગં-' હોવાનો ઉલ્લેખ છે અને 
તેજલપુર તે ગિરતારતી તળેટીમાં હતુ' તેથી તેજલપુ?્ની પૂવે" જૂનાગઢ હતુ 
તેમ માની જૂતાગઢનું તામ ઉમ્રસેનગઢ હતુ' તેમ - પ્રતિપાદ્તિ કરવાનું સાહસ 
કરવામાં આવ્યુ છે. તેજલપુર આજના મજેવડી ગામ પાસે હતુ' અને ત્યાં 
આજે પથુ તાજપુર કે તેજપુરનો ટી'મો' કહેવાય છે. તેની પૂર્વે કોઈ તગર 
ઉમ્રસેનગઢ નામનું ત્યારે હોયે. દીવાન રણુછેડજી તારીખે સેો!રડુમાં ઉપરકોટનું 
નામ ઉમ્રસેતગઢ હતુ' તેમ કહે છે. ઉગ્રસેતગઢ તામ કદી પણુ જૂતાગઢ નગરનું 
હોવાનું જણાતું નથી. 
ખે'ગારગ 


એ જ રીતે ખે'ગારના સમષમાં કદાચ જૂનાગઢ ખે'ગારગઢ કહેવાયુ' હોય 
અથવા વિિધ તીથષકલ્પમાં અને અન્ય ગ્ર“થોમાં તેને ખે'ગારતું તમર કહયું * 
હોય તા બતવાજેગ છે. બાકી આ તગરનું લેકમાન્યે કે રાજ્યસ્વીકૃત નામ 
ખે'મારગઢ હોવાનું અન્વ પ્રમાણાથી જણાયું” નથી. 
સુસ્તફાબાદ ર 


મહમદ બેમડાએ જૂનાગઢ જતી તેનું નામ મુસ્તફાબાદ કરી તાખ્યુ પુણુ 


જૂનાગઢ : ૪૭ 


|. જોમીગ્રેરિયંટ તેના હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાતમાં કહે છે તેમ “તે નામ 
શપુતારતા મૃત્યુ પછી મુસ્તફાબાદનું અસ્તિત્વ રહયું . હોવાનું જણાતુ' નથી, 
એક જુલ્મી શાસકની તર'ગી ઈચ્છાથી ધણી સદીએથી પરંચત થયેલુ” નામ 
ભૂ'સી શકાયુ નડિ અને જૂનાગઢ નામ તેતા આંતે પ્રખ્યાત વિજેતાના, વ'શતા_ 
અને તેના રાજના' અ'ત પછી પણુ છીવતુ' રહ્યું છે.'” 


“ઈ.સ ૧૮ જ્યાં. મ સાવ ભોમત્વ સ્થપાયુ” ત્યારે જૂતાગઢ નામ 
 રાજ્યસ્તીકૃત નામ થઈ ગયુ. ' 


' શિર્નાર (નગર) 


વિ. સ. ૧૨૩૨ ઈ. સ. ૧૧૭૬ લત્રશન શ્રી વિજ્વસેતસૂરીએ શ્મેલ્ા 
રેવ'તગિરિ રાસુમાં, વિ. સ'. ૫૧૩૫૩ ઈ. સ. ૧૨૯૭ લગમગ શ્રી વિતયચ%્રસરીએ 
લખેલી નેમીનાષ ચતુષ્પાદ્કામાં, વિ. સ'. ૧૩૬1 ઈ. સ. ૧ઢ૦્૫માં શ્રી મેર્‌- 
ત'ગસૂરીએ રચેલા પ્રબ'ધચિ' તામણિમાં, વિ. સ'. ૧૨૫૦ ઈ. સ. ૧૧૯૪ 
વિ. સ'. ૧૩૦૦ ઈ. સ. ૧૨૫૪ વયમાં કવિ સોમેશ્રરરચિત કીતિ* કોમુદીમાં 
અને અન્ય ગ્ર'થોમાં ગિરનારનાં વર્ણના છે પણુ તેમાં જીણું દુત્ર, જીણુંગઢ કે. 
ગિરિતગરનો કેઈ ઉલ્લેખ નથી. આ સમયના લેખક્રાએ મ્રિસનાર- તરીકે જ' 
નગરનો પણું ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેનું શુ' કારણુ હશે તે અંનુમાતનો અથવા 
સ'શેધનને! [વિષય છે કે એમ માની શકાય કે મૂળરાજ સોલફીથૉ માંડીને 
કરણુ વાવેલા સુધાતા ગુજરાતના રાજખોની જૂનાગઢ ઉપયર અ ખ હતી. તેમભુ 
વાર'વાર આકમણુ કરેલાં અને રાજની અને પ્રજાતી પાષમાલી કરેલી. તેના 
આતશ્રિત્ર કવિઓએ અને લેખક્રેખે જૂનાગઢ જણું હસ્તી જ ધરાવનુ' ત હતુ' 
તેમ માની તેને જરા જેટલે! પણુ ઉલ્લેખ કરવાનું ઉચિત ધાયું” નથી. ગિર- 
નાર્‌ ઉપર તો પવિત્ર મદિરા હતાં એટલે તેની યાત્રા કર્યા સિવાય કે: તેતાં 
બણુને કર્યા સિવામ ચાલે તહિ તેથી ગિરનારને મડતત્ત આપવામાં આવ્યું". 
એમ પણુ માની શકાય "ે ચુડાસમા રાજાના જીણુ'દુગ્રને કોઈપણુ પ્રકારની 
પ્રસિદ્ધિ કે અગત્ય ત મળે તે માટે પણુ તેમણું તેના ઉલ્શેખ ન કર્યો હોય | 
અને તેથી તેમણે જ્યાં જ્યાં ગિરનાર લખ્યુ' છે ત્યાં તે શબ્દ નગર માટે 
વાપર્યો છે તેમ સમજવું જેઈએ- 


ગુજરાતના પાટનગરમાં. જીણું દુગ" ગિરનાર તરીકે ઓળખાયું અને ઈ સ. 
૧૩૦૦માં ગુજરાતમાં મુસ્લિમસત્તા સ્થપાઈ ત્યારે તેઓએ પણુ જૂતાગઢને 
ગિરનાલ-શરનાર કે કિરતાલને! કિલ્લો કલો. ઈ. સ. ૧૪૧૩તા માંગરોાળતા 
શિલાલેખમાં અને ઈ. સ. ૧૪૭૨ના જૂતાગહતી બોરવાડની મસ્જિદના શિલા- 


૪૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


| લેખમાં ગિરતાલ અને ગિરતાર શખ્દો અનુકમે વાપર્યા છે. મિરાતે સિક'દરીના 
 લેખ#' સિક'દર મ'જુ, ગુલરાને ઈબરાહિમીના લેખક ફરિશ્તા અને તારીખે ફિરોજ” 
' શાહીના લેખક ઝિયાયુદીન બારની વગેરે મુસ્લિમલેખકો જૂનાગહ માટે કિલ્લાએ 
_ કિરેનાલ, ગિરતાલ કે ગિરનાર શખ્દો વાપરે છે. એ ઉપરથી એમ માની શક. 
કે ડિન્દુ રાજ પાસેથી ત'ત્ર સ'ભાળનારા માંસ્લમ શાસકોએ તેમને પગલે 
ચાલી જૂનાગહને ગિરનારનો કિલ્લો કલો. પાછળના સમયમાં લેખક્રે તેનું 
જતાગમઢ નામ આપે છે. ઇ. સ. ૫૫૫૪ને। જૂતાગહતા બોરવાડ મસ્જિદ્ને લેખ 
તેની સ્પછૃતા કરતાં કહે છે કે, “આ મકાન ગિરનારના કિલ્લામાં કે જેનું તામ 
મુસ્તફાભાદ રાખ્યુ' છે તેમાં બાંષ્યુ' છે.' સારાંશ ગરનારનો કિલ્લે। તે જ જૂતા૩6- 


જુનાગલં 
એવી સામાન્ય માન્યતા પ્રવતે' છે કે સોએ 'છીણુ“દુમ કે જીણુગહ- 
માંથી જૂનાગ4 નામ કરી તાખ્યુ' કેટલાક 1વદ્દાના એમ પગ માને છે 'ે તેતું 
ક્થાતિક અને લે.કમાન્ય તામ જૂતાગઢ હતુ” પરે'તુ વિદ્ાનાોએ તેનું સ સ્કૃન- 

કરણુ કરી જણુગહ નામ પુસ્તકો અને અભિલેખોમાં લખ્યુ. ઇતિહાસ અને 
' સાહિત્યમાં કરેલા ઉલ્લેખો તપાસતાં એમ સપણ થાય છે કે જ્યારે આ નગર 
જણુ દુગ તરીકે ઓળખાતુ ત્યારે અને તે સમયે તેનું નામ જૂનાગ્હ પણુ હતુ. 
ઈ. સ* ૧૩૭૪માં “તીથમાળા સ્તવન” નામની તેતા રચનામાં જેન વિદ્દાન_ 
_વિનયપ્રભ લખે છે કે “વીરહુ એ વઉણુથલીય'મિ જૂનઇમઢી સિરિપાસ પહુ- 
ચહિયૈઉ એ મિરિ-મિરેનારિ દીડઉ નયણિહિ” નેમિજણુ' વગેરે. તેમાં નિરવર 
'મિરતારતી સમીપે જૂનાગઢ અર્થાત્‌ જૂનાગઢ છે તેમ કહે છે* એ જ પ્રમાણ, એ જ 
અરસામાં લખાયેલા “ગૈત્ય પરિપાટી સ્તવન''ના લેખક શ્રી જિતતિલકસૂરો લખે 
છે ૧ “જૂનઈગઢ પાસ ને જલવિહાર નવપલ્લવ મ'ગલપુરી મઝાર'* આ પ્રમાણુ 
સામે શ'કા કરવા કોઈ કારણુ નથી અને તેનાથી એ સ્પષ્ૃપણે પ્રતીત થાય 
છે જ ચૌદમી સદીમાં આ નગર જૂનાગઢ તરી'કે' પણ જણીતુ' હતુ. 


' આકટાલાં સપણ પ્રમાણુ। છતાં કેટલાક વિઠ્દાનાએે એવાં નિરાધાર અનુમાનો 
કર્યા” છેકે જૂનાગઢ નામ સુલતાન મહમદ તધલગતાં મૂળ નામ જૂના” 


શ્રી પ જેન સય»કારા, અમદાવાદ, તા. ૬૫-૬૦-૧૯૫૬. આ પુરતક તો વહેલુ' લખાયુ” હશે 
પણુ ઉપલખ્ધ પ્રત વિ. સ. દ! લખાઇ છઠ રી ઉપર શ્રી ભ'વરલાલછી નાહંટાએ 
ટીપ્પણુ કર્યું” છે. મેડ 
2 જૈન તીર્થોનેો ઈતિહાસ, શ્રી ચાક્ત્રિ સ્મારક: ર યમાળા, ૧૯૪૯, સ' પાદક; શ્ર ન્યાયવિજ્યજી 
મહારાજ. 


જ્નાગઢ : ૪૬ 


0પરથી આવ્યુ” છે,' જે જણુ્દુ | દગ તેનું સ જલકરણું છે. આં વિધાત 
પરત્વે વિયાર્‌ કરતાં મહમદ તઘલગનું મૂળ નામ જૂનો તાહિ પણુ “જર3ને।” 
હતુ' અને તે ઈ. સ. ૧૩૨૫માં દિલ્હીથી | ગાદીખે -બેઠો. આ કેર, તર'ગી 
અને કડક સ્ત્રમાવતા સુલતાને તેતી ત્રાસદાયેક વત ણૂકથી તેના અમીરોને 
વિરોધ વિહેરી લીધો અને રાજ્યમાં ઠેર ઠેર બળવા થયા. ગુજરાતમાં પણુ 
બળવો થયે!, જે શમાવવા મહમદ ઈ. સ. ૧૩૪૫માં ગુજરાત સોરાષ્ટ્રમાં 
આવ્યે. તેને જૂનાગઢના રાહુ ખે'ગાર ચે.થાએ બળવાખોર સરદાર તાધઘીને 
આશ્રષ આપ્યા છે તે ખબર મળતાં તે જૂનાગઢ: ઉપર ચડાઈ લઈ આવ્યો. 


સુલતાનની સાથે આવેલા તેના ઈતિહાસકાર ઝિયાદદ્દીન બારનીએ, 
સુલતાનની 'યુજરાતની જુદા જુદા સ્થળે નાખેલી છાવણીઓનું ઝીશુવટ સયુ“ 
વગુષત કયુ” છે. તેમાં તે લખે છે કે મહમદ દેવલગિરિથી ભરચ આવ્યે ત્યાં 
તેને માડિતી મળી કે બળવાખોર તાઘી પાટડી અને માંડલ થઈ સોરાષ્ટ્રમાં 
ઊતરી ગવ છે. મ$મદ તેની ૫પ૪ળ ચડયે.. તાધી “કિરનાલ (પાસે) ખે'કાર 
(ખે' ગાર)તા કિલ્લામાં' ભરાયો છે તેવી માહિતી મળતાં તેલે “કેરનાલને। 
કિદ્લે!' વેર્યા, તેતું પતન થયા પછી તે “કૉંડલ' (ગોંડલ) ગયો અને ત્યાંથી 
ડંટ્ઠા ગયો, જ્યાં ચુજરી ગયો. આ વણું તમાં અનેક સ્યાનોનાં અને વ્યાંક્તઆતાં 
નામા આપ્યાં છે, કયાં કયાં તેણે શુ શુ. કયુ”તે પણુ જણાવ્યુ છે 
પણુ કોઈ સ્થળે તેણે પોતાના નામ ઉપરથી જૂનાગઢ વસાવ્યુ' હોય કે તે 
નગરને જૂને[ગહ તામ આપ્યુ' હોય તેમ દર્શાવ્યું” નથી. તઘલગ વ'શતા ખીજ 
ઈતિહાસકાર શમ્શ અફીફી તેની તારીખે ફિરે[ઝશાહીમાં તથા સુલ્તાન ફ્રેઝે 
લખેલા ફરહુતુલ ફ્રિઝશાહુમાં પણુ આ પ્રસ'ગને કોઈ નિર્દેશ નથી. જ્યારે 
મહમદ તધલગમને સુલતાન થવાનું સ્વપ્ત પણુ આવેલુ નહી' ત્યારે તેનું તામ 
જશને! હતુ' અને જે નામ તેણે ગાદીએ આવી, તેના દરજજને યોગ્ય ન 
હોવાથી તજી દીધેલુ' તે નામે તે શા માટે તગર વસાવે ? વસાવે તો મહમદા- 
બાદ કે તધલગાબાદ કહે, તેને જૂનાગહ જ શા માટે કહે ? માત્ર જૂને. તથા 
જૂનાગઢને સામ્ય હોવાથી કોઈ વિદ્દાને આ નવીન શોધ છે તેમ કરી વહેતી 


1 ગુજરાતને ઈતિહાસ, મૌ. અ. ઝફર નદવી, ભાષાંતર શ્રી છોટુભાઇ નાચક, 


2ફારસી ભાષામાં ક અને ગ વચ્ચે માત્ર એક માત્રાને! ફેર છે. હસ્તપ્રતના વાંચનમાં આ 
માત્રા રહી ગઈ હેય તો ગિરનાલનું કિર્નાલ અને ગૉંડલનું કૉડલ વ'ચાય-સામાન્ય રીતે 
ગાફનો કાફ લખવાને।' રિવાજ છે, ' 


જૂ.ગિ.-૭ 


૫૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


મૂકેલી કલ્પના સિવાય તેને કોઈ આધાર નથી. જે મહમદ તઘલગે જૂનેગઢ 
વસાવ્યું” હોય તો તેના અનુગામીઓ તેનો એક અથવા બીજે સ્થળે જરૂર 
ઉપયોગ કરત પણુ તધલગે કે તે પછીના સુલતાનોના સમયમાં કોઈ સ્થળે 
જૂનાગઢ શખ્દ વપરાયો નથી. ઊલટાનું મિરાતે સિક'દરી, આગળ ન્યુ” તેમ 
જૂનાગઢ નામ પાંડવાનું સ્પ કારણુ આપે છે, તેમાં પણુ કહેવામાં આવ્યુ” 
નથી 'કે “જૂને' ઉપરથી જૂને!ગહ થયુ*. આ અનુમાનથી હન ર વિધાન 
તો એ છે કે, જણુદુર્ગ તામ જૂનાગઢ ઉપરથી થયુ. , કૌતિહાસિક 
ત્ર'થે, રિલાલેખો અને અન્ય પ્રમાણુભૂન આધારે મો છે ત્યાં 
આ અનુમાન સવથા અસ્વીકૃત બને છે અને તેના ઉપર વિશેષ ' ચર્ચા 
અનાવસ્વક છે, 


યવનગહુ 


આ તકથી વિશેષ હાસ્યાસ્પદ તફ' પ્રે. સજ હા પુસ્તક ઇન્ડેસ 
આલ્તેહ તામસ કુન્દે ([ણતંલ્ડલ€ ઊ11૯11100118351:00ત1)માં કર્યા છે. તે 
કહે છે કે આ નગરનું તામ ત્રીક-યવત ઉપરથી યવતગઢ થયુ” અને તેતા 3૫૨થી 
જેતગઢ થઈ જૂનોગઢ થયુ”, એક વિઠ્દાત' કહે છે કે યોત શખ્દ ઉપરથી યોનાગઢ 
થયુ". થાન મ્રીકોની એક જતિ હતી. પ્રે. લાસનના તકને જેમ્સ બરજેસ 
વગેરે વિદ્દાનાએ સ્વીકાર્યો નથી. યેતા જાતિ માટે જૂનાગઢના પવતીય લેખમાં 
ચોણુ શખ્દ્ વાપર્યો છે અને પ'ડિત ઉમેશચ" વિદ્રારત્ન તેના ગ્ર'થ માતવેર આદિ 
જન્મભૂમિમાં સિદ્ધ કરે છે કે તે યોણુમાંથી જ્યુ-યટ્દી થયા. જે મ્રીકો-યવત 
કહેવાતા કે તુશાસ્ફ યવન હતા તેથી ત્રવનગઢ નામ અપાયુ' તો પછી. આપધે 
શા માટે ન માતીયે કે કાળ યવત ઉપરથી આ નગર યવનગ# ફહેવાયુ" ન. 
હોય ? પણુ આ તક* 'ફેવળ નિરાધાર છે. પ્રે. લાસત, સર ડબલ્યુ ટાતરષ, મિ. 
વુડક્ાક વગેરેતા આધારે' પ્રે. પુષ્કરભાઈ ચ'દરવાકર આ પ્રશ્ન પરત્વે વિચારણા 
કેરે છે પર'તુ જેમ જૂનોમ માટે કેઈ આધાર નથી તેમ યેવતગઢ માટે પરાઈ 
આધાર નથી. નને પવર્ષ્તીય લેખમાં યવન તુશાસ્ફૃનો ઉલશેખ કર્યો તો નમરરને 
ગિચ્તિગર શા માટે કહું ? 


જૂનાગઢ 
ત્રીજ એક લેખક મહાશય? તો. એવો તર્ક કરે છે કે રોમન દેવતા 


1 વારે, માર્ચ, $૯૬૯, શ્રી પુષ્કરસાઈ ચ'દરત્રાકર, 
2 પથિક, જુન, ૨૯૬૯ 'નણુવા જેવું, શ્રી વિદુર. 


જયુપીટરલિકાવીનું આ “જૂકષા હતુ” તેથી આ નગર જતોગહ કહેવાયુ” | 
રોમનોને આ દેશ સાથે કાંઈ સ'બ'ધ ન હતો અને ઓ તક'* કેવળ નિરાધાર 


છે તેથી તે માટે પણુ કોઈ ચર્ચા આવસ્યક નથી. 


' ભ્ઞારતતાં અનેક તગર કે નદીઓનાં વિભિલ નામો છે તેમ જૂનાગઢનાં 
પણુ ગિરિનિઃ રેનગર, નગર, જીણું દુંમ, જીણું પ્રકાર, જનેોથઢ; જૂનાગઢ, જૂનાણુ' 
પ્રચલિત યયાં અને મૂળ મિરિતમર વસતુ ત્યો જ વૃધતાથટતા વિસ્તારમાં 
આજ પણુ તે વસી રહું છે. 


જૂનાગઢનો કિલ્લો 


ટલાક ઈતિહાસકારો એવી માન્યતા ધરાવે છે ાુ રાહુ સિ પતત 
પછી સુલતાન મહમૂદ ખેગડાએ ઉપરકોટતી પાસે જૂતાગઢ વસાવ્યુ' અને તેની 
ફરતા કોટ બાંધ્યો જે આજનું જૂતોગંહ, ગુજરાતનો ફારસી ઈતિહાસ 'મિરાતે 
સિક'દરી' સ્પંછ કહે છે કે “ઓ ફત્તોડ થયો પછી સુલતાને ગુજરાતના શહેરે 
અને ગામે માંથી મેટા મોટા શૈ સેયદદો, ઉલ્માએ અને કાઝીઓને ખોલાવી તેમને 
જૂનાગઢ તથા પાસેના કસબાઓમાં વસાવ્યા, સુલતાન પોતે પણુ ત્યાં રહ્યો 
અંતે ભૂતોમહી આળાદી માટે પ્રયાસ કરવા લાગ્યો. તેણે ” જહાંપનાહુ' કિલ્લાની 
દીવાલોની મરામંત કરવા મંડી અને ત્યાં મોટા મોટા મહેલો બ'ધાવ્યો અંને દરેક 
અ્મારને હુકમ કર્યી કે પોતાનો માટે મોટાં મોટાં આલીશાન મકાનો બાંધે. 
થોડો સમયમાં એમદાવોદતાં જેટોનું બીજુ એક શહેર ત્યાં વસી ગયુ. તેનું 
નામ મુસ્તફાબાદ પાડવામાં આવ્યુ. 


' મિરાતે સિક'દરી, રાહ મૉંડલિકે મંહમૂદં સાર્મે કરેલા યુદ્ધના વણુ*નમાં 
લખે છે કે “સુલતાને મોરચોને। બ'દેશ્બસ્ત કરીં જુદાં જીદ મોરયા ઉપર એક- 
એક અમીરની નિમણૂક કરી, જૂનાગઢના કિલ્લાને ઘેરો ધાલ્યો.” આગળ ચાલતાં 
તે કહે છે કે “જનોગદમાં રહેવાં કરતાં ગિરેતારના મજબૂત કિલ્લામાં જવું વધારે 
સલાહભરેલુ' છે.” એમી સલાહ રાહના મ'ત્રી તતહલે આપતાં કિલ્લાના લેકાએ 
આ સલાહ માન્ય રાખો, વકીલે! મોકલી સુલતાનને અરજ કરી જે “સુલતાન અમારા 
જાનનું રક્ષણુ કરશે અને અમારા કુટ્'ભને જે તે કાંઈ: ઈજા નહિ કરશે તો 
એમે કિલ્લામાંથી અમારા કુટટ'બ પરિવાર તથા માલેસત્તા લઈ કિલ્લો ખાલી 
સુલતાતતા કદમોમાં સોંપશું'. સુલતાને આ વાત કબૂલ રાખી પણુ જ્યારે લેકે 
કિલ્લો ખાલી કરી ગયા' ત્યારે લંસ્કરને તેની ઉપરે તૂરી પડી કતલ કરવા તથા લૂ'ટી 
ઊૈવા હુકમે કર્યો-*' મિરાતે સિક'દરી આ વણુનમાં જૂનાગહ અને ગિરતારના 


ર : જુગ અને ગિરતાર _ 


ભે જુદૂ નિ કદક્ાઓનો નિદે"ેશ કરે છે તથા ગિરનારને કિલ્લે ઉપર હતે તેમ 
સ્પણ કહે છે, એટલે નીચેનો કિલ્લો તે જૂનાગઢને! કિલ્લો અને ઉપરકોટ ક. 
તે કિલ્લામાં હતા તે કિલ્લે. 


| વિશેષમાં રાહ માંડલિકનાં પતન પહેલાં લખાયેલા માંડલિક કાવ્યમાં 
જીગુદુગ નગરનું સુરેખ અને વિસ્તૃત વણુત છે તે ઉપરથી ફલિત થાય છે 
' ઉપરકોટની- નીચે તગર વસતુ' હતુ તથા તેમાં પચર'ગી પ્રજ્ન વસતી હતી, 
ત્ય બજારો, દુકાનો અને મકાનો પણુ હતાં. આ નગરતાં દ્ારોતાં નામે પણુ 
હતાં જે આજ સુધી જેમનાં તેમ છે. મહમૃદે નવે ટ બાંધ્યો હોત તો તેનાં 
દ્ારોનાં મુસ્લિમ પહ્દિએ નવાં નામા તેણે આપ્યાં જ હોત |. 


તેણું અમીરોને જૂનાગઢમાં મકાનો બાંધવા આજ્ઞા કરો તેથી નગરને 
વિસ્તાર વધારવાનું આવશ્યક બન્યુ' હરે અને તેથી આજને ધારાગ4ઢ દરવાજા 
પાસેનો ભામ અને કદાચ ઉપરકોટની દક્ષિણુ તરફનો ભાગ તેણું નગરના 
કિલ્લામાં લઈ લીધો હશે. આજે પણુ મુસ્લિમ લત્તાઆ આ વધારેલા વિસ્તા- 
રમાં છે. મહમૂદ ખેગડાએ જૂનાગઢ જીત્યા પછી તેનો વિસ્તાર વધાર્યો ૫ર દત 
તેણું નવે કિલ્લો બાંધ્યો તેમ કહેવું સાચુ” નયી. 


દીવાન રણુછ્ોડજી, તેના મ્ર'થ, તારીખે સોરઠમાં કહે છે કે “ઈ. સ. ૧૬૩૩- 
માં બાદશાહતા સૂબેદાર ઈસાખાને શહેર ફરતો કિલ્લો બાંધ્યો તેમાં ૧૧૪ 
ખુરજો અને ૯ દરવાજએ। હતા જેમાંના ૫ દરવાજએ। બ'ધ રહેતા અને ૪ 
ખુલ્લા રહેના, તે પછી ઈ. સ. ૧૬૬૧માં ॥ં ચિરઝા ઈસાખારખાને આ કિલ્લો 
નવેસરથી બ“ધાવ્યો.” 


ઈ. સ. ૧૬૩૩માં શાહી ફોજદાર રાન ઉતે। પણુ | ઈ. સ, ૧૬૬૧- 
માં તે પદ ઉપર કુતુખુદોત ખેશમી હતો એટલે નામમાં ક'ઈક . ભૂલ થયેલી 
જણાય છે પર'તુ એ સ્વીકારવું જ રહ્યું કે, મુગલ સામ્રાજ્યમાં કિલ્લાનું સમા- 
રકામ થતુ રહેતુ” હશે અને વિસ્તાર પણુ વધતો રલ્યો હશે પણુ જૂનાગહને। 
કિલ્લો પ્રથમ મહમૂદ બેગડાએ જ બાંષ્યો તેવો ઉલ્લેખ આ વિદ્દાન ઈતિહાસ- 
કાર કરતા નથી અને તે વિધાનને કોઈ સમથન મળતુ નથી તેથી આ કિલ્લો 
મહમૂદે બાંધ્યો તેમ માની શકાય નહિ. 

' જું, સમ. ૨૮૮૦માં નવાબ મહાબતખાનજ ખીજાતા સમયમાં, શહેરની 
વધતી જતી વંસતીને સમાવવા શહેરનો વિસ્તાર વધારવા માટે પશ્ચિમ તથા 
ઉત્તર તરફની દીવાલો પાડી નાખી, બહારને ભાગ અ'દર લઈ લેવામાં આવ્યો 
અને વતષમાન ગાંધીરોડને સ્થળે કિલ્લો હતો તે દીવાલ તળાવ તરફ ખસેડી 
લેતાં રિતળાકુ'ડ-ઠાયમ'ડ ટોકીઝથો વ*થળી દરવાજા સુધીના ભાગ પશ્ચિમ 


જૂતાગઢ : ૫૩ 


તરફ અને વતમાન કડીયાવાડ-જવાફર રોડની દક્ષણુથી દાતાર રેડ સુધીને। 
ભાગ કિલ્લામાં આવી ગયે. 


ઈ. સ* ૧૮૮૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલા ગુજરાત રાજસ્થાત નામના પૃસ્તકમાં 
તેના લેખક શ્રી કાળિદ્દાસ દેવશ'કર પડયા લખે છે કે શહેરમાં બે કિલ્લાઓ 
છે. જૂતા કિલ્લામાં વિશેષ વસતી છે. નવા કિલ્લાના ભાગ બહુ વસતીયાણુ 
તથી તથા જૂના શહેરનો ભાગ ઉજ્જડ છે. ૪. સ. ૧૮૭૪માં “કલકત્તા રિવ્યૂમાં' 
પ્રસિ થયેલા સી. એમ. નામના અ'ગ્રેજ લેખકના લેખ સૌરાષ્ટ્ર એન્ડ ધી 
હિલ એફ સોરડમાં જણાવ્યુ છે ક “ભૂતો કિહ્લે। પ્રથમ ગિ રનિંગ કદેવોતો 
તેમાં બારાશહીદની કબરે છે.?' 


એ બને વિધાનો ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધારાગઢ દરવાજવાળા 
લત્તા પાસે ઈ. સ. ૧૮૮૪ સુધી જૂતા કિલ્લાની દીવાલો હતી અને તેની 
ઉત્તરે જે ભાગ હનો ત્યાં જૂતા શહેરને ભાગ હરે અને તેની અને તવા 
કિલ્લાની વચ્ચે એક બીજે કિલ્લો હશે. આ દોવાલ પણુ ઈ. સ. ૧૮૮૪ પછી 
પાડી નાખવામાં આવી દશે. તેના અવશેવો અને સ્થાત હજ દરિગાચર 
થાવ છે. 

કાળવા દરવાજે થોડા વર્ષા પૂવે" તગર વિસ્તારની દગ જ નાખ- 
વામાં આવ્યો ત્યારે તેની નીચેથી વિશાળ ભૂગભ* માગ* નીકળેલો તે હાંકી 
દેવામાં આવ્યો છે. આ દરવાજતાં દારો, રાહ તવઘણુ ર્ન્ને કરી લઈ 
આવ્યો હોવાની લોકવાતાં કહેવાય છે. 


2127 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮|૦૩ /11/ત - ઉપાંદાદાં 


ગ્રાંચીન ઇતિહાસ 


પ્રાચીન 

મૌય કાલ પૂરે" નો જૂનાગઢને ઈતિહાશ અ'ધારની ઘેરી જ્વસિકા 
પા૭ળ છુપાયેલો પડયો છે. વિષ્યુપુરાણુ અને હંરિવ'શમાં તેના અસ્પછૃ 
ઉલ્લેખો થયા છે. તેનો સારાંશ એ છે કે શર્યાતિતા પુત્ર રેવતા પુત્ર કી 
રાજધાની કુશસ્થળી હતી. એકવાર તે તેની પુત્રો રેવતીને સાથે લઈને; ધહ્ા 
પાસે, રૅવતીનાં લમે જાની સાથે કરવાં તેની સલાહ લેવા બ્રહ્મલોકમાં ગયે!; 
ત્યૉ હુહું અને હાહા નામના ગાંધર્વો અતિતાન નામનું ગાન કરતા હતા તે 
સાંભળવા રે।કાઇ ગયે. ગાન સમાપ્ત થતાં તેણુ રેવતીનાં લમ કેની સાથે 
કરવાં તે સલાહ માગી, ત્યારે બહ્માએ કહ્યું કે “મૃત્યુલોકમાં તુ' આવ્યે 
ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ચાર ચોકડી યુગ વીતી ગયો છે અને ત્યાં મનુષ્યોની 
અનેક પેઢીઓ થઈ ગઈ છે. મુશસ્થળીનો પુણ્યજનાએ નાશ કર્યો છે અને 
ત્યાં યાદવે વસ્યા છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણુ છે, તેના ભાઈ બલરામ સાથે તારી 
પુત્રીનાં લમ કર.' રૈવત કુશસ્થળામાં પાછે! આવ્યે. ત્યાં યાદવો રાજ કરતા 
હતા. તેણું બલરામને પોતાની પુત્રી પરણાવી પણુ રેવતી ઊચી હતી અને 
બલરામ નીચા હતા તેથી બલરામે તેના ગળામાં હલ નાંખી તેને ખે'ચતાં તે નીચી 
થઈ ગઈ રૈવત તે પછી રેવતીનાં લમ કરી એક પવ*તમાં રહેવા ચાલ્યો ગયે 
અને તે પવષ્ત રેવતાચલ 'કે રેવત કહેવાયો. આ વાર્તા સ્વરૂપનું વિધાન 
ઈતિહાસ તરી'ે સ્વીકાય થઈ શકે નહી'.* 


# આ માહાત્મ્યની ચર્ચા ગિરનાર પ્રકરણમાં કરવામાં આવી છે, 


જનાગઢ : ૫૫ 


સ્ક'દપુરાણુના પ્રભાસખ'૩માં રેવતાચળ પાસેના ૧સ્્રાપથ્ર ક્ષેત્રતું વણુન 
છે તેમાં પણુ દૈવી ચમત્કારથી ભરપૂર વાર્તાએ જ આપી છે અને તેથી તેમાંથી 
પણુ કાંઈ મૈતિહાસિક માહિતી મળતી નથી. 


શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે સુરાષ્ટ્રમાં આવ્યા ત્યારે રાજ મુચુકુ'૬_ રન થઈ 
ભરઊ'ઘમાં સૂતેલો, તેતા ઉપર પોતાતી પામરી શ્રીકૃષ્તું ઓઢાડી દીવી. શ્રી- 
કૃષ્ણુની પાછળ પડેલા કાલયવને તેને શ્ર કૃષ્ણુ માની છેડ્યો ત્યારે જાગૃત 
થતાં તેની દશ કાલયવૃન ઉપર્‌ પડતાં તે ભસ્મીભૂત થયો એવી પણુ પુરાગુની 
એક કથા છે 


એમ છ્તાં પુરાણની કાકો એ સારાંશ નીકળે. છે કે માદવે।, 
પ્રભાસ સમીપે શ્રીકૃષ્સે સ્પરાપેલા દ્ારકામાં વસવા આવ્ય] ત્યારે આ ભૂમ્નિમાં 
આવેલા અને સ'ભવત રહેક્ષા પણુ. દ્વારકા તો ક્વાર સમુ નગર હતુ, લૈની 
પૃષ્ઠભૂમિ ગિરતાર સુધી વિસ્તરી હતી અને તે સમમ્ર ભૂમિમાં યાદવો! વશ્નતા. 
દારકા સમીપે રેવત ૫૧5ત હતે! અને તેથી દ્વારકા જૂતાગહૃ છે. ત્યાં વસતુ 
' એવી બ્રમમૂલક કલ્પના કેટલાક વિદ્દાનોએ કરી છે પર'તુ એમ વિચારવામાં 
આવતુ નથી કે છપ્પન કોટી યાદવો 'એક નગરમાં જ રહેતા હોવાનું 
સ'ભવી શકે નહિ. રેવત પ૫૧*તથી શરૂ થતી ગિરિમાળા સમુદ્ર પયત 
વિસ્તરેલી અને વતમાન સોરઠ પ્રદેશમાં યાદવો વસી ગયેલ]. તેની 
“પશ્ચિમે શ્રીકૃષ્ણુના પ્રિમ અને ખાસ પ્રદેશ “તાગર ભૂમિ” હતો જે 
આજે નાથેર કેફેવાય છે અને પ્રભાસથી પૂર્વમાં ચોવીમ માર્છુલ ઉપર શ્રી- 
કૃષ્ણુનું સમદ અને વિશાળ નગર હંતુ' જે સમુદ્ર માગે થતા વ્યાપારનું નદ 
હતુ' અને ત્યાંનાં નિવ,સીઓએ સમુદ્ર વ્ધાપારથી અહળક ધન ઉપજત કરતાં તેથી 
લક્ષ્મી સ્મુદ્રમાંથો મળી છે શને તેનાથી તે તગર સુવણુનું નગર છે એમ કહેવાતુ' 
અને પછ પ્રદેશનું તે દ્દાર હતુ' તેથી ઠ્દારકા કહેવાતુ' અને તેથો વતમાન 
જતાગ્રહ “છે -ત્યાં કે તેની સમીમે દારકા વસતુ તે વિધાન બરાબરે નથી.' 

_ ક્ારકાનાં વર્ણુ તેમાં રેવતગિરિને ઉલ્લેખ છે તે ગિરિ આજ રેવત જુ 
ખીન્ને તે પ્શ્ન પણુ ચર્ચાસ્પદ છે. દ્વારકા સમીપે જે પર્વત હતા તેને રૈવત 
નામ અપાયુ” હોય અચવા તે આજ રેવત હોય અથવા એક જ નામના બે 
પત હોમે અથવા નિરનારથી સમુદ્ર મય”ત જતી ગિરની ગિરિમાલા તે 
નામથી એક કાલે જણીતી હોય.* 


1 વિસ્તૃત ચર્ચા માટે જીએ “શ્રીકૃ દુનું ડ્વારકા”, શ રા', હ, દેરાઈ, 
2 એજન, રી 


૬ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


સોય સાપાજ્ય 


ઈ. સ. પુવેષ ૩૧૯માં રી સોયે" મગધના મિ હાસને મેસી ભારતના 
વિભિન્ન પ્રદેશા ઉપર તેના વિજયષધ્વજ ફરકાવ્યો અને તે સમયે 'સોરાષ્ટ્ર 
પણુ મગધતા સામ્રાજ્યનું સાવ ભોમત્વ સ્વીકાયુ. સોરાષ્ટ્ર આ કાલે ગણુત'ત્ર 
હતુ' અને તેની આંતરિક સ્વાધીનતા અબાધિત . રાખી સમ્રાટે તેના ઉપર 
અ'કુશ રાખવા રાષ્ટ્રીય નામતા એક અધિકારીને નિયુક્ત કરેલો. સૌરાષ્ટ્રના 
આ ગણુત'ત્રનું પાટતગર ગિરિનગર હતુ' અને રાષ્ટ્રીય પણુ ત્યાં રહેતો. 

ચ%્ગુમતા આ રાષ્ટ્રીય પદે પુશ્યયુપ્ત વૈશ્ય હતો તેણે ઉપરકોટ બ'ધાવ્યો અને 
તેની દીવાલોની નીચે સુવણુસિકતા, પલાશિનિ વગેરે સરિતાઓના પ્રવાહે 
રે૪ી .એક બ'ધ બાંધી ત્યાં એક સરોવર નિર્માણુ કયુ” અને તેનું દસ્ય સુ'દર * 
હતુ' તેથી તેને સુદર્શન કહયું. 


અશોકે 


ચ'ચૃપ્તતા પૌત્ર સમ્રાટ કહી: સમયમાં પણુ રિ રિતગર એક પ્રાંતિક 
પાટનગર રહ્યું પણુ ત્યાંનું. મણુત"ત્ર નટ થઈ ગયુ' હોવાનું જણાય છે. આ 
ગણુત'ત્રનો પ્રમુખ કે રાજ તુષાસ્ક હતો તે અશોક વતી રાજ કરતો એટલેકદાય 
સ્વત'ત્ર પ્રમુખ નહિ પણુ તેને। પ્ર્તિતધિ હશે. કદાચ પ્રમુખ, રાજા પણુ કહે- 
વાતા હોય 1 પર'તુ અશેકતા સામ્રાજ્વેના અસ્ત પછી ઈ. સમ ૧૫૧-૧૫૨માં 
જાતરાયેલા રૂદ્રદામાના શિલાલેખમાં લખ્યુ” છે. કે “જેફ્યેન વુષ્યુવ્તન જાસ્તિ” 
ઝક્ષાજર્ય મૌચસ્થ તે યવત સગન લુભ (આ) સ્‍્જેતાધિછાય.' “મોય 
અશોક માટે રાજ્યે કરતા યવત રાજ તુષાસ્ક્થી....વગેરે” એ ઉપરથી ફલિત 
થાય છે 'કે એ અશોકનો દિ હશે. અને  તૈથી વ વિખરાઈ ગયુ' 
હરે. 

ન યવન રાજ કલો છે. ત્રીજે સામાન્ય રીતે યવન કહેતા અને 
મોમ રાજાઓને ગ્રોકો સાથે ધનિક સ'બ'ધો હતા. ચજગુપ્તની એક રાણી મરક 
હતી. મ્રીકરેએ આ કાલમાં ભારતમાં ધણાં નાનાં નાનાં રાજ્યો પણુ 'સ્થાપેલાં અને 
પાછળથી આય ધમષમાં સમ્મિલિત પણુ થઈ ગયેલા તે પૈકીને। તુષાસ્ક એક 
હશે. પ્રો. કોમીસેરિયેટ, તે પારસી હતે! તેમ કહે છે જે માન્યતાને પણુ કોઈ 
આધાર નથી, ' હૂ જ 


1 રેદ્રદામાના ॥ શિલાલૅખ-હિસ્ટોશિ રકલ ઇન્ક્કિપ્શન્સ એક્‌ ગુજરાત, પુસ્તક ૧“, શ્રી ગિ, વ. 
આચાર્ય, 


પ્રાચીન ઈતિહાસ 3 ૫૭ 


તુષાસ્ટ્રે સૃદશત વિસ્તૃત કયુ તેમાંથી નહેરો કાઢી અને તળાવની બને 
બાજુએ ઉપર માર્ગો બ'ધાવ્યા.* ત્રિ ર્તગર, સુદર્શનને કાંઠે કાંઠે બે બાજુઓ 
વટ્તુ' તેવી અમુક વિદ્દાનોની માન્યતા ઉપરોકત કારણોસર ખોટી છેઃ 


પવતીય લેખ 


સખ્ર'દ અશેકે તેની આક્ષાખા પ્રશ્ને મો વગ તે વાંચી શકે તે માઢે 
સુદશત તળાનને હક્ષિણુ કાંઠે એક ખડકમાં કેોતરાવી, 


આ લેખ અશે।કના શિલાલેખતા નામથી જણીતા છે. તે પ 'ચોતેર 
ફીટતા પરિધમાં છે અને તેના ઉપર લગભગ એકસો! ફીટતા વિસ્તારમાં ખાહ્મો 
લિપિમાં અને પાલી ભાષામાં ચોદ શાસને! લખી પ્રશ્નને હિં'સાથો દૂર રહેવા, 
ઔષૃવિમેો પ્રાપ્ત થાય તેષી વતસ્પતિઓ શેપાવવ!, બાહમણુ અને શ્રમણુને 
સરખા ગણુવા, સ'યમ નિયમનું પાલન કરવા, માંગલિક કત્યો કરવા, ભિશ્ષુકોને 
દાન આપવા, સવે ધર્મોને અનુસરનારાઓને અરસપરસ સ'પથી રહેના આજ્ઞા 
આપી છે. તે ઉપરાંત અન્ય શાસને।માં રાજ્ય પદાધિકારીઓને સ્રીએ, થાત્રિકે 
આદિનું ધ્યાત રાખવા અને મહામાત્રોને જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા, ઉપદેશ કરતા 
રહેવાની સૂચના આપી છે. 


આ શિલાલેખ પોતે પ્રયમે જયો એવે! દાવો કર્નલ જેઈમ્સ રાડે તેત! 
પુસ્તક “ટ્રાવેલ્સ ઈન વેસ્ટન" ઈન્ડિયામાં કર્યો છે. તેઆ આ લેખની લિપિ 
ઉડ્ઠલી શકેલા નહિ. ઈ: સ. ૧૮૩૭માં જતાગઢના સપૂત પરમ વિદ્દાત ડે. 
ભગવાતલાલ ઈ'્રજીએ કરેલા ભગીરથ પુસ્પા્થતા પરિણામે તેના રાબિ'ગે 
તૈયાર થયાં અને રેવ. ડે. જે વિલ્સને કલકત્તાતા ડડ. જે પ્રિનન્‍્સેપ નામના 
' વિદ્દાન ઉપર મોકલતાં તેણે ઈ. સ. ૧૮૩૮માં તેનું ભાષાંતર કયું”. તેતા ઉપર 

ગ્રે. એમ. એમ. વિલ્સન, ઈ. બરનુફ, સી. લાસન, ડૈં'. એમ. કેન, જેષ્સ 
બરજેસ* વગેરે વિદ્દાનાએ ટિપ્પણ્યા અને નોંધ લખ્યાં, 

આ લેખનાં પાંચમાં અને તેરમાં શાસને, ગિરનારનો સાગ કાઢતી 
લખતે તાડી પાડવામાં આવેલાં જેનો એક ટુકડો જૂનાગઢ મ્યુઝિયમમાં છે. આ 
શિલાલેખતી સુરક્ષા માટે આકી ઓલો જિકલ સવે એફ ઈન્ડિમાવાળા શ્રી જેમ્સ 


1 હિસ્ટોરિકલ ઈત્સ્કિપ્શન્સ એક્‌ ગુજરાત, વે।. 3, શ્રી ગિ. વ. આચાર્ય, 
2 એકસટ્રેકટ્સ ફોમ ધી રિપોર્ટ એન ધી એન્ટિકવિટિઝ એક કાઠિયાવાડ એન્ડ કેચ્છ, _ 
 જેઈસ્સ ખર્જેસ, 

જ.ગગિ*-/ 


૫૮ : જૂનાગઢ અતે ગિરનાર 


ભજે અને ખીજ વિદેશી વિદ્દાનાએ ભલામશુ કરતાં તથા પોલિટિકલ એજન્ટ 
સર ચાર્લ્સ _એઓલીવન્ટે આમ્રહ' કરતાં રાજ્યે તેના ઉપર મકાન બતાવ્યુ. આં 
મકાનનું ખાતમુહત . ઈ. -સ* ૧૬૦૦ના જૂન' માંસમાં કતલ સી. ડબલ્યુ. એચ. 
સીલીના હાથે થયુ. 
સ્સય પશ્ચાટ્‌ 


ઈ. સ. પૂવે ૧૮૫માં મગધના સેનાપતિ પુષ્યમિત્ર શુ'ગે મૌર્ય સમ્રાટ 
ખૂ ફુદ્રથનો વધ કરી મગધને। મુગટ સ્વશિરે મૂકયે!. શુ'ગોને। આંધેકાર સોરાષ્ટ્ર 
ઉપર હતો! કે કેમ તે નિશ્રિતપગેં જાણી શકાયુ નથી. મોય સાંખ્રાજ્યતા 
અશ'ત પછી ક [ઉપર કોનો અધિકાર હતા તેની કોઈ માહિતી ઉપલખ્ધ 
નેથી પ૨'તુ સ્ફૃટ્‌ ઉલ્લેખો ઉપરથી અનુમાત થઈ શકે છે કે ત્રોક સરદારોએ 
આ પ્રદેશ ઉપર તેમની સત્તા સ્થાપેલી. શુ'ગાની સત્તા ઈ. સ. પૂવે] ૭૩માં 
અને ગ્રીકોની સત્તા ઈ. સ. પૂવે” “૭૦માં ' ભારતમાંથી નજ થઈ અને તે સ'થે 
નને” તેઓનો ગિ [રિતગર ઉપર અધિકાર થયો હૉય તા પણુ આ કોળે તેને 
ઉચ્છેદ થઈ ગયે. , 


_ -ઈતિહાસકારોમાં એક “એવી પણુ માન્યતા પ્રવૃતેજ છે ક પ્રોકો પછી સૌરાષ્ટ્ર 
ઉપર આંધ્ર રાજાએચા અધિકાર થયે. પર”તુ' ગિરિતગર તેઓનું પાટનગર હતુ' 
ન્ટ ત્રાતિક રાજધાની હતી તે; માટે. કોઈ નિદે રા નથી, તેથી ઈતિહાસનાં સબળ 
સમર્થ ન સિવાય આંધ્રોનું સ્વામી#વ હતુ' તેમ સ્વીકારી શકાય 'તાહ એટલે એ 
અનુમાન કરી શકાય કેઈ. સ..પૂવેરે છઢ' 'થી ૧૦૦ સુધી ઉજ્જેતતા ક્ષત્રપ 
અથવા કોઈ સ્થાનિક રાજનો આ પ્રદેશ ઉપરં અધિકાર હશે અને ગિરિતિગર્‌ 
નું 'મ્રાંતિક, પાટનગર હરે ! 


યક સમય 
નાહપાન 


ઇં. સ ૧૦૦ ક ભૂમક નાસતા ક્ષહરથ શાખાના એક શક ક્ષત્રપે 
સોરાષ્ટ્ર” સ્વાધીન કયુ', તેના અનુમામી નાહંપાને તેનું રાજ્યે મહુાંરાષ્ટ્ર સા 
વિસ્તાયુ'" , નાહપાનને જમાઈ. ઉષવદ્ાધ,' અહી' આવેલો. તેણે પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં 
આંક બાલ્ણોને. કન્યાદાન આપ્યાં અને : 'ગિરિતિગરની યાત્રા કરી, સાતવાહન 
રોન ગોતમાં પુત્ર ત્રી સાતકરણીએ નાહપાતતે' પરાજિત કરી ક્ષહરથ શંકાની 
સત્તા નરે કરી. આ રાજતા સમંષમાં બિરિતગરનું 'રુ' સ્થાન હછુ' તે «યું 
વામાં આવતુ” નથી. 


1 તારિક પાસેના પાંડુલેનો શિલાલેખ એપીગ્રાફિકા ઈન્ડિકા પુ.-૮મુ'* 


પ્રાચીન ઈતિહાસ : પટ. 


સસ્ટન 
- ફી. શ. ૧૩૦માં શક સરદાર્‌ યેસમોતીકા કે. સ્યામોતીકાને। પુત્ર ચસ્ટન 
મોતમી પુત્ર સામે યુષ્ધૅ ચડયો, અને .તેને ' હરાવી .તેગું જીતેલા શેકે!ના પ્રદેશે 


'પુનઃ હસ્તગત કર્યા. તેણું તેની રાજધાની ઉન્રેનમાં કરી' અને સ્વત-ત્ર 
શાસક તરીકે પોતના નામના શિકકાએ પડાવ્યા. 


[1 ચસ્ટન અને તેને અનુગામી જવૅદામન ઈ, સ. ૧૪૮ સૂધી  આંધ્રોની 
સામે લડતા રલા. દીષરષ્કાળ ૫ય“ત, લરડાયેલા, આ..:તિત્રહમાં ' ગૌતધી પુત્રના 
પુત્ર. વિશિષ્પુત્રે શકોને સખ્ત રિકસ્ત સપી તેથી જયદામનના પુત્ર રદ્રદાસ્રાએ 
પોતાની પુત્રી વિશિષપુત્રને આપી તેના રાજ્યને સવ નતાશમાંથી 2 ઉગારી લીછુ'. 


રદ્દામા 


રૂદ્દામા એક વિચિક્ષણુ રાજ્તીતિન્ અને વ્યવડાંરકુશલ, રાજન, હતો. તેમે 
[વેશિજ્ગુત્રને પર જિત કરી તેણું જીતી લીધેલ્ષા ધણા .પ્રદેશો”પુનઃ સ્વાધીન કર્યા. 
કમે ક્રમે અન્ય પ્રદેશો જીતી" લઈ તેણે એક મહારજ્યની સ્થાર્પર્તાઃ કરી, જેમાં 
આકરાવન્તિ અનૂપ, આતતર્5, સુરાષ્રૂં, શ્રભ્ર, મર .કચ્છ,, સિન્ધુ, રૌવિર્‌, કુકર 
અપસત્ત, નિષાદ આદિ પ્રદેશો હતા. રદામાની . રાજધાની ' ઉજ્જેનમાં જ 
હતી.* 1... 


સૌરાષ્ટ્રનું પ્રાંતિક પાટનગર રૂદ્રદામાના સમયમ્માં ઝિરિનંગર' હતુ. ત્યાંના 
અધિકારી સુંવિશાખ હતા. આ .સુવિશાખ , પહલ્લવ વા, પાથીષએન જંતિને। 
હતો. ડો. ,ભાઉદ્દાજ અનુમાન કરે છે કે, સુવિશ્રાખ ઈરાની સીયાવક્ષ હશે. પ્રે. 
'્ોમીસેરિયેટ પણુ તે પારસી હોવાનું માને છે-૫૨'તુ જને'તેમ હોત તો શિલા- 
લેખમાં . તે નામ આપવામાં આવ્યુ: હેત. આ: સમમસાં પહલંલવે।, પારથી એને! 
રકો, ઈરાનીએ, . ત્રીકો વગેરે વિદેશીઓ, ભારતમાં સ્થાયી“ થઈ 'ગયા હત્‌ અને 
બૌદ્ધ કેઃ :બ્રાહ્મણુ ધર્મ સ્વીકારી ભારત, વિશાળમાં સસાઈ ગયા હતા. સુવિશાખ 
તે સેકીનો' એફ,  પહલ્લવ હશે. 


'સુદશ' ન તળાવ 


4 :શક, સ'વત-૭૨ર-ઈ.. સ. ૧૫૦માં ગિર્નિગરમાં અને ' ગિરિમાળામાં, ભારે 
વરસાદ પડયે અને વાવાઝોડુ થ્યુ*.. તેતા- કારણે 'સુર્ણસિર્કતા' અને પલા- 
₹શિની સરિતાઓમાં ત્યારે પૂર આવ્યાં.:અને તેમાં તણાઈ આવેલાં વૃદ્ધે તળ” 
વમાં ભરાયો, વણુથ ભ્યા કી વરસતા | વરસાદે! નદીના પાંણીને માગ 


1 રાકોના ઈતિહાસ માટે જીએ 'જૌરાષ્ટરનો શિકાર મ રા, હ, દેશાઈ. 


૬૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


આપ્યા નહિ. પરિણામે આ સરિતાઓને નાથીને મોષ“કાલમાં બાંધેલું સુદશ્5ન 
તળાવ ફાઢ્યુ', “જ્યારે વૃજ્ઠિ વરસતાં વાદળાંને લીધે પૃથ્વી જણે કે એક સમૃદ્ર 
બતી ગઈ હતી ત્યારે ઉજય'ત પવતના સુવણુષસિકતા, પલાશિની અને અન્ય 
નાળાખઓાનાં અતિ ચડેલાં પૂરથી તે બ'ધ...જે કે યોગ્ય સાવચેતી (રાખી હતી) 
તો પણુ, પવતનાં શિખરે, વક્ષો, કાંઠાએ, અગાસીખો, મેડીઓ, દરવાજા ખો 
અને ઊચા વિસામાઓ ફાડી નાખતાં, યુગના અ'ત લાયક પરમધોર વેગવાળા 
તાફાનથી વલોવાતા પાણીએ વિખેરી નાખ્યાં; ભાંગીને ભૂકો કર્યા, ફાડી 
નાખ્યાં,,,આસપાસ વિખરાયેલા પથ્થર, ઝાડ ઝાડી અને વેલેથી નદીના મા 
પર્ષ'ત ખુહ્લુ' થઈ ગયુ'-” “ચારસો! વીશ હાથ લાંબા તેટલા જ પહાળા અને 
 પુ'ચો।તેર હાથ ઊ'ડા ગાબડામાંથી બધુ" પાણી વડી ગયુ જેથો રેતાળ રણુના 
જેવું દુદ્શ્‌ન (થયુ').* 


“આવી કુદરતી અ!કૃત તેમના ઉપર ઊતરેલી જેઈને, [ગારિનગરની પ્રજ 
ભયત્રસ્ત થઈ અને તેના ઉપયોમ્રનું પાણી નિરર્થક વહી જતુ* જેઈ પોતાના 
ભાગ્યને રેવા લાગી ત્યારે મહાક્ષત્રપ રૂદ્રદામાએ પ્રજન પાસેથા કેોઈપણુ પ્રકારને 
ખચ* ન લેતાં પોતાના અગત દ્રવ્યકોષમાંની વ્યય કરી આ પાળતનું સમાર- 
કામ કરાવી લેવા આજ્ઞા આપી. તેણું માત્ર આત્માની ઉન્તતિ માટે આ કાર્ય 
કરાવ્યુ. કુદરતે વેરેલા વિતાશથી વ્યથિત થતા લોકોને સુવિશાખ જેઈ શકયો 
નહિ. સ્થપતિઓ આ પ્રચ'ડ ફાટ પૂરી નહ શકે એમ જણાતાં પોતાની શકિત * 
અને ખુદ્દિથી તેણે આ કાય* હાથમાં લઈ પડેલી ફાટ પૂરી દીધી.”* તેણે 
તળાવને વિસ્તૃત પણુ કયુ”. 


આ લેખ અશોકતા લેખતી પશ્ચિમ 9 બાજુમાં મથાળાના ભાગમાં ૧૧ ફીટ 
૧ ઇ'ચ પહોળાઇ અને પ ફીટ ૫ ઈ'ચ ઊંચાઈવાળી જગ્યામાં છે. તે લેખની 
વીશ પ'ક્તિઓ છે જેની ચાર પક્તિઓ સુરક્ષિત છે. ખીજ પ'કિતએ ધસાઈ 
ગયેલી છે. આખા લેખતું ઘ્ષેફળ ૧૪૯૦૦ ચે. ઈ'ચ છે જેમાંતા ૨૭૫ ઈ'ચ 
જેટલો ભાગ નષ્ટ થયે! છે. અક્ષરની ઊ'ચાઈ ન ઈ'ચ છે. 


ઠૅટવા - ી 


રદ્રદામાતા સમયમાં ગિરિતગર રાજ્યનું અને ધમ'તું કેન્દ્ર બન્યુ' હોવાનું 
જણાય છે. ગિર્તિગરની પૂવ*માં આવેલા ગિરનારની તળેટીમાં ઈંટવા નામના 


2-3 ર્‌દ્રદામાને રિલાલેખ હિસ્ટોરિકલ ઇન્સ્કિપ્શન્સ એફ ગુજરાત, પુ. શુ", શ્રી ગિ. 
' લ, આચાર્ય, ભાષાંતર તેના જ રાખ્દોમાં છે. 


પ્રાચીન ઈતિડાસ : ૬1 


એળખાતા સ્થળે ઉત્ખતત ઠરતાં ત્યાંથી ૪૭૫ ફરીટ2૮૧૫૦ ફીટતા ક્ષેત્રફ્લવાળે 

વિહાર હશે તેના પાયા નીકળ્યા છે. આ વિહારને। પાયો ૧૮ ઇંચ % ૧૨ઇચ 
. 2૮ ૩ ઈંચતા માપની પાછી ઇંટોથી બાંધવામાં આવ્યો છે. તેતી પશ્ચિમ દિશામાં 
ર ફોટ ઊ'ચી અને ૨ ફીટ પહેળી ખે દીવાલોના પાયા છે. નેત્દત્યે દિશામાં 
ર૦ ફોટ 2% ૧૦ ફોટના ક્ષેત્રળની ફરસ છે. આ ફરસ પ્રાથ્તાખ'ડની હોવાનું 
અનુમાન કરવામાં આવે છે. પૂવ" દિશામાં ૧૦ ફીટ »% ૧૦ ફોટતા ૪ ખડો . 
હોવાનું જણાય છે તથા ૨૬ ફોટ 9 ૧૦ ફોટતા એક ખ'ડતા પાયા પણુ ત્યાં 

દેખાય છે. આ સાત ખ'ડો ફરતી પ ફીટ ૧૦ ઇંચ પહાળી એસરી છે, 
પશ્ચિમ દિશામાં લાંબી પરસાળ હોવાનાં ચિહ્નો છે. અ સ્થળથી ૩૬૦ ફોટ * 
પૂર્વમાં અને ૭૦ ફીટ દક્ષિણુમાં ખોદકામ કરતાં ૩ ફોટ ૫ ઈંચ પહે!ળી પાયાની * 
ચણુતરની ઇંટોની બતાવેલી ૪૦ ફોટ 2 ૪૦ ફોટ ખીજ પણુ ઈમારત હોવાનું * 
દેખાય છે. આ દીવાલની જાડાઈ ન્નેતાં ત્યાં કોડાર હશે એમ માનવામાં આવે છે... 


આ સ્થળેથી તે ઉપરાંત ચટણી વાટવાનો પથ્થર, તોાલમ,પો, માટીના 
"મડિયા, પ્યાલા ખા, કુ'જાએ, અન્વયે પાત્રો, પાત્રોતા ખ'ડો, રાજમુદ્દ વગેરે 
પ્રાપ્ત થયાં છે.' 


બોરદેવી 


ગિરનારની પશ્ચિમે આવેલા બોરદેવી તામક સ્થાતમાં રસ, સ. ૧૮૮૯માં 
શ્રી જે. એમ. કેમ્પબેલ નામના પુરાતત્ત્વવિદે ઉત્ખનન કરતાં લાખામેડી પાસેથી 
એક સ્તૂપ શોધી કાઢયો હતે. ત્યાંથી કેટલીક ખ'ડેત મૂતિ*એ તથા પથ્થરની 
પેટી મળેલાં. ઈ. સ. ૧૯૩૬માં ત્યાં ઉતખતત કરતાં ત્યાંથી ૧૨ ઈચ2૧૮ઇય%ક- 
થી ૧૧ ઇંચ અને ૨૨-૫ ઈચ2૮૩૧-૩ ઈચતા માપની ઇંટો નોકળેલી. ઈ. સ. 
યકષપન્માં ત્યાંથી એક સ્તૂપ મળી આવેલો છે. ત્યાંથી એક ત્રાંબાના ડાબલે! 
મળ્યો છે. તેમાં ચાંદીના ડાબલો હતે! તેમાં એક તાની સોનાની ડખી હુતી. 
તદુપરાંત “મહારાજ ર્દ્રસેત [વડારે ભિક્ષુ સ'ધસ્યુ'' શદ લખેલી મુદ્રા પણુ 
મળી છે. 


આ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થાય છે 5 મિરિતગરમાં પ્રજા વસતી, 
રાજપુરુષ રહેતા, વ્યાપાર રોજગાર થતા પણુ બૌદ્ધ સાધ્રુઓ તેનાથી બે માઈલ 
દૂર ગિરતાર પવતની સમીપે બાંધેલા વિહારમાં વસતા, ઈંટવા કે બોરદેવીના 


1 શ્રી જયેન્દ્રરાપ નાાવદીને। “પાંચેક” જુલાઈ, ૧૯૬૮ને। લેખ તથા “સૌરાષ્ટ્ર ઇતિહાસ”, 
રા. હં. દેશાઈ 


ર : જુનાગઢ અને ઈતિહાસ 

/ કર ક 
ઉત્ખનનમાંથી ગ્રજાજને। કે રાજપુર ૧ વસતા હ સમરે તેવા જાઈ અવરેષ મળ્યા તથી. 
રૂદ્રદામા પછી 


 રૂદ્રદામા ઈ, સ. ૧૫૮માં મૃત્યુ પામ્યો. શા થામા યઝદામા ઈસ. 
૧૭૮માં ગુજરી મયા અને તેના પુત્રો જીવદમા અને સત્યેદામા' યુધ્ધે' ચડયા. તેમાં 
જવૃદામા જીત્યો- પરતુ ઈ.સ. ૧૮1૧માં યઝરામાનાં | ભાઈ ર્દ્સિ'ફ. ૧લાએ 
જીવદામાને પંદચ્યુત કરી, ગાદી પચાવી પાડી. *રદ્રસિ'$ ઈ.સ ૨૦૧માં ગુજરી 
ગયો અને તેનો અનુમામી રેદ્સેન, જલે, ઈ .સ. ૨રરમાં, ગુજરી _ગંયો. તેના 
પછી. સ'ધડામાં ગાદીએ આવ્યે! પણુ તેએક જ વષ" રાજ્ય' કરી ઈ.સ. ર૨૩* 
માં મૃત્યુ પામ્યો., 


,,. છુ. સ. ૧૫૮થી ઈ. સ. ર૨૨૩ સુધીના' પાંસઠ વષના ગોળ! તો 
ગિરિતગરને। કાંઈ.ઈતિહાસ પ્રાપ્ત થતા નથી. માત્ર શક સવત ૧૦૦-ઈ. સ, 
૧૭૮તા એકં શિલાલેખને। અ"ડિત ભાગ મળ્યો! છે- તેમાં “ જીવંડામાનાનામને। 
ઉલ્લ્રેખ છે. 


ગિશિનિગર-પાઢનગર્‌ ર 


' ઈ.સ. ૨૨૩માં શકેના હાથમાંથી. ઉજ્જેન ગયુ "અવે વ સેમે મિરિ તગૃરને ી 
પાટનગર બનાવ્યું'. ઈ, સ. ૨૨૩. થી ઈ. ,સ.. ર૩૬તી વચમાં શક મહારાજ્યનું 


મુખ્ય કેનદ મિરિનગર૨ , 'થયું' અને . તેનું નામ સ'ભવત્‌ સુવર્ણ ષેગિર્નિગર કે. 
સાવ ભોમનરે- -દ્રુર રાખ્યું”. ' 


સુવણુ'[ગરિનગર 


' સુવણુ“ગેરિનગર ગિરિ રેનગરનું 'જ -નામ, હતુ' "કે સમ ત્ત મ! 
સિમ તિણુ્ય થઇ શકે “એમ તથી. [ગિરિનગર પાસે સવણુ' રેખા સરિતા, 
વહે, છે. તેથી તેને સુતણુ'ગિરિ કહ્યું હેય. : એમ 'પણુ * જાણુવા મળે' છેક 
સામ્રાજ્યના [દક્ષિણાપથ વિભાગનું પાટતગર :.સુવણુ*ગિરિ હતુ' અને સૌરાષ્ટ 
દક્ષિણાપથમાં હતુ' તેમ તે મૌય્ષકાલથી માંતિક પાટતગર હતુ તેથી આ 
સુવણુગિરિનગર તે ગિરિતગર જ હોય ! એ સાથે એવી શ'ક! કરવામાં આવે. 
છે કે મેગેસ્યનીઝે. નોંષ્યું' છે કે દકષિયાપથતુ પાટનગર સુવશુવગ્રેરિતગર : 
સમુદ્રતીરે. હતુ', મેગેસ્થનીઝે ઈ. સ. પૂવે” ૩૧૭-૩૧૨ લમભગ'થઈ ગયો અને 
તેના વિધાનને પ્રમાણુ ગણીએ. તે। દારકાનું નામ સુવણુ'ગિરિ હેય | દ્રારકા , 
સુવણુ'નું હતુ' તેમ આજે પણુ કહેવાય, છે. પણુ: ત્યાં ગિરિ'તે'હતે.? કદાચ 
સુવણુ એટલા પ્રમાણુમાં હતુ” 'કે તેને શિરિની ઉપમા આપી હોયે | હરિવિ'શમાં 
દ્રારકા સમીપે રેવત પવતત હતે! એવું કથત, છે તેથી તેને સુંવણુ'ગિરિ માંનીયે * 


પ્રાચીન ઇતિહાસ : : ૬3 


ત મેગેસ્થતીઝતા સમષમાં તે સમુદ્રમાં પ્લાવિત' થયેલુ” નહિ હેય અને 
અસ્તિત્વે ધરાવતુ” હશે એમ''કહી શકાય. આમ મિરિતિ રનમર્‌ તે સુવણુ  મિરિન તમર 
હેતુ' "કે કેમ તે સપણ થતુ' થી, 

“ એ જ પ્રમાણું સાવ ઊમનરેન્દ્રપુર માટે પણુ, જાઈ સબળ પ્રમાણે મળતાં 
તથી. સ્યામિલકની. ફૃતિઃ પાઠતાડીતક્રમાં” ગુપ્ત પ્રધાન તથા શકરાજાને સાવ શોમ 
નરેન્‍્દ્રપુરમાં વાત કરતા બતાવ્યા છે તે“સિવાય સાવભોમનયેન્દ્રપુર નામને। 
અન્યત્ર કોઈ ઉલ્લેખ નેથી. આ પ્ર થ' પણુ ઈતિહાસમ્ર' થ તથી. 


૨8 રાજ્યને. ૨ અ'ત 


ઈ. .સ. ૩૦૫મ' ક્ષેત્રપ વિશ્વસેનને મારી જાઈ હ છીવદામાના પુત્ર રૂદ્રસિ હૈ 
 ગિરિતગરતા .સિ'હાંસંને બેસવા પ્રયત્તં કર્યો પરંતુ તે ચસ્ટતના વ'શનો ન 
હતા તેથી અન્ય રાજવ'શીઓઞએ તેના અકિકારને. પડકાર. કર્યો અને પુનઃ 
રાજગ.દી' માટે કાકો વચ્ચે પક્ષો પડયા અને યુદ્દો'.,થયાં તેમાં વિજયશ્રી 
ફદરસિ'હને વરી. આ યુદ્દોમાં વાકાતક “રાજ પ્રવરસેને ફદ્સિ” હને સહાય કરેલી 
અને તેની સહામુથી જે ર્દસિહ “રાજ્યાસને બેહેલે તેથી તેણે પ્રવરસેનનું 
આિપત્મ સવીકારી તેને “ખ ડણી આપી.' 


રિ ખીજપછી છ રાજાઓ થયા. ઈ. સ. ૩૯૫માં મહાક્ષત્રપ સ્વામી 
ન રૂદસિંડ ત્રીજો, મગધ મત્ર'ટ ચ'દરમુપ્ત વિકમાદ્ત્યિનાં અજિત સૈન્યે સામે લડતાં 
માર્યો ગયે. ૨ કે'નું રાજ્ય સદાને માટે તજી થયુ' અને સૌરાષ્ટ્રનું મગધેના 
. સામ્રાજ્યમાં વિંલિતીકરણુ "થઈ “ગયુ. 'શકે। સ્થાનિક નગરે અને ગામડાંમાં 
વસી ગયા. આજ તેનાં વ“ાજ્ે' 'કોણુ જે તે. પહ કોઈને શત નથી. ક 
રિ ગેર્તિતર' ુતરઃ એક ત્રાતિક રેન્દ્ર.જેવું થઈ ગયુ”. 
ગુપ્ત સમય 
૩ ગુપ્ત, સાષ્રાજમને પૂણ*કક્ષાએ પહોંચાડનાર ચદ્ગુપ્ત, સશ્રાટ સમૃદ્રગુપ્તને। 
બીન્ને પુત્ર હતોઃ ઝસમુદ્રમુપ્તંતાં મૃત્યુ પછી તેને યુવરાજ રામચુપ્ત મગધને 
સષ્રાટ થયે! પર'તુ ચજ્ઞગુપ્ત તેનાથી! સવિશેષ શક્તિશાળી હતા તેથી તે બન્ને 
થચ્ચે અણુબતાન 'થયો. અને! ચ-્રયુપ્તે પોતાની. રક્ષા થાય અને રામગુપ્ત તેતી 
ી હત્યા ન કરે તે માદરે. પોતે ' માંડો થઈ ગયો છે એમ જહેર કરી તે  ચુપ્ત- 
વાસમાં રહયો. * 


. .રામગુપ્ત એકત્રાર રકન સામેના યુહ્માં, એવો ઘેરાઇ ગયો કે પોત્તાવી 


૦૦ ૦-- ઝતાનબ્છનતા ટ 


1અએન્યુ હિસ્ટ્રી ઓફ ઈન્ડિયન પીપલનડો. અ શી મજમુદાર -- . 


(૪ : જૂતાગઢ અને ગિરંતાર 


રાણી કુવાદેવી શકરાજને સોંપી દેવાની શાતે તૈણે મુક્તિ મેળવી. સમૃદ્રગુપ્તશેો 
અનુગામી તેની રાણી શકુને સોંપી દે તેવી નામાશીભરેલી સ'ધિ ચ'ગુપ્તને 
ક્વીકાયં ન હતી, તેથી તેણું ધુવાદેવીનો સ્વાંગ સજી શક્રેની છાવણીમાં જઈ 
શ્ાકરાજને ધાત કર્યો અને તે પછી. રામગુપ્તને મારી ધ્રુવાદેવી સાથે લસ કર્યા” 
અને મગધને મહારાજ થયે. 

આ પ્રસ'ગ કાવ્યમીમાંસા, હર્ષચશ્તિ અને અન્ય સાહિત્યત્ર'થોમાં 
 વણુવેલો છે. તેનો મૂળી લેખક વિશાખ દત્ત, ગુપ્ત વ'શતા ઉચ્છેદ અને હષ'તા 
ઉદ્ભવ વચ્ચે થયો હોવાનું કેટલાક લેખકો માને છે, જ્યારે કેટલાક વિદાનેો તે 
ચ્રગુધ્તનો સમકાલીન હતા તેવી મ!ન્યતા ધરાવે છે, ભારતીય અને યુરોપીય 
વિઠ્દાનાએ આ પ્રેશ્નની ચર્ચા કરી તે વાર્તા સ્વરૂપને પ્રસ'ગ છે, તેમ પ્રતિપા- 
દ્તિ કયું" છે.* આ વાર્તામાં શકતા સ્થાનને ગિરિમહલય કહું છે તેથી તે 
ગિર્નિગર હોવું જેઈએ એવું અનુમાન શ્રી કકે. કા. શાસ્્રોએ કયુ“ છેગ પરતુ 
રામગુપ્તે શક ક્ષત્રપ કેકારતા પુત્ર પીરો ઉપર આ ચઠાઈ પ'જબમાં કરેલી અને 
ઘુવાદેવીવાળા પ્રસંગ ૫'જાખમાં બન્યો હતા,“ એટલે ગિર્મિહાલલ તે ગિરિ 
નગર હોવાને કોઈ સ'ભવ નથી, ' 

ચ#ગુપ્ત ઈ, સ, ૪૧૪માં ગુજરી ગયો! અને તેની પાટે તેને! પુત્ર કુમાર* 
ગુપ્ત ખેઢો. તે ઈ. સ. ૪૫૫માં મૃત્યુ પામ્યે!* રા 

આ કુમારચુપ્ત કુ'વરપદે હતે! ત્યારે પિતાની આજ્ઞાથી સૌરાષ્ટ્ર જીતવા 
આવેલે। ત્યારે તેની સાથે તેની રાણી ભીમાબાઇ, પુત્ર પવનસિ'હ અને પુત્રી 
ર્પાળીબા હતાં. કુમારપાળે વ“થલી લીધુ' અને રૂપાળીબા બહાદુરસિહના પ્રેમમાં 
પડી પરતુ કુમારપાળે તેને ખીજ સાથે પરણાવી પણુ તે પતિ ગુજરી ગયો 
તેથો રૂપાળીબા સતી થવા ગઈ ત્યારે ખબહાદુરસિ'ડતા માણુસો તેને ઉપાડી 
ગયા, આવી વાર્તાનાં પાત્રા તથા પ્રસગે ઈતિહાસના અજ્ઞાનવાળા નબલકથાકાન 
રતી કલ્પતામાત્ર છે તેને ઈતિહાસનો કોઇ આધાર્‌ નથી. 


કુમાર્ગુપ્તની પાટે તેનો પરાક્મો પુત્ર સ્ક'દગુપ્ત આવ્યો. 
સ્કૅદગુપ્તનાો લેખ 

સ્ક'કમુપ્તતા રાજ્યેકાલમાં ઈ. સ. ૪૫૬માં એટલે ગુપ્ત સ'વત ૧૩૬ના 
2 એ ન્યુ હિરટ્રી એફ ઈન્ડિયન પીપલ-ડે।, આર. સી, શજમુદાર 


3 “પથિક”, એપ્રિલ, ૨૯૬૯-સૌરાષ્ટ્રની પ્રાચીન નગરીઓ 
4 ૨ પ્રમાણે. ફવ 


પ્રાચીન ઈતિહાસ : ૬૫ 


ભદ૫૬ મામના કૃષ્ણુ પક્ષની છઠઠને કિવિસે સુવગુસિક્તા, પલારિની અને 
વિલાસિની સરિતાખોમાં પુનઃ પ્રભળ પૂર આવ્યાં અને તે પૂર્વવત્‌ ફાટયુ*. 
આં સમયે સમ્રાટના ગોપત્રી પણુ હત્ત હતો અને તેને। પુત્ર ચક્રપાલિત મિરિત- 
ગરને। સ્થાનિક હતો તેણું સુદશતમાં પડેલી ફાટ સમરાવી અને ૧૦૦ હાથ લાંબી, 
૫૮ હાથ પહેળી અને ૭ માથોડાં ઊ'ચી પાળ બ'ધાવી અને શક સમયમાં જે 
શિલાલેખ ઉપર સુદશષ્નના સમારકામને। લેખ કોતરા વેલે ત્યાં જ એક લેખ કોતરાવી 
સુકર્સતના સમારકામના કાયમાં કરેલા પુસ્યાથ'નું કાવ્યમય વણુરન કરી તે પ્રશસ્તિ 
ને “સુદ્શન તાટક મ્ર'થ રચતા', છેવું તામ આપ્યુ એમ પણુ માની શકાય કે 
આ રચતા પુસ્તક સ્વરૂપે હશે તેમાંથી થોડો ભાગ કે સારાંશ શિલાલેખ 
સ્વરૂપે કોતરાવ્યો, આ લેખની પ્રતિકૃતિ ડો. ભગવાનલાલ "(જીએ ઈ. સ. 
૧૮૬૧માં કપડા ઉપ? લીધી હતી. તેના ઉપરથી ડો. ભાઉદ્દાજખે બોમ્બે બાન્ચ 
એક રોયલ ઓંશયાટિક સોસાયટીના જનલના પુસ્તક ૭માં ઈ, સ. ૧૮૬૨માં 
તેનું ભાષાંતર પ્રશટ કયુ” તે પહેલાં ઈ. સ. ૧૮૦૮માં શ્રી જેમ્સ પ્રિન્સેપે તે 
પ્રગટ કરેલો અને તેના ઉપર જનરલ સર લી મ્રાન્ડે જેકબ તથા શ્રી એત. 
એલ. વેસ્ટરગાડે એક ભારતીય વિદ્દાતની સહાયથી આ લેખની પ્રતિકૃતિ 
તૈયાર કરી હતી. ઇં. સ. ૧૮૭૬માં ડે. ભાઉદાજીનું ભાષાંતર તથા પ્રે. ઈંગ્‌* 
લિ'ગનું ભાષાંતર આકી એલેજિકલ સવે" એક્‌ વેસ્ટર્ત ઈત્ડિ ડયા પુસ્તક રમાં 
પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યુ”. * 


આલેખ ૧૦ ફોટ % ૭-૩ ફોટ જગ્યામાં જ્ાતરવામાં, આવ્યો છે 
તેની રરમી પકત સિવાય આખો લેખ અખ'ડિત છે. અક્ષરોનું ક૬ ૯/૧૬ 
ઈ'ચ અને ૧4 ઇ'ચ વચ્ચેનું છે. 


સરદરાન તળાવ 


આગળ ગઝેય્ુ' તેમ ૪. સ. ૧૫૧-૧૫૨ના રૂદ્દામાતા લેખમાં યામાં 
આવ્યુ' છે કે “મોય રાજ ચ'દગુપ્તના રાષ્ટ્રીય પુષ્યગુપ્તે રચેલા અને અશોક 
માટે રાજ્ય કરતા રાજા તુષાસ્ક્થી પ્રણાલિકા વડે શણુગારાયેલા અને રાજને 
અનુરૂપ વિધાનથી બ'ધાવેલા-તળાવતી પાળ ફાટી” એ ઉપરથી પ્રતીત થાય છે * 
કે સુદર્શન તળાવ ચ'રમુપ્ત મોય'તા સમયમાં.એટલે ઈ.સ પૂવે" ૩૧૯ થ ઈ.સ. 
પૂવે" ૩૦૦ના વર્ષોની વચમાં મિરિતગરને સુશોભિત બતાવવા તથા ઉપરકોટ 
ઉપરથો સુ'દર દશ્ય લાગે તે માટે સ્મ્ર'ટની આજ્ઞાથી પુષ્યગુપ્તે બ'ધાવ્યુ' 
હતુ”, ચગુપ્તના પૌત્ર સમ્રાટ અશે[કે આ સુદશ*તને તીરે તેતા શાસને 
કોતરાવ્યાં અને તુષાસ્ફે સૃદર્શતમાંથો નહેરો વગેરે કાઢી તેતા કણી ખેતી. 
જૂર્ટયગ.-£ _ 


૬ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


માટે ઉપયોગ કરવાની યોજના કરી અને તેને બને તીરે વૃક્ષો વાગ્યાં. 

પ્રભાસખ'ડમાં ચજકેતુરાજળએ મનોહર નગર વસાવ્યું અને દુમ, દારો 
આદિથી સુ'દર બતાવ્યુ' હોવાનું કહેવામાં આગ્યુ' છે તે ઉલ્લેખ ચ"મુપ્ત 
મૌય*નો જ હોવે જેઈએ. પ્રભાસખ'ડ ત્યાં દિવ્ય સરોવર હતુ' તેમ પણુ કહે 
છે. સ'ભવ છે કે તેતું મૂળ ન!'મ દિવ્ય સરવર હોય અને પાછળથી તેને 
દેખાવ સુદર લાગતા હોવાથી તેને સુદર્શત કહ્યું હોય 1. ર 

આ સુદશત સરોવર ખરેખર કયાં હતુ' તેતા માટે વિદ્દાનો અને પુરા- 
તત્તતવિદદો વિભિન્ન અભિગ્રાયો ધરાવે છે. ઈ. સ. ૧૮૮૦માં જ્યારે રૂદ્રદામાતા 
શિલાલેખનું પ્રથમ વાંચત થયુ” ત્યારે સવેને જ્ઞાત થયુ” કે અહીં' સુદર્શન 
નામનું તળાવ હતુ. 

રૂદરદામાનો શિલાલેખ કહી જાય છે કે આ સરોવરમાં સુવર્ણ સિકતા, 
પ્લાશિની અને અન્ય વેોકળાઓનાં પાણીને વાળવામાં આવ્યાં હતાં. સ્ક ૬- 
ગુપ્તને શિલાલેખ તેમાં વિલાશિતી નદીનું નામ ઉમેરે છે અને એમ પણુ કહે 
છે કે “આ નદીઓ રૈવતક પર્વતમાંથી નીકળે છે અને તે સવે સમુદ્રની 
કાન્તાઓ દીધ'કાળ બ'ધતમાં રહી હતી તે શાસ્રાતુસાર પ્રુતઃ તેમતા પતિ પાસે 
ગઇ.” આં આલ'કારિક વણુ5તને। સારાંશ એ છે કે આ નદીએનાં પશ્ચિમમાં 
વહેતાં પાણીને બ'ધ દ્વારા રેકી તેનું સરોવર બતાવ્યુ હતુ. 


ગિરનાર તા છે જ ત્યાં હતો. તે માટે શ'કાને કોઇ સ્થાન | નથી, સરિ- 
તાઓનું વહેણુ પણુ ગિરનાર અને તેની રકરીઓમાંથી નીકળતી નદીઓ, 
વોકળાએઓ અને નાળાંઓ દામોદરકુ'ડ પાસે આવે છે ત્યાં સાંકડા માગ માંથી 
પસાર થાય છે અને ખીજ નદી ત્રિવેણી છે ત્યાં આવે છે એટલે રૂદ્રદામાના 
લેખમાં સુવણું રેખા અને પલાશિની નદીઓનો ઉલ્લેખ છે તો દમેોાદરકુ'ઠ 
પાસે વહેતી વિલાશેની ત્રિવેણી પાસે પડે છે તેનો ઉલ્ક્ષેખ સ્ક'દગુપ્તતા 
શિલાલેખમાં છે. એટલે એમ માતી શકાય “કે જ્યારે બ'ધનો વિસ્તાર વધાર- 
વામાં આવ્યે! ત્યારે તેની સીમા ત્રિવેણીથી આગળ સુધી વધારી વિલાશિનીને 
પણુ તેમાં આવરી લીધી જ્યારે મોર્ય કાલમાં તે બ'ધાયુ' ત્યારે તે અશોકના 
શિલાલેખતી સામેની પતી પાસેથી શરૂ થતુ' હશે. તેની ઉત્તરમાં લગભગ 
૧૦૦૦ વાર લાંખી અને ઊ'ચી પાળ ધારાગઢ દરવાજા સુધી જતી ઉરે અને 
ધારાગઢ દરવાજાની અ'૬ર ખ.પરા કોઢિયાના ભોંયરા છે ત્યાં સુધી અને ઉપર- 
કોટની દીવાલોને તેનાં પ.ણી અડતાં હશે. પશ્રિમે ઉપરકોટના ખડેકને અડીને 
વાગાશ્વરી દરવાજા સુધી તેની સીમા હરે અને ભેસલા ખડક સુધો તેનાં પાણી 
પહે!ચતાં હશે અને પૂર્વ તરફ અશોકના લેખની સમીપે તેની પાળ હશે. જયારે 


પ્રાસીન ઈતિહાસ : ૬૭, 


આ પાળ તૂરી અને તે પુતઃ સમરાવવાને। પ્રશ્ન ઈ. સ. ૪૫૦ પછી ઉપસ્થિત 
થયો હશે ત્યારે તત્કાલીત સ્થપતિઓએ ઉપરકોટ અને જેમણીતા પહાડતા 
છેડાએ મેળવી લઈ વિલાશિનીનાં પાણી તેમાં પડે તેમ બ'ધઃબાંષ્યો. 
શ્રી. છે. મ. અત્રિતા સ'શોધતમાં તેમને એમ પણુ જણાયુ' છે કે આ 
'બુ'ધ ઉપરથી વહેતાં વધારાનાં પાણીને ખામધ્રોળ પાસે અને તે પછી ખલીલ- 
પુર પાસે નાથત્રામાં આવેલાં. શ્રી અત્રિ માને છે કે “સુદ્શષત તળાવ ગિર- 
તારતી પશ્ચિમે હતુ'. તેની પૂર્યાત્તર અને પૂવ* દક્ષિણુથી કમશ# : આવતી તેની 
બ્‌'ધ ઈ તેના પૂવે કોણુ રચતી હતી, તેના ઉપર્‌ ' અશેકતા લેખવાળે 
ખૂડક હતો. 


ચીની પ્રવાસી દ્રુએતસાંગ ઈ. સ. ૬૪૦ આસપાસ ગિરનારની યાત્રાએ 
આવેલો. તણું સુદરશતનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી પર'તુ સ્ક'દપુરાણુના '- પ્રભાસ" 
ખૂ'ડમાં* જ્માં અધ્યાયમાં ઉજજય'ત પવત અને . વસ્રાપથ ક્ષેત્રનું વણન 
કરતાં કહે1માં આવ્યુ' છે કે “વસ્્રાપથ ક્ષેત્રના વાયુ કોણુમાં એક દિવ્ય સરોવર 
છે.”વસ્્ર પથ ક્ષેત્રની સીમા આવતાં ૭%મા અધ્યાયમાં પુરાણુકાર કહે છે કે 
વશિણ તીથ' (ત્રિવેણી)યી માંડીને કાશિકાનું સ્થાત જે ગિરિનમરમાં છે ત્યાં 
સુધા અ'તમ્ હીક્ષેત્ કહેવાય છે તેના અથ એ કરી. શકાય કે વસ્રાપથ ક્ષેત્ર 
વૃત્માત ધારામઢ દરવાજાથી શરૂ થઇ ગિરિતગર સુધી પથરાયેલુ' હશે. તેના 
વાવવ્ય એટલે પૂત્ર ૩ત્તરમાં દિત્યે સરોવર હતુ' તેથી તે સશેવર સુદર્શન કે તેતું 
અવરેષ હેય તા સભંવી શકે | % 

 ,. સ, %૫૧-૪૫૨માં ગુપ્તકાલમાં તેનું સમારકામ થયુ' પર'તુ 
એવું પણુ અનુમાન થઈ શકે ક ઈ. સ. ૬૪૦ ' તેની પૂવે સુદ્શત 
પુતઃ ફ ટયુ' અને તેમાં ગિરનારને ધણુ' નુકસાન થયુ". વાર'વાર ફાટતાં આ 
તળાવને તે પછી કોઈએ સમરાવ્યુ' તહિ અને ગિરિતગરનાં પ્રજનજનોએ પણુ 
તે કારણે સ્થળાંતર કયુ. 

આ પ્રશ્ને સ'શાધનને હજી પણુ પૂગુ' અવકાશ છે અને સાના તે 
માટે અપાર શ્રમ કરી રલ્યા છે. તેખતા સ'શેોધનનું પરિણામ આવે ત્યારે 
સુદશતની ચાર સીમાઓ કયાં સુધી હતી તે પ્રશ્ને તિણુયે આવી શકે 
પર'તુ હુ" એમ માનું છુ કે સુદર્શાત સરોવર અશે।કતા લેખની થોડે ઉપરથી 
શરૂ થઠ ગિરતાર જવાનો માગ છેડી સામેની ટેકરીઓને તળિયે અડતુ' અને 


1 ક્ષત્રયકાલીન ગિરિનગર, થ્રી, છે. મ. અત્રિ 
2 ભાષાંતર વે, મૃ. ગોરાભાઇ રામજી 


૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


તે જલસમૂહડ વર્તમાન વાગીશ્રરી દરવાજતી અ'દરની બાવાપ્યારાની ગુફા છે 
ત્યાં સુધી ફેલાઈ ઉત્તરમાં ઉપરકોટની દીવાલોને સ્પશી* ધારાગઢ દ*્વાજ 
અ'દર ખાપરા કોહ્યાની ગુફાઓ છે તેને અડીને ત્રિવેણીથી થોડે આગળ સુધી 
જતુ: તેની ખીજ પાંખ વાગીશ્ચવરી દરવાજથી સકરિયો ટી'બોા છે તેના સુધી 
જઈ વત માન લેપર એસાયલમ સુધી જતુ' જેનો ઉત્તર ભાગ નેગણીના પહા- 
ડને અડતા હરે. આ સરોવરના આકાર એ રીતે અગે 3 ટી જેવે। હશે. 


વલભી સસય 


ઈ. સ. ૪૬૭માં આ મૃત્યુ પામ્યો અને તે સાથે ગુપ્ત સામ્રાજ્યના 
અ'તને। પ્રાર*ભ થયો. હણોનાં આક્રમણ શંરૂ થયાં અને ગુપ્ત સમ્રાટોની 
નિબળતાના કારણું સામ્રાજ્ય છિન્નભિન્ન થઈ ગયુ'. સખ્રાટતા પ્રતેનિધિઓાએ _ 
રાજ્યે સાની ઉપેક્ષા કરી સ્વત'ત્રતા ધારણુ કરવા લાગ્યા. આવા સોરાષ્ટ્રના 
એક સેનાપતિ ભટ્ટાકે" ઈ. સ. ૪૮૦માં સ્વત'ત્ર શામન કરવાનું શરૂ કયું” અને 
ઈ. સ. ૪૯૯માં તેણું સ્વત'ત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરી. આ રાજ્યવ'શ મૈત્રક 
રાજવ'શ કહેવાય છે. તેની રાજધાની વલભીપુરમાં હતી. 


વલભીપુર રાજધાની થતાં ગિરિનગરની મહત્તા ન્યૂન થઇ ગઈ પર'તુ 
બોહ ધમતા સાધુએ, શ્રમણે અને પ્રચારક્રોએ ગિરિનગરને તેમનું કેન્દ્ર બતા- 
વેલુ' તે જેવું ને તેવું રહયું. 


ઈ. સ. ૬૪૦માં ગિરિનગર આવેલા ચીની પ્રવાસી લુએનસાંગ નોંધે છે 
% “આ દેશ આશરે ૪૦૦૦ લી. (1૩૦૦ માઈલ)ના ધેરાવામાં છે, તેની 
રાજધાનીનો વિસ્તાર ૩૦ લી. (૧૦ માઈલ) ને છે. તેમાં વિપુલ પ્રમાણુમાં 
જત સખ્યા વસે છે. પ્રજા ધનિક છે. આ 'પ્રાંત વલભી મડારાજ્યને આધીત 
છે. અહીં' જમીન ક્ષારવાળી છે તથા ફલફૂલ થોડાં થાય છે. અડી સત્યધર્માવ- 
લ'બી (બોહ) અને પાખ'ડી (અન્ય ધર્માવલ'બી) ધણા છે. અહીં' લગભગ 
પચામ જેટલા મકે છે અને તેમાં ત્રણુસો જેથ્લા સાધુખા રહે છે. તેમા બહુધા 
મહાયાત-આય* સ્થવિર-સ'પ્રદાયના છે. આ સિવાય પાખ'ડ મતના (બાહ્મણુ- 
જેનો) સે! જેટલા મદિરે છે. આ રાજ્ય પશ્ચિમ સમુદ્રના તટે છે. લે'કોને 
મુખ્ય વ્યવમાય વ્યાપાર છે. તમરથી થોડે દૂર ઉજત નામનો પર્વત છે તેના 
ઉપર પણુ એક મડ છે-પવ તને ફરતુ' ધાડુ' વત છે.''-વગેરે 


આ વણું'ત ઉપરથી ફલિત થાય છે કે ઈ. સ ૬૪નમાં નમર “કે ગિરિ- 
નગર એક સહર્વનું કેન્દ્ર હતુ' અને વક્ષભી સામ્રાજ્યને આધીત હોવા છ૭ડાં 
કાઈ નાના રાજ્યતી રાજધાની કે સમ્રાટના પ્રાતિનિષિનું મુખ્ય મથક હતુ. 


કે. 
ન હ 


પ્રાચીન ઈતિહાસ : ૬૯ 


ગુ, વ, સ'વત ૩૧૨-ઈ. સ. ૬8૨ના વલભી સમાટ ધુવસેત ૨%નનું એક 
તાખપત્ર પ્રાપ્ત થયુ છે તેમાં ગિરિતગર છેડી ખેટકમાં આવી વસેલા ભારદ્દાજ 
ગોત્રના વિપ્ર સ્ક'દવસુના પુત્ર માત્રાકાલને સારસકરેદાર નામનું ક્ષેત્ર આપ્યાનો 
ઉલ્લેખ છે. અને ગુ. વ. સ'૧ત ૩૪૬-૪. સ. ૬૬૬તા સમ્રાટ શીશ્વાદિત્વિ 
૩જનું તાખ્રપત્ર મળ્યું” છે તેમાં મિરિનગરથી આવેલા અને સિ'ધપુરમાં રહેતા 
વત્સગોત્રના વિપ્ર વિટ્ટલેશ્વેર તથા તેના પુત્ર તામને હસ્તવપ્રાહાર્માં આવેલા 
કચ્યાણુક ગામે ક્ષેત્ર આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ બ'ને તામ્રપત્રોના અભ્યાસ 
કરતાં જણાય છે કે ઈ. સ. ૬૩૨માં અને ઈ, સ. ૬૬૬માં બાહ્મણે ગિરિનગર 
છોડીને અન્યત્ર ગયા છે. આ બ'ને દાતપત્રો લ્રુએતસાંગ આવ્યે! તે પહેલાનાં 
અને પછીનાં છે એટલે એવું અનુમાન થઈ શકે 'કે ઈ. સ. ૬૩૨ આસપાસથી 
ગિરિતગરની પ્રજા ગમે તે કારણું નગર છોડીને અન્યત્ર જવા માંડી હતી અને 
ઇં. સ. ૭૭૦માં વલભીનું પતન થયુ ત્યારૈ ગિરિતિગરનું પશ પતન થઇ ગયુ હતુ. 


વલભી સાખાજ્યને। ૪. સ. ૩૭૦ આસપાસ નાશ થયે। તે પછી સોરાષ્ટ્રમાં * 
અરાજકતા વ્યાપી. જૂતાં રાજ્યો અને રાજકુળા નમુ થયાં, તવાં રાજ્યો * 
સ્થપાયાં અને નવાં રાજકુળાએ અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો. બોદ્ધ ધર્મનો. ઉચ્છેદ 
થયો પણુ પૌરાણિક ધમ અને જૈત ધમ આ ઝ'ઝાવાતમાં ટફી રલાં, સ'સ્કૃત 
ભાષાનું સ્થાન પ્રાકૃતે લીધુ' અને રાજ્ય ત'ત્ર, વ્યાપાર, વ્યવહાર અને વિચા- 
રમાં ક્રાન્તિકારી પરિવત*ત આવ્યુ. દેશમાં અનેક નવાં નગરો અને ગામો 
વસ્યાં અને અનેક નાશ પામ્યો, આ પરિસ્થિતિ એકસે। ૧૫ પયત રહી 
અને ઈ. સ. ૮૭૫માં વ'થળીમાં ચ"્રચૂડ યાદવે રાજગાદી સ્થાપી તે પછી પ્રજા 
જીવનમાં કાંઇક સ્પિરતા આવી. આ એકસો પાંચ ૧ષષતા -અ'ધાર યુગમ'- 
ંિરિનગરનું અસ્તિત્વ ભૂ'સાઈ ગયુ' કે તેતી અગત્ય તામશેષ થઈ ગઇ. 


2127 ૦1૦6૦૧ 8]/ 3૮|૦૩ /11/ - ઉપાંદાદાં 


2127 ૦1૦6૦૧ 8]/ 3૮|૦5 /11/૮ - ઉપ|ંદાદાં 


૩ 
ચુડાસમા વ'શ 


ચ દ્રચૂડે 

ઈ. સ. ૭૭૦માં વલભી સાખ્રાજ્યનો ઉચ્છેદ થયે! ત્યારે વલભીપુરતા 
ઘેરામાંથી બચેલાં સ્રાટનાં કેડે બીએ અને આપ્જનેો. મેવાડમાં ચાલ્યાં ગયાં 
' અને અહીંની પરિસ્થિતિ શાંત થતાં પાછાં આવીને જુદાં જીદ્ઠાં રાજ્યો 
સ્થાપ્યાં. તે સમયે વ'થળીના જૃગીરદારેવાળા વેરસીએ વ"થળીમાં નાનું પણુ 
સ્વત-ત્ર રાજ્વે સ્થાપ્યુ'. વાળા વેરસીનો એકમાત્ર પુત્ર વાળા રામ હતો તેને 
પુત્ર દેશવટે ગયો અને તે પાછે ન આવતાં તેણે તેની પુત્રોના પુત્ર યદુવ “શીય 
ચળ્રચૂડ સમાને પોતાના યુવરાજપદે સ્થાપ્યો. 


ચજચૂડ સિ'ધમાં આ વેલા તગરઠઠ્ાના યદુવ'શીય રાજને! પુત્ર હતો. રે, 
ઈ. સ* ૮૭૫માં વાળા રામ ગુજરી ગયો ત્યારે તે તેના માતામહની ગાદીએ 
બેઠો, ચ”્રચૂડે તેના રાજ્યને વિસ્તાર વધાર્યો, ઝાડીઓ કપાવી ત્યાં ખેતી માટે 
જમીને આબાદ કરી અને નવાં ગામે વસાવ્યાં, 


ગ્રહાર 


ચજ્રચૂડ ઈ.સ. «૦૭માં ગુજરી ગયો અને તેની પાટે પોત્ર મૂલરાજ 
બેઠો. તેણું પણુ રાજ વિસ્તારની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. તે ઈ. સ. ૯૪૦માં ગુજરી 
ગયો ત્યારે તેનો પરાક્રમી પુત્ર પ્રહાર, ધાર; કે ધારિયો કે જેને જેત લેખકોએ 
ગ્રહરિયુ, મહારસિ'હ કે ત્રહાર કહ્યો છે તે વ'થળાને। સ્વામી થયો. તેનું ઉપનામ 
સ'મ્રા્માસિ'હ પણુ હતુ. 


ચુડામમા વશ: ૭ 


સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે 'કે ત્રહારના સમયમાં એક કઠિયારાએ 
આપેલી બાતમી ઉપરથી ઉપરકોટ અને નગર ઉપર ઊગી ગયેલાં વૃક્ષાની ગીચ 
ઝાડી કપાવી ગિરિદુગ અને જણુદુગ” શોધી કાઢવામાં આવ્યાં. પર'તુ પ્રભાસ- * 
ખૂ'ડમાં કરેલા ઉલ્લેખ ઉપરથી જણાય છે કે ગિરિદુગ નવસાષ્ય કરવાનું કાય 
તેના પહેલાં થડ ગયું* હશે. ગમે તેમ હોય પણુ રાહ મ્રહારતા સમયમાં 
નયી યુદ્દો થાય ત્યારે આકમકેનેો _ત્રેતિકાર કરવા માટે સુસજ કરવામાં 
વ્યો! હશે. 


ગિરિતગર નામ લુપ્ત શુ અને ઝાડીઓમાં જૂનો કિલ્લો તથા નગરનાં 
ખડિયેરા જેવા મળ્યાં તેથી કિલ્લાને જીરણુંદુર્મ કહ્યો અને તેની પાસે વસેલા 
નવા નગરનું તામ પણુ જણું દુગ થઈ ગયુ. 


રાહ મ્રહાર વીર અને પરાકમી રાજ હતે।. તેણું સોરાષ્ટ્રના ધણાખરેા 
પ્રદેશ જીતી લઈ ગુજરાત ઉપર મીટ માંડી. જેની આગેકૂચ રોકવા માટે ગુજ" 
રાત પાટણુના રાજા મૂળરાજ સેલ'જીએ તેના ઉપર વાર'વાર ચડાઈઓ કરી 
અને અ'તે ઈ. સ. ૯૭૪માં તેણે રાહ મ્રહારને પરાજિત કર્યો. પરાજયના 
આધાતથી તે ઈ. સ. ૯૮૨માં ગુજરી ગયો. * 


* રાહુકવાટ ગ્રહારતા પુત્ર અને અનુગામી રાહ કવાટને શિયાળ બેટના અન'ત 
-સેન ચાવડાએ દમાથી 'કેદ કરી કાષ્ટ પી'જરામાં પૂરેલે. તેને તેતાં મામા તથા 
સેનાપતિ ઉગાવાળા વા ઉષ્રસેને મુક્ત કરાવ્યો, આ ઉગાવાળા કે ઉમ્રસેને 
ઉપરકોટમાં સમારકામ કરાવ્યુ કે તેને સવિશેષ સજ્જિત કર્યા તેથી કદાચ 
ઉપરકોટ ઉમ્રસેનગઢ કહેવાયો | 


દયાસ 


રાહ કવાટતા મૃત્યું પછી તેને! પુત્ર દ્યાસ સોરઠની ગાદીમે આવ્યો. 
તેણુ ગુજરાતના રાજ દુલષ્ભસેત સામે તેતા પિતામહે સોરઠને પરાજય આપેલો 
તેથી તેની રાણીને યાત્રા વેરે આપ્યા સિવાય દામોદરકુ' ડમાં સ્તાત કરવા દીધુ 
નહિ તેથી પાટણુપતિનાં સૈ સૈન્યો વ'થળી ઉપર ચડયાં રાહ. દયાસે ઉપરકોટમાં 
રહી પાટણુના સૈન્યને પ્રતિકાર કર્યો. દીધ્ષ્કાળ ચાલેલા ઘેરાના અ'તે ગુજરા- 
તતા સેતાપાતિએ બીજલ નામતા ચારણુને મોકલી રાહનું માથુ દાતમાં મેળવ્યું, 
રાહે સ્વહસ્તે પોતાનું શિશ ચારણુને સૉંપતાં ઉપરકોટ પડયો અને રાહતી 
રાણી સતી થઈ અને તેની દ'સી ખાલપુત્ર તવધણુને લઈ ખોડીદર ગામે જઈ 
દેવાયત બાદર નામના આહિરને સોંપી આપ્યો, સેરડ ઉપર ગુજરાતની 
ઉરૂમત થઈ. 


છર : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


દીવાન રણુછેડજ તારીખે સોરડમાં આ વાર્તા ભીત્ન સ્વરૂપે આપેઃ છે. 
તેતા પ્રમાશે રાડ દયાસે ગુજરાતના રાજકુટુ બ સાથે આવેલી રાજકન્યાના 
હાથની માગણી કરેલી. રાહને। પ્રતિકાર કરવાનું ત્યારે શકય હતુ નહિ. તેથી 
તે માગણી સ્વીકારી લેવામાં આવી અને કહેવામાં આવ્યુ' કે રાજકન્યાને 
સામેથી પરણાવવા લાવવામાં આવશે. થોડા દિવસે રથેમાં સૈનિકોને બેસાડી 
પડદાએ બ'ધ કરી તેમાં જનતડીઓ છે એમ. કરી જૂનાગઢના રાજમહેલમાં રથે। 
દાખલ થયા. તેના પૈડાના અવાજ સાંભળી એક જન્મઅ'ધ ચોફીદારે કહ્યું કે 
રથમાં સ્રી નહિ પણુ લોખ'ડી પુસ્‍્પો ખેઠા છે. આ સાંભળી શોનેકો કૂદી 
પડવા અને યુદ્ધ થયુ તેમાં રાહ મરાયો. 
નવઘણુ ૧લો. 


તવઘણુ ખાડીદરમાં દેવાયત ક સે ત્યાં ઊ૭રી મોટા થયો અને તે 
પ'દર વષષ્ને। થતાં દેવાયતે આહિશેને એકત્ર કરી તેની મદદથી જૂતાગ4 લીધુ' 
અને નતવધમુને સોરડનું રાજતિલક કયુ. 


લોકસાહિત્યમાં અતિ પ્રચલિત એવી આ કથામાં દેવાયતે જનાગહ લીધુ” 
હોવાનું સપણ રીતે કહેવામાં આવ્યુ' છે અને તે વિધાન સ્વીકારીએ તો. ઈ. 
સ. ૧૦૧૦માં રાહ દયામનતા મૃત્યુસમયે વ'થળીનું પતન થયુ' ત્યારે ગુજરા- 
તના સૂબાએ તેના કી વ'યળીથી ફેરવી જણુ'દુગ માં. રાખી હશે તેમ 
માંનો શકાય. 


ઈ.સ. ૧૦રપમાં મહમૂદ ગીઝની સે।મનાથ ઉપર ચડી આવ્યા અને 
સોમનાથમાં લૂ'ટ કરી તરત જ પાછે ગયો. તેના ઈતિહાસકારો તેના આવ્યા 
અને મયાના માર્ગોમાં આવતાં નગરેતું બારીક વણુન કરે છે પરતુ કોઈ સ્થળે 
તેમભું જીણું દુગ'ના ઉલ્લેખ કર્યો નથી અને તેથી સ્પજપણે જાણી શકાય છે 

કે તે આવતી કે જતી વખતે જણુંદુર્ગ આવેલે નહિ.' 

' નવઘણુના સમયમાં ઢાંકમાં નાગાજું ત નામને રાજ હનો. તે રસાયણુ- 
શાસ્રી હતા. તેની સ'શોધનશાળામાં રહેતા જૂનાગઢના નામર્‌ ૫ “ડિત યશે 
ધરે રસ રત્તાકર નામના મથતી રચનામાં પ્રધાન કાય ક ં 


1 જુઓ “પ્રભાસ અને સોમનાથ”, રા. હ દેશાઈ રી 

૧ રસ રત્નાકર “નમઃ હાટ્કેશ્વરાય”થી શરૂ થાય છે અને તે ચશેધરે લખ્યો રર. રસ રત્ના- 

કરતી એક આકૃતિ ભુવનેશ્વરી પીઠ ગોંડલ તરફથી પ્રકારિત થઈ છે, મારી પાસે હસ્ત- 
લિખિત પ્રત છે, 


ચુડાસમા વ'શ : ૭ 


નત્રઘણુ ૨ ના 


તવઘણુ ઈ. સ, ૧૦૪૪માં ગુજરી ગયો અને તેતો અનુગામી ખે'ગાર 
ઈ. સ. ૫૦૬૭માં કૃત્યુ પાસ્યો.. તેને! પુત્ર તન્ધરુ ૨ જે મહા પરાકંમી રાજ 
થયો. તેણે સોરાષ્ટ્રના ધણા પ્રદેશો જતી લીધા અને ગુજરાત પાટણુ ઉપર પ'મુ 
ચડાઈ કરી ત્યારે પાટગુતા મ'ત્રોએએ ઉમેટાના ઠાકોર હરરાજ મહીડાને 
તેની પાસે વિદિ કરવા મોકલ્યો. તવધગું જ્યારે તેની શર્તા સ્વીકારી નહિ 
ત્યારે હરરાજે તેને ભરવાડ કહી તેનું અપમાન કયું. રાહે પાટણુતી ચડાઈ 
માંથી પરવ રી ઉમેટા ઉપર ચડાઈ કરી અને હરરાજે તેની પુત્રી રાહને 
પરણાવી ઉમેટા બયાવ્યુ'' આ પ્રમંગે હરરાજના પુત્ર હ'સરાજે કહેલુ' કકે 
એક દિવસ હુ' નવઘણુનું માથુ કાપી લઈશ. નવધણુ ત્યાંથી વળ્યો ત્યારે 
માગમાં આવતાં ભૉંયરાતા ઠારે કહયું કે ભોયરાનેો ગહ હજી ચણાય છે નને 
તે પૂરા થઈ ગયો હેત તે હરરાજતી કન્યા ભોંયરામાં જ રહેત, નવઘણુ 
ગુજરાત પાટણુ તરફ જતાં એકળર એવે ઘેરાઈ ગયો 'ે તેને શરણામ્રતિ 
યાચવી પડી. આ પ્રસ'ગતું અતિશયોકિતભર્યા કાવ્યમાં મેત્ષણુ નામના ભાટે 
વણુન કયુ તેથી નવધગું તેતા ગાલ ફાડવાની, હરરાજને મારવાની, ભૉંષ- 
રાને કિલ્લો! તોડવાની અને પાટણુના દુ ઉપર ચડાઈ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી 
પરતુ તે પૂરી થાય તે પહેલાં તે ગુજરી ગયે. તેના મૃત્યુતા સમયે આ 
ચારે પ્રતિજ્ઞાઓ પૂણુ કરવાની તેના ચાર પુત્રોમાં ખે'ગારે નાંહેધરી આપતાં 
તે તેની ગાદીખે બેહે. 


ખે'ગારને આ પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવાની હતી અને તેમ કરવામાં પ્રષળ 
શઝુખોને, સામને! કરવાને હતે તેથી તેણે તેની રાજધાની વ'થળીથી જીણુ- 
દુગ" ફેરવી અને તેના પિતા રાડ નવઘગુ ઉપરકોટમાં ભાંધવાતી શરૂઆત 
કરેલી તે નવધણુ ફૂ્‌વે। અને અડીયડીવાવ સ'પૂણું કરી પાશ્‌ીીને। પુરવઠો પૂરતો 
મળે તે માટે પ્રબ'ધ કર્યો તથા અતાજ માટે એક મોટે 'મેડાર બતાવ્યો અને 
તેમાં મોટો સ'મ્રહ કર્યો તે સાથે આયુધો અને અસ્શસ્રની પણુ જમાવટ કરી 
એક બળવાન જ્ેન્ય સુમજ્જિત કયુ”. 


ખે'ગારે ભૉંયરાને કિલ્લે! ધરાશાયી કર્યો, ઉમેટાતા હુ'સચાજ મહિડાને 
માર્યો અને ગુજરાતતા પાટતગર પાટણુ ઉપર ચડી જઈ ત્યાંતા કિલ્લાના થોડા 
પથ્થરો પાડી નગરતા દ્વારે ઊભા રહી સિદદરાજ જયસિ'હને આઠૂવાત મોકલ્યું” 
કે “જેમ સિહ્દરાજનો કિલ્લો તોડી જૂનાગઢનો રાહ પથ્થરો લઈ જય છે તેમાં 


જૂ-ગિ*-39 


૪ : જૂતાત્રઢ અને ગિરનાર 


તેના રાજમહેલતાં આભૂષગની પણુ લઈ જશે તેથી તેની રસા કરવાને જમૃત 
રહે. 27 


આ સમયે સિહરાજ માળવામાં હતો, તેને આ સમાચાર મળતાં તે 
પાટણુ આવ્યો અને જીર્ણ દુ ઉપર આક્રમણુ. કરી તેના થયેલા અપમાનને » 
બદલો લેવા કૃતનિશ્રયી બન્યો, ક 

સિદ્દરાજને, પ્રબ'ધ ચિ'તામણિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એ'ગારે અગ્યાર 


વખત હરાવ્યો હતો તેથી તેણે વઢવાણુ વગેરે નગરમાં  દુર્પ્રા બ'ધાવી તે 
પોતે જ એક બળવાન રૌન્ય લઈને જૂનાગઢ ઉપર ચડયો. 


 સિદરાજે ઉપરકોટ ધેકો અને રાહ ખે'ગારે પણુ તેટલા જ ઉત્સાહથી 
તેને પ્રતિકાર કર્યો. આ વેરે કેટલા વષ ચાલ્યો તે ચોકસંપણેં કહી શકાય 
એમ નથી પરતુ લોકવાર્તા અનુસાર બાર વષ" પયત સંહ્રાજ, રાહ ખે'ગારને 
નમાવવા માટે પુસુષાથ” અને પરિશ્રમ"કરતોા રલો અને ખે'ગાર દીર્ધ કાળથી 
ઘેરાયેલો હોવા છતાં નિસ્ત્સાડ કે નિરાશ ન થયો. 


અ'તે રાહ ખે'ગારના સોલ'કી. ભાણેજને દેશળ તથા વીશળે ખુટામણુ કરી 
દુગના દારો ઉધહાવી, જિદરાજનાં સૌન્યોને અદર પ્રવેશ કરવાનું સરલ કરી 
આપ્યુ. સિહરાજનાં સૈન્યે! દમાથી દાખલ થયાં, રાહ ખે'ગાર મરાયો અને 
જીણુદુગ* ઈ. સ. ૧૧૧૪માં સિદ્દરાજતા હાથમાં પડયુ. 


રાણુકદેવી 


સિદ્ધ।જની ચડાર્્ શા માટે થઇ હતી તેનું કારણુ સમજાવતી એક સુદર 
વાર્તા લોક સાહિત્યમાં અને પ્રબ'ધ રી વગેરે જૈત ત્થામા, લદ 
જુદા સ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ છે. 


જીણું દુગ" પાસે મજેવડી નામના ગામમાં હડુમત રમી એક કુભાર 
રહેતા. શેરપાવરના પરમાર રાજી જન્મતાં વે'ત તજી દેવાયેલી - પત્રી તેને 
વગડામાંથી મળી. હડેમતે આ કન્યાને ઉછેરીને મે।.ટી કરી અને તેનું નામ 
' શાણુક પાડયુ'. રાણુકદેવી રાજપુત્રી હતી અને વયમાં અ!વતાં તે સ્વરૂપવાન અને - ' 
નમણી હોવાથી કચ્છતા જમ લાખા જાડેજાએ તેના હાથની માગણી કરી. 
હડેમતની ઈચ્છા જમ લાખાને, રાણુક આપવાની ન હતી તેથી પોતાના 
કુટુ'ભ' સાથે તે રાતોરાત નાસી છૂટયો અને જીણું દુર્ગ પાસે મજેવ]ી વસતુ' 
હતુ" ત્યાં વસી ગયે।. ! 


એકવાર, સિરહરાજતા દસોંદી પી મી લ'ગઠં, ચ'ચ અને ઠમલ, 
પ્રભાસથી પાછા વળતાં મજેવડી આવ્યા. બજે પણુ [સેરડેમાં રિવાજ છે 


ચુડાસમા વશ : ૭૫ 


તેમ અજાણ્યા ગામમાં આવેલા પ્રવાસીખોને કોઈ સગાં સ્નેહી કે નાતીલા ન 
હેય તા તે કુ'ભારને ધરે ઊતરે છે તે પ્રમાણું તેઓ. હડેમતને ત્યાં રાત 
રોકાયા. તેઓ ખે રાણુકનું અપ્રતિમ સો ૬૧% જેઈ વિયાયુ કે આ કન્યા યુ'ભારની 
નથી તેમ કુ'ભારને ત્યાં રહેત્રા સર%ન૪ નથી. તે કોઈ રાજની રાણી થવા 
યોગ્ય છે. તેઆએ પ'ટણુ પહોંચી સિદ્દરાજને રાણુકતા રૂપતી વાત કરી 
તેથી આ કામી ૨!%એ તરત જ તેખોને પાછા. મજેવડી જઈ રાણુકના માંગા 
કરા કહ્યું. ભાટા શીધ્ર મજેવડી આવ્યા અને તેઓએ હડમતને સમજવી 
સિહરાજના માંગાને। સ્વીકાર કરાવ્યો. 


આ સમાચાર ર!હ ખે'ગારને મળતાં તેતા ભાણુક્ને દેશશ અને વીશળની 
સલાહથી અને આમ્રહથી હડમતને દબાવી રાણુકના માગાં કર્યા'. હડમતે કહ્યું 
' મે' સિદ્ધરાજ જેતા રાજને વાગ્ઢાન કરી દીધુ' છે અને એવા સમથ* રાજને 
છ'છેડવ નું સાહસ કરવાનું ઉ'ચત અને યોગ્ય નથી ત્યારે ખે'ગારે કહ્યુ' કે 
પાટણુનો કિલ્લો મે' તોડયો ત્યારથી સિદ્દાજનાં સેન્યોની હુ પ્રતીક્ષા કરી 
રહ્યો છું. તેને મે* અનેક વાર પરાજિત કર્યો છે અને હજ ભલે જણુદુમ* 
ઉપર્‌ ચડી આવવું હોયે તા આવે. તે રાણુકને પરણ્યો. 

સિદ્ધરાજે- જ્યારે જાણ્યુ "કે રાહ ખે'ગારે રાણુક સાથે લગ્ન કર્યા ત્યારે 
તેના કોધને। પાર રહો નહિ. તેણે જણુદુગ" આવી ઉપરકોટ ધેર્યો. ઘેરો ચાલતો 
હતા ત્યારે દેશળ વીશળે તેની માતાની શિખામણુથી સિદ્ધરાજને મળી ૬ગાથી 
દુગ'તાં દ્દારા ખોલાવી શતુરોન્યોને પ્રવેશ કરવા દીધે।. દુત્રમાં મચેલાં યુધ્ધમાં 
ખે'ગાર મરાયો અને દેશળ વીશળ સિધ્ધરાજને લઈ રાણુકદેવીના મહેલમાં ગયા. 
સિદ્ધદરાજે રાણુકદેવીને પાટયુના રાજમહેલમાં આવવા આમ-ત્રયુ આપ્યુ" 
પરતુ આષતારી એકની ખે ન થઈ ત્યારે તેણે તેની દણિ સમક્ષ તેના બાલ- 
પુત્ર દગાયચાને। ધાત કર્યા અને તેને બળાત્કારે ઉપાડી પાટણુ લઈ ચાલ્યો. 
માપષ્માં વહવાણુ પાસે રાણુકદેવી સતી થઈ અને સિદ્ધરાજને શાપ આપ્યો 'કે 
તુ' અને તારા અનુગામીઓ કોહિયા થશે.' 


પ્રભ'ધ ચિ'તામણિ એવી વાર્તા કહે છે છે, “એક વખત શ્રી સિહ્દરાજે 
આભીરેના રાણા નવધણુને તાબે કરવાની તૈયારી કરી પણુ પહેલાં અગ્યાર 
વખત પોતાનું સૈન્ય તેતાથી હારેલુ' હોવાથી શ્રી વઢવાણુ વગેરે શહેરોના 
કિલ્લાઓ બ'ધાવી જતે જ પ્રયાગુ કયુ. નવધણુના ભાણુજેએ - ગઢને તાડવાને 
સાગ બતાવતી વખતે એવે! કરાર કરેલો કે ગહ હાથમાં આવે ત્યારે નવઘણુને. 


જ 


1 રાણુકદેવીની વિસ્તૃત વાર્તા માટે જુઓ “સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ' - શ, હ. દેશાઈ 


૬ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


અસ્રો વગેરેથી નાહે પગુ દ્રવ્યથી મારવો. આ કરાર રાણીએએ વચ્ચે પડીને 
કરાવેલો હોવા છતાં તવધણુને (તેના) વિશાળ મકાતમાંથી બહાર ખે'ચી કાઢી 
વ્ય રાખવાનાં વાસણુ।થી જ મારીને મારી નાખ્યો અને તેને દવ્યથી જ માર્યો 
છે એ મ્રમાણું તેની રાણીએને શખ્દઠળથો સમજવી.” 

આયર“ રાજને યોગ્ય નહિ એવા ૭ળકપટથી, આ નિર્દય, કામી ફેર 
રાજએ એક પરિણીત સ્ત્રોને પોતાના અ'તઃ પુરમાં લઈ જવા રાહ ખે'ગારને 
મારી જીણુ'દુ્ગ: ઉપર પોતાનો અવિકાર સ્થાપ્યો.* 


સિધ્ધરાજનો અમલ 


રાહુ ખે'ગારનું મૃત્યુ થતાં સિદરાજે સેરડુને ગુજરાતના ખાલસા પ્રદે- 
શેમાં નનેડી દીધુ' અને ત્યાંના ત'ત્રવહન માટે સજન જે સજ્જનને ૬'ડાધિપતિ 
પદે નિયુકત કર્યો. 


સાજને સિહરાજની આજ્ઞા કે અનુમતિ લીધા સિવાય સોરઠ દેશની ત્રણુ 
વષતી ઊપજ ગિરનાર પવ'*ત ઉપર નેમિનાથનું કાષ્ડુ મ'દિર હતુ તેને સ્થળે 
પાષાણુનું મર્'દ "દરે ચણુ!વવામાં વ્યય કરી તાખી. ત્રિહરાજે જ્યારે તેનો ખુલાસો 
પૂછ્યો ત્યારે સાજને ત્રણુ વષની ઊપજની રકમ થાય એટલુ દ્રવ્ય સિહરાજ પાસે 
મૂકીને કહ્યું કે “કાં તો આ દ્રવ્ય સ્વીકારો અને કાં તો જ્ણોદ્વારનું પુણ્ય લે.” 
સિદ્દરાજે પુણ્ય લીધુ' અને સાજનને સોરડના ૬'ડ વિપતિપદે રહેવા દીધે. 

આ પ્રશ્ને જેત લેખકે।માં એક વાકયેતા નથી. કુમારપાળ પ્રબ'ધ પ્રમાણે 
આ છ્ણોદ્ાર સિદ્રાજના પિતા કણના સમયમાં સાજને કર્યોં હતો અને 
અને સિહ્રરાજને દ્રવ્ય 'કે પ્રુણ્ય લેવાને પ્રસ્તાવ સાજતના મૃત્યુ પછી તેના 
પુત્ર પરશુરામે કર્યો હતે. 


પ્રભાવક ચરિત્ર કહે છે કે સાજને શ્રી નેમિનાથના ઠહેરાનો જીર્ણોદ૨ 
કરવામાં સત્તાવીશ લાખ દ્રમ ખર્ચ્યા હતા. આ રેવ'તગિરિ રાસુમાં આ જીશ&ાર * 


1 પ્રબ'ધ ચિ'તામણિ - શ્રી. દુ. કે, શાસ્રી, જૈન ગ્ર'થામાં ખે'ગાર અને નવધણનાં નામોની 
સેળભેળ કરવામાં આવી છે 


2 દાહોદના ઈ. સ. ડુ સ'. ૧૨૯૬ના લેખમાં લખ્યુ છે કે; 
થ્રી ગયિ૬ વેવાસ્તિ મૃષો શુઝ'₹રછે ચેત શ્િવ્લી 
સુરાષ્ટ્ર માજયેશ્્વરોઃ 


ગુર્જર્‌ રાન જયસિ'હ દેવે સુરાષ્ટ્ર અને માલવાના રાનઓએઓને કારાગૃહમાં પૂર્યા, આ 
વિધાન ઇતિહાસના પ્રમાણથી વિરુષ્દ્ઠ છે. 


ચુડાસમા વશ: ૭ 


વે. સ. ૧૧૮૫માં કરવામાં આવ્યો હતો એમ લખ્યુ છે, 


ગિરનાર માહાત્મ્યમાં એવી પણુ વાત છે કે જ્યારે સિર્દરાજે .સાજતને 
ખુલામા માટે બોલાવ્યો ત્યારે તેણું ફાળા કર્યો તેમાં થાગા। દેવળીતા ભીમા 
કુ'ઠળિયા નામના ગૃહસ્થે સાજનને . સ્વગહે આમ"ત્રી સાડી બાવીસ કરોડ સોનેયા * 
આપવા કહેલું. સાજને ધર્!ર્મક કાય કયુ છે અને તેના ઉપર આપત્તિ 
આવે છે તે કારણે આ ઉદારાત્માએ આ ધત સિદ્ધર!જને ભરી. દેવા આપેલુ. 
સિહરાજે જ્યારે ધત લીધુ” નહિ ત્યારે ભીમાખે અઢાર રત્નોનો હાર શ્રી 
નેમિનાથને પહેરાવી દીધો તથા ભીમયુડ સમરાવ્યો.' 


સિહ્રાજે સોમેશ્વરની યાત્રા કરી અને ગિરનાર ઉપર સાજને બાંધેલાં 
મ'દિરમાં દર્શન કરવા ગિરતાર ઉપર જવા ગયે ત્યાં ખાહ્મણાએ “આ પવત 
શિવલિ'ગ આકારનો છે માટે તેના ઉપર પ મુકાય તહિ” તેમ કડી જવા ન 
દીધે।. બ્રાહ્મણે ' હાથમાં તલવારો લઇ આડા ઊભા તેથી રાજ કાપડીનો વેશ 
પહેરી રાત્રીના સમયે ગિરતાર ઉપર ચડી ગયો અને યુગાદિ દેવોને ગ'ગાજળથી 
સતાન કરાવ્યું. તે પછી તેને”  અવણે' નીય આન" ઊપજતાં, ગિરતાર પાસેના 
બાર ગામો! શ્રી દેવતી પૂજ માટે અ્પણુ કર્યા'.'”2 


નવઘણુ ૩ બને 


રાહ ખે'ગારના મૃત્યુ સમયે તેને યુવરાજ નવઘણુ તેના મોસાળમાં હતે!. 
તેણે ખે'ગારના મ'ગો સે।મગજતી સહાયથી સોરડૅતી પ્રજને ઉશ્કેરી બળવો 
કરી સિદ્ધરાજનાં થાણું મા ઉઠાડી મૂકયાં અને ઈ. સ. ૧૧૨૫માં તેના મામા 
જેડેવા રાણા નાગજી તથા મ “ત્રી સોમરાજની સહાયથી તે જીણુ ડગની ગાદીએ 
બેઠો. 
 શત્રી સોમરાજે તરત જ પાટણુ જઈ સિલરાજને ખ'ડણીભરી તેતું સાર્વ- 
ભૌમત્વ સ્વીકાયુ". * 


કૅવાટ ૨ ભે 
નવ્ધણુના મૃત્યુ પછી ઈ. સ. ૧૧૪ન્‍માં રાહ કવાટ ખીન્ને ગાદિપતિ 
થયે. ઈ. સ. ૧૧૪૩માં કુમારપાળ ગાદીએ આવ્યે।, કવાટે કુમારપાળના અધિ- 


કારની અવગણુના કરી પરતુ તેનો વિશેધ બહુવાર ટકયો નહિ, કુમારપાળ 
આગળ તેનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારવું પડયુ* આ રાહના સમયમાં ભાવબૃડસ્પ- 


1 ગિરનાર માહાત્મ્ય-શ્રી દો. પુ. બરોડિયા. વિશેષ માટે જુએ ગિર્નાર્‌ પ્રકરણુ. 
2 પ્રબધ ચિ'તામણિ 


૭૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


તિની સૃચનાથી કુમારપાળે સોમનાથનું દેવાલય બાંધ્યું”, તેની પ્રતિમાં કુમારપાળ 
આવેલો પણુ ગમે તે કારણુસર કવાટ ત્યાં ગયો નહિ.' 


આ સમયે સેરડંતા સુ'વર, સુ'દર કે સાસર નામતા કોઈ સરદાર કે રાજા 
સામે, કુમારપાળે વયે[શ& સેનાનો ઉદા વ! ઉદયનને મોટુ સૈન્ય લઈને મોકલ્યો 
પરતુ તેને સજ્જડ પરાજ્ય મળતાં તે મૃત્યુ પામ્યો અને તેને! પુત્ર વાહડ 
વા વાગ્ભટટ ઈ. સ. ૧૧૫૨માં સે।!રડૅ ઉપર ચડયો. આ પ્રસગે રાહ કવાટનાં 
સેન્યો સાથે તેને ભીષણુ યુદ્ધ થયું' તેમાં કવાટ મરાઈ ગયે.* 


જયસિ'હ ૧લે 


રહ કવાટતું મૃત્યુ થતાં સેરડને પુનઃ ગુજરાતતા રાષ્યમાં ભેળવી 
દેવામાં આવ્યુ. કવાટના યુવરાજ ખેગારે કુમારપાળનું આધિપત્ય સ્વીકારી 
સે!રઠેની ગાદીએ ખેસવા ઈન્કાર કર્યો ત્યારે સદાને માટે રાજ્ય ત ગુમાવી 
દેવાય તૈ કારણું કવાટનો દ્તિય કુ'વર દયાસ ઉરે” ગ્રહાર મુમારપાળનું 
સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારી જયસિ'હ$ નામ ધારણુ કરીને જીણુ*દુગ"ની ગાદીએ બેક. 


જવેસિ'હ સોરઠનું ત'ત્ર મ'ત્રીઓને આધીન કરી કનોજ ગયો અને 
ત્યાંતા મહારાજ જયષચ'દ રાહોડ પાસે રહો. જયેચ% તેને કનોજ ત-ત્ર સોંપી, 
પૃથ્વીરાજ ચોહાણુ સામેનાં યુદ્દોમાં પ્રવૃત્ત થયે, જયસિ'હે આ તક ઝડપી લઇ 
કનાજનું રાજ્ય સ્વાધીન કયુ“. પણુ તે પછી જયચ'રના દસોંદીતી સમજાવટથી 
જવયસિ'હે જયચ" પાસેથી પુષ્કળ દ્રવ્ય લઈ કનોજ છેડી દીધુ' અને આ 
દ્રવ્યતી સહાયથી એક સૈન્ય ઊભુ' કરી ગ્વાલિયરનો કિલ્લો હસ્તગત કરી લીધે, 
આ પ્રદેશ તેના અધિકારમાં કયાં સુધી રહ્યો તે જણુવામાં આવ્યુ નથી. 


ઈ. સ. ૧૧૭૪માં કુમારપાળ મૃત્યુ પામ્યો અને જયસિ'હે તરત જ 
સ'પૂણુ સ્વત'ત્રતા જહેર કરી. 


કુમારપાળને! અનુગામી અજવેપાળ ઈ. સ. ૧૧૭૪માં રી ગયે! અને 
તેના પુત્ર બાળમૂળરાજને ગાદીએ બેસાડી ગુજરાતનું ત*ત્ર તેના કાકા ભીમદેવે 
હાથમાં લીધુ'. તેના સમયમાં ગીઝનીને! સુયઝઝુદીન અહમદ ખીત શામ ગોરી 
ગુજરાત ઉપર ચડી આવ્યે. ભીમે તેની સામે પ્રભળ સામને। કર્યો અને તેમાં 
તેતા મિત્રે, સામ'તેો અને આધીન રાજાઓની સહાયથી તેને સજ્જડ પરાજ્ય 


1 વિગતે માટે જુઓ “પ્રભાસ અને સોમનાથ”, ર. હ. દેશાઈ, 
2 વિગતો માટે જુએ “સૌરાષ્ટ્રના દતિહાસ”, શ”, હં, દેશાઈ, 


દ વા : ૭૯ 


આપ્યો. આ યુદ્ધમાં જયસિ'હ પણુ મી મદદે ગયેલે। જ તથા ભોમ સાથે 
તને મેત્રી થઈ. ી 


બાળમૂળરાજ ઈ. સ. ૧૧૭૯માં બાલ્ય વયમાં જ રા જતાં ાં ગુજરાતની 
ગાદીખએે ભીમદેવ બેટે. 


રાયસિ'હ - મહિપાળ ર ભે 


કી તેનો પુત્ર 'રાયસિ'હ 
જીણું દમની ગાદીએ બેઠો. તે પચુ ઈ. સ. ૧૫૮૪માં મૃત્યુ પામતાં તેને 
ચુવગજ રાહ મહિપાળ નામ ધારણુ કરી ગાડીએ બેઠો. 


' રાહુ મહિપાલતા સેનાપતિ ચૂષ્ામણિગે શિરસાના વત્સરાજ નામના 
રાજને હરાવ્યો. તેણે ચોરવાડ, માંગરોળ, આદિ પ્રદેશે 9 જતી લીધા અને 
મહેબા . ઉપર ચડાઈ કરી. મહેબાતા યુદ્ધમાં ચૂઠાંમણિ મરાઈ ગયો. મહેબ!નાં 
સેન્યો સે!રડતાં. સેન્યો પાછળ પડયાં અને આખુ પાસે. થયેત્ના ભયકર 
યુદ્ધમાં સોરઠી સેતા કપાઈ ગઈ અને રાહે તેની પુત્રી મોતીદે, ,' મહોબાના મલને 
પરણાવી સુક્તિ મેળવી, ર 


આ રાહના સમયમાં ગિરનાર ઉપરનાં કેટલાંક જેન મવ; રોને જાર 
થયો અને કેટલાંક નવાં મ'દિરો બ ધાયાં. 


જ યમલ 


રાહુ મહિપાલ ઈ. સ. ૧૨૦૧માં કી. ગયો અને 'તેની પાટે સે 
યુવરાજ જવયમલ બેઠો, આ વિદ્દાન અને કવિ રાજ વિદ્દાનાને આશ્રય આપતો: 
તેના ગુણુનું કથન કસ્તુ' “જયમલ જર  વણુ ત” ય કાવય કોઈ કવિએ 
રચેલું” છે. 
સહિપાલ ૩ જે 


જયમલ ઈ. સ. ૧૨૩૦માં ગુજરી ગયે। અને તેને પુત્ર 'મહિપાલ ત્રીજે તેતો 
અનુમામી થવે।. આ રાજ નિબ'ળ અને દીધદણ્દિ વગરનો હતો. જીણુ*દુગષથી 
માત્ર નવ માઈલ દૂર આવેલું વ'થળી પણુ તેના અધિકારમાં રહયું ન હતુ. 


1 ઉદાર પ્રદેરામાં ઝાંસી જિલ્લામાં ચિરગાંવ અને ખીન્ત ગામોમાં શય ખે'ગાર શાખના _ 
રાજપૂતો છે. તેએ માને છે કે તેએ ખે'ગારતા કુ'વર ખેત્સિ'ડ ઈ.સ. ૧૨૧૯ 
-માં નૂતાગઢની ગાટીએ હતે। અતે તેના ભાઈ જયતિ'હને ગાદી આપી ગકુ'ડરતે।. રાકન 
થયો તેના વ'રાજે છે, 


૮૦ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


પાટણુપતિ ભીમદેવ ઈ. સ. ૧૨૪૦માં ગુજરી જતાં, ગુજરાતની રાજશ્રી 
સોલ'કી વ'શથી રિસાઈ વાધેલાઓને વરી. આ સ'કાંતિ કાળનો રાહ મહિપાલ 
કાંઈ લાભ લઈ શકયો નહ, ર ર૨ 
વસ્તુપાલ-તેજપાલ ી 
આ સમયમાં પાટ'્યુમાં વસ્તુપાલ અને તેજપાલ નામના ખે પ્રાગ્વાટ પોરશાડ 
ભાઈએ થઈ ગયા, તેઓ વીરધવલ વાધેલાના મ-ત્રીપદે નિયુકત થયેલા. 
નિયુક્તિ વખતે તેઓએ ત્રણુ લાખ દ્રમની પૂ'જી લઈ એવી શત રાજની સેવા 
સ્વીકારી 'કે ભવિષ્યમાં રાજ કોપે તા પણુ આ પૂજી પાછી લેવી ર્નાહે. વીર- 
ધવલ પાસેથી મળેલુ' ધન લઈ આ બ'ને ભાઈએ ભાલ પ્રદેશના હડાળા ગામની 
સીમમાં દાટવા ગયા. જે સ્થળે ધત દાટયુ હતુ ત્યાં ખોદતાં ત્યાંથી અપાર 
ધૃતરાશિ પ્રાપ્ત થયે! તે. સાથે દેવીએ અ'તારિક્ષ્માંથો આજ્ઞા આપી કે તમારુ 
દ્રવ્ય ભૂમિમાં ન દાટતાં પવષ્ત ઉપર રાખો કે સહુ કોઈ નનેઈ શકે અને કોઈ 
. લઇ જઈ ન શકે. આ ઉપરથી તેઓએ પુષ્કળ દ્રવ્ય ખરચીને ઈ સ. ૧૨૩૨માં 
ગિરતાર અને શ'ગુજ્ય ૫૧ષતા ઉપર અપ્રતિમ કલાકોશન્યનાં પ્રતીક જેવાં 
સદરે બ'ધાવ્યાં.' 

' વસ્તુપાલ અને તેજપાલ યુદ્ધ વિશારદ પણુ હતા. તેઆએ ઈ. સ. ૧૨૨૦- 
૧૨૨૧માં જીણુદુગ્ના રાહ મહિપાલ પાસેથી ખ'ડલી વસૂલ કરી અને વીર્ધ- 
વલના સાળાઓ સાંગણુ અને ચામુ'ડ વ'થળીમાં અધિકાર ભોગવતા તેમને મારી 
વ'થળીને! કોષ હસ્તગત કર્યો અને સાંગણુના પુત્રને વ'થળી આપ્યુ. તેણે 
સૌરાષ્નતા અન્ય રાજાઓને પણુ નમાવી અપાર ધન અને યુદ્ધસામમ્રો. એક 
ત્રિત કર્યા. રી 
આ સમયે મહિપાલ એટલો નિબળ થઈ ગયો હતા કે ગિરનાર ઉપર 
મ*દિરે બાંધતી વખતે, આ ભાઈઓએ તેની અનુમતી તા નહિ પણુ વિવેક 
ખાતર તેને માહિતી પણુ આપવાનું આવશ્યક નહિ ગણ્યું હોય 1 
તેજલષુર-કુ'વર સરોવર 

તેજપાલે આ મ'દિરેના નિર્માણુ પ્રસ'ગે “ગિરતારની તળેટીમાં ઉત્તમ 
ગહ, મઢ અને પ્રભાવાળુ' તથા ધરો અને આરામે। વડે મનોડર એવું તેજલપુર 
વસાવ્યુ”. તે પુરમાં આશારાજ વિહાર, પાશ્રજિન શોભતા હતા. તેજપાલે 
નિજ જનનીના નામ ઉપરથી વિશાળ કુવર સરોવર નિમિત કર્યું. તે 


1 જુઓ આ પુસ્તકમાં 'ગિરનારું પ્રકરણુ ૮. 
2 રેવ'તગિરિ રાસુ-શ્રી વિજયસેન સુરી-સ'શેધક-સ'પાદક ડો. હરિવલ્લભ ભાયાણી. 


ચુડાસમા વ'શ : ૮૧ 


નગરની પૂવ દિશામાં ઉમ્રસેતમહ હતો. 
જેમ વસ્તુપાલે તેની પત્નીઓ લલિતા અને સેણળુકાદેવીના કોયાથે” ગિર- 
તાર ઉપર મ'દિરે બ'ધાવ્યાં તેમ તેજપાલે તેના પાતાના નામ ઉપર તેજલપુર 
વસાવ્યુ' અને તેની માની સ્મૃતિમાં કુ'વર સરોવર બ'ધાવ્યુ'. 
ટલાક વિઠ્દાનો રેવ'તમિરિ રાસુતા ઉપરોકત વિધાતતા પ્રથમ ભાગતા . 
વાંચનથી એવું .અનુમ:ન કરે છે કે તેજપાલે આ તેજલપુર ગામ “ગેરનારને 
તલે' એટલે તલેટીમાં વસાવ્યુ' હતુ* પણુ તેતા ખીજ ભાગમાં ર!સુ લખે છે કે 
તે ગામની પૃવ*માં ઉમ્રસેનગહ હતો. નગરની અ'૬ર આવેલો! ઉપરકોટ ઉમ્રસેન- 
ગ કહેવાતા અને તે પ્રમાણુ જેતાં, તેજલપુર ગિરનારની તળેટીમાં નહિ પણુ 
ઉપર્કોટની પશ્ચિમે હોય. આજે પણુ ગિરતારથી પાંચ-પાંચ સાત-સાત માઈલ 
દૂર્‌ આવેલાં ગામો ગિરતારની તળેટીમાં કે ગિરનારતી છાયામાં હોવાનું કહેવાય 
છે. ““ગિરતારને તલે'' એટલે પર્વતની લગોલગ તળેટીમાં જ હોવાનું માતો 
લેવાનું બરાબર નથી. વળી રાસુ સ્પષ્ટ કહે છે કે તેજલપુરની પૂવે ઉ્રસેનગ 
હતો. આ કિલ્લો ઉમ્રસેને બ'ધાવ્યો હોવાની માન્યતા ઈ સ. ૧૮૨૦ સુધી તો 
પ્રચલિત હતી. તારીખે સોરડતા વિઠ્દાત લેખક દીવાન રણુછેડડજી તેના ઈતિ- 
હાસ મ્ર'થમાં લખે છે કે આ કિલ્લો ઉત્રસેન યાદવે બ'ધાવ્યો હતો. ઈ. સ. 
૧૨૩૨માં શ્રી વિજ્યસેનસૂરીએ રેવ'તગિરિ રાસું લખ્યો ત્યારે ગિરિદુગ-ઉ૫ર- 
જાટ-ઉમ્રસેને બ'ધાવ્યો હતા તેવી માન્યતા હશે અને તે (ઉમ્રસેતગહ કહેવાતો 
જૂનાગઢ-ઉપરકોટની પશ્ચિમે મજેવડી માખીયાળા પાસે તેજપુરને। ઉજ્જડ 
ટી'બે। આજ પણુ તાજપુર નામે ઓળખાય છે. ત્યાં એક કાળે મદિરે અને 
મકાને! હશે એમ સ્થળ ન્નેતાં જણાય છે. જૂતા માણુસો। તેને દેરાસરનું ગામ 
કહેતા અને કિ'વદ'તી હતી 'કે ત્યાં ઘણાં મ'દિરો હતાં. આ તાજપુર કે તેજ 
પુર તે તેજપાલનું વસાવેલું તેજલપુર હરે તેમાં સશય નથી.:૬:૬”ર 
તે પ્રમાણ કમર સરોવર, વિલિ'ગ્ડત ફામ અને પારતળાવ પાસેનું 
 જુ*વર તળાવ હોવાનો પૂરતો સ'ભવ છે. ઈ. ₹. ૧૯૦૮માં પ્રસિદ્દ થયેલા 
“જતિ* કૌમુદી” તા ભાષાંતરમાં સ્વ. શ્રી વલ્લભજી હરિદત્ત આચાય પણુ આ 
કમર સરોવર તે કુ'વર સરોવર હોવાનું કહે છે. ગિરનાર માહાત્મ્યના લેખક 


1 ઉગ્રસેનગઢતી પશ્ચિમે તેજલપુર હતુ તેથી તે જૂનાગઢ, એવે! એક નિરાધાર તક પણુ 
ષ્ટ જ ન્ડ ક વ, આ 
કરવામાં આવ્યો છે. “પથિક”, સ રાષ્ટ્ર અક મે, જૂન, શ્રી કે. કા, રાસી, 
* જ.ગિ.-૧૧ 


૨ : જતાગઢ અતે ગિરતાર 


શ્રી દોલતચ'દ પુ. બરાડિયા પણુ તેજપાલનું કમર્‌ સરોવર આ જ સ્થળે છે 
તેમ કણે છે. 


વસ્તુપાલે તથા તેજપાલે વિ. સં“. ૧૨૪૯, ૧૨૫૦, ૧૨૭૭, ૧૨૦૦, 
૧૨૯૧ અને ૧૨૯૩માં એમ છ વાર સ'ધ કાઢી ગિરનારની યાત્રા કરી તયા 
અઢાર કરોડ જેટલો ખચર્ચ કર્યો. આ બ'ને ભાઈઓ શસ્ત્રવિધા અને શાસ્રોના 
જ્ઞાતા હતા. તેઓએ મિરનાર,' આખુ અને શગુ' જ્ય પર્વતા ઉપર સુદર મંદિરે 
બાંધી અમર ૪ીતિ* પ્રાપ્ત કરી છે.* 


ખે ગાર ૩ને 


મહિપાળ ત્રોજો ઈ. સ. ૧ ૫૩માં કાઠીએ સામે લડતાં માર્યો ગયે અને 
તેની પાટે તેને યુવરાજ ખે'ગાર ખેઠો. 


ખે'ગાર તથા ઢાંકને વાળે ઠાકોર ઉગાવાળા વા અ્જીતશિ'હ પરમ 
મિત્રે થતા. આ મૈત્રી રાજ્યતા પૃતતમાં પરિણુમશે એ ભીતિથી રાહતા મ-ત્રી 
કલ્યાણને તેએ વચ્ચે મતભેદ્દની દીવાલ ઊભી કરવા નિષ્ફળ પ્રયત્ન કર્યો, રાહને 
કલ્યાણુ ઉપર અવિશ્વાસ થતાં તેણે તેને મ“ત્રીપદેથી દૂર કર્યો અને તળાજયી 
સાલજી તામના નાગરને બોલાવી મ'ત્રોપદે નિયુકત કર્યો, આથી કલ્યાણે 
માલજીનું ખૂન કરાવ્યુ' અને રાણે તે કૃત્યે બદલ કલ્ષાણુને દેહાંત ની શિક્ષા 
કેરી માલજીતા પુત્ર મહિધરને મ'ત્રીપદે સ્થાપ્યો 
વલભીના સમયથી નાગર તથા મૈત્રક રાજકુળને ધનિષ્ડુ સ'ભ'ધો હતા, 
તે પ વાળા વ'શજેએ નિભાવેલા. ઉગાવાળા મૂળ તળાજને। સ્વામી 
હતા અને તળાજામાં વાળાઓનું રાજ્યે થયા પછી નાગરે। ત્યાં વસેલા. માલજ 
પણુ તે કારણું તળાજેથી જ આવ્યો હશે. મહિધર મ'ત્રીએ તળાજ અને' 
માંગશેળથી નાગર કુટ્ડ'બોને બોલાવી જૂનાગહપાં વસાવ્યાં અને રાજત' ત્રમાં 
યોગ્યપદે નાગરેને નીમ્યા.* 


નાગરો 

સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે તામરોનો મોટો સમૂડ આ 
સમયે જીણું દુમાં આવ્યો પર'તુ ઈતિંડાસના અન્ય ઉલ્લેખો જેતાં ઈ. સ. 
૧૦૨૫માં જીણુદુગ'ના રાહ નવઘણુના મ'ત્રીઓ શ્રીધર અને મહિધર નાગરો 


1 વસ્તુપાલ, તેજપાલ ચરિત્ર, છીતિ _કીમુદી વગેરે દ માટે જુઓ “સૌરાષ્ટ્રને ઈતિહાસ, 
રા. હં. દેશાઈ. ી 
2 વિગતો માટે જુઓ જૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ શ'. હં. દેશાઈ. 


ચુડાસમા વશે : ૮3 


ઉતા. ઈ-સ. ૧૧૨૫માં તવવગુ ત્રીજને મ'ત્રી સોમરાજ નાગર હતો. ઈ સ. 
૧૧૮૪માં મહિપાળ ખીજનો સેનાપતિ ચૂડામણિ નાગર હતો એટલે 
નાગરે। ઈ. સર ૧૦૨૫ પહેલાંથી જીણું દુગના ત'ત્રમાં સ્થાન પામી ચૂકયા હતા. 
જૂની વ'શાવલીએમાં જણુવ્યુ' છે કે નવધણુ તેમને તેડી આવ્યે. આ નવધણુ 
પહેલો, બીજે કે ત્રીજો તે તકકો થઈ શકતુ તથી પણુ એ સ્પષ્ટ છે 
ઈ. સ. ૧૧૨૫થી ૧૧૪૬ વચ્ચે નોગરોનો મોટો સમુદાયે જણુ દુગમાં વસવા 
આવ્યો. ઈ. સ. ૧૨૫૩ પછીનાં વર્ષોમાં મ'ત્રી મહિધરંના અ ઓમ 'ત્રણુથી ખીન્ને 
સમુદાય આવ્યો હરે. 


ગુજરાતની સત્તા 

આ સમયમાં રાહની શક્તિ અને સામથ્ય ન્યૂન થઈ ગયાં હતાં. 
ગુજરાતના વાધેલા રાજખાએ સે!રડ ઉપર વચ સ્વ સ્થાપેલુ'. સૌરાસ્ટ્ર મ'ડલનું 
ત'ત્ર તાગરે ત્રી નાગડના અધ્યક્ષપદે રચાયેલા પૂં'ચકુળને શેોંપવામાં 


આવેલુ* અને રાહને અધિકાર માત્ર જીણુષ્દુ” અને તેની આસપાસના ધોડા 
પ્રદેશો પૂરતા રેલો હતે. 


શાહને તથા ઉગાવાળાને ઈ. સ, ૧૨૬માં મેરાએ મારી તાખ્યા. 
રાંડાલિક પહેલે 


એ'ગારનો મૃત્યુ પછી તેને પુત્ર માંડલિક પરેલ ગાદીએ બેઠે. તેતા 
સમયમાં અતિથિ થઈને આવેલા જગતસિ'હ રાઠોડે તામતા એકે સરદારે દગો 
કરી રાજમહેલ ઘેરી લઈ રાહને “કેદ કર્યો પણુ રાહતા સૈતિક્રેએ તેને આધીતે 
કરી શહ પાસે રજૂ કર્યો. જગતસિ'હ માલજી મ'ત્રીના પુત્ર લવજીના કહેવાથી 
આવ્યો હતે તેમ તેણે કહેતાં રાહે લવજીને પૃત્યુદ'ડ આપ્યો અને જગતસિ' હને 
વં'થળીમાં “ગીર આપી. 


ગુજરાતના રાજ્યનો અ'ત 


ઈમ. ૧૨૬૭માં સાર'ગદેવ વાલેલેો ગુજરી ગયૉ અને તેની પાટે કરણુ 
ભાવેલે! બેડો. ઇં. સ* ૧૨૯૮માં દિલ્હીના સુલતાન અલાઉદ્દીન ખિલજીતાં સૈન્યે 
અલપખાતની સરદારી નીચે પાટણુ ઉપર ચડી આવ્યાં અને તેની સામે લડતાં 


1 નાગરેના સોરૉષ્ટ્રમા આગમન વગેરે ઈતિહાસ માહે જીએ સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ, 
ર'. હં, દેશાઇ. 
2 ક સ. ૬૭૧૫તે પોરબ'દરતે। રિલાત્રેખ-હિસ્ટોરિકલં ઇન્સ્ક્િપ્શન્સ એ ઓફ ગુજરાત, પુ. 3. 
, થી ગિ, વ. આચાર્ચ, 


૮૪ : જતાગઢ અને ગિરનાર 


કરણુ હાર્યો અને પાટણુ પડયુ. અલાઉદ્દોનનાં સૈન્યોએ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં 
અસીમ ત્રાસ અને જુલ્મતી ' ઝડીઓ વરસાવી, આગ. અને તલવારતનું સ ખ્રાજયે 
સ્થાપી દીધુ' અને સે।મનાથનું પવિત્ર દેવાલય પણુ ખ'ડિત કયુ, અલપખાન 
જીણુ'દુમ આવ્યો નહિ પર'તુ રાહ તેના સામે લડયો હશે એમ રેવતીકુ'ડના 
[શિલાલેખમાં તેને મુસ્લિમોને વિજેતા કલો છે તે ઉપરથી જણાય છે.' 

માંડલિકે ગિરતાર ઉપરનાં શ્રી નેમિનાથના મ'દ્રિ ઉપર સોનાનાં પતરાં 
જડાવ્યાં અને ખીજા' મ 'દિરેનો છજ્ણાહ્ાર કર્યો. 


નવઘણુ ૪થેો 


માંડલિક પહેલે ઈ. સ, ૧૩૦૬માં ગુજરી ગયો અને તેને પુત્ર તવધણ 
ગાદીએ આવ્યો. મુશ્લમોનાં પ્રભળ અને વિરાટ શૈન્યો સોરઠને પાદાકાંત કરી , 
રદ્યાં હતાં અને તેનાં ટાંચાં સાધનોથી સ્વધમની રક્ષા કરવાનો ધમ 
બજાવવાનું તેના ભાગ્યમાં આવ્યુ' હતુ”: આ વીર અને પરાકમી રાજ ર્‌ાણુપુરની 
લઢાઈમાં પ્ં.સ. ૧૩૦૮માં ઝફરખાન સામે લડતાં માર્યો ગયો. ' 


સહિપાલ ૪થે। 


આ વીર અને ધર્મરક્ષક રાજએ સમય મવથા પ્રતિફૂલ હોવા છતાં 
સે।મતાથતા ભ્રજુ થયેલા દેવાલયને પુનઃ પવિત્ર કયુ” અને સોકમનાથનાં લિ'ગની 
પ્રતિષ્ઠા કરી. તેણે તેનાં પરાકમથી મુસ્લિમોની પ્રવૃત્તિ સ્થ'ભાવી દીધી. 

રાહ મહિપાલ ચોથે ઈ. સ. ૧૩૨૫માં મૃત્યુ પામ્યો. * 
ખે'ગાર ૪થી 


રાહુ મહિપાલનેો અનુગામી ખે'ગાર દીધ'દછી અને પરાકેમી રાજ હતો. 
તેણ મુસ્લિમોની વધતી જતી ભરતી ખાળવા માટે અપાર ઉધ્મમ કર્યો અને 
પોતાની શક્તિ અને સ્થિતિથી ઉપરવટ જઈને એક સ'પૂર્ણુઃ સુસજજ અને 
સાધનસ'પન્ન સેન્યે તૈયાર કયું અને તે સાથે નાતા નાના ઠાકોરે અને 
 સામ'તોનું એકય સાધી તેમના નેતૃત્વની જવાબદારી સ્વીકારી મુસ્લિમોતે પ્રભળ » 
પ્રતિકાર કરવા તૈયાર થે. ર 


સહસમદ તઘલગ 


દિલ્હીને સુલતાન મહમદ તધલગ તેની સલ્તતતમાં ફાટી નીફળેલા 
બળવાઓને દાખી દેવા ગુજરાતમાં આવ્યે!, તેનો તાઘી નામને અમીર નાસીને 


1 રવતીકુને; લખ 


ચુડાસમા વશ : ૮૫ 


જૂતાગઢમાં રાહુને આશ્રવે રથો છે તેવી બાતમી મળતાં ઈ. સ. ૧૩૪૯માં તે 
જૂતાગઢ ઉપર ચડી આવ્યે. ખે'મારે ઉપરકોટમાં રહી રક્ષણાત્મક યુદ આપ્યુ. 
મહમદે તાવીને સોંપી દેવા મોકલેલા કહેણુને રાહે ક્ષંત્રિયાચિત ઉત્તર આપ્યો. 
અને જ્યારે ઘેરા વધુ વખત ચાલશે તા ટકી નહિ શકાય એમ જણાયુ" ત્યારે 
તેણે દારો ખેલી કેસરિયા કર્યા', તુમુલ યુદ્દ જમ્યું'. તેમાં રહને સેનાપતિ, 
વીરસિ'હ વાધેત્ષે મરાકો ૫૨'તુ યુવરાજ જયતિ હે પ્રભળ પ્રતિ. આક્રમણુ કરી 
સુલતાનના હાથીમાની હરોળ તોડી શત્રુસેન્યને છિ્ભિશ્ કરી નાખ્યુ '.' 

આ યુહ્દ ચાલતુ” હતુ' ત્યાં તાવી દુગ” છેડી નાસી ગયો તેથી મહમદ 
તધલગે યુદ્દાવરામ કરી રાહ સાથે સુલેહ કરી, રાહે મહમદને નજરાણે। મે ફલ્યો 
અને તેતા બદલામાં સૌરાષ્ટ્રનાં અન્યે ર.જ્યો ઉપર્‌ નત ચડવા વચત મેળવ્યુ, 
મહમદ જીણું દુગ થી ગોંડલ ગયે. 


એમ કહેવાય છે કે જ્યારે મહમદે જીણુર્ષદુમ" ઉપર વેરો ધાલ્યો ત્યારે 
ગિરતારતા ઈશ્નરદાર ખાંટ મેર જેસલે તેને ગુપ્ત માર્ગો અને દ્રારા બતાવેલાં 
તેથી મહમદે તેને ગિરતાર ૫પવ“ત અને બીલખા ચોવીસી જ્ગીરમાં આપેવી. 
આ વિધાન કેવળ વાર્તા જ હોવાનું જણાય છે. 


જયસિ'હ ૨ર જે 


રાહ ખે ગાર ઈ. સ. ૧૩૫૨માં ગુજરી મયે! અને તેનો યુવરાજ જવે* 
તિ'હું તેની ગાદીએ આવ્યો. 


મહમદ તઘધલક'ઈ. સ. ૧૩૫૧માં સિ'ધમાં ની ગયો ડી 
અનુગામી શિરિઝ, સિ'ધનાં યુદ્દોમાં રોકાયેલા હનો ત્યારે જયત્તિ'હે મુસ્લિમોનાં 
થાણાંઓ ઉડાડી મૃકયાં અને ઈસ્લામને। પ્રચાર કરતાં મુલ્લાંઓ, જોલીએ ૨ જને 
કૅે!ઝી ખોને કાઢી મકવા. 


ગુજરાતમાં પોતાની સત્તા સ્શિર કરી સુલતાનને સૂમે। ઝફરેખાન ઇ. મ. 
૧૩૬૬માં જૂતાગહ ઉપર ચડી આવ્યો, રાહ જયાનિ'હે તનું વીશેચિત સ્ત્રાગત 
કયું” અને ઝફરખાતને સોરડી શૌય*નો પરિચય આપ્યો. મુસ્લિમ” સેનાનો 
કચ્ચર્ધ!ણુ વળી ગયે! અને ઝફરખાનને પાછા વળી જવા સિવાય અન્ય માર્ગ 
હતા નાંહ ત્યારે તેણે સુવેહનું કહેણુ મોકલ્યું અને રાહને મિત્રભાવે પોતાની 
છાવણીમાં આવવા આમ”ત્રણુ આપ્યુ'. રાહે જ્યારે ઝફરખાતતા ત ખુમાં પ્રવેશ 


₹ તસ્ય મૂપતતથ શ્રીમાન ગયિ'₹ રૈલિત્રુત 
ચેન ચાવનરગેન ચટા વિઘરિ1 રેળઃ ॥ માંડલિક કાવ્ય 


૬ : જૂતાળઢ અને ગિરનાર 


કરયો ત્યારે ઝફરખાને તેને પકડી લૈવા તેના સૈનિકોને સકત કરશો. રાહે તલ- 
વાર્‌ ખેચી ઝફરખાનતા બાર સરદરોને તે ક તે પહેલાં કાપી તાખ્યા અને 
પોતે પણુ પડયો. 

આ પ્રસ'ગતું વણુત કરતાં તારીખે સોરઠમાં દીવાન રણછોડજી કહે છે કે આ 
બાર સરદારો ઝફરખાત ઇગો ન કરે તે માંટે જમીન થયેલા અતે જ્યારે 
ઝંફરખાને ૬ગે। કર્યો ત્યારે તેમતા વચતપાંલત માટે શહીદ થયા, 

જે સ્થળે આ બાર સરદારેને દફન કર્યા છે તે બાર શહીદની કબરો 
આજે પણુ જવામાં આવે છે. 


રાહનું મૃત્યુ થતાં ઝ્ફરખાને જતાગઢ ખ!લમા કરી ત્યાં | એક થાણદારની 
તિમણૂક કરી. તે પાછે! ગયો ત્યાં જયમિ'હના યુવરાજ મહિપાલે જૂનાગઢ 
સ્વાધીન લઈ ઝફરખાનને નજરાણૂ। મોકલી તેનું આધિપત્ય કય 
મહિપાલ પસે 

વ'થલીની જાગીર ધરાવતા રાઠોકો બળવાન થઈ ગયા હતા. તેમની 
પાસેથી મહિપાલે ઈ. મ. ૧૩૭૩માં વ'થળી જીતી લીધુ' અને સ'ભવત તે 
પ્રયાસમાં તે મરાઈ ગયો. 
સોડેલસિ'હ ર 

મહિપાલ્ અપુત્ર હતો તેથી તેને ભાઈ મોકલસિ'હ તેની માદીએ બેઠે, 
આ સમયે ગુજરાતના સૂબાનો એક અધિકારી જૂનાગઢમાં રહેતો અને એક 
સૈન્ય પણુ રહેતુ. અ અધિકારી રાહની સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરતો તેથી સ્વે- 
ચ્છાએ કૈ શાહી સત્તાની આજ્ઞાથી રાહે તેની રાજધાની વ'થળી ફેરવી નાખી. 
સાંડેલિક રજે 


ઈ. સ, ૧૩૯૭માં મોકલસિ'હ મૃત્યુ પામ્યો અને તેને યુવરાજ મલિક 
સોરકંની ગાદીએ ખેઠે, 


માંડકિકે સત્તાનાં સગા હાથમાં લીધાં ત્યારે સોરઠને ધતકોષ ખાલી હતો, 
સૈન્ય વૈરવિખેર થઈ ગયુ” હતુ અને ગુજરાતમાં મુઝફ્ફર જેવો બળવાન અને 
સંવસત્તાધીશ સૂબો હતા. તેની સામે ઊ'ચી આંખં પણુ કરવાની રાહની શાકંતં 
હતી નફિ. આવા પ્રતિકૂળ સ'જેગોમાં તેણું અનેક આઘદતા અને અપમાંનો 
સહન કરી પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખ્યુ. 

આ રાહને। મિત્ર પ્રભાસનો રાજ વિ'જલ વૉન્ને પિશમ ભયકર 
શેગથી મ્રસિત થયો. જ્યારે સવે" ઉપ'ધે। નંકામાં ગયા ત્ય!રે તે કાશીએ કરવત 


ચુડાસમા વશ : 


મુકાવા જવા રવાના થવો. માગમાં જીણું દુગ” આવી દામોદદરકુ'ડમાં સ્તાન કરી 
બ્રાહ્મણને એક સુવણુને! હાથી દક્ષિણામાં આપ્યો. આ હાથીની વહે'ચણીમાં 
બ્રાહ્મણ! લડી પડયા અને ન્યાય લેવા માંડલિક પાસે ગયા. માંડલિકે જાણ્યુ” 'ે 
વિ'જલ તેની જાણુ વગર કાશીને પ'થે પડયો છે ત્યારે તે તરત જ તેની પાછળ 
પડયે! અને વડાલ પાસે એક વે।કળામાં તેને પકડી પાડયે!. વિ'જલે રાણને પોતા 
પાસે ન આવવા વિન'તી કરી પણુ માંડલિક તેને ભેટ્યો અને ભેટતાં જ 
વિ'જલનો રોગ અદશ્ય થયે. ત્યારથી આ વોકળા ગ'મરાજળિયો વોકળો 
કહેવાય છે. ' 


આ વાર્તા લોકસાહિત્યમાં રાહ માંડક્િક ત્રીજા માટે કહેવાય છે પણુ 
વિ'જલ વાજે માંડલિક બીજને સમકાલીન હતા તે નોંધવું આવશ્યક છે. 


સે!લે'ગદેત 


માંડલિક ઈ. સ. ૧#૦૦માં અપુત્ર ગુજરી ૯ જતાં તેને ઈ મૈળગ કે 
મેલિ'ગદેવ તેને! અનુગામી થયે]. 


દિદ્હીતા તધલગ વ'શની સત્તા પૃત્યુશય્યા ઉપર અ'તિમ શ્રાસ ઘટતી 
હતી ત્યારે ગૃજરાતતા સૂથા મુઝફફરને તેના પુત્ર તાતારખાને દિલ્હી જઈ 
સલ્તતતને। તાજ પોતતાતા શિરે મૂકવા આમ્રડુ કર્યો પણુ સુઝફફરે તેને પ્રસ્તાવ 
તકારતાં તાતારખ ને તેના પિતાને કેદ કરી પોતે સુલતાન તરી” જાહેર થયે. 
સુઝફફરના ભાઇ સમ્શખાને દિલ્હીથી આવી મુઝેફફરને મુકત કર્યો અને તાતાર- 
ખાનને કેદ કર્યો. મુઝફફરે તાતારખાતને મારી નાખ્યો અને ઈ. સ. ૧૪૦૬માં 
તેણું ચુજરાતના સુલતાન તરીકે સ્વત'ત્ર શાસન કરવાનું શરૂ કર્યું. 


આ અધાધૂ'ધીનેો લ[!ભ લઈ મેલિ'ગદેવે જૂતાગઢતા શાહી ચાણુદારને 
કાઢી મૂકયો તથા મુસ્લિમોને વશ કરી લીધા. 


મેલિ'ગદેવે રાજધાની પણુ જૂનાગઢ ફેરવી તાખી અને પ્ર. સ. ૧૪3૩, 
સુધી નિર*કુશપણું રાજ કયુ”. 


ઈ સ. ૧૪૧૧માં તાતારખાનના પુત્ર અહમદશાહે તેન! વૃદ્ધ પિતામહને 
આ જગતની વાતનામાંથી મુક્ત કરી તેના પિતાના ધાતને બદલે! લીધે તે 
પછી તેના બળવાખોર સરદાર શેર મલિકને રાહે આશ્રય આપ્યો હતા તેથી 
તેને શિક્ષા કરવા ઈ. સ. ૧૪૧૩માં સૌરાષ્ટ્ર ઉ૫ર ચડ!ઈ કરી. 


1 ગ'ગાજળ ગઢેશા પ'ડ તારુ' હતુ' પવેત્ર, 
વિ'નનને રગત ગયાં મને તે! વાળા માંડલિક, 


૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


“અડમદશાહંને ગિરનારનો ધવ*તીય દગ જેવાની ધગી જ ઝ'ખના થઈ 
હતી. કોઈપણુ ૨.”ાએ મુસ્લિમ સલ્તનતનું ધૂસરુ' ધારણુ કરવાને પોતાની ગર- 
' દત ્નચી નમાવી ન હતી તેથી શેર મલિકને સોરઠના રાજખે આશ્રય નીચે 
રાખ્યો તે માટે તેના દેશ ઉપર યડાઈ કરવાનું તેને વ્યાજબી કારણુ મળ્યું ”*' 

અહમદદશાહુતા રૈન્યે ઝાલાવાડનું પાટતગર ફુવા ઘેયું' અને જ્યારે 
પોતાનો પરાજય નિશ્રિત છે તેમ ઝલ્લરાજ કૃષ્ણુરાજને લાગ્યુ' ત્યારે તે 
મૈલિ'ગદેવના આશ્રયે જઈ રલ. 


અહમદશાહને હવે ખબેત્રડુ' કારણુ મળ્યું. ઈ. સ. ૧૪૧૩માં તેણે એક સુસજજ 
સૈન્ય સે।રડ ઉપર મોકકલ્યુ', રાહે વ'થળીતા કિલ્લામાં રહી આક્રમક શેત્યોને _ 
મુકાબલે! કર્યો અને એવી વીરતાપૂવક લડ!ઈ કરી કે મુસ્લિમ સેના કપાઈ 
ગઈ અને રાહે તેતાં સાધનસર જમ હસ્તગત કરી લીધાં.* 


આ નામોશીંશરેલા પરાજયની વિમતા સાંભળી ઈ. સ. ૧૪૧૪માં 
અહમદશાહ સવિશેષ બળવાન સેના લઈને સોરઠ ઉપ્રર ચઢયો. રાહે વીરતા- 
પૂર્વક યુદ આપ્યુ પણુ અ'તે વિજ્યત્રી સુલનાનને વરી. રાહ નાસીને ઉપર- 
કોટમાં ભરાયો. અડમડશાહે ઉપરકોટ ફરતો ઘેરું ઘાલ્યો તેથી રાહ ત્યાંથી નીકળી 
મિરતાર ઉપર ચડી ગયો પણુ અહમદશાહે ત્યાં ણુ | તેની પૂ'ડુ પકડી. આખરે 
શરણું થવા ફરજ પાડી. 

રાહ મેલિ'ગદેવે અહમદશાહને નજરાર્‌ા ધરી તેનું આધિપત્ય સ્વીકાયુ'” 
અને સુલતાને જૂનાગઢમાં એક થાણુદારની નિમણૂક કરી ત્યાં પોતાની સેનાની 
એક હુકડી કાયમ માટે રાખી . વ 


ચારણુ।ના મ'તવ્ય પ્રમાણું રાહ મેલિ'ગદેવ આ યુદ્ધમાં માર્યો ગયો અને 
' નજરાણે।ભરી સે।રઠંતી ગાદીએ તે ર્નાહે પણુ તેને। પુત્ર જયસિંહ આવ્યો. 
જયસિ'હ 3૩ જ 


રાહ જયૅસિ'હ ઈ. સ. ૧૪૧૫માં ગાદીએ આવ્યો પણુ તે એક પતત * 
પામેલા રાજ્યનો રાજ્યપતિ હતો. તેણે તેમ ૭તાં ૨૫ વર્ષ પર્યત રાજગાદી 
ભોગવી અને ઈ. સ. ૧૪૪૦માં' તે ચુજરી ગયે।. 

શિલાલેખો અને અન્ય ઈતિહાસમ્ર'થોનું વાંચન કરતાં જણાય છે જ રાહ 
ર!જગાદી ઉપર હવા છતાં સવર" સત્તા મુસ્લિમ અધિકારીના હાથમાં હતી. 


1 મિરાતે અડેમદી. 
2 માંડલિક કાવ્ય, 


ચુડાસમા વ'શ : ૮૯ 


' ઈસ્લામને। પ્રચાર ઝેરશેરથી થતો, મ'દરેોતા ધ્વ'સ થતા અને હિન્દુઓનું 
બળાત્કારે ધર્મા'તર થતુ' તેમ છતાં રાહ કે અન્ય રાજપૂતા કાંઈ બોલી શકતા 
નહિ. આવા પ્રતિકૂલ સ'નનેગો હોવા છતાં ઈ. સ. ૧૪૧૭માં દામોદરકુ'ડ 
ઉપર નરાસ'હદેવના પુત્ર દામાદરે એક મડ બ'ધાવ્યો તેને 1શલાલેખ ઉપલબ્ધ 
છે. આ મડ હાલમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠકતા નામે ઓળખાય છે 


સહિપાલ દદો 


ઇં. સ. ૧૪૪૦માં રાહ મહિપાલ ગાદીએ આવ્યો. તે પછી બે વષ5 વ્યતીત 
થતાં અહમદશાહ ગુજરી ગયે અને ગુજરાતની સલ્તનત નિબળ થઇ ગઈ 
તથી રાહને અમદાવાદનો ભય રલો નડિ પરતુ મુસ્લિમાનાં હિતિપ્રતિદિન 
ઉમ્ર થતાં જતાં આક્રમણ સામે ટકવાની તેનામાં તાકાત પણુ હતી નહિ. તેનો * 
ધવ્કોષ સવથા ખાલી થઈ ગયો હતા. નિર'તર થતાં રહેતાં ચુદ્ધોના કારણે 
યુવાને! કપાઇ ગયા હતા “કે ધર્મા'તર કરી શગુસેન્યમાં જેડાયા હતા. પ્રજા 
પાયમાલ થઈ ગઈ હતી અને નેતિક બળ નામશેષ થઈ ગયુ* હતુ'. આવી 
પરિસ્થિતિમાં મહિપાલ કાંઈ પણુ કરી શકે તેમ હતુ નહિ, 


પૂવ*જન્મનતા સ'સ્કારે ' સમય સ'યોગાનુસાર વિપરીત થતી જતી 
પરિસ્થિતિના કારણું મહિપાલ ધામિ”ક પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળી ગયો, પ્રજાના 
 ઇંવનમાંથી વિદાય લઈ ગયેલી શાંતિ. પુનઃ સ્થાપિત કરવા અને પ્રજને વિવિધ 
ગ્રકારે જીવિત રાખવાના માર્ગો તે સરૈવ વિચારતો. તેણૅં પ્રભાસથી દારકા 
જવાના માગે અસ્થેત્રો સ્થાપ્યાં, દેવમ'દિશેના નિર્વાહ માટે યોગ્ય પ્રબ'ધ 
કેર્યા અને તેવાં કાર્યો કરીને લોકોમાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને કાવા જલનું 
સિ'ચન કયુ", 


તેની વય મોટી થઈ ગઈ છતાં તેને પુત્ર-સ'તતિ ન હતી તેથી તેણે 
દામોદરરાયની માતતા માતી અને તે ફળી ત્યારે તેણે પુત્રનું નામ માંડલિક 
 પાઠયુ'*, આ માનતા માનતી વખતે તેણે પ્રણુ કરેલુ' કકે જે તેને ત્યાં પુત્ર થશે 
તો તે એ પુત્ર રાજ્ય કાર્યભાર સ'ભાળી શકે તેવા વયમાં આવશે ત્યારે તેને 
રાજ્ય સોંપી પોતે તથ સ્થાનોમાં ચાધયો જશે. 


માંડલિક યુવાન થયો ત્યારે તેનાં લગ્ત અથિષ્લાના અર્જુનસિંહ ગે।હિ- 
લની પુત્રી કુ'તા વેરે કરવામાં આવ્યાં. માંડલિકે રાજકાજમાં અને યુદ્ધભભૂમિમાં 


જૂ-ગિ.-૧૨ 


€૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


તેનું કોશલ્ય બતાવ્યુ” અને પરલે સમુદ્રતા સાંમણુ વાવેલાને જીત્યો. 

આ પ્રસ'ગે અમદાવાદના સુલતાને મહિપાલને એવે! સ'દેશ્ો પ'ઠવ્યે ક 
માંડલિકતા શ્રસુર અજુ'તસિ'હને ભાઈ દૃદે ગોહિલ ભૂમિ દબાવતો જય છે 
માટે તેને દૂ? કરો. મહિપાલે મત્રીએની સલાહ સ્વીકારી સુલતાનને લખ્યુ" 
કે તમારો શતુ તે મારો શગુ છે, હુ તેને અ“કુશમાં લાવીશ. માંડેલિકે દુદા 
ઉપર આકમણુ કરી તેને હરાવી મારી નાખ્યો અને અથિ'લા ઉજજડ કયુ”, 


માંડલિકનાં પરાક્રમો! જેઈ ઈ. મ. ૧૪૫૧માં રાહુ માહિપાલે તેનો રાજ્ય” 
ભિષેક કરી પોતે ગાદીત્યાગ કરી તીર્થાટત કરવા ચાલ્યો! ગયો. 


સાંડેલિકે ૩ જને 


માંડલિક ત્રીજે ગાદીએ બેસતાં જ જૂનાગઢના તકોને અમુક દિશ્મોમાં 
શિકાર ત કરવા અને ડિ'સાથી દૂર રહેવા આજ્ઞા કરી, તેને! એક રિ પુ 
યોગ્ય સ્થળે જડાવ્યો, તેમાં લખ્યુ” છે કે; 


 પ'ચમી (અણૃમી $ તથા ચતુર્દશીને દિવસે ખ'ભાતનિવાસી સા. 
દૈવતા પુત્ર હાંમંની સમક્ષ ૨1જ્યાભિષેકતા દિવસે કોઈ જીવતી હિ'ઝા ત કરવા 
શ્રી માંડલિક રાજએ ફરમાવ્યું છે... અગા3 પણુ એકાદશી અને ખીજના 
દિવઞે। પાળવામાં આવતા. હવે શ્રી પ પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે પ'ચમી, 
અષ્ટમી, એકાદશી, ચતુર્દશી તથા બીજના દિવસે કોઈએ જીવહિ'સા કરવી 
 નહિ....ક્ોઈ પણુ પ્રાણીઓને જીવ લેવો! નહિ ..શિકારીએ શિકાર ન કરવો. 
ચીડીમારોએ ચકલી 'ે.. મારવા બાજ લઈ જવાં નહિ; મોર ન મારવા. બાબર 
ખાંટ અને તુકોએ આ દિવસે।માં એક, પણુ પ્રાણીની હત્યા ન કરવી. જે કરશે 
તેને બ'દીવાસ મળશે. કુ'ભારે પાંચ દિવસોમાં નીભાડો ન. કેરવે। . વગેરે.* 


આ શિલાલેખમાં માંડલિકને આદશ" રાનન અને સ્મૃતિ, શ્રુતિ, પુરાણો 
આદિને જ્ઞાતા કલો છે. 


માંડલિકે રાજ્યાસને બેસી તરત જ ગિરનાર ઉપમ્તા અ'ભાજીતા મ'દિ- 
રનો અને પ્રભામપાટણુના સોમમતાય મ'દિરેનો જર્ણાહ્ાર કર્યો. તેણ સુસ્લિમ 
થાણાંઓને ઉઠાડી મૂકયાં અને શ “ખોદ્દારતા સાંગણુ વાધેલાને તેમજ અન્ય 
રજને હરાવી ચુડાસમાઓની મત પ્રતેષઠા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી. 


1 સાંડલિક કાવ્ય, 


2 અતપબ્લિશ્ડ ઇત્સ્કિપ્શત્સ ઇત જુનાગઢ સ્ટેટ-3પરકોટ ઇન્સ્ક્રિપ્શન ઓફ્‌ માંડલિક, પે. 
એન. ખી. પુરોહિત-આકી એઓલેજિકલ સોસાયટી -જૂનાંગઢ, જરનલ-નવેસ્બર્‌, ૨૯૩૭, 


ચુડામમપાવશઃ૯€ 


તેણે “પુત્રકામતા”થી પાટડીના ઝ!લા ભીમની પુત્રી ઉમાદે સાથે લગ્ન 
કર્યા . દિ પ્રજાનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યો અને એક ન્યાયી, વીર અને પ વિદ્દાત 
રાજ તરીકે નામના મેળવી. 


ઈ. સ. ૧૪૫૭માં ગુજરાતની ગાદીએ મહમૂદ મ બેઠો, “મૂર્તિ પૂજ- 
કનો દેશ સ્ોરાષ2 જતી લેવ! સ્વપ્તમાં હઝરત મહમદ પેગ'બરસાહેબે આપેલી 
આઝનુપારે અપાર્‌ શખ્રપામગ્રો એકત્ર કરી સ'પૂણુ પ્રબ'ધ કરી'' ઈ. સ. 
૧૪૬૮માં તેણું જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરી. 


મહમૂદે માંડલિકને ઈસ્લામ સ્વીકારવા અથવા પોતાની દારી કાર 
રવા એલાન મોકલ્યું”, ત્યારે રાહે તેનો અસ્વીકાર કરી યુદ્ધ માટે તૈયારી કરી? 
“સોરઠને સ્ર'દર દેશ જીતી લેવા તથા જુફફારનો  અ'ત લાવી ત્યાં ઈસ્લામતું 
રાજ્ય સ્થાપવા” મહેમૃદે પ્રભળ સૈન્ય જૂનાગતના દ્વારે ઉપસ્થિત કયુ. 


બ'ને પક્ષો વચ્ચે ભીષણુ યુદ્ધ થયુ. મહમૃદતા સૈન્યતા પ્રભળ આક્રમણ 
સામે માંડલિકના સૈનિકે ટકી શકયા નહિ તેથી માંઠલિક ઉપરકોટમાં ભરાઈ 
ગયો. “મહમૂદ તેના બળવાન હ!થ ચારે તરફ પ્રસારી સોરઠતા રાજ્યનો પ્રદેશ 
વેરાન બનાવી દીધે! ”' પરિણામે કિલ્લામાં કેઈપણુ જાતનો પુરવઠો પહોંચી 
શકે તેવું રહ્યું નહે અને માંડલિકને' શરણાગતિ 'કે સવનાશમાંથી એક પસ'દ 
કરવાનો સમય આવી ગયે ત્યારે તેણે મહમૂદને પુષ્કળ દ્રવ્ય હીરા મોતી, 
સુવણું આદિ આપી સુલેહ કરી અને મહમૃદ આ ધન સ્વીકારી પાછે 
ચાલ્યો! ગયે. 


વળતે વરસે મહમૃદ્ે ધ જૂનામઢ ઉપર ચડ! હી રાહે મહમૂદને 
પૃછ્યુ' કે આપને નજરાણુ। ધર્યો ૭તાં ફરી આવવાનું શુ* કારણુ છે ? ત્યારે 
મહમૂદે ઉત્તર આપ્યો કે “છત્રપતિ રાજ હુ' ૭* છતાં તમે સુવણુ' છત્ર ધગવી 
ગિરતાર જખ છે તે મારુ' અપમાન છે.” માંડલિકે તરત જ પોતાનું રાજ- 
છત્ર અને રાજ ચિહ્ો મહમૂડને સ્વાધીન કર્યા તથા પુનઃ મોટા નજર!ણે। 
આપી તેને પાછે! વાળ્યો. 


પણુ મહંમૃદને તો જૂનાગઢ અને : મા ઉપ? સ'પૂણુ ક ર જમાવ- 
વાતી પ્રબળ ઈચ્છા હતી. સો[રડૅનું બળવાન હિન્દુ ર!જ્ય જડમૂળમાંમી ઉખેડી 
નાખવા તે કૃતતિશ્ચયી બન્યો હતે!. ઈ. ₹% ૧૪૬૯માં તેથી તેણે ફરીથી ચડાઈ 
કમી, રાહે તેતી. પાસે જઈને પ્રશ્ન કર્યો કે “મારી હવે કઈ કસૂર ?” ત્યારે 
મહમૃદે કહ્યું કે “કુફફારં્થી ખીજ કઈ મોટી કમર છે?” અઆ ઉત્તર સાંભળી 
માંડલિક ઊભા થઈ ચુપચાપ ચાલ્યો ગયો. તેણું કેસરિયાં કરી રાજપૂતોના 


હર : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


પુરાણા અને હિમ ધમને અનુસરવા નિણુષ્ય કર્યો. તેના મ'ત્રી વિશળે તેને 
ધમ'પર્વિત'ત' કરવા સલાહ આપી પણુ માંડલિકે તેને કહ્યું કેં “મારા પા 
જેનો મ્રિય ધમ હુ પ્રાણાન્તે પણુ નહિ છોડુ'.” રાહે સૌરાષ્ટ્રના અ 
રાજળઓને પોતાની મદદમાં બોલાવ્યા પણ્‌ કોઈ આવ્યા નહિ. મહમૂરે મલા 
ફરતા સખ્ત ઘેરો ધાલ્યો અને તે સાથે નિર્દોષ પ્રત ઉપર ત્રાત્ર અને જુલ્મનાં 
સમમ્ર શસ્્રો છુટ્ટા મૂકી દીધાં અને મ'ત્રી વિશળે સુલતાનની લાંચ સ્વીકારી 
દુતા કેડારનો ત્વરિત વ્યય કરી તાખ્યો અને યોગ્ય સ'કેન થતાં દુ્મનાં 
ઠારે ખોલી નાખ્યાં. મહમૃદતું સેન્ય મોટા ધમારા સાથે અ'દર પ્રવેશ્યું” અને 
તુમુલ યુદ્ધ થયુ, 


મુસ્લિમ ઈતિહાસકારો પ્રમાણે માંડેલિકે સુલતાન સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ 
કહું કે તેના પુત્રો તથા કુટું બીઓને ઈસ્લામ સ્વીકારવા ફરજ ન પાડવી અને_ 
પ્રજાજનોને કોટમાંથી સહીસલામત જવા દેવા એ શત હુ' ઈસ્લામ સ્વીકા- 
રીશ. સુલતાને તે શર્તા' કબૂલ કરી એટલે માંડલિકે તેની તલવાર મહમદને 
ચરણે ધરી. મિરાતે સિક'દરી કહે છે કે સુલતાને આ શર્તા સ્વીકારી પણુ જેવાં 
પ્રજજનેો જવા લાગ્યાં કે સુલતાને તેમને કતલ કરવા સેનિક્રેને આસ્ના આપી. 


મુસ્લિમ તવારીખ તવેશ સિક'૬ર મજુ અન્વય રાહુ માંડલિક મહમૂદ 
બેગડા સાથે અમદાવાદ ગયે તથા સ'ત શાહઆલમને હાથે મુસ્લિમ બન્યે!. 
તે જ લેખક અન્યત્ર લખે છે ' માંડલિક શરણુ થયે ત્યારે જ તેણે કલમાને। 
ઉચ્ચાર કરી ઈસ્લામ સ્વીકાર્યો. * 


મહમૂદે માંડલિકને ખાતજહાનનો ઈલ્કાબ આપ્યો અને ઈસ્લામ ધર્મનો 
અભ્યાસ કરવામાં શેષ જીવત ગાળીને અમદાવાદમાં ગુજરી ગયે. 


મુસ્લિમ ઈતિહાસકારોનતા આ કથનથી સ્થાનિક ઈતિહાસકારોનાં વૃત્તાંતા 
જુદાં પડે છે. તેઓ અનુસાર આ વીર અને પરાકમી રાજાના જીવત શા 
કંરણુ અ'તની વાર્તા જુદી જ છે. ર 


સ્થાનિક ઇતિહાસમાં માંડેલિકુ 


 વવિ. સ”. ૧૫૦છતા વૈશાખ શુકલતૃતીયા, અક્ષયતૃતીયાને દિવસે રાહુ 
મહિપાલે સ્વહસ્તે માંડલિકને રાજતિલક કયુ અને પોતે દામોદરરાયેજી સમક્ષ 
પ્રણુ લીધ્રું' હતુ' તે પાળવા તીથ વાસી થવા ચાલ્યો ગયે!. 

માંઠલિક ન્યાયી, પ્રજાપ્રિય અને નીડિમાન રાજ હતે. તે એક સુસજ્જ 
સૈન્ય, વિશાળ શસ્ત્રગાર અને સમ ધતકોષને! સ્વામી હતો. તે સવ* ધર્મોને 
સરખા ગણતો અને પ્રજાનું રક્ષણુ કરતો. વિ. સ'. ૧૫૦૭તા શિલાલેખમાં તેવું 


ચુડાસમા વશ :ઃ ૯ 


વણુ'ત કરતા કહેવામાં આવ્યુ છે કે “તે ઉદારતામાં, ગ'ભીર્તામાં, ચાતુય માં 
અને શ્ોર્યમાં રત્નાકર સાગર જેવો હતો.” તેના રાજ્યમાં પ્રન સમહ અને. 
સુખી હતી. જણુ*દુગ"તી બજરેમાં હીરા, માતી, જવાહીર, કાપડ, દરેક પ્રકા" 
રતાં અનાજ,- કટેળ વગેરે તથા વિવિધ પ્રકારની બહૃમૂલ્ય અને અન્યત્ર 
અગ્રાપ્ષ એવી વસ્તુઓ મળતી. છણુ'દુમનો કિલ્લો વીર સૈતિકોથી સુરક્ષિત 
હતા અને તેના મકરી -ત્રની પૂપકાડ દિએની ગજ ખા શનુની સેનાને 
ધુજાવતી હતી. 


રાહ માંડલિકે ગુજચાતના સૂબા અને સુલતાનોના નિર'તર ચાલતી 
રહેતી ચડાઈઓથી નિબળ થઈ ગયેલા રાજ્યને સમૃહ્‌ કયુ” હતુ". શસ્રોથી અને 
સમજવટથી સોરાષ્ટ્રના અન્ય રાજાઓનું એકય સાધી તેમને! તે અમ્રણી થયે 
હતે. અમદાવાદના ઊગ્તા સૂર્યના 'તેજમાં ન અ"જતાં તેણું ધમનું અને. 
પ્રજાનું રક્ષુયુ અડગ ઊભા રહીને કયું હતુ”. જે કાળમાં મદિરેતા ધ્વ'સ 
થતા અને મૂતિઓનું ખ'ડન થતુ તે કાળમાં તેણ મદિરા બાંધ્યાં કે સમ” * 
રાવ્યાં અને ન્યાયનીતિયી રાજ્ય કયુ” તેમ છતાં તે પરાજિત થયે! તેથી 
આપણા વાર્તાકારાએ અને ઈતિંહાસકારોએ તેને કામી. કોધી, મૂખ', અંવ- 
ચારી અને કાયર રાજ તરીકે વણવી અ! મહાત રાજને અન્યઃય કર્યો છે.” 


' રાહ સાંડલક માટે જે જુદી જુદી વાર્તાઓ પ્રચલિત યઈ છે તેમાં એક 
વાર્તા એવી છે કે, તેણે તેના મ”ત્રી વિમલશાની પત્ની મતમોહના ઉપર કુદરિ 
કરેકી અને તેથી વિમલે અમદાવાદ જઈ મહમૂદ બેગડાની સોરઠ ઉપર ચડાઈ 
લઈ આવી તેને! નાશ કર્યો. વિમલનો ભાઈ વિશલ રાહ પાસે રહેતે. તેણે 
પોતાનું વેર લેવા દુર્ગના કેઠાર ત્વરિત ખાલી કરી નાખ્યા અને પરિણામે 
રાહને શરણુ થવાનું અનિવાય બન્યુ'* તારીખે. સોરડમાં મહમૃદને લઈ આવ- 
તાર [વેશળ હતો એમ લપ્યુ' છે. તારીખે બહાદુરશાહીમાં અને િરાંતે સિક- 
દરીમાં આ મ_“ત્રીનું નામ તનહલ આપ્યુ” છે. 


આર્ઈ નાગબાર્ક 
ચારણા એક બીજી વાર્તા કહે છે તે તે ગ્રમાણે માંડલિકે મોણિમાની ચારણુ 
આઈ નામબાઈની પુત્રવધૂ મીણુભાઈ પ્રત્યે કુદ ૩રેલી તેથી તેણે શાપ 


આપેલો "કે તારુ' રાજ્ય નજ થશે અને મુસલમાનેનું ૨જયે થશે, આ વાર્તા 
ઘણુ! પાડફ્રેરથી કહેવાય છે. તે પૈકીની અતિ પ્રચલિત અને મુખ્ય વાર્તા 


1 માંડલિક કાવ્ય. 
“2 જુઓ “સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ”, શ. હ. - દેશાઈ. 


ટ૪ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


એવી છે કે રાહ આઇ નાગબાઇને જનેતા તુલ્ય મનતેા અને તેને પુત્ર 
તાગાજણુ તેનો દરબારી અને મિત્ર હતો. એકવાર રાફને કેઈએ કહ્યું કે 
નાગાજણુની પત્તી મીણુબાઈ અંતિ સ્વરૂપવાન છે. તેથી તે મોણિયા ગયે 
અને જ્યારે મીણુમાઈ તેને વધાવવા આવી ત્યારે મોઢુ” ફેરવતા ગયે. મીણુ- 
બાઈએ કહું કે “આઈ રાહ ફરે છે” ત્યારે આઈ નાગબાઈ મે કહું કે રાહ નાંહ 
પણુ રાહને દિવસ ફરે છે. તે પછી માંડલિકના અપવિત્ર વિચાર આઈએ 
જણી લેતાં તેને શાપ આપ્યો. વાર્તાકારો વિશ્રાસપૂવર્ષક કહે છે કકે રહને 
આઈએ “ શાપ આપતાં કહ્યું %; 


કાને અકોટા હમબશે અગે કાપડું સ્હોવ, 
પાવૈના પેડામાંલ તને તર તચવશે માંડલિક. 


આ ઉપરથી ચારણુ વિદ્દાનો માને છે કે. માંડલિકે જેવો ગુને। કર્યો 
તેવી સજ નાગબાઈએ કરી. માંડાલેક પાવૈતા વેશમાં સોરઠમાં તેના પતન પછી 
ફરતા રહો અને ગત રાજ્યને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા રલ્ો. 


કેટલાક વાર્તાકારો આ' વાર્તામાં વિવિધ પ્રકારનું મિશ્રણુ કરી કચેરીમાં 
રસ જમાવવા જુદા જુદા પાડફેર કરી માંડલિકતા પતત માટે આઈ નાગબાઈ 
સામે તેણું કરેલા અયોગ્ય વર્તન, તેનું કરેલુ' અપમાન જમીયલશાહ દાતારની 
_શિખામણુ વગેરે વાર્તા કરે છે પર'તુ આ બધા પાઠ માત્ર વાર્તા સ્વરૂપના 
જ છે.” 

. રાહે અ*તિમ યુદ્ધ પૂણુ" વીરતાથી ખેલ્યુ”. કિ ફાં તેને ધર્મા'તર કરી 
રાજ્યે ત ગુમાવવા સલાઉ આપી ત્યારે તેણે કહ્યું કે માર્‌ જીવન હુ' સુધારી 
ન શકયો! પણુ મરણુ તો જરૂર સુધારીશ માંઠલિક જયારે મહમૃદને મળવા 
ગયો અને જ્યારે મહમૂદે કલુ "કે કફ્ફારથી ખીને કોઈ ચુનો મોટો નથી 
ત્યારે રાહે ઉત્તર આપ્યો કે “તમે ધમ'ભ્રણુ રાજપૂતો આમ પેટ ખાતર તમારી 
બહેન દીકરીઓને મુસ્લિમોને પરણાવી આ સ્થાને પહોંચ્યા છે, હુ” શુદ્ધ 
યદુવ'શીય ક્ષત્રિય છુ', પ્રાણાન્તે તા શુ' પણુ સવ “સવનો નાશ થાય તો પણુ 
હુ ઈસ્લામ સ્વીકારીશ નહિ. મહમૂદે અ ગવિ વચને! સાંભળી તેના અ'ગ- 
રક્ષકને માંડલિકને પકડી લેવા આજ્ઞા આપી અને કહ્યું કે આ અભિમાની 
રાજના મુખમાં હુ' થૂ'કી તેને મુસ્લિમ બનાવીશ. માંડલિકે તલવાર ખે'ચી 
ત્યારે તેનું રૂદ્ર રપ જનેઈ મહમૃદે તેને જવા દીધો, સમરભૂમિમાં માંડલિક્ે અતુલ 


1 આ ખધી વાર્તાઓ માટે જુઓ “સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ”. રા, હં. દેશાઇ, 


ચુડાસમા વ'શઃ ૯૫ 


પરાક્રમ બતાઘ્યુ', તેણે મહમૃદ્તે દ & મારે આહવાન આપ્યુ*. મહુમૂદના સેતા- 
પતિ. આલમખાન ફારૂકીને તેણે ઠાર માર્યો અને મહમૂદ ઉપર ધસે તે પહેલાં 
મહમૂદની આજ્ઞાથી તેના અ ગરક્ષક્ેએ તેને ધેરા લઈ પીડમાં ધા મારી પાડી 
દીધો. મહમૂદની પ્રતિ્ઞા પાળવા સતિષ કાઈ પકડાયેલા યોહાને તેની પાસે 
લઈ ગવા અને મહમૃદે તેની પ્રતિજ્ઞા પૂરા કરી, 


મુસ્લિમોએ માન્યુ" કે માંડલિક મૃત્યુ પામ્યો છે પણ તેને પ 
સ્થિતિમાં પડેલો જેઈ રાજપૂત સેતિકો તેને મરનારના પજતમાં રહેતા કોઈ 
કાપડી સધ્રુ પાસે લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેના ધાવ રૂઝાયા પછી તે કાપડી 
વેશે સોરડમાં ફરતો રહી ગુમાવેલું” રાજ્ય પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમ કરતો ર૨લ્રો. 


મુસ્લિમ તવારીખનયીસે।નાં વિધાનો પરસ્પર વિરોધાભાસી છે. મિરાતે 
સિક'દરી એક “ર કહે છે કે શરણુ થઈને તરત જ ચહે ઈશલામ અ'ગીકાર કર્યો. 
બીજી વાર કહે છે કે શાહઆલમને હાથે મુસલમાન થયે।. યુહ્ધનાં વુ નો પણુતારીખે 
ફૂરિસ્તા તથા તારીખે સિક'દર્રી જુદાં જુદાં આપે છે. આ ઈતિહાસકારોએ 
આપેલાં વૃત્તાંતા અને કરેલાં વિધાનો વિચારતાં એ પ્રેશ્ન થાય છે કે નને મહમૂરે 
માંડલિકતે ખાન જહાન જેવો ઊ'ચોા ખિતાત્ર આપ્યો તો શા માટે તેની પાસે 
 સોરડનું રાજ્ય રહેવા દીધુ' નહિ ? મહમૃદે માંડલિક એકલાને મુસ્લિમ બનાવી શા 
માટે સ'તોષ લીધો ? તેના પુત્રોને શા માટે ઈસ્લામની દીક્ષા ન આપી અને 
તેને સે!રઠનો મુલ્કી “હીવટ સોંપ્યો ? આ પ્રશ્નોને! ઉત્તર એ જ છે 'દ માંડલિકે 
ઈસ્લામ અ'ગીકાર કર્યો ન હતા અને યુહ્ભૂમિમાંથી' ઘાયલ સ્થિતિમાં સુરક્ષિત 
સ્થાને તેને લઈ જવામાં આવ્યે, ત્યાંથી ખે વષ" પય ત ગુમાવેલુ' રાજ્ય પુતઃ 
પ્રાપ્ત કરવા તે પ્રજૃત્તિ કરતા ર્યો હશે અને તે પ્રવૃત્તિ અ'તગત, કાપડી વેશે, 
પાવે વેરો કે અન્ય વેરે તે ફરતો રલ્ો હશે. 


ખીજ એક એવી પણુ વાર્તા ચારણુ વાર્તાકારો કહે છે જ, માંડલિકને 
શાપ આપી મડમૂઢતાં ધમ સ્થાનો અને પ્રજા ઉપરના જુલ્મો જોઈ તે સહન 
ન થવાથી આઈ તાગબાઈ હિમાલયમાં ગળવા ગયાં. રાહ તેની ૫૭ળ ગયો 
અને બગસરા પાસે સાંતરલી નદીમાં તેના ગાડાને પકડી લીધુ'. તેણું આઈની 
માફી માગી આશિષ માગ્યા ત્યારે આઈએ ગાડાના માફામાંથી કહ્યું કે હુ' તારુ' 
મોહ જેવા માગતી નથી. રાહે તેથી તેનું મસ્તક ગાડાના પૈડામાં પછાડી 
તેના લોહીથી પૈડું ભી'જવ્યુ'. તેતા પ્રાણુ ત્યાં જ ઊડી ગયા. આજ પણુ 
સાંતરલીમાં તેની ખાંભી છે. 


આઇ ત્યાંથી ઉત્તરમાં ગયાં. અમદ;વાદ પાસે તેજપુર ગામમાં તે જ્યાં 


૬ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


ઊતર્યા' હતાં ત્યાં આ જ પણુ તેની ડેરી છે. ત્યાંથી તેએ નાગલ ડેમ છે ત્યાં 

ગયાં અને પોતાનો દેહ છોડયો નાંગલ નામ પણુ નતાગલ ઉપરથી જ પડ્યું છે. 
કહેવાય છે કે વિદાય વખતે કોઈએ પૃછયુ' કે સોરઠમાંથી માંસ્લમ 

શાસતને કયારે અ'ત આવશે ત્યારે તેણ કહેલુ' કે, ક 


વીસ શત વિક્રમ વિતશે આળમશે અસરાણુ, 
ચડશે ધજઉ ધરમની નહે રે” નેજને નિશાણુ.' 


આ ચારણી વાર્તાઓનું વિશ્લેષણુ કરતાં તેમાં પણુ અનેક વિધા 
છે, નાગબાઈને ત્યાં માંડલિક વાર'વાર જતા અને બ'ને વચ્ચે માતા પુત્રને 
_.સ'ભ'ધ હતા, નામાજણુ તો રાહના દરબારમાં રહેતા તો શુ” મીણુમાઈને 
_ રાહૈ કદિ જેયેલ જ નહિ 'કે તેના જણુવામાં આવ્યુ' કે તે રૂપવતી છે ત્યારે 
તરત જ તે મોણિયા દોડયો ગયે. ચારણુ ત્રી લાજ કાઢતી તથી અનૅ 
રજાની લાજ કાઢે નહિ તથી માંડાલેક મીણુબાઈને કદી ન નઇ દોય તે 
સ્રભવે જ નહિ, વળી રાહુ માંડલિક પોતે નીતિવાન અને ધર્મ પાલક રાજા 
' ઉતા. તેતા પવિત્ર પિતાના ઊંચા સ'સ્કારોા તેનામાં હતા. તે ચારણુ સ્તરો પ્રત્યે 

કુદષ્ટિ કરૈ તે પણુ માની શકાય નડિ, આઈ નાગબાઈને। પુત્ર ખુ'ટકરણુ હતે 

ક તાગાજણુ તે માટે વાર્તાકારાનો એકમત નથી અને માંડલિકનું પતન થયુ” 
તેમાં કોઈ ચમત્કારિક કારણુ હવે, તે બતાવવા વર્ષો પૃવે' ઉત્પન થયેલી 
' કિ'વદતીમાં સેળભેળ અને ઉમેરો થતાં થતાં આ વાર્તા આકાર પામી. જેનું 
પતત થાય તે પતિત અને અધમજ હોય એ માન્યતાએ પ્રજએ આ વાર્તા 
સ્વીકારી લીધી, ર 


નરસિહ મહેતા 


રાહ માંડકિકતા પતનનું એક કારણુ એ પણુ આપવામાં આવે છે કકે 
તેણું ભકતકવિ નરસિહ મહેતાને ત્રાસ આપેલો અને તે કારણે ભગવાનની 
તેની ઉપર અવકૃપા ઊતરી. 


નરસિ'હ મહેતા વડતગરા નાગર ગૃહસ્થ હતા* તેમને જન્મ કયા 


1 ખોને દુડો પણુ પ્રચલિત છે, 
સવ'ત ઓગગી નત્વાણુએ થીર્‌ જૂતેગઢ થાપુ' 
હું નાગઈ હર જોગણી આજ અભેપદ આપુ' 
નાગઈ પુરાણુ, શ્રી કાનજીભાઇ લાંગડિયા, 


ચુડાસમા વશ : ૯૭ 


વષષમાં થયો હતો તે પ્ર*ને વિદ્દાનામાં જુદા જુદા મતે પ્રવર્તે છે. સદ્ગત 
સાક્ષર ત્રી જયસુખલાલ ન્નેશીપુરાતા' મતે તેમનો જન્મ વિ. સ'. ૧૪૬૯માં 
થયો હતો જ્વારે શ્રી નયનસુખલાલ વિનેદરાય મજમુદાર વિ. સ'. ૧૪૬૫-૭૦- 
માં થયો હોવાનું કહે છે. શ્રી તરસિ'હ મહેતા ચોરા કમિટીના સ'. ૧૯૭૧ના 
રિપોર્ટમાં તે વષ" વિ. સ'. ૧૪૭૦નું આપવામાં આવ્યુ છે. શ્રી જગજીવતરામ 
તરભેરામ બધેકાતા સ'શાધન પ્રમાણું નરસિહ મહેતા વિ. સ'* ૧૪૬૫માં 
જનમ્યા હતા.*-* 

તરસિ'હ મહેતાની જન્મભૂમિ માટે પણુ ભિન્ન ભિન્ન મ'તવ્યે। પ્રવતે' છે. 
એક મત પ્રમાણે તેના પિતા કૃષ્ણુ દામોદર અને તેના ભાઇ પવત વા પરબત 
મહેતા તળાજના નિવાસી હતા અને ત્યાંથી 'ક્રોઈ કારણુસર માંગરે- 
ળમાં આવી વસેલા. ખીજ મત પ્રમાણે કૃષ્ણુ દામોદર વ'થળીની લડાઈમાં રાહ 
મેલિ'ગદેવ નીચે લડતાં મરાઈ ગયા અને પરબત મહેતા માંગરોળ ગયા જ્યો 
શૈખ મલેકતા કામદાર થયા.* 

' પરબત મહેતા શ્રીકૃષ્ણુતા પરમ ભકત હતા અને પ્રતિવષ" હાથમાં 
તુલસી વાવી દ્વારકા જતા. વૃદ્ધાવસ્થા થઈ અને પ્રવાસ કરવાનું મુશ્કેલ બન્યુ ' 
ત્યારે એકવાર ભગવાને તેને સ્વપ્તમાં આવી માગ માંથી પાછા વળી જવા 
આજ્ઞા કરી અને પોતે માંગરોળમાં તેના ધર પાસે સોહી વાવમાં પ્રકટ થશે 
એવું વચન આપ્યુ” અને વિ, સ'. ૧૫૦૧ના માગશીષ શુકલા ૬ ના રે।જ 
શ્રીનું સ્વરૂપ પાણીમાં પ્રગટયુ' , જે મૂતિ હ!'લ જૂનાગઢના રણુછેડજી મ'દિ- 
રમાં છે. જ _ 

નરસિંહ મહેતાનું જવન અને કવન જૂનાગઢ 'કે સોરઠમાં જ નહિ 
પણુ સમત્ર ભારતમાં પ્રખ્યાત છે. આ પરમ વિદ્દાન, વીતરાગી અને ભકત 
કવિનું જીવતચરિત્ર તેનાં જ કાવ્યોમાંથી મેળવવા વિદ્દાનાએ પ્રયાસ કર્યો 


1 લાઇફ એન્ડ ટીચિ'ગ્સ એક્‌ નરસિ'હ મહેતા, શ્રી જ. પુ. નેશીપુરા 
2 નરસિહ મહેતાના સમયને। નિણુય, શ્રી ન. વિ. મજમુદાર 


3 નરસિ'હ મહેતા અને મીડે। કવિ, શ્રી, જ. ન, બધેકા, વિ. સ'. ૨૯૮૬ને। દીપોત્સવી 
અક, ગુજરાતી” 


4 વડનગરનું સાચુ સ્થળ ક્યુ' શ્રી. હ હં, પ્ર. શાસ્રી, બુજરાતી” તા, ૨૪-૨-૧૯૩૪, 
5 ત્યારે શેખ હતા જ નહિ, લેખક, 


હ નિ.-૧3 .- 


૮ ? જૂતાગઢ અવે ગિરતાર 


છે. તે પોતે જ કહે છે કે હારમાળાને। પ્રસ'ગ વિ. સ. ૧૫૧રતા માગ ૧૨0૫ 
શુકલ સપ્તમીના દિવસે બન્યો. ઈતિહાસ ફહે છે % રાડ માંડેલિક અને નરહ 
મહેતા સંમકાલીત હતા તૈ નિઃ 'સ'શય છે, 


શ્રી જગજીવતરામ નરભેરામ ભેફા નામતાં એક _થિદ્દાને તળાજ પાસેના 
ઉ'ચડી ગ્રામના મીડા તામના ચાશ્ણુ કવિતાં ફ'ઠર્થ કાવ્યોતું પોતે સ'શોધન કયુ 
છે એમ કહી “ગુજરાતી” પત્રમાં ઈ. સ. ૧૯૩૪માં એક લ્ેષ્યમાળા લખેલી; 
આ લેખમાળામાં અદ્ધપ્રિ અજ્ઞાત અને આવશ્યક એવી માહિતી પ્રાપ્ત થતી 
હોવાથી કેટલાક વિ્દ્દાનાએ તે લેખમાળાનાં વિધાને। સર્વા શે સ્વીકારી લીધાં 
જયારે કેટલાક વિદ્ઠાનાએ મોઠા કવિંતી ભાષા, ઈતિહાસ વિજ&તી હકીકતો 
અને સહેજે સ્વીકાય ત બતી શકે તેવા કેટલાંક વિાનોને કારણે તેની મોકલિ 
કેતા માટે શ'કા કેરી, 


આ સમયે શ્રી ક, મા. મુતશીએ,' નરશ્િ'ડ મહેતાના જત્યનું વર્ષ, 
હારમાળાને। પ્રસ'ગ, તેનાં કાવ્યો, તેની ભકિલ,બ્રેરણા વગેરે પ્રતવૈ શ'કાએ1 ઉઠાવી 
અત્ય!ર સુધી જે પ્રચલિત માન્યતાએ! હતી અને જે પ્રમાણા ઉપર આ 
આ માન્યતા તિધારિત હતી તે શ'કાસ્પદ છે અને શ્વીકારી શકામ એમ તથી 
એમ કહી ઈ. સ. ૧૯૧૫માં સાહિત્ય પરિષદતા પ્રમુખ સદગત સાક્ષર્વય' 
શ્રી ગોવધ'તરામ ત્રિપાડીના વિવેચ્ત ઉપર સદગત સાક્ષર થી આન'કશ'ક#ર 
કુવે કરેલી ટીકાત્‌ા ભ્રાધારે એક વિવાદ ઊભે! કર્યો તેની સામે જુદે જુદે 
સમયે અને જુદી જુદી રીતે શ્રી કે. કા, શાસ્રી, ્રી અ'બાલાલ જની, થી 
ભોગીલાલ સાંડેસરા, શ્રી હરિશ'કર પ્ર શ્રાત્રી, શ્રી નટવરલાલ ઈચ્છારામ 
દૈસાઈ વગેરે વિઠ્દાનોએ તેમતાં મ'તવ્યો રજૂ કર્યા' તે ઉપરથી શ્રી વિનોધ્રાય 
જયસુખરાય મજમુદાર તથા શ્રી તયતસુઅરાય વિન્‌!દૃરાય મજમુદારે આ બધાં 
મ'તવ્યો સમાવિછ કેરી એકે અભ્યાસપૂર્ણ્‌ હે લેખ લખી આ વિરોધાભાસી 
મ'તલ્યો તિર્થક છે એમ સફળતાપૂવક પ્રતિપાદિત કયુ છે. 


શ્રી શાંતિપ્રમાદ પરમાણુ'દદાસ વૈશ્ષવ તથા શ્રી વશરામ માવજી પટેલ 
સ'પાક્તિ અને પ્રકાશિત કરૈલુ', લેખકના નામ વગરનું “પરમ ભાગવત મહેતા 
નરસિ'હનું સાચુ' દશન” નામક પુસ્તકમાં નરસિ'હ મહેતાના જીવતમાં બનેલા 
ચમત્કારો કહ્પિત અને અસ'ભવ છે તથ નરસિ'હ મહેતા જેવા એકે રૈંની 
ઘુસ્ષને ઉતારી પાડવા તથા તેતી લઘુતા દેખાય એવી વાતે ભકતોએ જેડી 


1 નરસિહ મહેતા, શ્રી ક. મા. મુનશી. 


યુડાસમા વશ : €૯€ 


કાઢી છે તેમ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તે કહે છે કે, “તરસિ'હ મહેતાએ 
અખિલ બહ્માંડમાં સર્વ ભૂતાની આત્માર્પે એકતા મિદ્ધ કરી હતી; તેણું સર્જ 
માથાથી પર. જઈ આદિ શ'કરાયાર્યના નિર્વાણુ દશક પ્રમાણે ફ્િવરૂપ થઈ 
શ્યામ પ્રેમને ભજ્યા અને શિવશ્યામની એકતારપ વેષ્યુવત્તા બતાવી.” 


આ વિદ્દાન લેખક નરસિહ મહેતાનાં લખેલાં હોવાનાં કેટલાંક પદો અને 
કાવ્યો બીજા કોઈખે લખી નરસિહ મહેતાના નામે ચડાની દીધાં હોવાનું સતક 
ખમે સશ્રમાણુ વિધાનં કહે છે. આ વસ્તુ પણુ નિષ્પક્ષપાત અને તટસ્થ 
વિત્રારકની અવશ્ય વિચારેણાં માગી લે છે. 


ગમે તૈમ હેય પણુ આજ પાંચ પાંચ સદીઓથી નરૃસિ'હં મહેતાના 
જીવનના અદ્ભુત પ્રસ'ગે વાર્તાઓમાં, કાવ્યોમાં, આખ્યાનોમાં, નાઢેકોમાં) 
કથાએમાં અને ભજનોમાં વણુવાય છે અને તેમાંથી પ્રજનો મોઢા સમુદાય 
ભક્તિ, નીતિ, સહ્ય અને દ ્રેરણા મેળધે છૈ અને પોતાના જીવનને 
 _ઉજજ્વલ કેશે છે 


નરસિ'હ મહેતા જે કાળમાં જનમ્યા 4 અને જે કાળે તેમનો વિકાર 
થયે તે કાળ હિ દુઓ માટે ઘણે! જ વિષમ હતો. ગુજરાતના બળવાન સુલતાન 
અહમદશારે સૌરાષ્ટ્રમાં ઈસ્લામેને પ્રબળ પ્રચાર શરૂ કેરેથૈ। અને હિંદુ ધર્મ, 
સ'સ્કૃતિ અને પ્રણાલીને ઉચ્છેદ કરવાની પ્રકૃત્તિ પૂરજોશમાં હતી. આ 
સમાં, જૂનાગલની ગાદીએ ગુજરાતમા લુલતાનનું સાર્વભૌમત્ય સ્વૉકારી તેતા 
ખ“ડિમા તરીકે રાહ મેળંગ હતો ત્તે અર્ને તેના અનુગામી જયસિંહ પણુ સુશ્લિમ 
શાસકો સામે માથુ' ઊ'ચુ' કરી શકે એમ હતો નહિ. પ્રજામાં હતાશા અને 
પરાજિત મનેવૃત્તિ શિવાય કાંઈ હતુ' નહી'.* 


પ્રશ્ન એ થાય છે કે આવા વિષમ અને વિપરીત સમયમાં જ્યાં સ્વમાન 
સાથે જીવવાનું શકાય ન હતુ' અને જ્યાં સમાજમાં જે રાજ્યત'ત્રમાં સ્થિરતા 
'કે સલામતી દ હતાં ત્યાં તરશિ'હ મહેતાએ ધમ'ત્ર'થો, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણે। 
મહાભારત, શમાયણુ, સાહિત્ય અને કાવ્યના ગ્ર'થો! વગેરેના અભ્યાસ કયારે 
કર્યો અને કેમ કર્યોઃ હશે ? તેમને અભ્યાથ 'કેણું કરાવયો હશે ? તેનાં કાવ વ્યોનું 
વાંયત કરતાં એમ સ્પછ્પણે પ્રતીત થાય છે 'કે તેમણે વૈદ-્વેદાંત, ઉપનિષદ) દશત- 
પ્રથા, પુરાણો, ઈતિહાસ; કાવ્યશાસ્્ર, સ'ગીતશ્ષાસ આદિના વિશિષ અભ્યાસ 
કર્યો હતો. તે ઉપરથી એમ પણુ જણાય છે કે તેતા પિતા અને પિતામહ શ્રીમ'ત 


1 વિગતો માટે જુઓ “સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ?, ર', હ. દેરાઈ, 


૧૦૦ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


તો નહિ ધરના સુખી અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ધરાવતા ગૃહસ્થો હતા, શ્રી બધેકા 
લખે છે * પરબત મહેતા માંગશેળના શેખના કામદાર હતા તે વાતો કાલ્પનિક 
અને હાસ્યાસ્પદ છે. માંગરોળમાં ત્યારે કોઈ શેખ હતા નહિ પણુ નરસિ'હ 
મહેતાનું કુટુ'બ ત્યારે માંગરોળમાં વસતુ' અને ત્યાંથી કોઇ કારણુસર જૂનાગઢ 
આવ્યુ? ન 


' નરસિ'હ મહેતાએ ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યો. તેનાં પત્ની માણેકબાઈથી તેમને 
એક પુત્ર શામળદાસ અને પુત્રી કુ'વરબાઈ થયાં. નરસિહ મહેતા ગૃહસ્થાશ્રમને 
નિભાવવા 'ોઈ વ્યવસાય પણુ કરતા હતા પણુ ગ્રયલિત વાર્તા છે તે પ્રમાણે 
ભાભીના મહેણાથી, પૂર્વજન્મના કોઈ સ'સ્કારો જાગૃત થતાં તેમણે ગૃહસ્થા- 
શ્રમમાં રહેવા છતાં હદયને ભકિત અને વૈરાગ્યના ર્‌'મમાં ર'ગી નાખ્યુ”. 


નરસિહ મહેતાએ જ્ઞાન મેળવવા ગોાપતાથની આરાધતા કરી તેને પ્રસન્ન 
કર્યા, મહાદેવ તેને વૈકુ'ઠમાં લઈ ગયા જ્યાં શ્રીકૃષ્ણુ રાસ રમતા હતા તે 
જેવા હાથમાં દિવેટ લઈ નરૃસિ'હ મહેતા ઊભા. રાસ દશતમાં એટલા 
તલ્લીન થઈ ગયા 'કે મશાલ બળતાં બળતાં હાથ બળવા માંડયો તો પણુ તેને 
શુદ રહી નહિ, થ્રીકૃષ્ણુની પ્રસજ્રતા અને વર મેળવી તે પાછા જૂનાગઢ 
આવ્યા. 


તે પછી શ્રીકૃષ્ણે, તેના પુત્ર શામળદાસના વિવાહનો! પ્રસ'ગ ઉકેલી 
આપ્યો, પુત્રી કુ'વરબાઈનું મામેરુ' પૂરુ, તેના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરાવી આપ્યુ*, 
યાત્રાવાસીઓને લખી આપેલી હૂ'ડી સ્વીકારી લીધી અને એવા અનેક ચમત્કાર 
બતાવ્યા પણુ નરસિ'હ મહેતા તા “અખિલ ભહ્માંડમાં એક તુ શ્રીહરિ” 
કહી એકની જ ઉપાસનામાં મસ્ત ર૨હ્મ॥ા. ન તે તેને શ્રીકૃષ્ણુની મળતી 
સહાયથી થયે! ગવ ન તો વાર્‌'વાર આવતી આફતો! માટે શેક થયે. 


મષ્યકાલોન સમાજમાં ભક્તો અને ભગવાનના સ'બ'ધેોતી, ચમત્કારો 
આદિની વાર્તાઓ પ્રચલિત હતી, નાના મોટા આવા પ્રસ'ગોને મોટુ' સ્વરૂપ 
આપવામાં આવતુ' અને મહાન પુસ્પોની મહત્તાનાં વર્ણનો "કે તેમની સ્તુતિ તે 
પ્રકારે થતી. આ ચમત્કારોને સાચા માનવામાં આવે, અતિશયોક્તિ ભરપૂર 
માનવામાં આવે કે ખોટા માતવામાં આવે પણુ સારાંશ એ રહે છે કે આવા 
વૈદ'તી, ભક્ત અને વીતરાગી દૈવી પુસ્ષને સમાજે કરે આપ્યુ' હશે અને 
પ્રત્યેક પ્રસ'ગે પરમાત્માએ તેની પ્રતિષ્ઠા રાખી હશે, * 


જૂનાગઢમાં તે એક અતિ આદરણીય પુસ્ષ હતા. તેનાં ભજનો, કીતષને। 


અને કથાએ ૫1૭0 સમાજતાં સ્રીપુસપો વેલાં બન્યાં હતાં ઝમ 
અનુયાયીઓ થયા હતા. પ્રજના જીવતમાંથી વિદાય લઈ ગયેલી શ્રદ્ધા, શાંતિ, 
આસ્થા અને ધર્મભાવતાને આ મહાન તપસ્વી તેનાં આખ્યાનો દારા પાછાં 
વાળી રહ્યા હતા ત્યારે શુષ્ક વેદાંતના ઉપાસી સ'ત્યાસી રામાન દત્ીથ' જૂનાગઢની 
શેરી શેરીમાં ગાજતા થયેલા તરસિં'હ મહેતાનાં પદો અને ભજને(થી કેો।ધિત 
થઇ ગયા. તેણે રાહ માંડલિકને કલયું કે નરસિ'હ ધૂત છે, મેલી વિદ્યાનો 
જાણુકાર છે અને તે વિદ્યાના બળે લોકોને પાખ'ડ મંત પ્રતિ દોરી જય છે. 

રાહ માંડલ્લિક સ્વય' વિઠ્દાત અને શાસ્રત્ત હતો. તેગે નરસિહ. મહેતાને 
બોલાવી તેની અને રામાન'દતીથ” વચ્ચે શાસ્રાર્થ કરવાનું કડી એક સભા કરી. 

બને પક્ષોતા માણુસો મોટી સ'ખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા અને જ્યારે નરસિંહ 
મહેતાના સિહ્ધાંતાની વિસ્ઠ્ઠ રામાન'દતીથ" કાંઈ સબળ તક' કરી ત શકયા & 
ત્યારે લે[કોમાં પક્ત પડી ગયા અને મારામારી ઉપર આવી ગયા. રાહે વિવાદ 
બ'ધ કરાવી દીધો અને રામાન'દતીથ ના કહેવાથી કહયું કે “જે દામોદરરાયજી 
તમને હાથોહાથ તેના ગળામાં આરોપેલો હાર પહેરાવે તો હુ' માનીશ કકે 
તમે સાચા છો, જે તેમ નહિ બને તો તમે ધૂત છે એમ માની દેહાન્તદ'ડ 
આપીશ.” 


આમ કહી રાહે તેને હુઢબેડીમાં તાખી એકાત 'કેદમાં પૂર્યા અને 
દામોદરરાયની ગ્રીવામાં પુષ્પહાર પહેરાવી મ'દિરેને તાળાં મારી દીધાં. જેને 
લાભ, અલાભ, જય, અજયે, જીવન અને મૃત્યુ સરખાં હતાં તેના આ પરમ 
વેદાંતીને કેદનું કે કણનું ક'ઈ પડયુ' ન હતુ' પષુ તેમાં શ્રીકૃષ્ણુની અપકોતિ* થશે 
અને જનતામાં તેના પ્રત્યે પ્રગટેલી ભાવતા નજ થશે તે દુઃખ હતુ', કહેવાય છે 'કે 
આખી રાત નરસિ'ડ મહેતાએ શજને ગાવાનું ચાકુ રાખ્યુ' પણુ ન હાર 
આવ્યો ન મુકિત થઈ. અ'તે તેને સ્મરણુ થયુ' કે “કેદારો? રાગ ગાયા 
સિવાય શ્રીકૃષ્યુ જાગશે તહિ અને કેદારો તો વ્યાપારીને ત્યાં દુકાને ગીરો! પડયે 
છે. શ્રીકૃષ્ણું કેદારો છેડાવી તેનું ખત નરસિ'હના ખોળામાં નાખ્યુ' અને 
સહેતાજીએ 'ેદારા છેડયો. સધળી “સભા જેતી રહી એમ મ'દિરનાં ઠ્રારો 
ખૂલી ગયાં અને હાર આપમેળે આવી નર્સિ હના ક'ડુમાં આરોપાયો. 


રાહ માંડલિકે તેતાં ચરણુ ઝાલ્ષી પોતાતાં આંસુથી પલાળ્યાં અને ક્ષમા 
માગી.' મહાત્મા નરસિ'હ મહેતાખે. માત્ર કદ માણું ઈચ્છયુ' અને જ્યારે 
રામાન'દતીથે માંડલિકને કેધપૂણુને વચને! કહેવા માંડયા ત્યારે મહેતાજીએ 
તેને કહ્યું કે :- મ 


૧૦૨: જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


હુ 


'સડેતાજી કડે એમ ન કીજે કોધ રામાત'દ મુન્યજ, 
રાય દૉશે[દરે હોર આપ્યો! તે રાહ માંડલિકતું પુન્યજ, 


આ પ્રસ'ગ વિ, સ'. ૧૫૧૨તા મોશશીધ" શુકલા હતા રોજ બન્ને 
અને રાઉ માંહલિકનું પતત ૧૫૨૮માં થયુ*, ત્યાં સુધા નશસિ'હ મહેતા 
જૂનાગઢમાં રહેતા, સ્વઃ શાઓ રેવાશ'કર મેધજીએ એવું અયુમાત કયુ" 
છેં ક આ પ્રસ'ગ પછી તે જૂનાગઢ તજ દઈ માંગરૅળ રહેવા મયા અને 
ત્યાંથી ઉતા ગયા, જયાં તે કુક્તિ પામ્યા. આ વિધાતંમે કોઈ સબળ પ્રમાણેનો 
ટેકો તથી. 

નરસિં'હુ મહેતાનો એક માત્ર પુત્ર શામળદાસ તૈની હયાતીમાં જ ગુજરી 
યેલો ૫૨*તુ તેની વિધવા કમળાલદ્ષમી ઉરે" જીઠ્ઠીભાઈએ તેની અ'ત પયત 
સેવા કરી. કમળાલદ્મી ઉત્તર ગુજરાતમાં આવૈલા વડેનગરનો મદન સહેતાની 
પુત્રા હતી અને કવયિત્રી હતી. આજે તરેસિ'હતા નાશે ચડેલાં ધણાં પદો 
તેણ લખ્યાં હોવાનું કહેવાય છે. નરસિ'હં મહેતામી પુત્રી કુ'વરબોઈનાં લગ્ત 
ઉનાના શ્રીર'ગ મહેતાના પુત્ર વત્સંશાજ સાથે કરેલાં. તેને એક પુત્ર નામે 
ભવાનીપ્રસાદ હતે. નરસિ'હ મહેતાને પુસ્ષ વ'શ હતો નહિ પણુ તેના કાકા 
પરબત મહેતાના વ'શમાં આજ વેશ્વવ, બક્ષી અને મજમુદાર અવટ'કથી 
આળખાતાં નાગરકુટુ બા છે. 


તરસિ'હ મહેતા ગુજરાતના આદિ-કંવિ ગણાય છે; તેતી કવિતા મૌલિક, 
ભાવવાહી અને મધુર છે. તેણે આ કાવ્યો કોઈની સ્તુતિ, પ્ર'શસા કે ધન્યવાદ 
મેળવવા માટે કે કોઈની નિદા કરવા માટે લખ્યાં નથી, તેમ તેનાં કાવ્યો 'ે * 
કવિત્વશકિતિ માટે 'કાઈ શુ* કહેશે તેની પરવા કર્યા વગર હદયનાં ઊ'ડાણામાંથી 
પ્રભુપ્રેરણા પામી લખેલાં છે, તેમાંથી ભકિત, ઉપાસના, ઉપદેશ, મામિક 
કેટાશ, બોધ અને શ્રહ્ઘાતાં અમૃત નીતરે છે. આ કાવ્યો વણુ નાત્મક, વ્યવહારુ 
અને વિશિષ્ઠ છે અને તેથી જ પાંચ પાંચ - શકીએ! વીત્યા છતાં તે જેવાં ને 
તેવાં જ લોકપ્રિય અને લે।કભોગ્યં રલાં છે.. 


શરત સ'ત્રામનું કાવ્ય તેનું લખેલુ” નધી તેજ્ન ઘણા વિદ્દાનો માને છે. . 
શ્રીહરિના પરમ ઉપાસક અનેં પૂણુ* વેદાંતી સ'ત ચૂરંત સ'્રમ ત જ લંખે 
તે સ્વાભાવિક છે, અમુક વિદાનો માને છે 'કે સરત સ'ત્રામ તેનો જ લખેલે। છે 
તે પણુ તેનું આધ્યાત્મિક અથષ્ધટંત કરવું જેઈએ, એ જ રીતે “ગિરિ તળે- 
ટી ને કુડ દામોદર” જેવાં અનેક પરી, ભજને! અને પ્રભાતિમ્માં પૂણુ અન્ય 
કવિએએ લખ્યાં તા તરસિં'હ મહેતાને તામૈ ચડી ગયાં છે. 


ચુડાસમા વ'શ : ૧૦૩ 


તેરસિ'હ મહેતાની ર શખ્દોની સુમ્‌ોગ્ય પસ'દમી, ઉપમા, 
અલ કાર્‌, પ્રાસાનુપ્રાસ આદિ પિ'ગળના પ્રત્યેફ અ'ગઉપાંગ પણુ સ'પૂણુ 
અને શુહ હોવાતું જણાય છે. 


આ મહાન વિભૃતિને જૂનાગઢમાં કયાં નિવાસ હતો તે જાણી શહાયુ' 
નથી પણુ 'મજેવડી દરવાજા પાસે આવેલા નરશદિ'હ મડેતાના |ચોારા તામે 
જણીતા સ્પ્રાનમાં તે રહેતા હશે અથવા તગરનું નિવાસચ્થાત તજી પ।૪ળથી 
ત્યાં ગયા. હશે એમ માનવામાં આવે છે. 


નરસિહ મહેતાની કીતિ તેમતા જીવનકાલમાં સોરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, માર- 
વાડ અને ઉત્તર ભારતમાં પ્રસરી ગઈ. મીરાંબાઈ, સૂરદાસ, ઈસરદાત વગેરે 
મહાન ભકતાત્માઓએ તેની મહત્તા માઈ છે, કબીર અને ગુર નાનક જનાગ- 
હમાં તેતા દર્શને આવેલા. તેના મૃત્યુ પછી તેની કોતિ સમસ્ત ભારતમાં 
પ્રસરી ગઈ, ઈ. સ. ૧૪૯૧માં સોરાષ્ટ્રતી યાત્રાએ આવેલા ગે૧'દ સ્વામીએ 
“ભક્તિ હરપણુ' નામનો મ્ર'થ લખ્)ી ઈ. સ, ૧૪૯૩માં પૂણુ કર્યો તેમાં લખ્યુ' 
છે કે, 


લૌસષ્ટ્ર ઝીળ રુમેવ મજ ગૃસિઇ' સામરમ્‌ 
દ્રદવા છુઃલમય' છારેડર લાસ લર સ્વયં મૂ ॥' 


આજ પણુ ભારતભરમાં ભાવિક લેકે નરસિ'હના નામ ઉચ્ચાર સાથે 
જ તેને નમન કરે છે અને જૂનાગઢવાસીએ નરક્િ'હની જન્મ્ભૂમિમાં જન- 
પ્યા છે તે માટે તેમને પ્રણામ કરે છે. 

ગુસ્તાતક અને સ'ત કઢખીરે જૂતાપ્રઢ આવેલા અને નરસિ'હ મહેતાને 
મળેલા તેમ આ શહપુરુર્રોના જવનચરર્ત્રિ લેખકો માને છે.* 


મહમૂદ બેગડાનું રાજ્ય સ્થપાયા પછી નરસિ'હ મહેતા જૂનાગદમાં રલ 
%ૃ તહિ તે નિણુત થઈ શકતુ' નથી તેમ માંગરોળ કે ઉના ગયા હોવાને 
જાઈ આધાર નથી. સ'સારથી અલિપ્ત એવા મહાન પુસ્ષખે તે રાજ્ય પરિવ- 
તનની કાંઈ અસર થાય નહિ તે સ્વાભાવિક છે. તેણું શેષ જવન જૂનાગઢમાં 
જ વિતાવીને ઈ. સ. ૧૫૮૦ લગભગ તેના પાથિ*વ શરીરને! ત્યાગ કરી મોક્ષ 


1 શ્રી જગજવનરામ નરભેરામ બધેકા, “ગુજરાતી તા. ૪-૬-૬૯૩૭, 
2 ડો. કિર્પાલસિ'હ, પ'બ યુતિવસિટી તથા પ. કે, સી. ભટ્ટે, રાજપીપળા. 


૧૦૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


પામ્યા, પ્રચલિત કિ'વદ'તી પ્રમાણે અ ત્યેષ્ટિ સમયે તેના નિ*ચેતન દેહ ઉપરથી 
વસ્ર ખસેડતાં ત્યાં પુષ્પાનો પુ'જ હતો, માનવદેહ ન હતે. 

આ સહાને વિદ્દાન, વિરલ કવિ, પરમ વેદાંતી, નીડર નાગરિક 
અને વીતરાગ ભકત જુનાગઢના હતા તેથી જૃતાગઢ સગવ ગોરવ લેવાનું 
અધિકારી છે.* 


1 તરસિ'હં મહેતાના જવનના પ્રસ'ગે અને કવન અને તેને સ'બ'ધકર્તા પરસ્પર વિરોધી 
વિધાનેની વિસ્તૃત ચર્ચા વિસ્તારભયે કરવામાં આવી નથી. - 


2127 ૦1૦૦૦ 01/ 3૮|૦35 /11/ - ઉપા|ંદાદાં 


૪ 


મુસ્લિસ સસય 


ગુજરાતના સુલતાને 


રાહ માંડલિકનું દ. સ. ૧૪૬૯માં પતત થતાં જૂનાગઢ ગુજરાતના 
ખાલમા પ્રદેશોમાં ભળી ગયુ'* મહમૂદ બેગડાને જૂતાગહ શહેર અને ગિરનાર 
એટલાં બધાં પસ'૬ પડયાં કે તેણું અમદાવાદથી તેતી રાજધાની જૂનાગઢમાં 
ફેરવી નાખવાનું વિચાયુ, 


પોતાના વિચારોને મૂત સ્વરૂપ આપવા જીણુદુગતું સ'સ્કૃત તામ ફેરવી 
પોતે તેની ફતેહ કરી હતી તે માટે મુસ્તફાબાદ પાડયુ'.' અને રાહ માંડલિકની 
ટ'કશાળમાં મહમૂદી તામને। સિક્કો પાડી તેના ઉપર “શહેરે આઝમ” શખ્દો 
ઉપસાવ્યા, તેણું ઉપરકોટમાં રાહતના રાજમહાલયમાં પોતા માટે નિવાસસ્થાન 
કયુ”* અને જેટલાંક મકાનો તોડાવી તેના પથ્થરમાંથી એક મ્જિદ 
બતાવી.5 


તેણું ગુજરાતનાં શહેરો અને ગામોમાંથી શૈયદો, કાઝીઓ, સૌલવીએઓ અને 


1 મુસ્તફાબાદ નામ અલ્પજવી હતુ'. જુએ ર ઉલ, 
2 મિરાતે સિક'ટરી. 

3 ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટન ઈન્ડિયા, કર્નલ સોડ, * 

' જૂગિ.-૧૪ 


૧૦૬ $ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


મુલ્લાઓને ખોલાવી ધમષ્પ્રચાર, ધમ શિક્ષણુ અને ન્યાયના કાય* માટે નિયુકત 
કરવા, અમીરોને જનાગઢમાં મોટાં મોટાં આલીશાન મકાને બાંધવા આજ્ઞ કરી 
' અને જૂતાગઢનો વૈભવ અને મહત્તા વધે તેવો પ્રબ'ધ કર્યો'. 


સહમૂદે ગુજરાતના સુલતાનેની ધામિ"ક રાજનીતિ અનુસાર ઈસ્લામને। 
પ્રચાર કર્યો. જેઓએ ઈસ્લામ અ'ગીકાર કર્યો તેમને દીની તાલીમ આપવા 
મોલવીઓને સૂચના આપવામાં આવી. 


ભૂપતાસ' હુ 


જૂનાગઢ પ્રાંતને। ધ: કરવા તેણું પોતાના યુવરાજ ખલીલખાનને 
નીમ્યો. તેના નાયબ તરીકે તાતારખાનને રાખી મુલ્કી વહીવટ રાહ માંડલિકના 
યુવરાજ ભૂપતસિ'હને સોંપ્યો. મહમૂડુ ભૂપ્તાસ'હતાં વ્યક્તિત્વ, શકિત અને 
રીતભાતથી પ્રભાવિત થયે! અને તેતું ૨%નું પદ રહેવા દીધુ' અને બગસરા 
ચોરાશી ગિરાસમાં આપી. 


પૂર્વોના રાહુના અન્ય વ'શનજે રાયજાદા કહેવાતા તે સ'ત્ઞા ભૂપતસિ'હે 
સ્વીકારી અને ત્યારથી તેના વ'શજે રાયજાદા કહેવાયા. રાયજાદા શખ્દ 
રાહઝાદાનો અપબ્ર'શ છે તેવી એક પ્રચલિત માન્યતા છે ૫ર'તુ તે બરાબર 
નથી. યાદવ વ'શમાં થયેલો ચૂડચ' યાદવોની સમા નાંમતી પેટાજાતિનો હતા 
અને તે ચૂડચ દ્ર સમા કહેવાતા તેના વ'શજે ચૂડાસમા કહેવાયા. આ થાદવ 
વ'શીય રાજપૂતા તેના નામ ૫।૪ળ યાદવ રાબ્ક લખતા જેમાંથી જદવ અને 
જદા કે જંદે શખ્દ રૂહ થયો. રાહ નવરગણુ બીજે ઈ. સ. ૧૦૬૭-૧૦૯૮માં 
ચયો. તેને પુત્ર રાયંધણુ હતે।.. તેના વ'શજે પણુ રાયજંદા કહેવાતા એટલે 
રાયજાદા શબ્દ રાયવાદવ અર્થાત્‌ યાદવ વ “શતો! રાજ થાય છે. તે પુ 
અપભ્ર શ રૂપ તથો.* 


ખૂલીલખાને જુનાગઢ પાસેના 'ોઈ ગામે ખલીલપુર નામે પરુ વસાવી 
ત્યાં તેના રહેવા માટે મહેલો બાંધ્યા. આજે આ રાજમહાલયોનું ખલીલપુરમાં 
નાર્મનિશાન નથી, 


' સહમૂદ ખેગડો 
મહમૂદે જૂનાગઢ તથા પાવાગઢ એમ બે ગઢા જીત્યા માટે તે બેગઢા કે 


1 વિગતો માટે જીએ પ્રકરણ ૨લુ', 
2 જુઓ સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસની વાર્તાઓ, ભા. 9. 
3 જુઓ સોંરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ, શ', હ. દેશાઈ. 


મુસ્લિમ સમય : ૧૦૭ 


ખેગડે। કહેવાતે। તેવી વાર્તા પ્રચશ્નેત થળ છે પરતુ જૂતાગઢની ફતેહ પૂવે 
પણુ તે બેગડો કહેવાતા હોવાનું જણાય છે મહમૂદ તેની મૂછ્ઠોને વળ ચડાવી 
ઉચી રાખતો અને તે શિ'ગડાએ . જેવી દેખાતી તેથી તે બેગડો કહેવાતો 
તેમ પણુ કેટલાક લેખકે માતે છે. એમ પણુ કહેવાય છે કે, વગડામાં વસતાં 
અને રખડતાં પ્રાણીએ વેગડ કહેવાય છે. આ નિદદય રાજવીને તેના સ્વભાવ 
અને વતતને કારણું લે.કોએે વેમડ કે વેગડા કલો અને મુસ્લિમો “વ'ને 
ઉચ્ચાર “બ' કરે છે તેથી તે વેગડામાંથી બેગડો કહેયાયો. 
જામે-મારિજદ_ 


મહમૂદ બેગડાના રાજ્યેકાલને પણુ જેની સાલ સપણ ચતી નથી તેવો 
એક ફા*સી શિલાલેખ જૂતાગહની બોરવાડે મસ્જિદમાં છે.' તેમાં જણાવ્યા 
પ્રમાણુ ઘણાં વરસોની મહેનત પછી ગિરનારની ફતેહ થઇ ત્યારે “ખાંટતાં 
' માથાને જમીનમાં દાટવામાં આવ્યુ” ત્યારે અખુલફતાહે જમે મસ્જિદ બાંધી- 
અહી' ઈસ્લામનો પ્રચાર થશે અને અલ્પ કાલમાં જ કુફ લુમ થશે.” 

આ ખાંટ કોણુ હતા તેનું શિલાલેખમાં નામ નથા પણુ મિરાતે સિક'દરી 
કહે છે કે “ગિરનારની પ૧*તમાળા 'બાર્કોસમાં પથરાયેલી છે અને તેના 
ભી વત એટલુ ધાડુ' છે ક તેમાં ધોડાએ પણુ પ્રવેશી શકતા નથી, 
ત્યાં કોઈ મનુષ્વ દેખાતુ' નથી, માત્ર હિ'સક પશુએ અને પક્ષીખા રહે છે... 
ત્યાં ખાંટ નામની હિન્દુઆતી એક જાતિના માણુસો કે જે રાની પીઓ જેવા 
છે તે વસે છે.'' આ ખાંટો ગિરનાર પહાડના ઈજરદારો હતા અને ગિરનારતું 
તેઓ રક્ષણ કરતા.” સ'ભવ છે કે તેમણું ગિરતારતા ઘેરામાં અને તે પછી 
' સહમૂદને ત્રાહે તોબા પોકરાવી હશે તેથી તેને પરાજિત કરી તેના મુખીનું માથુ' 
કાપી તેને જહેર રીતે મસ્જિદના સ્થળે દાટવામાં આવ્યુ હશે. . 


મહમૂદ્તું મૃત્યુ 


જૂનાગઢ જીત્યા પછી સોરઠ દેશ પર ૧૯ વષ* શાસન કરી મહમૂદ 
બેગડે! ઈ. સ. ૧૫૧૧ માં અમદાવાદમાં ગુજરી ગયે. 


સુઝફફર રજે 


મહમૂદનું મૃત્યુ થયુ' ત્વારે તેનો યુવરાજ ખૂલીલખાન ગી હતે!* 
ત્યાંથી દમોાધ્મ ફૂચ કરી અમદાવાદ આવી પહેંચ્યો અને મુઝફ્ફર નામ ધારણુ 


1 અરેખીક એન્ડ પરિં'અન ઇન્સ્ક્રિપ્શિન્સ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, શ', હં. દેશાઈ. 


૧૦૮ : જતાગઢ અને ગિરનાર 


કરી ગુજરાતનો સુલતાન થયે. 
તના સમયમાં જૂનાગઢ સ'બ'ધી કોઈ નોંધપાત્ર બત'વ ભન્યો હેોવૃ'ની. 
ઈતિડાસમાં નોંધ નથી પર*તુ સુલત.નોતી જે રાજનીતિ હતી તે ચાલુ રહી. 


આ સમયે સોરઠના સુમાપદે મલેક અયાઝ હતા પર'તુ તે સમુદ્રતીરે 
રહેવાનો શેખીન હતો તેથી દીવ, દેલવાડામાં રહેતો અને તેનો નાયબ 
તાતરખાન ' જૂનાગઢમાં રહેતે. મલેક અયાઝ શ્રીમ'ત તેમજ બળવાન પરદેશી 
અમીર હતો તેથી તેના ત'ત્રમાં સુલતાત કઈ દખલગીરી કરી શકતે નહિ. તે 
સાથે રા'”ળએ, જમીનદારો, જગીરદારેો અને અન્ય બળવાન અમીરશાની શકિત 
સુલતાનના સૈન્યોએ હરી લીધી હતી તેથી તને કોઈના વિરેધનેો લેશમાત્ર 
ભય ન હતો. પ્રજ પણુ રાજ્યના શગુખથી નિભ'ય હતી. માત્ર હિન્દુ પ્રજને 
રાજ્યના અમીરો અને આંધિકારીઓ તરફથી ઉપદ્રવ અને અત્યાચાર મૂક રહીને 
સહન કરવે પડેતો, 
સર્જિદ રી ક ડૂ 

ઈ. સ. ૧૫૧૪ના વષષનો! ખેક ફારસી શિલાલ્ષેખ જૂનાગઢની બોરવાડ 
મસ્જિદમાંથી મળ્યો છે તેમાં જણાવ્યુ' છે કે “આ જમે મરિજદ મુઝફફરના 
સમયમાં ખાન આઝમ બાહા કે જે મરજતને પુત્ર હતો તેણે બધાવાં છે .. 
આ મકાન ગિરનારના કિલ્લામાં કે જેનું નામ મુસ્તફાબાદ રાખ્યુ છે, તેમાં 
ખાંપ્યું છે.'3 

એ જ સાલતા એક ખ્‌'ડિત શિલાલેખમાં દર્શાવ્યુ” છે ' આ સસ્જિટ 
સલાટ રાધાએ બાંધી હતી અને મસ્જિદની મહેરાબ સલાટ નરબદ ડાલ્રાએ 
બતાવી હતી. 


સુઝફફરનુ મૃત્યુ 

મુઝફ્ફર ખીન્ને ઈ, સ. ૧૫૨૬માં ગુજરી ગયે।. તેની ગાદીએ તેને 
યુવરાજ સિક'દર બેઠે।. 
સિકેદર અને પછી” 


ગુજરાતના બળવાન અમીર ઈમાદ્‌-ઉલ-સુલ્કે સિક'કરનું ધૂત કરી તેનાથી 
તાતા ભાઈ મહમૂદને ગાદીએ બેસાડી સવ સત્તા હસ્તગવ કરી પરતુ 
મુઝફફરના વજીર ખુદાવ'દખાને અને સિક'કરના બનેવી સિ'ધનતા શાહઝાદા 


1 અરૅખીક એન્ડ પરિઅત ઈન્સ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, શ, હ. દેશાઈ* 


મુસ્લિમ સમય $ ૧૦૯ 


ફતેહખાને કી દ્િતીય પુત્ર બહાદુરશાહ દિ દિલ્હી હતે ત્યાંથી તેને ઈ, સં. 
૧૫૨૬માં ગુજરાતની ગાદીખે બેસાડયો. ' 


બહાદુરશાહ 


બહાદુરશાહે રાજકુટુ'બના સર્વ શાહઝાદાઓને ફાંસી કે ઝેરતા પ્મલાની 
બક્ષિસ આપી પોતાને માર્ગ તિષ્ક'ટક બતાવ્યો. 


ઈ. સ. ૧૫૨૫માં સેરડનો યૂબા। મલેક અમાઝ ગુજરી જતાં તેતી જ્ગ્યા તેના 
પુત્ર ઈસહાકને આપવામાં આવેલી. તેણે હિન્દુ જમીનદારા-રાજાએ સાથે મળી 
જઈ નવ તગરતા જમની મહાય મેળવી દીવ અને અન્ય પ્રદેશો હરનગત , કરવા ' 
પ્રયાસ કર્યો. બહાદુરશાહને ઇસહાકના ભાઈ ઈલિયાયે ખ'ભાત મુકામે સુલતા- 
નને આ બાતમી આપતાં તેબ્રુ ઇસહાક ઉપર ચડાઈ કરી. 


બહાદુરશાહ ખ'ભાતથી નીકળી, ગુ'દી, ધ ધુકા, - રાણુપુર થઈ 'જસદણુ 

થઈ વસાવડ આવ્યો અને ત્યાંથી દેવળી આવી ત્યાં છાવણી નાખી. આ 

સમાચાર મળતાં જ ઈસહાક નાસી ગયો અને બહાદુરશ.હે તેને પકડવા ખાન- 
ખાતાનને મો।કલ્યે. 


ભહાદુરશાહ દેવળીથી જૂનાગઢ આવ્યે 1 અને ત્યાં મ્રાડા ડિવિસ રોકાઈ, 
સૈન્યને દેલવાડા મોકલી પોતે, ડે પ્રભાસ મે અને કોડીનાર થઈ 
દીવ ગયે[. _ 


આ પ્રસ'ગે તેણ કીભામ-ઉધ-મૂલ્કને દીવના અને મુજહિદખાન બહેલી- 
મને જૂનાગહતા થાણુદારો તરીકે નિયુકત કર્યા. 


આ સમયે પોટુંગીઝેએ દીવને! કમજે કરી લીધો હતે! અને સુલતા- 
નોતા નોકા અને ભૂમિ સૈન્યો તેની સામે યુદ્ધો કરતાં રહેતાં, આ નિર'તર _ 
ચાલતાં યુહ્દોવી ક'ટાળી બડાદુરશાહે ઈ. સ. ૧૫૩૪માં પાટું ગીઝા સાથે સ'ધી 
કરી. તે અરસામાં દિલ્હીને સુલતાન હુમાયુ ગુજરાત ઉપર ચડી આવ્યે. 
બહાદુરશાહ તાસીને ખ'ભાત આવ્યો, ત્યાં પોતાને કાફલો સળમાવી દઈ એક 
વહાણુમાં તે દીવ આવ્યો, ત્યાંથી જૂતાગહ, ચાંપાનેર અને અન્ય રાજ્યોના * 
ખજાના લૂ'ટીને તેના પૂર્વાનોએ એકત્ર કરેલાં જર જવાહિર, સુવણુ*, રત્નો 
આદિથી ભરેલી ત્રણુસો લોખ'ડની પેટીઓ તેના પોતાના સાથે સમુદ્રમાર્ગે 
મક્તા તરફ મોકલ્યું. માગમાં આ કાફલાને તુકી'ના એડમિરલ સુલેમાને 
આંતરી આ ધત લુ'ટી લીછુ' અને બહાદુરશાહની બેગમો અને જનાનાની સ્રી 
એને ખલીફાના જનાનખાનામાં મોકલી દીધી. જુનાગઢનો ખજને। ઈસ્ત'ખુલ 


ગયો અને બહાદુરશાહની બેગમોનું શુ' થયુ' તે જણુવામાં આવ્યુ” નથી, 


૧૧૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


બહાદુરશાહનું મૃત્યુ * 
કઈ. સ. ૫૫૩૭માં દીવના ખારામાં પોટુ *ઝીઝોએ બહાદુરશાહને મારી 
નાખ્યો? 


બહાદુરશાહ પછી 


બહાદુરશાહના મૃત્યુ પછી તેના ભાઈ લતીફખાનને। પુત્ર મહમૂદ ત્રીન્ને 
ગુજરાતતી ગાદીખે આગ્યો. તેતા સમયની જૂતાગઢને સ'બ'ધકર્તા કોઈ ખાસ 
હફીકત ઉપલબ્ધ નથી. ઈ. સ. ૧૫૩૮માં લુકીથી સુલેમાંત ૫!શા એક નોકા 
શૈન્ય લઇ; પોટ 'ગીઝો સામે શરૂ થયેલાં સમુદ્રયુધ્ધોમાં સુલતાનને સહાય કરવ! 
આવ્ખે પણુ સુક્તાનના સેતાપતિ ખ્વાજા સફરે તેને ખોટો બીક બતાવી પાછે 
વાળી દીધે।. સુલેમાન પાછે ગયો ત્યારે ધણુ! સર'જમ પાછળ મૂકતો ગયો 
જેમાંની તાપે પૈષ્ટીની ખે તાષો મુજહિદખાન બહેલીમ જુતાગહ લઈ આવ્યો 
તે આજ ઉપરકોટના કિલ્લામાં છે ર 
મહમૂદ ત્રીજે ઈ. સ, ૧૫૫૪માં મૃત્યુ પામ્યો. ગુજરાતની બળવાન 
શલ્તનત નિબષળ થઈ ગઈ. મહમૂદ અપુત્ર હતો તેથી અમીરોએ અહમદખાન 
તામતા એક છેકરાને ગારીએ બેસાડયો પણુ તેનું ઈ. સ. ૧૫૬૧માં ખૂન 
કરવામાં આવ્યુ અને તેની ગ,દી ઉપર મહમૂદ ત્રોજાનો અતોરસ પુત્ર નથુ 
મુઝફ્ફર નામ ધારણુ કરી બેઠો, 


તેના સમયમાં જૂનાગઢના થાણુદારપદે 35 ગે!રી હતે. 
તેને પે[ઢું ગીઝોએ ઉપરકોટમાં પડેલી અને અન્યત્ર રાખેલી સુલેમાની તાપે 
નાશ કરવા માટે મણુના મણુ સોનું આપવા લાલચ આપેલી પણુ તે તેને વશ 
થયો તહિ, 


સુઝફફર ૩ જે 


મુઝફફરના સમયમાં અમીરેએ ગુજરાત વહે'ચી લીધુ' અને ઈ, સ. 
૧૫૬૭માં ચ'ગીઝખાને ભરૂચ, સુરત, વડોદરા અને ચાંપાનેર, ઈત્તમાદખાને, 
ખ'ભાત મહિવાસ અને સાબર કાંઠો શેરખાન તથા મુસાખાને પાટણુવાડો 
એમ જુદા જુદા પ્રદેશો જુદા જુદા અમીરોાએ કખ્જે કરી લેતાં દેશમાં અ'ધાન 
મૂ'ધધી વ્યાપી તેથી ઈત્તમાદખાને પાદશાહ અકબરને આમત-્રણુ પાઠવી યુજ્રાત 
સ્વાધીન લેવા વેત'તી કરી. 

1 દીવનાં યુધ્ધો! અને ખહાદુરશાહના જુની વિગતો માટે જુઓ જૌરાષ્ટરનો ઇતિહાસ' 
શ હ, ' દેશાઈ. 


મુસ્લિમ સમમ : ૧૧૧ 


અફુબરનું આક્રમણુ 


છ, સ. ૧૫૦૩માં અકબરે ગુજરાત ઉપરચ ચડાઈ કરૌ તે બહુ સરળતાથી 
જીતી લીછુ'. તેણું સુલતાન મુઝફફરને કેદ કરી દિદેહી મોકલ્યો અને પોતાની 
હકૂમત ગુજરાતમાં સ્થાપી, થોડા સમમમાં જ ગુજરાતના અમુક અમીરાએ 
બ'ડ કરતાં અકબર દમોદમ કૂચ કરતા અમદાવાદ આઘ્યો અને ભડ સમાવી 
પાછે! ગયે ત્યાં મુઝફ્ફર દિલ્હીતી કેદમાંથી તાસી ગુજરાતમાં પજંચી મયે।. 


શાહખુદીન શહસદનો ચડાર્ઈ 


દરમિયાન જૂનગ4માં સ્તરત'ત્ર થઈ ગયેલા થાણદાર તાતારખાનના પુત્ર 
અમીનખાન અપે તેતા સેનાધ્યક્ષ ક્તે$ખાન સરવાણી વચ્ચે મતભેદ થતાં) 
ફતેહખાન અમદાવાદ ગયો અને ત્યાંતા અમીર શાહખુદ્દીન અહમદખાનને જૂનામઢ 
ઉપર ચડી અમીનખાન પાસેથી જૂનાગઢ લઈ લેભા સમજવ્યે. અહમદખાને તેના ' 
ભત્રીજા 'મિરઝાંખાનને એક બળવાન સૈન્ય આપી ફરોહખાન સાથે મોકલ્યો, 
તેણે જૂતાત્રઢને વેરા ઘાલ્યો, 


અમીતખાતતી શક્તિ, આવા સૈન્ય સામે લડવાની હતી નહિ તેથો તેણે 
જામ સતાજીતી સહાય માગી. જૃમ સતાજીએ, જસાવજીર, ભાણુજ દલ તથા 
ભારમલજ નીચે-ત્રોસ હજર અધ્ર'રોહી રાજપૂતે।ને મોકઃ્યા. અમીનખાન 
આ સેન્ય ન્નેઈને ડરી ગયો. દરમ્યાન ફરોહખાન ગુજરી ગયે1. અમીનખાને 
જામનગરતા સૈન્યને કહેવરાવ્યુ' કે અમારી વચ્ચે સુલેહ થઈ ગઈ છે અને 
અહી' કિલ્લામાં સ કડાશ છે માટે અપ જમનગર પાછા પધારો, જમતગરના 
સેનાપતિઓને આ સદશો ર્‌ચિકર લાગ્યો નહિ. તેમણે પાછા ન જતાં જૂના" 
ગઢથી. બે ગાઉ દૂર ઉપર મુકામ રાખ્યો. તે ઉપરથી તેના ઉપર સિરઝાંખાને 
રાત્રે છાપો મારવા વિચાયું”. આ બાતમી મળતાં જસાવજીરે રાહુ જેયા વગર્‌ 
મિરઝાંખાનની છાવણી ઉપર શ્રબળ હલ્લે। કર્યો. સૈન્યમાં ભ'ગાણુ પડયુ” 
મિરઝાંખાન નાસી ગયો અને મુમલ છાવણીમાંથી પર હાથીએ, ૩૫૩૦ ધોડા, 
૭* પાલખીઓ, તોપો, બ'દકો, ત'બુઓ વગેરે સર'જામ જામનગરના સેન્યે 
કબજે કર્યો. મિરઝાંખાને દક્ષિણુ તરફ નાસી જમ છે તે સમાચાર મળતાં 
જામતું સૈન્ય તેની પાછળ પડયુ" અને માંગરોળ લેયુ”. ત્યાં મિરઝાંમાન 
ત્યાંથી કોડીનાર નાસી ગયો તેથી કોડીનાર ઘેયું'. ત્યાં મિરઝાંખાને જમના 
સૈન્યનો સુકાબલે કર્યો પણુ તે યુદ્ધમાં તેના સપણ પરાજય થતાં મોટી ખુવારી 
વેડાં તતે અમદાવાદ નાસી ગયે. 


પોતાને બોલાવી પાછળથી શગે। કર્યો તે માટે જમનાં સેન્યોએ 'કોડીના* 


૧૧૨ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


રથી પાછા વળતાં અમીતખાન ઉપર હુમલે। કર્યો. અમીનખાનના પુત્ર દોલત- 
ખાને સૈયદે તથા ચારણને જમની છાવણીમાં મોકલી માફી માગી અને 
જામતગરને ચુડ, જેધપુર અને ભોદનાં પરગણાં દ'ડ બદલ આપી સમાધાન કયુર, 
સુઝફર જેર ર સ 

ગુજરાતનો ભાગેડુ સુલતાન મૃઝફફર દિલ્હીની કેદમાંથી તાસી છૂટયા 
પછી ગુજરાતમાં રાજપીપળાનાં જ'ગલેમાં આશ્રય શેધવા ગયો પણુ શાહી 
સૈન્યે તેની પૂ'ડ પડી તેને કયાંય ટકવા દીધે નઠિ. અ'તે તેણું જૂનાગહ આવી 
અમીનખાનનું શરણુ શોધ્યુ', મિરઝાંખાને તેને મળેલા પરાજય અને નામોશીનું 
કલ'ક લાગી ગયુ'. આ મોકો મળ્યો છે એમ ધારી જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરી 
પણુ અમીનખાન સુઝફફર માટે સવનાશ નેોતરવા તૈયાર ન હતો તેથી તેણે 
કહેવરાવ્યુ' કે મુઝફ્ફર ઉપલેટા ચાલ્યો ગયો છે. સિરઝાંખાન ઉપલેટા થઈ 
બરડાના પવ“તોમાં ગયો પણુ મુઝફ્ફર મળ્યો નહિ. મુઝફ્ફર જમનગર ગયો 
ત્યાં તેને જેમ સતાજીએ આશ્રમ આપ્યો. 
ભૂચર સોરીનું યુદ્ધ 

મુઝફ્ફરને જમનતગરમાં આશ્રય મળ્યે! છે એ સમાચાર શાહી મુબા 
મિરઝાં અઝિઝ કોકલતાશને મળતાં તેણું એક પ્રબળ સૈન્ય સજી જામતમર 
ઉપર ચડાઈ કરી. જૂનાગઢના અમીનખાન ગોરીના પુત્ર દોલતખાને મૃઝેફફરના 
પક્ષમાં, રહેવાનું નકકી કયુ, રાહ માંડલિકના વ'શજ ખે'ગારે પણુ તેની રહી- 
સહી શકિત એકત્રિત કરી મુઝફફરને સહાય આપવા વચત આપ્યુ. ખેરડીનો 
કાઠી દરબાર લોમા! ખુમાણુ પણ તેતા કાઠીઓને લઈ મુઝફફરની મદદે આગ્યો.. 
સોરડેતા જમીનદારો, તાલુકદારે પણુ દોલતખાનની સાથે થયા. પ્રભાસપાટણના' 
દેશાઈ રાધવજી તથા ગાંગજ પણુ તેઓની સાથે ગયા. 


જામ સતાજીએ મુઝફફરને સોંપી દેવાનું, મિરઝાં અઝિઝ 'કોકાનું અયલાત 
પાછુ વાળ્યું' અને ધ્રોળ પાસે ભૂચર મોરીના મેદાનમાં પાદશાહી સૈન્યનો 
મુકાબલે કરવા તેતા બળવાત સૈન્યને ઉપસ્થિત કયુ', બને પક્ષેતાં સૈન્યે” 
સામસામાં મળ્યાં ત્યારે દોલતખાન ગોરી તેના સહાયકો સાથે તથા 
લેમો! ખુમાણુ તેના માણુસે। સાથે શાહી સૌન્ય સાથે મળી ગયા. 


' ભૂચર મોરીતા મેદાનમાં ઈ. સ, ૧૫૨ના ઓગસ્ટ માસમાં બ'ને. 


વિરાટ સૈન્યે ટકરાયાં તેમાં મુઝફફરના પક્ષપાતી જમ સતાજીનો પરાજ્ય 
થયે! અને તે જામનગર ત્યાગી નાસી છૂટયા. જામનગર મિરઝાં અઝિઝ 


મુસ્લિમ સમયે : ૧૧૩ 


જક્રકલતાશના હાથમાં પડયુ. 5 

જૂનાગઢને ઘેરે 4 
 સિરઝાને બાતમી મળી કે મુઝફ્ફર તથા સતાજી જૂનાગઢમાં છે તેથી 
તેણે જૂના મઢને ઘેરો ધાલ્યો* મુગલ સેનાને જેઈ દેોલતખાન ભયને માર્યો 
ગુજરી ગયો. મુઝફ્ફર નાસીને ઓખામાં આર ભઠા ગયો અને સતાજી બરડામાં 
ઊતરી ગય!. જૂનાગઢ મરઝાંના હાથમાં પડયુ 


સુઝફફરનું મૃત્યુ 
 ગમ્રુઝફફરને આર'મડામાં આશ્રમ મળ્યો જ તે જણુવામાં આવતાં મુગલ 
સૈન્ય આર'ભડા ઉપર ચડયુ* અને તેનો રાજા શિવરાણે। તેનો પ્રતિકાર કરવા 
જતાં રણુમૂમિમાં સદાને માટે સૂતો. મુઝફ્ફર ત્યાંથી કચ્છ ગયે. કચ્છના . 
રાહુ ભારમલે તેને શાહી સેનાપતિ અખ્દલાખાનને સોંપી દીધો. તેને કેદ કરી 
લઈ જતા હતા ત્યાં કોળ પાસે કુદરતી હાજતે જવાના મિષે એકાંતમાં જઈ 
ગળે અન્ન! ફેરવી ઈ. સ. ૧૫૬૩માં આત્મહત્યા કરી અને તે સાથે ગુજરાતની 
સલ્તનતતને। અ“ત આવ્યો. _ 

સોરઠૅ સરકાર 


સેર સ'પૂણુ પણુ શાહી સલ્તનતના પ્રદેશોમાં ૯ ભળી ગયુ” અને તેને 
“સોરઠ સરકાર' એટલે સોરઠને પ્રાંત એવું તામ આપવામાં મા 


રાયજાદો ખે'ગાર - 


રાહુ માંડલિકના યુવરાજ ભૂપનસિ'હને મહમૂદ મા ભી મુલ્કી 
વહીવટ સોંપવામાં આવેલે। તેવી સામાન્ય માન્યતા છે પર'તુ દીવાન રણુછેડડજી 
તેનાં ઈતિહાસમ્ર"થ તારીખે સોરઠમાં કહે છે કે ભૂપતસિ'હ અને તેતા વ'શજે. 
રાજ કહેવાતા અને બિનહકૂમતી  રાજકર્તાએ હતા. તેએ વિશેષમાં કહે છે 
ક ', ભૂપતસિંહ ઈ. સ. ૧૫૫૨માં મૃત્યુ પામ્યો. તેને પુત્ર તેની પાછળ રાજ 
થયો. તે સમયે હકૂમત મુજહિદ્ખાન બહેલીમ પાસે હતી. નવધણુ ઈ. સ. 
૧૫૫૨માં ગુજરી ગયો ત્યારે તેનો પુત્ર રાજ શ્રીસિ'હ તેને અનુગામી થયે. 


ઈ. સ. ૧૫૮૭માં શ્રીસિ'હને! કુમાર ખે'ગાર રાજ થયો. તેના સમયમાં 
સુલતાન બહાદુરશાહ ગુજરાતી વાર'વાર જૂનાગઢ આવતે તેથી ખે'ગારે 


1. આ યુદ્ધની વિગતો માટે જીએ જૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ', શ, હ, ક. 
જ*ગિ ગિ.- નપ 


૧૧૪ $: જૂતાગઢં અને ગિરનાર 


સુલતાન મુઝફફરની મદદમાં આવી ઈ. સ. પપકયમાં જૂનાગઢમાં બળવે, ક્યો. 
જમ સતાજીએ તેને મદદ કરી. 


ઈ. 'સઃ ૧૫૬૩માં ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ થયુ' ભાર્‌ પોતાના પૂવ'જતું રાજ્ય 
પુનેઃ પ્રાપ્ત કરવા રાયજાદા ખે'ગારે એક નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો, તેની પાસે. 
હફૂમત હતી કે તહિ, ધન હતુ' કે તાહ તેમ છતાં તેણું એક સારા 
સૈન્યનો જમાવ કરેલો. કમભાગ્યે તેણે જે પક્ષને સહાય આપી તે 
પક્ષને પરીજયે મળ્યો. તેથી તે નાસીને *્ભાસપાટણુમાં આશ્રય લઈ રહ્યો. 
ત્યાંતા દેશાઈ સાર્‌'ગધરના પ્રયાસથી તેને મિરઝાં. અઝિઝ 'કોકલતાશે માફી 
આપી પણુ જૂનાગઢમાં ત રહેના તેનાં ગામડાંઓમાં જવા આજ્ઞા આપી.' 


ચુડાસમા વં'શનો અ'તિમ રાહ ખેગાર અને તેના વ'શન્ને તે પછી 
બગસરા ચોરાશીમાં વસ્યા: દીવાત રૂધનાથજીએ તેમની પાસેથી કેશોદ, 
ચોરવાડ વગેરે જતી નવાબના રાજ્યમાં ભેળવી 'દીધાં* આજે તેના વ'શજો, 
સેંદરડા, ચોરવાડ બળેજ વગેરે, ગામોમાં વસે છે. 


ગુજરાતના જીદ્મી, ધર્મા' ધ અને કુર સ્લ અ'ત આવ્યો અને તે. 


સાથે અરાજકતા, અનિશ્રિતતા અને અશાંત પરિસ્થિતિનો પણુ અ'ત આવ્યે।. 
 સશુગલ સાસાજ્ય 


મુગલાઈમાં જૂતાગઢ “સોરડ સરકારનું સુખ્ય ર થયુ. ગારીઓને 
અમલ મો[ફૂફ થયો અને ભૂચર મોરીના યુદ્ધમાં શાહી જેન્યતા એક વિભાગને 


દ 


જે સેતાપત હતો તે નવર 2 જૂતાંગહના દામા નીમવામાં 
આવ્યે. 
મિરઝાં અઝિઝ કોકલતાશ .ઈ. સ. ૧૫૯૪માં જૂનાગઢ આવ્યો. અમીરો, 
ડોકેરે, જાગીરદારે, રાજએઓ અને પ્રજજનોએ તેનું સ્વાગત કયુ”. જૂનાગઢ 
પ્રદેશમાં રાજ ટેડરમલે સ્થાપેલી જમાબ્‌'દી મહેસલ પતિ દાખલ કરવામાં 


૧ રાહ માંડલિકના વ'શજે માટેના કવિ કહાનના કવિતના અ'તની કડીઓ છે કે 
ર સોમનાથછી કે કે શરણુ મે' થાન ઠર્યા 
નાગર્‌ નર સારગધર સહાય મે' સુહાયો હે 
કહાન કવિ ચ'દ્રનાથ દેવકા કૃપા પ્રતાપ 
થ'દચૂડ રાહ વ'શ નારાસે  બચાયો હર 
૨ જીઓ પ્રકરણુ પમુ”, 
૩ વિગતો માટે જીઓ, જૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ'-તથા 'પિતૃતપષણુ' શ, હ, દેશાઈ. 


' મુર્લિમ સમય : ૧૧૫ 


“દેશાહી”ની જગ્યા કરી તેતા : ઉપર વગદાર વ્યક્તિઓની પણુ 
કરવામાં આંવી. 

નવર'ગખાન ઈ. સ. ૧૫૯૪થી ઈ. સ. ૧૬૦૫ સુધી પા 

દાર રલ્રો તેતા સમયમાં કોઈ અનિચ્છનીય બતાવ બન્યો મહી" અને પાદશાહ 

અકબરની સહિષ્ણુતાની નીતિ અને કાયદાકાનૂના અન્વયે ચાલતા રાજત'ત્રમાં 

પ્રજાએ અને ખાસ કરીને હિન્દુઓએ શાંતિ અનુભવી. 


જહાંગીર 


પાદશાહ અકબર ઈ. સ ૧૬૦૫માં મી ગયે અને તેને યુવરાજ 
સલીમ જહાંગીર તામ ધારણુ કરી દિલ્ડીનો રાહેતશાહે થયો. * 


રાયસિ હ રાઠોડ 


તારીખે સોરઠમાં દીવાન રણુછેડજી, રાયસિ'હજી રાકોડ- જનાગ4માં 
ફોજદાર તકી કે.આવેલા તેમ કહે છે તે સાથે. નવર'ગખાન તો હતો જ એટલે 
વાસ્તવિક સ્થિતિ શુ' હતી તે વિચારવાનું રહે “છે. દીવાતજએ _ ફેજદારોનો 
કમ આપ્યે! છે તેમાં નવર'ગખાન પછી શૈયદ ડાસમ, ભાયા મ'દાર 'કે' માંડણુ 
અને રાયસિ'હજી તે પછી આવ્યા ટ, કહે : ' છે. સમસિહિજતો. નાયબ 
અબ્દલખાન હતેઃ: 


બિકાનેર . રાજ્યનાં . દફતરમાંથી દ લર અનુસાર ઈ.સ. 
૧૫૯૭માં સોરઠની “ગીર 'કે સેર સરકારતી આમદાની મિકાનેર મહારાજા 
રાયસિ'હજી રાહોડને જગીરમાં મળેલી, એટલે તેણે નાયબને ત્યાં મોકલી પોતે” 
તે સમયની પ્રચલિત પહ્દિ પ્રમાણે બિકાનેર જ રલ હેય.' 


' બાદશાહ જહાંગીર ઈ.સ - ૧૬૧૬માં અમદાવાદ આવ્યો ત્યારે સોરઠને 
ફોજદાર હાસમખાન હતો એટલે સ'ભવ છે કે દીવાતનજએ આપેલો કરમ 
બરાબર હોય, | ભાયા માંડણુ કોણ હતો તેના માટે કાંઈ જાણુવામાં આવ્યું' 

નથી. ર ક 
' અમદાવાદના ચણાપદે જહાંગીરના શાહજાદા ખુર્રમ હતો. તેણ ઈ.સ. 
૧૬૨૨માં બ'ડ કયુ” ત્યારે કાસમખાન સોરઠમાં પૂરતો અ'કુશ રાખો શકયે 
હિ, જમનગ્રરતા જમ તથા અન્ય રાજાએ મુમલે હફૂમતતી અવગણુના 


1 લાઇક એન્ડ એક્સપ્લોઇટ્સ એફ રાશન રાચસિ'હજી, શ્રી અલકધારી,. 


૧૧૬ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


કરવા. માંડી અને કાસમખાન તેતાથી ડરીને જૂનાગઢ સાચવીને ખેસી ર્યો. 
ઈ. સ. ૧૬૩૩માં તે પાછે! ગયો અને તેની અવજી ઈસાતારખાન આવ્યો..પ તે 
ઈ. સ* ૧૬૪૩માં બદલાઈ ગયે! અને તે સ્થાને ઈતાટુતુલ્લા આવ્યો. 


શાહજહાન 


જહાંગીર ઈ. સ ૧૬૨૭માં ગુજરી ગયો અને શાહજહાન * છ્વિહીપતિ 
થયે. તેના રાજ્ય અમલમાં તેનો શાહજદો ઓર*ગઝેબ ઈ. સ. ૧૬૪૬માં 
અમદાવાદને સૂબો થઈને આવ્યો. તેનું ષ્યાત દિલ્હીના સિ'હાસન પ્રેત્યે જ 
હતુ' તેથી તેને જૂનાગઢ આવવાનું બન્યુ' નહિ, જૂનાગઢના ફ્રેજદારને પદે 
ઈ. સ. ૧૬૫૦ સુધી ઈતાયુતુલ્લા રહો અને તે પછી મહમદ સિહ આવ્યો 
જે ષે ઈ. સ. ૧૬૫૩૭ સુધી રલ. 


ઈનાયુતુલ્લાએ ઓઔર'ગઝેબની ધામિષક ણા તીતિઅ અનુસાર તેની 
આજ્ઞાથી મૂતિખ'ડત, મ*દિર પ્વ'સ અને ધર્મા'તરની પ્રવૃત્તિને વૈેમ્ર આપ્યો, 
સોમતાથના મ'દિરતું પણુ ખ'ડત ક્યું * અને મૂતિપૂજ કરવાની” મના ી 
ફૂરમાવી, 5 ટી 


ઈ. સ, ૧૬૫૪માં * સ ગેમને પાછે મોલાવી ઘેવામાં આવ્યો અને 
તેને સ્થાને શાહજદો મુરાદ આવ્યો. તેના સમયમાં ઈ, સ.” ૧૬૫૪માં 
જૂતાગઢના ફેજદારપદે કુતુખ્રદ્ીન ખેશગી આવ્યે।. તે ઈ. સ. ૧૬૬૪: સુધી 
જૂનાગઢમાં રલ્લો. 


આલસમગીર ર 

આ મુતુખદ્દીન ફ્રેજદ્રારપદે હતા ત્યારે શાહજાદા ઓર'ગઝેબે બળવે 
કરી ઈ. સ. ૧૬૫૮માં પોતાના પિતા શાહજહાનને કેદ કરી તેના ભાઈઓને” 
મારી તે આલમગીર નામ ધારણુ કરી દિલ્હીને શંહેતશાહ થયે! અને તે સાથે 
પાદશાહ અકબરે સ્થાપેલી રાજનીતિ પલટાતાં' હિન્દુઓ અને જેનો ઉપર ત્રાસ 
અને જુલ્મ શરૂ થયો. ધ. સ. ૧૬૬૪માં સરદારખાન ફોજદાર થઇને જૂતાગઢ _ 
આવ્યો. તેણે ઈ. સ. ૧૬૬૫માં આલમગીરે સે।મનાથને પ્વ'સ કરવાની કરેલી 
આઝ્તાનો વિવેકબુક્ટિપૂરવ'ક અમલ કર્યો અને હિન્દુ રાજાઓ અને પ્રજને. ત્રાસ 


1, દીવાન રણુછોડજના કથન પ્રમાણે ઈસારંતખાને ન્તૂનાગઢને। કિલ્લો નવેસરથી બાંધ્યો. 
_ જીએ પ્રકરણુ ૨લુ', 
2. જુઓ “પ્રભાસ અને સોમનાથ, રા'. હ. દેશાઈ. - 


યુસ્લિમ ૨ સમય $ ૧૧ 

આપ્યો નહિ. * ર, જૂ," ર 
ઈ. સ. ૧૬૮૬ર્મા “સોરડુ સરકાર” શાહજદી ઝેણુન્તિસાને ખીસા 
ખરચીમાં મળ્યુ' અને તેનો નાયબ શાહવદી ખાન જૂતાગહ આવ્યે. તેણે 


સેયદ મહમદખાન નામના તાજેતરમાં - આવેલા ફેજદારને શ્ય કરી. વહીવટ 
 સ'ભાળ્યો પરતુ તે પોતે પણુ એક વર્ષ રહી પાછે ગયો. 


શાહવરદી“ખાને પ્રભાસપાટણુ અને માંમરોળમાંથી મળી ધયા શિલાલેખ 
પ્રમાણું અમલદારે અને અમીરો તેની જગીરની ઊપજ વગર તાલે અને ભાવ 
મુકરર કર્યા વગર વેપારીઓને આપતા તે પદ્દતિ બ'ધ કરી.2 તે પેછી જૂનો- 
ગઢ સહિત સોરડે, શાહજદા અઝમને ખીસ॥ ખરચીમાં મળ્યુ' તેના નાયબ 
તરીકે કરતલબખાન નિમાઈ આવ્યો. પર"તુ તેને સુજઅતખાનના ઈલ્કાબ સાથે 
ગુજરાતના . સુબાનું ૫૬ મળતો તે ર ઈ જ માસ જતાગઢમાં શ્હી અમદાવાદ 
ચાલ્યો ગયે. . 


' કરતલબખાન પછી ઈ. સ. ૧૬૮૭ સુધી ન અફઘાન, ઈ. સ. ૧૬૮૮ 
સુધી બહલોલ શિરાની, ઈ. સ. ૧૬૯૮ સુધી પાછે શેર અફઘાન અને ઈ. સ. 
૧૭૦૪ સુધી મહમદ બેગખાન  ફ્।જદારપદે રલ. 
આલમગીર ઈ. સ. ૧૭૦૭માં ગુજરી ગયે. 


આઓર'ગઝેબ પછી 


' છ, સ. ૧૭૦૪માં આવેલે। ફોજદાર સરદારખાન 'નિબળ હતા અને 
ઈ. સ. ૧૭૧૧માં આવેલો મહમદ ગિલાની, તેનો સમય સવિશેષ ધામિક 
ગ્ર“થાના વાંચનમાં પસાર કરતે!. પરિણામે મ ક હકૂમત નરમ પડી અને 
સોરાષ્ટ્ર ઉપ્‌ર જૂનાગઢની પક્કડ ઢીલી પંડી ગઈ. 

_ઓર'ગઝેમતા મૃત્યુ પછી દિલ્હી દરબારમાં અમીરોનું વચષ્સ્વ મેડ 
અને લાગવગથી અમીરો અને અધિકારીઓ તેમની મહેરબાનીના માણુસોની 
નિમણૂક કરતા ગયા. મુગલ સમયના ઈતિહાસ અનુસાર ૪. સ. ૧૭૧૫માં * 
જેધપુર મહારાજ અભયસિ'હ, ઈ. સ. ૧૭૧૭માં અખ્દુલ હામીદખાન, ૪. સ. 
૧૭૧૮માં હેદરકુલીખાન, ઈ. સ. ૧૭૨૧માં અબ્દુલ શામીદખાન, ઈ. સ. 
૧૭૨૩માં અસદકુલીખાન, ઇ. સ. ૧૭૨૯માં અસદઅલીખાન, ઈ. સ. ૧૭૩માં 
સલાબતખાન, તે જ વર્ષ માં શેરખાન, ઈ. સ. ૧૭૩૨માં ગુલામ મોલ્યુદીન, ઈ. સ. 


1. જુઓ “પ્રભાસ અને સોમનાથ', રા. હ. દેરાઇ,. - 
2. 'અરેબીક એન્ડ પરિચન ઇન્સ્કિપ્શન્સ ઓક સૌરાષ્ટ્ર”, શ', હ. દેશાઇ, 


૧૧૮: જૂનાગઢ અને ગિરનાર [ 


૧૭૩૫માં સોરાતરખાન, ઈ. સ. ૧૭૩૭માં ાં મોસનખાન. તે પછી સાલ મળતી 
નથી તેમાં હઝતરઅલીખાન અને ઈ. સ ૫૭૪૮માં શેરખાન અને ડિમ્મત- 
. અલીખાન 'શેજ્દોર થઈતે આપ્યાં, _ 


દીવાન રણુછે!ડજ તારીખે સે સેોરડંમાં જૂનાગઢના ફેજદારોની નામાવલી આપે છે 
તેસાં અમદાવેઃ લતા સૂબાઓનાં નામો સેળભેળ થઈ  ગયૉ છે પર'તુ તેમાંથી ખીજ 
.ધણી ઉપયોગી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. તેના પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૭૦9થી નીચે 
, મ્ભાણે ફોજદારે આવ્યા, શેરખુલ ખાન ૧ વર્ષ, શેર અફધાન ૨ વષષ, પીર- 
સાહેભ ભને દીવાન ઉદયરામ ૧ વષ, મહારાજ અજીતસિ'હનો નાયબ સ'મ્રા- 
સમસિ'ડ અને દીવોત પ્રતાપસિંહ ૧ વષ5, નવાબ યાસીનખાત અને દીવાન 
ઉદયરામ ૧ વર્ષ, દિલાવરખાન અને તેનો કારભારી જગ્રતસિ'$ નવ માસ 
 (શથવા ત્રણુ ૧૫) પીરસાહેબ ખીજી વાર અને શાહભદાના દીવાન તથા 
કહાતદ્લસ વાણિયા ખીજી વાર ર વષ* અને ૩ મહિના, શાહશનદા અને દીવાન 
માસૂમમેગખાન ૩ વષ* અને ૨ ન જ'ગલીખાન ૧ વર્ષ અને કાઝી 
અખ્દુલડમોદ ર વૃષ, ક પુ 


“દીવાનજી નોંધે છે "કે “કાઝી ક જા સિયારી હતે! અને તેણે 
જબરજસ્તીથી મે'દ?ડા જીતી લીધુ' હતુ, આં અધિકારીઓ વમડામાં વસતા 
દનો જેવા હતા અને તેમણે કાઈ નોંધપાત્ર કામગીરી કરી તથી. 


તે ઉમેરે છે કે ઈ. સ. ૧૫૭૨રમાં: અસદકુલીખાન* જનાગઢને।_ મુત્સદ્દી 
થઈને આવ્યો. તેણું આખા દેશ લૂ'ટી- લીધો, ;અસદકુલીખાને શેરખાત તથા : 
સલાબતખાતને નાયબો તરીકે નીસ્યા' અને -શરફદીનતે ખજાનચી બનાવ્યો. 

તેના સમમમાં અમદાવાદથી શુજાઅતખાત ,-સુભાએ આવી પેશુકશી લીધી. 
અસદકુલીખાને છ વર્ષ કારભાર કર્યો,* તે: પછી ગુલામમોલ્રુદીખાન ઈ. સ. 
૧૭૨૮માં આવ્યો. તેણૅં - સલાબતમહમદખાત. બાખીને તાય તરીકે નીસ્યે. 

સલાથૂતમહમદખાને થોડો વખત કામ કરી “તેતા પ્રત્ર શેરખાનને તેની જગ્યાએ 
રાખી 'તે અમદાવાદ ગયે!. શેરખાને ગુલામમોલુટ્ટીન પાસેથી જૂનાગઢને! ઈજરે| 
એસી હજાર રૂપિયામાં રાખ્યો, ઈં.. સ. ૧૭૩૧માં સલાબૃતમ્ૃહમદખાન ગુજરી 
ગયો તેથી શેરખાનને તેને પદેથી દર, કરી મૌર ઈસ્માઈલને ગુલામમોલુદીનતા - 
તાયબંપરે ' નીમ્યો, ઈ. સ. ૧૭૩૩માં મીર ફખરુદ્દીત ફેજલ્લર થઈને આવ્યો, 

સીર ઈસ્માઈલ અને તેતા દીવાન ભવાનીદાસ વૈશ્વવે₹ અમરેલી પાસે તેને. 


4, જૂનાગઢ હ વૈક્ષવ મજમુદારોના મૂળપુરુષ, તેમના જુવન તથા વ'શજે માટે જુઓ કહાનદાસ 
ખક્ષીનું. ઈ ત્ર, સ'પાદન : રા'. હ, દેરાઈ. 


મુન્લિમ સમય $: ૧૧૬ 


રેકીને યુદ્ધ આપ્યુ”, તેમાં ફખર્દ્દોન તથા સેયેદ આકીલખાન માર્યા ગયા. આ 
વર્ષમાં જ ગુલામમોલુદીન મરી ગયો અને તેથી તેના ભાઈ અસદયુલીખા ને 
જનાગઢતી સન'દ મેળવી મોર ઈસ્માઈલને તાયબ તરીકે રાખ્યો. 

તે પછો સોરરાબખાને મહારાન્ન અજીતત્તિ'હના કહેવાથી મીર ઈસ્માઈલને 
જૂનાગહમાથી કાઢી મૂકયો. મીર ઈસ્માઈલ સમુદ્રમાગે* સિ'ધમાં ચાલ્યો ગયે 
અને ઈ. સ. ૧૭૩૪માં સોરાબખાન જૂનાગઢને! ફે।જદાર થયો. તે સાદકઅલી- 
ખાનને તાયબ તરીકે રાખી, વીરમગમામતી ફે।જદારી મેળવી ત્યાં ગયે।. તેને 
રતર્નાયિ'હ ભ'ડારીએ વીરમગામમાં પ્રવેશ કરવા દીધો નહિ અને સાદકઅલી- 
_ ખાનની તિબ'ળતાના પરિણામે પરમણાથાં અરાજકતા વ્યાપી ગઈ તેથી ઈ. સ. 
૧૭૩૭માં જૂનાગઢના ફેજદારયદે હઝબરખાત નિમાઈ આવ્યો. તેણું મીર 
દોસ્ત અલીને તેના નાયબ તરી'કે મુકંરર' કર્યો. આ નાયબ સેન્યોના પગારે 
ચૂકવી શકયે। નહિ તેથી તેણ શેરખાનને વેઃથાથી બોલાવી, ઈ. સ. ૧૭૩૮માં 
જૂનાગઢને પ્રાંત સોપી આપ્યો. હઝબરખાન આ જ વષમાં ગુજરી ગયે. 

ઈ. સ* ૧૪૦૭માં આલમગીરના મૃત્યુ પકી એક પછી એક આંવેલા * 
પાદશાહોની નિર્બળતા, નાદીરશાહની ચડાઈ અને મરાઠાઓનાં આકમણાથી 
મુગલાઈના પાયા હચમચી ગધા. શહેતશાહો નાંમતા જ રલ્યા અને સબાઓ 
સ્વત'ત્ર થઈ ગયા. તે સમયમાં એટલે ઈ. સ. ૧૭૪૮માં શેરખાન માખીએ* 
બહાદરખાન નામ ધારણુ કરી સ્વત'ત્ર રાજ્યે કરવાનું શરૂ કયુ. 


2127 ૦1૦૦૧ 8]/ 3૮૦૩ /11/દ - ઉપાંદરાદાં 


2127 ૦1૦6૦૧ 8]/ 3૮|૦351 /1/૮ - ઉપા 


પ 
આખી વ'શ-પૃર્વાધ 


બાબી વ'શ. 


' જૂનાગઢની નવાખીને। સ્થાપક શેરખાન બાખીવ' શને! હતા બાખીઓ 
મૂળ અફઘાતિસ્તાનનતા વતનીઓ હતા અને તેમના પૂર્વજ ઘોશ પ્રાંતના પુસ્ત 
નામતા ગામડામાં વસતા. તેમાં કયસ નામને એક પુર્ષ મદોતા ગયેલો અને 
ત્યાં તેણે હઝરત મહમદ પયગ'બર સાહેબના હસ્તે ઈસ્લામની દીજ્ના લીધી. 
ઈસ્લામ અ'ગીકાર કર્યા પછી તેણું તેનું તામ અખ્દુર શીદ રાખ્યુ“. તેને ત્રણુ. 
પુત્રો થયા જેમાંના એક ઈસ્માઈલ ઉર્ફે” ગારગશ્ત હતો અને તેનો એક પુત્ર 
બાખી હતો. તેતા જે વ “શને થયા તે બાખી ઉપનામથી જણીતા થયા. 


બાખીના ચાર પુત્રો પૈકી એકનું તામ મીર હતુ. તેને પુત્ર યાલ્યા, તેના 
તેનો ઉસ્માન, અખ્દર હીમ, તેને કં તેનો કરીમખાન અને તેને પુત્ર 
આદિલિખાન થયે. 


' છં સ. ૧૫૫૬માં આદ્લિખાન ઈરાનમાં આશ્રય લઈ રહેલા દિલ્હીતા 
પદભ્રણુ શાહ હુમાયુને મળ્યો અને જ્યારે હુમાયુ [હેન્દુસ્તાનમાં પાછે! આવ્યો 
ત્યારે તેની સાથે આવ્યો. તેના પુત્ર ઉસ્માનખાનના પુત્ર બહાદરખાનને 
અકબરના સમંયમાં શીરોહીની જગીર મળી. રાજા ટોડરમલે ઈ. સ. ૧૫૭૮માં 
જ્યારે ગુજરાતતી જમાબ'દી કરી ત્યારે બહાદુરખાત તેની સાથે હતે।.. આ 
બડાાદરખાને શાહજહાનના સમયમાં શાહી દરબારમાં ઊ'ચુ' સ્થાન મેળવ્યું. 


બહાદરખાનને ચાર પુત્રો હતા. તેમાં મુભારિઝખાન કડીના અને મુઝફફર- 


ખાખી વ'શ-પૂર્વાધ” : ૧૨૧ 


ખાન પાટણુના નાયબ ફરે।જદારપદે નિમાયા. મુઝફફરખાન કોળીઓ સામે 
લડતાં માર્યો ગયો અને મુબારિઝખાન પણુ ગુજરી ગયે. ત્રીજે પુત્ર જફરખાન 
મુઝફ્ફરખાતના મૃત્યું પછી તેતા પદે નિમાયો. ઈ. સ. ૧૬૯૪ આસપાસ 
તેને પાદ્શાહે સફરખાનનો ઇલ્કાબ આપ્યો અને પાટણુનતા ફે।જદારપદે 
નિયુકત કર્યો પ'ગુ ઈ. સ. ૧૬૬૮માં ગુજરાતતા જબ! શુત્નબતખાન સાથે તેને 
મતભેદ થતાં તે માળવા ચાલ્યો ગયો. બડાદરખાનતને। દે ર્યા શાહબાઝ- 
ખાન હતા. * 


ઈ. સ. ૧૪૦૩માં વીર દુર્ગાદાસ રાહોડે દિલ્હીની શાહી હકૂમતને કારે 
તાબાહ પોકરાવી ત્યારે બાદશાહ આલમગીરના હુકમથી સફદરખાન તેની 
સામે ચડયો. અ! કામગીરી બદલ તેને રાધતપુર. સમીમુ'જપુર અને તેરવાડાની 
નગીરે। મળી. 


ખીજ મ'તવ્યે પ્રમાણે બાખી વ'શને। સ્થાપક સેયદ મહમદ ઉરે સેયદ 
બાબા હતો. તેને પુત્ર બાખી થયો તેને માતામહ ગોરગશ્ત હતે! અને તેને 
પિતા કયસ ઉફે" અખ્દુલ હમીદ હતે! બાખી હઝરત અલીતી ઓલાદમાં બાવી- 
સમી પેઢીમે ઊતરેલો. આદમથી હઝરતઅલી ઓગણુપચાસમી પેઢીએ અને 
સૈયદ બાખી એકોતેરમી પેઢીએ હતો. સૈયદ બાખીને ચાર પુત્રા હતા તેમાં 
પ્રથમ મિરઝા હતો. તેનો પુત્ર હયાતખાન થયે. તેતો ઉસ્માતખાન, તેને 
ઉસ્માઇલખાન, તેનો અખ્દરી મખાન અને તેનો આદ્લિખાન તથા તેને પુત્ર 
' ઉસ્માનખાત હતો. આદિલખાન ઈરાતતા શાહ તહમાસ્પ પાસે હતો. 
હુમાયુ જ્યારે ઈરાતથી હિ'દૃસ્તાન જીતવા આવ્યો ત્યારે શાહે તેને. 
સાથે મોકલ્યો અને હુમાયુની ફરોહ પછી તેની સાથે દિલ્હી દરબારમાં રહી ગયે. 
ઉસ્માતખાનને। પુત્ર બહાદુરખાન શાહજહાનની પાસે રહેતો તેણું શાહઝાદા 
પરવીઝ સામેગી લડાઈમાં પરાકમ બતાવી શાહની બેગમને શગુના હાથમાં જતી 
બચાવી તેથી શાહજહાંને તેને “શેર'નો ઈલ્કાબમ આપી, કડી અને થરાદની 
જાગીર આપી. 


રોર'ખાન 


ઈ. સ. ૧૭૦૫માં મરાઠાઓએ ગુજરાત ઉપર ચડાઈ કરી ત્યારે રાજપીપળા 
પાસે રતતપરતા મેદાનમાં સફદરખાને તઝરઅલીખાતની મદદમાં રહી તેને યુધ્ધ 


1 સિરાતે મુસ્તફાબાદ; શ્રી જ. એ. શેખ 
2 “નૂતાગઢને ઈતિહાસ, મ ગુલોબશ” કર્‌ વેર. 


જૂ. ગિ.-૫૬ 


ઃ જ્‌નાગઢ અને ગિરતાર * 


આપ્યુ" તેમાં મુક્લિમ, સેતા હિસાર થઈ ગઈ. સકફદરખાન મરાઠાશોના 
હાથમાં 'ેદ પકડાયો અને તેના પુત્રો સલાબતમહુમદખાન તથા શેરખાન નાસી 
છૂટયા. પાછળથી સલાબભતખાને મરાઠા સરદાર ધાનાજને મોટી રકમને! દડ 
આપી તેના પિતાને તથા અબ્દુલહમીદને મુકત કરાવ્યા.' એવી પણુ નોંધ છે 
જ જ્યારે શાહજદો સુરાદ ગુજરાતમાં સબાપદે આવ્યો ત્યારે શેરખાન તેની 
હજરમાં રહેતે।** 


સફદરખાનને. ફરીથી પાટણુના ફ્રેજદારની જગ્યા મળી પણુ તે ઈ. સ. 
૧૭૨૫માં ગુજરી ગયે. તેથી સલાબતમહમદખાનને વીરમગાસતા ફોજદારી 
અને ધાધાતી જાગીર મળ્યાં. 


 સલાબતમહમદખાન એ રીતે સોરાષ્ટ્રમાં આવતાં તેણે સૌરાષ્ટ્રના 
રાજકારણુમાં પ્રવેશ કર્યો અને જામનગર તયા હળવદના પ્રશ્નોમાં રસ લઈ આ 
રાજ્યો સાથેનો સ'બ'ધ વધાર્યો, 


ઈ. સ. ૧૭૨૮માં જૂનાગઢને ફે।જદાર અસદઅલીખાન ગુજરી જતાં 
સલાબતમહમદખાનતા પુત્ર બેરખાનને તેની જગ્યા મળી, પરતુ દિલ્હી 
દરબારમાંથી તે જગ્મા ઉપર મોલ્યુડીન નામને ફે।જદાર બારોબાર નિમાઈને 

આવી જતાં શેરખાનને તામબ ફે।જદારતા પદે પાછું' જવું પડયુ” મે[લુદીને મીર 
ઈસ્માઈલને પોતા વતી નાયભ ફે।જદાર તરીકે નિયુકત કર્યો અને તેણે * 
:શેરખાનતી કામગીરીમાં બેહદ દખલ કરતાં શેરખાન ક'ટાળીને જૂનાગઢથી 
ત્યાગપત્ર આપી પોતાની “ગીરમાં વેધા રહેવા ચાલ્યો ગયે. 


મુગલ સામ્રાજ્યની સે।રડ ઉપર હફૂમત હતી તે છતાં પીલાજીરાવ ગાવ- 

' કવાડ સૌરાષ્ટ્રમાં, પ્રવેશી સોરઠ પ્રાંત ઉપર પોતાની જમા બેસાડી તે વસૂલ 
_-લ્લેવા બે વર્ષ પર્યત મુકામ રાખ્યું, પાદશાહી ફ્રેજદાર તેને વિરોધ કરી 
શકયે। નહિ. 

“  શેરખાનની અસીમ મહત્ત્વાકાંક્ષા તેને [સ્થિર બેસવા દે તેમ હતુ” તહિ, 
તેણે ગુજરાતના સૂબા અને જેધપુરતા મહારાજા અભયસિ'6* ની કૃપા પ્રાપ્ત * 


1 તતત્ઞાગઢના ઇતિહાસની કાચી નોંધ, લેખકનું નામ નથી. 
2 એજન 

' 3 જેધપુર મહારા અછીતસિ'હ ઈ. સ. ૨૭૫૩માં અને તેના અનુગામી મદહારાનન અભય- 
સિંહ ઇ. સ. 1૩૦માં ગુજરાતના સૂબા હતા. 


ખાખી વં કે! 


કરી ફેજદ્ારનો હૌદ્દો મેળવવા પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. મહારાજાતા ભોઈ મ 
સાથે તેગ મૈત્રી કરી અને' તેના દ્દારા મહારાજની મુલાકાત મેળવી શેરખાને 
અભયસિ'હને હાથી; ઘોડાઓ અને કીમતી આભૂષણેુ। નજર કર્યા” અને પોતાની 
સેવાની વિગતો રજૂ કરી. 


અભવસિ'હ શેરખાતતા દિ તત્વથી અનેં તેની શક્તિથી ખુશી થયા 
અને તને “બહાદર”નોઇ ઈલ્કાબ આપ્યો, એટલુ જ નહિં પણુ વડેદદરામાં 
સરણુલ'દખોને નામનો ફેાજદોર હતા તે છતાં તેનાં. ઉપરાંત શેરખાનની ત્યૉં 
નિમણૂજ કરી. સરખુલ'દખાને આ નિમણૂકનો વિરોધ કર્યો ત્યારે મહારાજાએ 
_કઉું ફં મંરોઠાની વધતી જ્તી ભરતીને ખાળવા શેરખાન જેવા ખડકની જરૂર 
' છે અને તે ખાસ કામગીરી માટે તેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 


શેરખાને સરણુલ'દખાન સાથે સહકારથી કામ કયું” તેથી તેને ખાનને 
ઈલ્કાબ આપવામૉં આવ્યો તે પૂવે શેરખાન શેરખાન બંહાદર કહેવાંતા તેના 
બદલે હવે તેં બહાદરખાનત થેઈ ગયા. 


 દિશ્હીની અવ્યવસ્થિત અને અનિયમિત રાજનીતિમાં “મારે તેની તલવાર' 
એ મૂત સ્વીકૃત થઈ ગયુ હતુ” તેથી બુરહાત-ઉલસુલક નામના અમીરની- લાગ- 
બગથી સોરાબખાનનેઃ સોરઠની ફ્ેજદ્યરી મળી તથા શેરખાનની ઘેોધામાં જે 
જાગીર" છતી ત. પણુ તેને મળી. સોરાબખાને ઘોધામાં આવી શેરખાનના માણુસો 
તથા કડ “'બીંઓને કાઢી મૂકયા. શેરખાન તે માટે કાંઇ પણુ કરે તે પહેલાં 
સોરાબખાત તથા મહારાજા અભયત્તિ'હના તાયબ રતનસિ'હ ભ'ઠારી વચ્ચે 
વાંધો પડતાં બન્ને મમ વચ્ચે ધ'ધ્રુકા પાસે યુદ્ધ થયુ' તેમાં સારાબખાન માર્યો 
ગયો. 

શેરખાન તે પછી ખેડા ગયો અને દુશ્મનના દુશ્મત સહેજે મિત્રએ 

ન્યાયે રતનસિહે તેને પોરબ'દરની ફ્જદારી આપી પણુ. શેરખાને તેને। 
અસ્વીકાર કરી પોતે. વોડાસિનોર જઈ ત્યાં ર્યો. 


ઈ. સઃ ૧૭૩૭માં મહારાજ અભયસિ'હ સબાપદેથી પાછાં ગયા અને 
તેની જગ્યાએ શેરખાનનો મોટા શઝુ મોમીતખ!ન ગુજરાતમો સૂબો! થઈને 
આવ્યો મોમીનખાનનાં મરાઠાઓ સાથેના સ'મ'ધો સારા છે અને' હિરહીની 
સત્તાનો સૂય ઝડપથી અસ્તાચળે ઊતરી રલો છે તે નઈ જવાંમદખાત બાખી 
તથા નેરાવરખાન બાખી મોમીનખાન સાથે મળી ગયા અને આવડું” પ્રબળ 


1: તારીખે સોરઠં, દીવાન રણુછેોડછ. રી 


૧૨૪ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


જથ પોતાને પહોંચવા * 'તહિ દદ એમ માની શેરખાને પણુ મોમીનખાન સાથે 
સમાધાન કરી તેની આજ્ઞાનુસાર જૂનાગઢના નાયબ ફે।જદારની જગ્યા સ્વીકારી 
લીધી, પર'તુ ત્યાં હઝભરખાન ફે।જદાર હતા અને શેરખાનને તેની સાથે અણુ- 
ખનાવ હતે તેથી તે જૂનાગહ ન જતાં મોમીનખાન પાસે જ રલ્યો. પાછળથી 
મોમીનખાને તે બન્નેનું સમાધાન કરાવી આપ્યુ અને તેને ગુજરાતમાં આગળ 
વધતાં મરાઠી સૈન્યો સામે લડવા જવા આજ્ઞા આપી, મુગ્રલ સામ્રાજ્યે છેલ્લા 
શ્વાસ ઘૂ'ટતુ' હતુ' અને શાહી સત્તા નહિવત્‌ થઈ ગઈ હતી ત્યારે [વિજયી 
શૈન્યો સામે લડીને સાફ થઈ જવાનું શેરખાનને યોગ્ય લાગ્યુ* નહિ. તેણું ગુજ" 
» શતની ક્ષિતિજ ઉપર મહારાષ્ટ્રના ઊગતા સૂય'ને જેઈ મરાઠા સરદાર ર'ગોજી 
સાથે મૈત્રી કરી અને તેની સલાહથી જૂનાગઢ જઈ નાયબ ફ્‌ાજદારની જગ્યા 
સ'ભાળી લીધી. 


૪. સ. ૧૭૪૩માં મોમીનખાન મૃત્યુ પામ્યો તેથી શેરખાને ,૨'ગે!જનું 
પડખુ' પકડી ખ'ભાત પરગણાંનાં જે ગામા મોમી“ખાનની જગીરનાં હતાં તે 
લૂ'ટી લીધાં. 

મરાઠાઓનું ગુજગતમાં પ્રાભલ્ય વધી ગયુ” છે અને સ્થાનિક અમલદારો 
તેની સામે થતા નથી કે થઈ શકતા નથી તેમ જણાયાથી દિલ્હીથી ખુદા-ઉદ્- 
દીત અને મુફ્ત-ઉદ-દીન નામતા સરદારો એક પ્રચ'ડ સેના લઈને ગુજરાતમાં 

આવ્યા, તેમણું ર'ગોજી સામે મોરચા માંડયા. ર'ગોજીને મહારાષ્ટ્રમાંથી સદદ 
મળી નહિ ત્યારે શેરખાને વચ્ચે પડી સમાધાન કરાવ્યુ“ તેમાં એવું ઠરાવ્યુ' કે 
મરાઠાએ વીરમગામ અને બોરસદને કબજે છોડી આપે અને સુગલ સેના 
અમદાવાદમાં રહે તેને ર ગાજી હરકત કરે નહિ. ર'ગોજીને મારી નાખવા સુગંલ 
સેનાપતિઓએ કાવનુ કયુ પણુ શેરખાને તેને મદદ કરી તેને વાડાસિનેર નાસી 
જવામાં સહાય કરી અને પોતે પણુ વાડાસિને।ર પહોંચી ગયે. 


દરમ્યાત જવાંમર્દખાન બાખીએ એક બનાવટી ફરમાન ઊભુ' કરી ગુજ- 
રાતની સૂબાગીરી પચાવી પાડી એટલે શેરખાને ગાયકવાડને ખોરસદ લઈ લેવા 
સલાહ આપી. મરાઠાઓએ બોરસદ પાછુ' લઈ લેતાં જવાંમર્દખાને શેરખાનની . 
(નિદા કરી ઠપકો આપ્યો તેથી શેરખાન વાડાસિનેરથી જૂનાગઢ ન જતાં પાછે 
વાડાસિનોર ચાલ્યો ગયે. 


આ સમયે જૂનાગઢમાં દિલ દહી દરબારમાંથી આવેલા મારદોસ્તઅલી અને 
હિમ્મતઅલી નામના ફે।જદારેો હતા તેમની નિબ“ળતાને કારણે તથા તેમના 
અયાશી જીવનતે કારણું વહીવટી તત્ર કથળી ગયું હતુ. પ્રજાનું રક્ષણુ કરવામાં 
તેએ અસ્મથ નીવડેલા અને લૂ'ટારાએ અને માથાભારે માણુસો સરે જહેર 


ભાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૨૫ 


લૂટફાટ કરી પ્રજનની પાયમાલી સરજી રલા હતા તેથી રે્‌યતે અને “દશાઈઓંએ' 
દલપતરામ નામતા એક મુત્સદ્દી નાગરને વાડાસિનોર _ જઈ શેરખાન બાબીને 
બોલાવી જૂનાગઢનું સૂત્ર સ'ભાળવા આમ'ત્રણુ આપ્યુ. 


શેરખાને આ તક ઝડપી લીધી તથા પોતાની સાથે મહસ્મદ અલીખાન) 
અબ્દુલ્લાખાન પટણી, ફરીદખાન કારાણી, બુલીખાન યુસુફઝાઈ, કામેશ્વર પ'ત, 
કરશતચ'દ બક્ષી, પીતાંત્રર મોદી અને ગુલાબરાય નાગરને લઈ તે ઈ. સ. ૧૭૪૭- 
માં જૂતાગઢ આ૧ ગ્યા અને સર્વ સત્તાઃ હસ્તગત્ત કરી લીધી. 


' શૈડાજ સમયમાં ખ'ડેરાવ ગાયેકવાડની વિધવા ઉમાબાઈનું સૈન્ય ખ'ડણી 
લેવા સોરઠમાં પ્રવેશ્યુ' પણુ શેરખાને તેને યુદ્ધ ન આપતાં, સોતા-રૂપાતા 
દાગીના તથા અન્ય કીમતી નજરાણું કરી તેના વકીલ સોમજી કાર નામના 
નાગર દ્વારા સમાધાન વષ.ચી તે સેન્યને પાછુ' વાળ્યું. * 


પર"તુ શેરખાનને આરામ મળે તેમ હતુ નહિં. ઈ. સ. “૭૪૭માં કાનાજી 
તાકપોરે નામના મરાઠા સરદારે અસદાવાદતા અમીર ફ્ખર્દોલાની સહાય મેળવી 
સોરડ ઉપર ચડાઈ કરી. તેણે જૂનાગઢ આવી ખ'ડણી માગી પણ રેૈરખાને 
ઈન્કાર કરતાં તેણે વ'થળી ઘેકુ . શેરખાને તેની સામે લડાઈ લીધી અને કાતા- 
જીને પરાજિત કરી પાછે! જવા ફરજ પાડી. 


આ પ્રસ'ગે ફખરૂદોલાની સ્થિતિ વિષમ થતાં તેષું સોનાની ચાવીઓ 
બનાવી એકવીસ અશરફ્રીએ સાથે બાદશાહને દિલ્હી મોકલી અને કેમ જણે 
વ'થળીની ફતેહ પોતે કરી હેય તેમ વધામણી મોકલી પોતાતી વીરતા. નહેર 
કરી. આ વાર્તા તારીખે સોરડમાં આપવામાં આવી છે પર'તુ અન્ય પ્રમાણૂ।થી 
જણાય છે “કે ફખરૂદીલા કાનાજી તાકપોરને વ'થળીમાંથી કાઢવા માટે જવાબદાર 
હતો. તેણે આ યુદ્ધમાં વીરતા ઠર્શાતવા માટે રાહેડ રાજપૂત હતા પણુ ધર્મા તર 
કરી મુસ્લિમ થયેલો તે સેતા અલી શેરબીન ઈબાહીમખાનને કુતિયાણા પાસે 
અમરાપુરમાં ન્નગીર આ પેલી * 


બહાદરખાન ગાદીએ 


શેરખાનને તેના બળને! કયાસ મળી ગયે. જામની પ્રજા પણુ તેનાં 
સ્વભાવ અને શકિતથી પરિચિત હતી તેથી તેના માટે મેદાત મોકળુ' છે એમ 
માની શેરખાને ગુજરાતની ખટપટમાંથી નિવૃત્ત થઈ જૂનાગઢમાં સ્વત'ત્ર શાસન 
કરવા વિચારી બહાદરખાન નામ તથા દિલ્હીતા પાદશાહે આપેલો દીવાનને 


1 અમરાપુર તાલુકો, ભારત રાતત્ય મ ડલ, શ્રી અમૃતલાલ જી. શાહ 


: જૂના3ઢ અને નિરમાર 


દ્રો ધારણુ' કરીઃ ઈ.સ. ૧૭૪૮માં પાદશાહના 8 નામે સવત” રાજ્ય કરવાનું 
ક્ષરરૂ ક્યુ” અને જૂંતામઢમ્ાં માળી વ'શની સ્થાપના કરી. 


 ત્તેણે તેના ત'ત્રની સમમત્ર જવાબદારી તેના કારભારી દલપતરામ નાગરને 
સેતી આપી. 

'વસ'તરાયં સુરબીઓ 

આ સમર્યે વસ'તરાય પુરખીએ તામનો એક બળવાન સરદાર જૂતાગહમાં 
રહેતો તેણું એક મોટી સેતા ઊભી કરી માણુશીયા તામના ખાંટ સરદાર* સાથે 
ઝીકય કરી, ઉપરકોટમાં ચડી જઈ શેરખાનનાં અધિકારને પડકાર કર્યો અને 
જૂનામાં પ્રોતાની હફૂમત સ્થ.પવાનાં ચક ગતિમાન કર્યા”. 


દીવાન દલપતરામ અમદાવાદ ગયેલા અને તેતી ગેરહાજરીમાં જગન્નાથ 
ઝાલા કારભાર કરતા તે કાંઈ કરે તે. પહેલાં વસ'તરાયે બહાદરખાનને કેદ કરી 
લીધા અને જૂનાગઢનું તત્ર સ્વાધીત કયુ. 
 બહાદરખાનની સ્િંતિ વિષમ થઈ ગઈ. તેને પ્રથમ માસે મક્ષિકા આવી 

અને પેશ્વા, ગાયકવાઢ કે શહેનશાહ જેવી સત્તાઓ તરફથી નહિ પણુ વસત- 
રાય પરબીયા જેવા એક સરદાર તરફથી ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલો! વિરેધ 
તેના માગમાં અવશેધક થઈને ઊભે! રલ્લો. વસ'તરાયના કારાગ્ૃહમાંથી મુક્તિ 
મળે તેવી કોઈ આશા ન હતી અને'પરિણામ અનિશ્ચિત હતુ” ત્યૉ તેનાં વફાદાર 
અને નિમકહુલાલ સેતાની જગન્નાથ ઝાલા નામના તાગરે બુહ્પિવક પડ્ય”ત્ 
રચી તૅને નાસી જવાને! માગ* કરી આપ્યો અને બહાદરખાન રાતનો અ'ધાર- 
પછેડો એહઢી જૂતાગઢ છોડી નાસી' ગવા” 

તેણું અમદાવાદ જઈ દીવાત ઇલપતરામને પોતાનો એક બહુમૂલ્ય 
માજુબ'ધ આપી, તેને વેચી તેમાંથી સૈન્ય ઊભુ' કરી જૂનાગઢ ઉપર ચડવા 
ઓંજ્ઞા કરો. 

દલપતરામ આવી પહોંચે તે પહેલાં વસ'તરાયે જૂનાગઢને સીમાડે રી 
સપેડી, નાની મારડ અને પીપળેયા ગામામાં પોતાનો ગીરાસ હતા ત્વાં હકૂમત 


પિ તારીખ સે સોરઠમાં માણશોમા ખ ખાંટ હતા એમ કહેવામાં બાવ્યું છે. ફારસીમાં ખાંટ અમે 
કાઠી લખાવવામાં માત્ર એક- અક્ષર વધે: છે અને એક ખરે છે એટ્લે તે કાઠી હતે તેવી 
પણુ એક માન્યતા છે અને તેના આધારે લોકસાહિત્યમાં ચાંચઈ પાણીયાના કાઠી દર- 
ખાર માણુશીયાવાળાએ જૂનાગઢ સ્વાધીન કર્યું” હતુ' તેવી વાત છે. તારીખે સોરઠની 
મૂળ ફારસી, પ્રત તપાસતાં તેમાં ખાંટ રાખ્ટ છેન આ બાબતમાં વિશેષ ખાત્રી કરવા 
 શઇ અન્ય સાધન' નથી." ર ર 


ભાખી વ'રા- પૂર્ણા : ર ૬૨૪ 


સ્થાપી ગોંડલનાં ગામો દભાવવાં શરૂ કર્યા” અને પરિણામે ૨ ગોંડલ દાર થેઇ, 
પોતાનું રક્ષણુ કરવા માટે ચિ'તિત થયા. 


એવામાં મરડા સરદાર 2ય'બકરાવ ઉડ્દવ તેના પેશકાર જતનાગઢેના નાગર 
મામાભાઈ કીકાણી સાથે જમા લેવા સોરાષ્ટ્રમાં આવ્યો અને ગોંડલ ઉપર 
મોટી રકમ વસૂલ આપવા જસો મોકલ્યો. ગોંડલ ડાકોર હાલેોજીએ ખોખરી 
ગામ આગળ છાવણી તાખા ત્યાં દીવાત દલપતરામ જૂનાગઢ તરફ જતાં તેતાં 
ભાડૂતી સેન્ય સાથે જેતપુર પહોંચ્યા છે તેવી માહિતી મળતાં તેના કારભારી 
ઈશ્વરજ બૂચને જેતપુર મોકલી એવી સ'ધિ કરી કે વસ'તરામને જૂતાગઢસાંથી 
કાઢવાના પ્રયાસમાં ગોંડલની સહાય લેવી પડે તો જનામૅદ, ધોરાજી પરગણુ' 
આપે અને 2૧'બકરાવને ગોંડલમાંથી કાઢવાના કામમાં દલપતરામ. મદદ આપે 
તો ફોજ અને દારૂગોળાને ખચ ગોંડલ પાસેથી લે નહિ. 


ખીજે જ ધ્વિસે દલપતરામ તયા ઈશ્વરજ ખૂચે તેનાં સૈન્યો એકત્ર કરી 
?૫'મકરાવના સેન્ય ઉપર હુમલો કર્યો. આ લડાઈમાં 2૫'બકરાવને! પેશકાર 
સામોભાઈ કીકાણી, પ'ડિત રામચ” દ શામરાવ વગેરે મરાઈ ગયા અને ગ્ય'બૂકરાવ 
પરાજ્ય સ્વીકારી પાછે ચાલ્યો ગયે. 


જૂનાગહને। ઘેરે 


દલપતરામે આરબ જમાદાર શેખ જુબળૈદીને તેતા ચારસે। વિલાયતી 
આરબો સાથે નોકરીમાં રાખી લીધો અને જનાગઢ ઉપર આવ્મા. તેણૅં વમ'ત- 
રાયને દેખત હુકમે જૂનાગ4 છે।ડી જવાનું કહેણુ મોકલ્યુ' પણુ વસ'તરાયે તેના 
ઉત્તરમાં કહેવરાવ્યુ' કે દલપતરામે જૂતાગઢમાં ધડીવાર પણુ રહેવું નહિ અને 
રહેશે તો પરિણામ સારુ' તહિ આવે. દલપતરામ પાસે હવે યુદ્ધ સિવાય કોઇ 
વિકલ્પ ત હતો તેથી તેણે થયેલી શત" મુજબ પોતાની મદદે આવી જવા 
ગૉંડલ ડાકોર હાલોજીને સ' દેશે! મોકલ્યો. 

 હાલેોજી તેનું સૈન્ય લઈ જૂનાગઢ ઉપર આવે છે તે સમાચાર જાણી 
વસ'તરાયે સાંબલપુર્‌ . પાસે છાવણી નાખી. બન્ને પક્ષે વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ થયુ' 
તેમાં વસ'તરાયની સેતા વેરવિખેર થળ ગઇ અને વૃસ'તરાયે તેર માસ સુધી 
 જૂતાગઢમાં રહી અ'તે નાસી ગયે. પી 


હાલોજી તથા તેના યુવરાજ કુ'ભાજી જૂનાગરમાં પ્રવેશ્યા અને તે દિવસે 
ચૈત્ર માસની અમાવાસ્યા હતી તેથી રાત્રિતા અ'ધકારમાં તેણે વસ'તરાય રહેતે 


રી ફર જે. ૭. 
1 જુઓ સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસની વાર્તાઓ, ભા.-8 


૧૨૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


હતો તે હવેલી ધેરી ગોળીબાર કરવા માંડયો, વસ'તરાયને નાસી ગયા સિવાય 
છૂટકો નહોતા તેથી તેના સાથી હડીસિ'ગ સાથે તેના ુટ્ટખીએને હવેલીના 
પાછલા; બારણેથી બહાર મોકલી પોતે ખીલખા તરફ તાસી ગયે. 
_ હાલેજી તથા દલપતરામ ઉપરકે!ટ પાસે સુગટરાય દેશાઈની હવેલીમાં 
ઊંતરેલા. તેમણે જૂનાગઢમાં બડાદરખાનની આણુ ફ્રેરરી, પણુ થોડા જ દિવસોમાં 
વસ'તરાયે માણુશીયા ખાંટતા આઠથી દશ હજર માણુસો સઃથે વાગીશ્વરી 
દરવાજ પાસેથી શહેરમાં દાખલ થઈ મુગટરામની હવેલી લૂ'ટી, ઉપરકોટમાં 
દાખલ થઈ દરવાન બ'ધ કરી દીધા. 

દલપતરામ તથા હાલાજીએ ઉપરકે'ટને ઘેરો ધાલ્યો. આ ઘેરો આડ મામ 
સુયત ચાલતા રલ્ો. બન્ને પક્ષે મકકમ હતા. અ'તે વસ'તરાયે હાલોજને 
મુસ્લિમ પક્ષને મદદ ન કરતાં તેને સહાય કરવા વિત'તી કરી અને કહેવરાવ્યુ' 
જે ને હાલાજી બહાદરખાતને ભૂતાગઢમાં ફરી ન આવવા દે તો તેનું અધ” 
૨1% હાલેજ રાખે પણુ હાલોજ એકના બે ન થયા. તેણે ઉપરકોટમાં પુરવકે। 
જતા બ'ધ કર્યો અને દુમમાં જતા માર્ગો રુ'ધી રાખ્યા. વસ'તરાયને વિશેષ 
સમય ટકવું શકય ન લાગ્યુ તેથી તે નાસી ગયો. 

હાલોજી તથા દલપતરામે જૂતામઢમાં બહાદરખાનની આણુ ફેરવી અને 
તેને જૂનાગઢ આવવા આમ-ત્રગુ મોકલ્યુ' પર'તુ બહાદરખાનને તેમને વિશ્વાસ * 
ન હતો તેથી તે મારખી આવ્યા અને જૂનાગઢના ખે વિજેતાઓ મોરખી જઈ 
બહાદરખાનને તેડી લાવ્યા. 


ખહાદરખાને આ ઉપકારતા બદલામાં હાલેજને ધોરાજી વગેરે ગામો ' 
આપ્યાં. ઉપરકોટના ધેરામાં હાલેજીના ભાયાત સુમરેજી કામ આવી ગયેલા તેના 
 પુત્રાને બે ગામો ભાંખ અને અરણી આપ્યાં અને તેતી હકૂમત ગોૉંડલને આપી, 
ઈશ્વરજી બૂચને વાષિ”ક સે કેરીનું વર્ષાસત બાંધી આપ્યુ. 


બહાદર'ખાનના સિકેકા 


 બહાદરખાને જૂનાગઢની ગાદીએ બેસી “મહમૂદી”તું ચલણુ મ'ધ કરી” 
પોતાની હકૂમત સ્વત'ત્ર છે તે દર્શાવવા તેના નામના રૂપાના સિકકા પાડયા 
જે દીવાનશાહી કરીને તામે પ્રસિદ્ધ થયા. તેના ઉપર “ભાદશાહ ગાઝી મહમદ 


1 નડેનનેો ઈતિહાસ, શ્રી રાજવેદ જીવરાજ કાલિદાસ શાસ્રી, ન્નૂતાગઢહના ઇતિહાસમાં 
આ ગામો ઈ. સ. ૧૭૫૮માં આરબોએ ખબ'ડ કરી ઉપરકોટ કબજે કરેમે। ત્યારે આપવામાં 
આવેલાં તેમ જણાવ્યુ' છે તે ચર્ચા આગળ કરવામાં આવી છે. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૨૯ 


અકબર સિક્કે ઝરબે જૂનાગઢ બાસુન” શખ્દો ફારસીમાં અને “શ્રી દીવાન” 

તથા સ'વત દેવનાગરીમાં લખ્યા. તે સાથે ત્રાંબાના દોકડા અને અધેલા-અર્ધા 

દાોકડા પણુ ટ'કશાળમાંથી બહાર પાડયા.: . 

જગન્નાથ ઝાલા ર 
બહાદરખાનને જૂનાગઢનું રાજ્યે પ્રાપ્ત કરાવી આપતાર દલપતરામ ૪. સ. 

૧૭૫૦માં ગુજરી ગયા અને તેને! પુત્ર સગાર્‌ હોવાથી તેને દીવાતપદ ન 

આપતાં જગન્નાથ ઝાલાની તેણું પોતાના દીવાન તરી કે નિમણૂક કરી. 


ઉપરકોટનો ઢબન્ે 


' આ સમયે આરબોના પગાર ચડી જતાં, જમાદાર શેખ અખ્દલાએ ઉપ- 
 જકાટને કબ્જો કરી લઈ તેના બેડાને ચડત પગાર ચૂકવી દેવા તકાદો કર્યો. 
ખહાદરખાન પાસે ન તા ધન હતુ', ન તો અખ્દ્લાને પરાસ્ત કરવાની તાકાત 
હતી તેથી તેણું જગન્નાથ ઝાલાને, આરખોને હાંકી કાઢવા માટે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ 
કરવા વિન'તી કરી. જગન્નાથ ઝાલાએ બહાદરખાનને જમાબ'ધી કરવાને' મિષે 
જૂનાગઢ બહાર જવા સલાહ આપી અને તેના ભાઈ રૂદ્જને ઉપરકોટમાં મોકલી 
ત્યાં સ'ત્રહ કરેલે। દારૂગોળો કબજે કરી લીધો. બળવાખોર આરબે। પાસે દારૂ- 
ગાળા નથી તેમ ખાત્રી થતાં બહાદરખાનને જગત્તાથે' મોકલેલા સ'દેશા ઉપરથી, 
જૂનાગઢ આવી જગન્નાથ ઝાલાની મદદથી ઉપરકોટ વેર્યો. આરબોને તો પગારની 
જરૂર હતી તેથી ગૉંડલ ઠાકોર હાલાજીના પુત્ર કુ'ભાજીએ વચ્ચે પડી ચડત 
પગારની રકમ ચૂકવી આપી અને બહાદરખાને તેને ત્યાં ધોરાજી ગીરે માંડી 
આપ્યુ'. આરખો જૂનાગઢ છોડી ચાલ્યા ગયા. 
ધોરાજી 

ગૉંડલના ઈતિહાસમાં, હાલેજીએ વસ'તરાય પુરખીયાને કાઢવામાં મદદ 
કરવા માટે, બહાદરખાને ધોરાજી આપ્યુ' તેમ જણાવ્યુ છે. તારીખે સોરઠમાં 
ધોરાજી આ પ્રસ'ગે ગીરો મૂકયુ' હતુ' તેમ નોંધ્યું છે. જૂનાગઢ રાજ્યે પ્રસિદ્ધ 
કરેલા ઈતિહાસમાં આ પ્રેસ'ગે બહાદરખાનના હજૂરી શેખ મહમદ ઝુબૈદીએ 
આરબે।ને પમાર ચૂકવવા ધોરાજી માંડી આપ્યુ' હતુ' તેમ કહેવામાં આવ્યું' 
છે. આ ત્રણુ વિધાનો વિયારતાં એમ જણાય છે 'ે વસ'તરાયને હાંકી કાઢવાના 


૬ આ કોરી દીવાનરાહી કહેવાતી માટે દીવાન અમરજીએ પડાવેલી તેવી પ્રચલિત માન્યતા 
છે તે બરાબર નથી. બાખીને1 ખિતાખ દીવાન હઠે તેથી દીવાનશાહી કહેવાઈ. 
જુ. ગ.-૧૭ 


૩૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


કાયમાં સહાય કરવા મોટે ધોરાજી આપ્યુ જ હોય પણુ ધોરાજી, વસ પ 
જગીરમાં હતુ' તે નગીર્‌ તરીકે ડા આપ્યુ' હશે અને પોતાની હફૂમ 
તે પછી ગીરવી મૂકી હશે. 
બહાદરખાન શેબત'ત્ર 

૪. સ. ૧૯૫૭માં અમદાવાદમાંથી પાદશાહી ધજ સદાને માટે સ કેલાઇ 
ગઈ અને બહાદરખાને સ'પૂ્ણું સ્વત'ત્ર કારભાર શરૃ કર્યો. 
બહાદરખાનનું મૃત્યુ % ર 
છું, સ. ૧૪૫૮માં બહાદરખાત ગુજરી મયે।. તેને પાંચ પુત્રે હતા તેમાં 
સૌથી મોટા મહાબતખાનને ગાદીએ ખેસાડવામાં આવ્યા, આ સમાચાર સાંભળી 
તેતાથી તાના ભાઈ સરદાર મહમદખાન વાઢાસિનોર હતા તેણે ત્યાં પોતાના 
તામની આણુ ફેરવી દીધી અને મહાબતખાને તેની ચિ'તા કેરી નહિ. 


' બહાદરખાત એક દીધ દૃષ્ટા અને કુનેહડબાજ સરદાર હતો, તેણે આથંમતી 
મુગલાઈમાં અનેક શત્રુખાના વિરોધ છતાં મુત્સદ્દીગીરીથી અને ધીરજથી જુનાન 
ગઢ અને વાડાસિનેરરમાં પોતાતી હકૂમત સ્થિર કરી. તેના પૂવજીવનમાં તેણે 
એક શરવીર યોદ્ધા તરીકે અને રાજતીતિજ્ઞ તરીકે તામતા મેળવેલી, સુગલાના 
પ્રખર શગુ મરાઠાઓની પણુ 'તેણૅ પ્રશ'સા અને વિશ્વાસ મેળવેલાં પર'તુ જ્યારે 
વસ'તરાયે ઉપરકોટનો કબજે કર્યો ત્યારે તેનો હિમ્મતથી સામને કરવાને બદલે 
તેણું નાસી જવાનું ષ્ટ ધાયુ' તે તેની ઉજ્જ્વલ કારકિર્દી ઉપર ઝાંખપ પાથરે 
છે તેમ છતાં તે શાંત, ઠરેલ અને : વિચારશીલ પુસ્ષ હતા તેમાં શ'કાને કોઈ” 
સ્થાન નથી. 


સહાબતખાન 1૧લા 


મહાબતખાને ગાદીએ બેસતાં જ તેના કુર અને કૈધી સ્વભાવનું પ્રદશન 
કરવા માંઠયુ', શેરખાન જેવા દીધ'દષ્ટા, શાંત અને ગ'ભીર પિતાના પુત્રને 
યોગ્ધ નહિ એવું વત*ન કરી તેણે પ્રજાની અને રાજ્યના અધિકારીઓની ચાહના 
ગુમાવી દીધી. ર 
' જગન્નાથ ઝાલાનુ ખૂત 
' જેણે શૅરખાનને એક સરદારમાંથી નવાબ બતાવ્યે। અને જૂનાગહતું રાજયે 
_પ્રાપ્ત કરવાના તેના સાહસમાં સ'સિષ્ડુ અને સક્યિ સાથ આપેલો તે. જગન્તાથ 


1 ખહાદરખાને હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મ સ્થાનોને દાન આપ્યાં છે. તેને! એક રૂકકા છે તેમાં 
'નરસિ'હ મહેતાના ચોરા તથા ભવનાથ મદિરને રોજની એક રોટી આપવા ચબૂતરા ઉપર 
'હુંકમ છે ન 


ખાખી વ'શ-પૂર્વાધશ 


ઝાલાને। કોઈ. પણુ કારણુ વગર ધત કરવા તેના સીદી ગુલામ ખીલાલને આજ્ઞા 
કરી. ગાયેકવાટનું સૈન્ય જૂનાગઢ ઉપર ધસી આવ્યુ છે તેની સામે જૂનાગઢનું 
રક્ષણુ કરતા મજેવડી દરવાજે પાસે જગન્નાથ છાન્ણી નાખી પડેલા અને 
પરિસ્થિતિ ઉપર ધ્યાન રાખી રલ્રા હતા. ત્યારે ખીલાલે તેનું ખૂન કયુ”. 

આવા સ્વામીભકત અને વીર મુત્સદ્દીનું કરપીણુ ખૂન થતાં જૂનાગઢમાં 
હાહાકાર થઈ ગયો. નવાબે એટલેથી ન અઢકતાં જગન્ન!થના શભાઈ રૂદ્રજ તથા 
ખીજ કુટુખીઓને કેદ કરી તેનાં મકાને। લૂ'ટાવી દીધાં, મહાબતખાન તેનાં 
અવિચારાં પમલાંથી બેસતી હરૂમત ગુમાવી દેશે -એ બી'ે તેના પીરઝાદા સૈયદ 
ખલફશાહમીયાં, જમાદાર રદવીખાન રેત ધોળકિયા અને અન્ય અમીરાએ 
ગાંડલ ઠ'કોર કુ'ભાજીને જૂનાગઢ બોલાવ્યા અને તેની દરમ્યાતગીરીથી મહાબ- 
તખાને આ મધ્યસ્થીઓને તેના જમીન લઈ, રૂદ્ર ઝાલાને મુકત કઢરતાં તે 
તેના યુઢુ'બીઓ સાથે પોરબ' દર્‌ ચાલ્યા ગયા. 
સે।.સજી ૬5કા૨ ' 

' સહાબતખાને સે।મજી જીકાર નામના નાગર ગૃહસ્થને દીવાનગીરી આપી 
અને તેને કાંઈ પણુ કરવ.ની તક આપ્યા વગર્‌ જ છૂટ] કરી દયાળ શેઠને 
દીવાનપદ ક 
બીખી સાહેબા સુલતાના 

. નવાબના કુટ્ુ'બમાં પણુ મહાબતખાનના વતતથી અસ'તોષ અને ઉ્રતા 
વ્યાપ્યાં. શેરખાનની બહેન ખીબી સાહેબા સુલતાના તેના ભાઇ જેવાં જ 
મહત્તાકાંક્ષી અને મુત્સદ્દી હતાં. તેણે મહાબતખાનની તિબ'ળતાનો લાભ લઈ 
તેના મહમ પતિ સામતખાનને મળેલી જગીરથી સ'તોષ ન પામતાં જૂનાગઢ 
સર કરવા વિચાયુ. સુલતાનાને। પુત્ર જફરખાન, તેની હયાતીમાં સુઝફફરખાન 
અને. કતેહયાબખાન નામના ખે પુત્રોને મૂકી ચુજરી ગ્રયેલે.. સુલતાતાએ જૂના- 
ગઢમાં સૈન્યને ફોડી, આરબ જમાદાર સુલેમાનની મદદથી નવાબ સહાભત-. 
ખાનને કેદ કરી ઉપરકોટમાં મોકલી આપ્ય! અને પોતાના પૌત્ર ચુઝફફરખાનની 
જૂનાગઢના નવાબ તરી આણુ ફરવી. 
રાધનષુરની ચડાઈ * 

' આ પરિસ્થિતિના લાભ લેવા રાધતપુરના નવાબ કમાલદીન 'ે જે જવાં" 
મદખાનના નામથી નનણીતા હતા તેણે મહાબતખાનને' છેડાવવાતા વિષે 


1 રોરખાનના ભત્રીનન મહમદ ઝકફરે ન્તૂનાગઢ સામે બ'ડ કરેયુ* પણ જવાંમર્દખાને તેને 
સમજવી તેનું સમાધાન કરાવ્યું, તે પછી કોઇ કારણુસર જવાંમદંખાને આ ચડાઈ કરેલી. 
મહમદઝફરના બ'ડની નોંધ માત્ર કા અહેમદી લે છે, 


૧૩૨ : જૂતાગઢ અને ગરતાર_ 


જૂનામરહતા પાડ ડરે એક બળવાન સે. પ સાથે પ ક્યો, પ! આંતરિક ઈરાદો 
તા જે લાગ મળે તો મુઝફ્ફરખાન તથા મહાબતખાન બ'નેને કાઢી પોતાના 
પુત્ર ગાઝી-ઉલ-દીતને જૂતાગહની ગાદીએ બેસાડવાને। હતો. 


' જવાંમર્દખાને રાત્રીના જૂનાગઢના કિલ્લા ઉપર હલ્લો કર્યો પણુ દુ5- 
રક્ષક સૈન્યે તેના સખ્ત પ્રતિકાર કર્યો અને પ્રાતઃકાળે પરાજ્ય સ્વીકારી તેણે 
પીછેહડ કરી રાધનપુરને! માગ" લઈ લીધે. 
નવાબની સુડિત 

' ગૉંડલના ઠાર કુ'ભાજીએ તે પછી વચમાં પડી તેની મુકિત મેળવી 
આપવા નવાબે સ'દેશે। મોકલી વિત'તી કરતાં તેણું શિવદાસ પ'ડયા નામના 
રાજપુસ્ષ દ્દારા જમાદાર સુલેમાનને ફ્રેડી નવાબની મુકિત મેળવી. મહાબતખાને 
મુઝફફરખાન તથા ફત્તેહયાબખાતને, જૂનાગઢ ઉપર દાવો ન કરવાની રીતે 
રાણપુર ચોવીસી અને ધ ધુસર વગેરે ગામો આપ્યાં. કુ'ભાજને તેણે કરેલી 
મદદના બદલામાં, વાષિક કેરી પાંચ હજર પેશકશ ભરવાની શતે ઉપલેટા 
પરગણું આપ્યુ .' 
રાજલ ત્ર 

તવાબને મુકિત મળતાં જ દયાળશેઠને દીવાતગીરીમાંથી મુક્ત કર્યો તે 

પછી આ ક્રોધી અને તર'ગી પ્રકૃતિના રાજકર્તાએ તેના સૈન્યોના પગાર 
ચૂકવવા માટે, રાજને ન શે।ાભે તેવી રીતે ગામડાઓ લુ'ટવા માંડયા અને તેમ 
છતાં પશુ પગારો ચૂકવી શકાય નહિ ત્યારે તેણું મેવાલાલ જગજીવત મુનશી 
નામના એક મુત્સદ્દને દીવાતની જગ્યા આપી, આ દીવાને રાજત'ત્રને સહર 
કરવા પ્રષેત્નો કયા પણુ તેના પ્રયાસોનું કાંઈ પણુ પરિણામ આવે તે પહેલાં 
નવાબે તેને પણુ રજન આપી દીધી અને વેધાથી સોરાબખાનની ખીકથી નાસી 
આવેલા પોતાના કાકા શેરઝમાતખાનને બાટવાની જાગીર આપેલી ત્યાંથી 
ખોલાવી, દીવાતગીરી આપી. 


લેરાવળના ડેબભે 

'સુલતાનાએ, થયેલા સમાધાનનો ભગ. કરી, વેરાવળને। કબજે કરી લીધે. 
નવ;બની અણુઆવડત અને અશકિતથી પૂરા પરિચિત થયેલા શેઃ્ઝમાનખાને 
પ્ણુ જૂનાગઢ હડપ્‌ કરી જવાની ઊડી ઈચ્છાએ ત-ત્રને કથળવા દીધુ' અને 
સુલતાન સામે કાંઈ પગલાં લીધાં નહિ. આ સમયે માંગરોળના કાઝી ' શેખમી- 
યાંએ તવાબની મુસ્કેલીના લાભ લેવાનું વિચારી, પ્રભાસપાટણુના દેશાઈ 


1 જુએ સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસની વાર્તાઓ, _ ભા. ૩. 


બાખી વ'શ-પ્ર્વા્ધ : ૧૩૩ 


સુ'દરજ નારણુજીની સહાયથી સુલતાના પાસેથી વેરાવળ. પડાવી લીધુ'.₹ 


તવાબે વેરાવળ ઉપર્‌ ચડવા વિચાર કર્યો પણુ-આરબોના પમાર ચૂકવેલા 
નહિ તેમ ચૂકવવા માટે ખજતામાંથી એક રાતી પાઈ પણુ ન હતી તેમ તેની 
પાસે કોઈ કુશળ સેનાપતિ 'ે ખ્રદ્ધિશાળી મ'ત્રી ન હતા કે તેને સહાય કરે 
કે સલાહ આપે. વિશેષમાં પોતાના ફેર અને વિચિત્ર સ્વભાવ તથા આળસુ 
અને વિદ્વાસી જીવનથી તે દરબ!રીએઓમાં આપ્રિય થઈ પડેલા એટલે તેને સહાય 
કરવા કોઈ ખુશી ન રી આમ, એકલવાયો, નિઃ :સહાય અને નિધન નવાબ 
વેરાવળ ઉપર ચડી શકયો નહિ, આરબોમાં તેમતા નિયમ મુજબ તેને કેદ 
પકડી ઉપરકોટનો કબજે કરી 'લીધે.. 


અસમરજી 


નવાબ પાસે કઈ ત હતુ” પણુ તેનાં ભાગ્ય પ્રમળ હતાં, ગાયકવાડ, 
ગોંડલ. જવામદ ખાન, શેરઝમાનમાન, સુલતાના, શેખમિયાં જેવા શગઞુઓ 
સામે આંતરિક સહાય કે બળ વગરને। નવાબ માત્ર ભાગ્યના ળે જ ટકી 
રદ્યો હતોઃ 

જ્યોરે તેને કોઈ મદદ કરવા ન આવ્યુ ત્યારે પે પોરબ “દરના આરબ જમા- 
દાર સાલમીનના -બક્ીલ અમરજી  કુ'વરજી નાણાવટીએ નવાબ પાસે જઈ 
આરબોને મહાત કરવાનું બીડુ ઝેડપ્યુ'' તવાબે તેને વચન આપ્યુ” કે નને તે 
આરબોને ઉપરકેોટમાંથી કાઢશે તો તેને નોકરીમાં રાખશે. 


,અમરજી આ સમયે માત્ર અઢાર “વષ તતા હતા પર'તુ. જન્મથી નેતૃત્વના 
ગુણુ લઈ ગભશ્રીમ'ત કુટુંબમાં જન્મેલા આ દીધ*દજી અને વીર યુવાને પોર- 
બ'દર જઈ જમાદાર સાલમીત તથા તેના માણસોને લઈ આવી વાગીશ્ચરી 
દરવાજે સર કરી ઉપરકોટ ઉપર આક્રમણુ કયુ”, અમરજના પ્રબળ પ્રયાસથી 
અદર આશ્રય લઈ રહેલા આરબોને નમવું પડેયુ'' તેખા શરણે આવ્યા અને 
નવાબે અમરજને તેનું પરાક્રમ ન્નેઈ સેનાધ્યક્ષનું પદ આપ્યુ'. આ સમયે સેના- 
પતિ તો રાજકર્તા જ હતો અને તેના, સૈન્યોતા વાસ્તવિક ઉપરીનો હદો 
સેન્યોના વહીવટી ફ્રેજદાર જેવો હતો છતાં અમરજીને સૈન્યો વિષયમાં સવ* 
સત્તા આપવામાં આવી, 


વેરાવળને। ઘેરે 
અમરજીએ તે પછી આરબોના પગાર ર ચૂકવી લશ્કરી ત'ત્ર વ્યવૃસ્થિત કરી 


1 વિગતે! માટે જુઓ પિતૃતપણુ, શ', હ. દેશાઇ, 


૧૩૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


ખે વષ* પય”ત સૈન્યને અને ધતકોષને સષૃ& કરી વેરાવળ ઉપર ચડાઈ કરી નવા- 
બતા સૈન્યાધિકારીએ જમાદાર અખ્દલાખાને કિલ્લા ઉપર ધસારો કર્યો અને તે 
સાથે. ૦ સહાર વહીદુદીને- સસુદ્રમાંથી વહાણે ઉપર તે'પ ચડાવી તોપમારો શર્‌ કર્યો. 
વેચ્નવળ પડયું. કાઝીશેખમિયાં નાસી ગયો અને સુ'દ૨છી દેશાઈ પકડાઈ ગયા, 
આ પ્રસગે નવાબની વૃત્તિ દેશા્દની સ્રીસાની ઈજ્જત જેખમાવવાની 
હતી પ્ણુ અમરજએ તેમ ન થવા દીધુ. નવાબને અમરજની દ કી આગળ 
શિર ઝુકાવવું પડયુ, 

દીત્રાનો ' .” 

';«. નવાબે શેરઝમાન ખાનને તેનો પદેથી દૂર કરી પોપટ પારેખને દીવાનપદે 
નીમ્યા પણુ તેને ત્રીજે જ દિવસે છૂટો કરી ઝવેરચ'દને દીવાનપદુ' આપ્યુ. 
તેને પણુ વીશ દિવિસમાં જ બરતરફ કરી મૂળચ'૬ પારેખને દીવાનપદ 
આપ્યુ પણુ તેને પણુ એક માસ રાખી મુકત કર્યો. 

શેર ઝમાનખાનનું બડે 

 _ દીવાને।ની ત્વારત ફેરેબદલીએ અને હામી સિ માસ સ્ષ્રિતિનેો 
લાભ લેવા શેર ઝમાતખ1ને જનાગહતી ગાદી સ્વાધીન કરવ,નો પ્રબળ પણુ નિષ્ફળ 
પ્રયાસ કર્યો. ઈ. સ. ૧૭૬૯માં તેણ મજેવડી દરવાજ પાસેના બસારત બ.ગમાં 
સૈનિકોતી જમાવટ કરી એક સવારે તેણે એ॥ચ'તા કિલ્લા ઉપર હલ્લે કર્યો 
પણુ શીબ ધી વેળાસર; ચેતી જતાં આ હલ્લો પાછે વાળ્યો અને .શેર્ઝમાન- 
ખાન તેના સૈન્યે નાસે તે પહેલાં જ નાસી ગયે. 

દીવાનપદદે અમરજી 

 શહાબતખાન જેવા અસ્થિર મ મનના મ યે અ'કુશ્માં પ રકે 
એવી વ્યક્તિ જ દીવાનગીરી કરી શકે અને દીવાનગીરીની સ્થિરતા થાય તો 
જ રાજ્યનું અસ્તિત્વ રહે તે સ્વાભાવિક હતુ. ભાગ્યશાળી નવાબને આ 
સત્યે સૂઝયુ' અને તેણે અમરજની દીવાનપદે નિમણૂક કરી. 


અસમરજીના વિજયોા 

. અમરજીએ . દીવાતગીરી સ'ભ.ળીંને તરત 'જ તેની વિજ્યયાત્રાને! 
પારકો મો. તેગુ ધ્લખાણિમા, કુતિયાણા, ચૂત્રાપાડા, દેવડા, શીલ દીવાસા,. 
મહિયારા;અને ખગસરાતા કિલ્લા ખો લીધા. ' અને છેક ઉતા સુધીતા પ્રદેશે 
ઉપર તેનો વિજયવ્વજ ફરકાવ્યો. તેગે સોરાષ્ટ્રતાં સવે" રાજ્યો પાસેથી નેર- 
તલખબી નામનો વેરો પણુ વસૂલ કર્યો અને ભાવનગર ઠાકોર વખત્તસિ" હજની 


1, વિગત માટે જુએ “સૌરાષ્ટ્રને ઈતિહાસ';-શ'. હ. દેશાઈ. * 


બાખી વશ પૂર્વાધ : ૧૩૫ 


વત' તીધી તળાજને કિલ્લો પણુ સર કર્યો ' 


અમરજની પ્રતિષ્ડા સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રમાં પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી. ભલભલા 
મહારથીઓ તેની રણુડાકથી ધ્રુજવા માંડયા અને મોઢા મોઢા મુત્સદીઓ તેતી 
કુનેડ અને કળ આગળ નાના દેખાવા .લાગ્યા, જૂતાગહને સીમાડે આવેલા 
ગાડલતા ઠાકર 3 કુ'ભાજીને તેની. ભીતિ લાગવા માંડી અને પ્રગટ રીતે તેના 
મશ'સક રહેવા છ્તાં અ'હરથો તેનો ઘાત કરવા વિચારતા રહમ. 


ઝુ 'ભાજીએ હત્રાસાના રામજદા બામણીએજીને ઉશ્કેરી ઝે ગોડલનું ડૈ સેન્મ મ્‌ આપી 
સ જૂતાગહઢ ઉપર ચડાઇ કરવા મોકલ્યો, અને તે સાથે. ગાયેકવાડતી સેનાને . 
પે!તાની કુમકે બોલાવી. કુ'ભાજએ નવાબની સમ્મતિથી, અમરજની ગેરહાજરીમાં 
માલાસીમડી પાસે પડેલા જૂનાગઢના સેન્યો ઉપર ધસારો કર્યો. * જતાગઢના 
સોનેકોમાં ભ'ગાણુ પડયુ" અને જમાદાર સાલમીન ધોડા ઉપર રાંગ વાળી 
શક્યો નાહ તેથી ભાગી ન શકતાં પકડાઈ ગયો. નવાબે અમરજની વધતી 
જતી પ્રાતિરાથી દૂ ષભાવે તેનું આ રીતે કાસળ કાઢવા પ્રેયત્ન કર્યોં પણુ 
દોવાત અમરજએ તરત જ માલાસીસડીમાં પડેલા ગોંડલ અને ગાયકવાડના 
સ'યુકત સૈન્મેની છાવણી સામે તેનો ઝ'ડો રોપી યુદ્ધનું આદાન કયુ 
કુ'ભાજીએ બામણીઓજીને જુદા પાડી નાખ્યો અને લૂ'ટને માલ તથા દ"ડ 
અમરજીને આપી સમાધાત કયુ, ',.* અમરજએ ત્યાંથી પાછા વળી રિ દે 
આધીન કરી છત્રાસાને ગઢ તોડી પાડયોન 


ર્‌દ્રજી છાયા 


પોરબ'હરતા સીપેમાલાર: રૂદ્ર છાયા ામઇમે હાથે જ્ેદ થયેલા ૫૨'તુ 
તેની વીરતા, કુનેડ અને એકનિષ્ડા જેઈ દીવાન અમરજીએ તેને જનૂનાગઢની 
સેવામાં રાખ્યા. તેઓ પોરબ'દરનાં મકાનો, જગીરો વગેરે છોડી જૂતાગહમાં 
વસ્યા. અ'ત સુધી તે દીયાતજી અને તેના પછી દીયાન રઘુતાથજીતો સાથે 
રહા.” 


રાહ માડલિકના ર્ણ. તણી તરસી હુતી તેગ 
નઠલ'ક નાગર નેક તે' એને ધરવી અમરા ધરધણી 
2 ધોરાજી હે ચત રૂએ માગે તોખાને ત્રાય 
ન કરીયે નાગર રાય કોપ આવે કુ'વરા ઉત.. 
વિગતો માટે જુઓ “સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ”, શ. હં. દેશાઈ. 
3 શ્રી હરસુખલાલ જયશ'કર છાયા તથા શ્રી કુ'ટતલાવ મોતીલાલ છાયાના 
પિતામહના પિતામહ, 


શાકે 


૧૩૬ ? જનાગઢ અને ગિરનાર 


અમરજી કેદ 


_ આવા વીર બસે અપ્રતિમ યુદ્ધ કોશલ્ય ધરાવતા, નિમકહલાલ અને 
તોડર દીવાને જેના માટે આવડાં મહાત સાહસે। કર્યા" અને જેણું જૂતાગઢતી 
જગીરમાંથી સોરઠનું રાજ્ય સજ્યુ” તે દીવાનને, નવાબ મહાબતખાને, ભીમ 
ખોજે, જગજીવન ફીકાણી, ગુલાબરાય મહેતા, ખુશાલરાય મુગટરામ 
તથા રાજમાતા સુજનતખીખીના સહકારથી કેદ કરી લેવા કે તેનો ધાત કરવા 
વિચાયુ”. તેણે આ કાવત્રાના પ્રાર'ભ તરીકે ઈ. સ ૧૭૬૬માં અમરજીતા 

પક્ષપાતી અને વફાદાર જમાદાર સાલમીનને, માંગશેળ ઉપર ચડ!ઈ લઈ જવી 
છે તે મિષે ખોલાવી ખૂત કરાવ્યુ' અને તે પછી તરત જ અમરજ તથા તેના 
ભાઈએ દુલ'ભજી, ગોવિ'દજી તથા અન્ય કુટુ'બીઓને કેદ કરી. લીધા. પાંચ 
માસ પર્યત તેને કારાવાસમાં રાખી ચાલીસ હજર કેરીને દ'ડ વસૂલ લઈ 
તેને મુકિત આપતાં અમરજી જૂનાગઢ છેડી ઈ. સ. ૧૭૦૩માં જેતપુર ચાલ્યા 
ગયા અને દડની રકમ હાજર હતી નહિ તેથી તે ભરાય ત્યાં સુધી તેના પુત્ર 
રઘુનાથજને નવાબે બાન તરીકે રાખ્યા. તે પછી નવાબ ગુલાબરાય €ફ્રે* ગલુ 
સે।મતાથ જ્ેશીપુરાને મદદમાં અઃપી ભીમ ખોજને દીવાંતગીરી આપી. 


 દીવાતજીની વિદાયથી જૂનાગઢના શત્રુઓાએ નેર કયુ”. માંગરેળતા 
શેખમિયાંએ 'માથુ' ઉ'ચકયું' અને જૂતાગહતાં મામડાંએ લૂ'ટવા માંડયાં. નવાબે 
મીમ ખોજને માંગરોળ સર કરવા મોકલ્યો પણુ શેખમિયાંએ લોકવાર્તા છે તે 
અનુસાર કડેલુ' અને ભુ'જીયો મોકલી કહેવરાવ્યુ' કે “તુ' દાળીયા ભુજ, યુહમાં 
તને ખતર ન પડે. અમરજીના જેડામાં તારે પગ બડું તાનો પડે.” 
આરખો અમરજને વફાદાર હતા. તેમણે તો સાલમીનના ખૂનનો બદલે! ત 
અપાવે અને અમરજી તેનું નેતૃત્વ ન લે ત્યાં સુધી લડવા જ ના પાડી, 


તવાબને તેની ભૂલ સમજાઈ ગઈ. તેણે ભીમ ખોજ વગેરેને બોલાવીને 
કહું કે અપૂવ' ખુદ્ધિ શકત અને વીરતા ધરાવતા અમરજીને તમારા સહુના 
કહેવાથી મે' તેની કોઈ પણુ કસૂર વગર કાઢયા તે જેતપુર રહે છે. તેને 
સોરાષ્ટ્રના રાજાએ, સૂરતના તેવાબ, દીવના પોટુંગીઝો વગેરે' બોલાવે છે 
પણુ તે જતા તથી. હવે જખો તેની માફી માંગીને તેડી લાવો. આ ઉપરથી 


1 આ આમ-ત્રણેની નોંધ તારીખે સોરઠમાં છે. તેમાં ત્રીસ જેટલા રાનએઓ તથા સરદારોનાં 
નામે। છે. 


ખાખી વ'શ-પૂર્વાધ્ 


ભીમ ખે।જ!' વગેરે દરબારએ જેતપુર ગયા અને દીવાન અમરજની માટી માગી 
તેને પાછા આવવા [વન'તી કરી. જ્યારે આ પ્રતિનિધિ મ'હળ જેતપુર ગયુ' 
ત્યારે ત્યાં કચ્છતા રાહે ગોડજીના અધિકારીઓ અને અમીર, અમરજીને કચ્છ 
આવી દીવાનગીરી સ'ભાળી લેવાનું આમ'ત્રણુ આપવા આવેલા પણુ દીવાનજી. 
જૂતાગઢતી વિત તી સ્વીકારીને જૂતાગઢ આવ્યા. તવાબે વૈનું સન્માન કરી દીવાન 
પદે આરૂઢ કરી રઘુતાથજને મુકત કર્યા, 


મહાબતખાનજીનુ' મૃત્યુ 


દોવાનજીખે તે પછી સૂત્રાપાડા જીત્યુ' અને વાગડમાં પોશીત્રાના પ) 
આશ્રય લઈ લૂ'ટારાએ આસપાસને। પ્રદેશ લૂ'ટતા હતા તેને જેર કરવા કચ્છના 
તથા જમતગરતા આમ'ત્રણુથી ત્યાં ગગા. તેએ વાગડમાં હતા ત્યાં ઈ. સ. 
૧૭૭૪ના ડિસેમ્બર માસની ૨ જી તારીખે નવાબ મહાબતખાન ગુજરી ગયા, 
તે સમાચાર સાંભળી તેઓ ૬મેોદમ જૂનાગઢ આવ્યા. 


નવાબ બહાદરખાત જેવા દીધ દા અને મુત્સદ્દી વીરપુરુષના પુત્ર હોવા 
હતાં મહાબતખાન પહેલામાં દુર્‌ 'દેશીપણાને અને ખૃહદ્ધિના અભાવ હતે. તેને 
સ્વસાવ કેર, તર'ગી અને કોધી હતો. તે દીવાન અમરજી જેવા એક બાહોશ 
અને અભૂતપૂવ* પ્રતિભાવાળા સ્વામીભકતને પણુ પ્રેમથી સાચવી શકયા નહિ. 
તેમની ફઈને પણુ રાજી રાખી શકયાં નહિ. તેમણે તેમના વફાદાર સૈનિકેને 
પણુ ખુશી રાખ્યા નહિ. તેઓ માત્ર ભાગ્યશાળી હતા એટલે જ જૂતાગહના 
_રાજ્યાસને રહી શકયા અને દીવાન અમરજી જેવા મહાન સેનાપતિની સહા- 
યથી રાજ્યનું અસ્તિત્વ ટકાવી તેનો વિસ્તાર વધારી શકયા. 


હામેદખાનજી ૧લા 
ઈ. સ. ૧૭૭૪માં નવાબ હામેદખાન ૧લાને માત્ર આઠ વષષની વયે 

અમરજએ ગાદીનશીન કર્યા અને રાજ્યની તેમજ રાજકુટુ ભની સમગ્ર 
જવાબદારી પોતે સ્વીકારી લીધી. 
રાજમાતાનો વિદ્રોહ 
દીવાન અમરજી સર્વ સત્તાધીશ થયા તે કારણે કે અન્ય કોઈ કારણુસર 
------------------ 
1 ભીમ ખોને બુતાતખાના એટલે પુરવઠા ખાતાને । અધિકારી હતો.-કહાનદાસ બક્ષીતું 

આત્મચરસ્ત્રિ. 
જૂ. ગિ.-૧૮ 


જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


દીવાનજી ઝાલાવાડમાં દી રયાં: હતા તે તકનો! લાભ લઈ નવાબનાં 
મા સુભાનકુ “વરે' વ'થળીનો નાગોરીઓને ફાડી, બાંટવાના બાખી મુખ્તારખાન 
તથા એદલખાતની મદદથી. વ'થળીનો કિલ્લો કખ્જે કરી, અમદાવાદના સૂબા 
આધ્રુરાવ મહીપતરાવને મદદમાં બોલાવ્યો દીવાન અમરજને પણુ સમાચાર 
“આપવામાં આવતાં આખુરાવ આવે તે પહેલાં તે પહોંચી ગયા. તેણે અલ્પકાળમાં 
.જ વ'થળી જીતી લીધુ' અને મુખ્તારખાન બાખીએ માફી માગતાં તેને જવા 
દીધા તથા ખીજાઓને યોગ્ય શિક્ષા કરી. 


ચેશ્વા ગાયકૅવાડ 


ઈ. સ. ૧૭૭૬માં પેશ્વાના સૂબેદાર અમૃતરાવ તથા ગાયકવાડના સમેદાર 
થોભણે પેશકશી વસૂલ લેવા સોરાષ્ટ્રમાં સવારી કરી. જૂનાગ4 ઉપર તેમણે જેતપુર 
મુકામેથી તકાદો કર્યો તેથી દીવાન અમરજએ જેતપુરના પાદરમાં પડાવ નાખો 
પડેલાં આ સ'યુકત સૈન્યો સામે યુદ કયું”. પેશ્વા ગાયકવાડતા સેતાપાતેઓએ 
 દીવ્રાનજીનું યુદ્ધોશલ્ય અને વીરત્વ જેઈ ગોંડલ ઠાકોર કુ'ભાજી તથા જેતપુર 
દરબાર કાથડવાળાને મોકલી સુલેહ કરી, દીવાનજને પોશાક આપી બહુમાન 

કયુ" 
પોશીના 


ખાઈ જારમાં કાન મેરૂ સમી વિત'તી ઉપરથી, તેનાં 
ગામડાંઓ, પોશીત્રાના ગહમાં રહી ધમરોળતા વાધેરો ઉપર દીવાન અમરજીએ 
ચડાઈ કરી અને પોશીત્રા લીગ. તે લડાઈમાં બરડાને। લૂ'ટાશે કાલુ મેર મરાઈ 


ગયો.* 
લુ સેર 


જૂતાગ4, પોરબ'દર, જમનમર અને ગૉંડલનાં ગામડાંએામાં લૂ'ટફાટ 

કરતો કાલુ. મેર નામનો એક માથાભારે માણુસ હતો. પોરબ'દરના રાણા 
સરતાનજ તેના કારભારી ભના મહેતા સાથે એકવાર ઈ. સ, ૧૭૭૬માં 
જૂનાગઢ આવેલા અને ભતા મહેતાના સસરા પૂ'જભાઈ વમાવડા દ્વારા 
| દીવાનજીને આ મેરને પાર૫ન કરવા વિતતી કરેલી* તેથી દીવાતજએ . તેની 
પાછળ સૈન્યને મોકલેલુ”. કાલુ મેર નાસી ગયો અને તેને। ઉપદ્રવ શાંત થઈ 
સ 2૦૩% %5:523555: 5 52 
1 આ રાજમાતાનું નામ એક સ્થળે સુનનનકુ'વર પણુ આપ્યુ છે. 

2 તારીખે સોરઠ-દીવાન રણુછોડજ, ભાષાંતર : રા. હ. દેશાઈ 

૭, કહાતદાસ તાપીદાસ ખક્ષીનું આત્મ ચરિત્ર. 


છાખી વ'શ-પૂર્વાધ" : ૧૩૯ 


ગયો પંર'તુ દીવાનજી ઉપર પોતાનું વેર લેવા તેણું જૂનાગઢ આવી દીવાનજની 
હવેલીમાં ચૂપચાપ પ્રવેશ કરી તેના પુત્રે તથા અન્ય વિંદાથી-એ ફારસી 
અભ્યાસ કરતા હતા ત્યાં ખુલ્લી તલવારે હુમલે। કર્યો તેમાં કુ'વરજી ગુલાબરાય 
સે।મતાથ અને ખીને 1કશેર મરાઈ ગયા. ૫ કાલુ, આરબ જમાદાર અમરાન 
તથા આલમખાન બધુચની મદદથો ભાગી છટા અને પોશીત્રામાં ભરાઈ 
રહેલો જ્યાં મરાઈ ગયો. 


જૂનાગઢના કાળવા દરવાજંનું નામ કાલુ ઉપરથી. પડયુ” છે,* એવી એક 
લોકવાર્તા પ્રચલિત થઈ ગઈ છે પણુ કાળત્રા નામ કાલિન્દીનું. અપબ્ર'શ છે અને 
પ્રભાસ ખ'ડ પ્રમાણે કાળયવનના પવતમાંથો તે નીકળે છે માટે કાળવાહુ 
કહેવાય છે. કાલુ મેર સાથે તેને કાંઈ સબધ નથી. 


અસરજીના વિજયા. 
અમરજીએ પોરબ'દરના રાણા સરતાનજીને હરાવ્યા અને ગૉડલના પ્રદે- 
શને લૂ'ટી ખાતા દેવડાના મલુક મામદ તામના સ'ધીને હરાવી દેવડાને। ફિલ્લે 


લીધે.” તેણું ક'ડોરણા તથા મેવાસાના કિલ્લાએ પણુ જીતી લીધા. આમ તેમનુ 
સોરાષ્ટ્રમાં જૂતાગઢતી સત્તા સર્વોપરી બતાવી. 


રાજપૂત સ'ગઠુન ક 
મુસ્લિમ રાજ્યને બળવાન બનાવી રાજપૂત _ રાજમવું જેર તોડવા 


1 ભગવાનલાલ નેશીપુરાનું જીવનચસ્ત્રિ. 

2 મહેર-જવાંમર્દ્ે-શ્રી માલદેવજ રાણા તથા સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસની વાર્તાઓ, ભા.-3 
3 આ પ્રસ'ગની એક સુદર લોકવાર્તા છે. મલુક એટલે બળવાન થઇ ગયેલો કે કુ'ભાજ 
તેને પહોંચી શકતા નહિં. તે અમરછ પાસે ગયા અને “ડળકે પળકે કુ'ભો રોયો” અને 
અને કું કે મલ્રુક કહે છે કે “આઉ” તે। ડર અલ્લાસે કાં અમરેશસે” માટે આપ 
ચડે અને તેને પારપત કરે. દીવાત અમરજી તેથી દેવડા ઉપર ચડયા અને મલુકને 
મારી દેવડા લીધુ', આ સામે જડેનના ઈતિહાસમાં (શ્રી જીવરામ કાલિદાસ રાસી) 
આ પ્રસ'ગ વિ. સ. 1૮૩૬ (ઈ. સ. 3૭૮૦)માં બન્યો હોવાનું તથા તેને કુ'ભાજએ 
જીત્યો હતો તેમ જણાવ્યુ છે. દેવડા ફતેહ કરી કુ'ભાજીએ નવાખને તે સૉંપી દીધુ 
પણુ સુપેડી, ગણુદ વગેરેમાં નવાબના હકકે તેણે લખાવી લીધા. દેવડાના વેરા નામતું 
ચારણી કાવ્ય અમરજીએ દેવડા જત્યું' હતુ' તેમ સ્પષ્ટ કડે છે, “દેવડાનો ધેર!” 
ઇતિહાસ દર્શન, ભા. ૪) રા. હ. દેરાઇ, 


૧૪૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


મથતા અમરજીને મડાત કરવાના સય પ્રયત્નો જ્ય!રે નિષ્ફળ ગયા ત્યારે કુ'ભા- 
જએ રાજપૂત રાજખએ ને એકત્ર કરી અમરજનું બળ તાડવાને। એક મહાત પ્રયાસ 
' . કર્યો, ઈ. સ. ૧૭૮૨માં જમનગર, હળવદ, ગોંડલ, પોરબ'દર, કોટડા, જેત- 
પુર વગેરે હિન્દુ રાજ્યોનાં રૈન્યોએ કુતિયાણા ઉપર હલ્લો કરી વિમ્રડને 
 આર'ભ કર્યો અને જૂનાગઢ ઉપર આકમણુ કરવા જેતપુર પાસે પડાવ નાખ્યો. 


અમરંજીએ તેની સામે પોતાની છાવણી નાખી દીધી. જૂનાગઢના સદ્દાના 
વિશેધીખોા બાંટવાના મુઝફ્ફરખાન, ફતેહપાબખાન અને ખીજ બાખી સરદારો, 
માંમશેળના શેખમિયાં વગેરે અમરજીની મદદે આવી પહેંચ્યા, જમતગરતા. મેર 
ખત્રાસે અમરજનું સૈન્ય જેઈ જગુ . રાવળ નામતા દૂત દ્રારા અમરજતા 
સેનાપતિએ રૂદ્રજ છાયા તથા પૂ'જરામ વસાવડાને' વિષ્ટિ માટે બોલાવ્યા. 
તા રાતે સૂતા હતા ત્યાં મેરૂ ભાદર ઊ4રી આગળ વષ્યો. અમરજીને આ 
સમાચાર મળતાં તેણે તેનો પીન પકડી પાંચપીપળા આગળ આંતરી લીધો. 

પાંયપીપળા પાસે બને જૌન્યો વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ થયુ તેમાં મેરૂ અને 
તેતા મિત્રોનો પ્રગટ પરાજ્ય થયે અને તેની છાવણી અમરજીતા હાથમાં પડી. 
મેરૂએ ગાયેકવાડતી સહાય માગેલી તે આ સમયે આવી પહોંચી પણુ યુહનું 
પારર્ણુ રણામ જેઈ પાછી ફરી ગઈ. અમરજીએ ત્યાંથી જઈ દેવડાને' ફ્લિલો પાડી 
નાખ્યો. સમય વરતી ઉુ'ભાજી પણુ માફામાટ્ટી કરી ગોંડલ ચાલ્યા ગયા. 
જામનગરના મેરૂ પાસેથી -અમરજીએ ખીરસરને કિલ્લો લઈ તેને પણુ જવા 
દીધો. આમ અમગ્જીએ હિન્દુ રાજઓનાં સ'ગડેનને સ'પૂણુપણે તોડી નાખી 
નવાબતા અસ્તિત્વને નિભ'વ કરી ધધ્ુકા અને ખ'ભાત ઉપર જેરતલબી વસૂલ 
લેવા ચડાઈ કરી, 


અમર૨જીતુ ખૂન, 

' અમરજીની વીરતા, કૌશલ્ય અને કીતિ*થી જેમની પ્રગતિ રૂ'ધાતી હતી 
તેવા શગુખોએ તેને ધાત કરવા માટે યુવાત તવાબના કાનમાં ઝેર રેડવા 
માંડયુ. ગૉંડેલના કુ'નાજીએ નવાબને અમરજ રૂપી ક'ટક તેતા માગ માંથી 
દૂર કરેવા મોટી ૨કમ આપવાની પણુ લ.લચ આપી. લોકવાર્તા પ્રમાણે તેણે 
તવાબને મહેમાન બનાવી તેના મનેર'જન માટે ત્રાગાળાનું નાટક ગોઠવી તેમાં 
અમરજીની વિરૂદ્ધ નય એવા પ્રસ'ગો યોજ્યા, નવાબે તેથી અમરજીને। ધાત 
કરવા નિણુય કરી હોળીની રાત્રે રાજમાતાના નામે રાજમણેલમાંથી સદેશે 


1 શ્રી કનકરાય મહાસુખશાય, શ્રી જનકરાય ધીરજરાય વસાવડા વગેરૅમાં પૂર્વજ. 


બાખી ન'શ પૂર્વાધ : ૧૪૫ 


મોકલ્યો કે તવાબનાં લગ્ત સધતપુર તવાબની કુ'વરી સાથે થવાનાં છે તેના 
દાગીના, કપડાં જોવા પધારે, અમરજ ગયા ત્યાં બારણાં પાછળ છુપાઈ રફેલા 
સારાઓએ ઈ. સ. ૧૭૮૪ના માર્ચ માસની ઠડ તારીખે તેતું ખૂન કયું" 
અને નવાબે તેના આખા કુટ્ુ'મને કેદ કયુ”. 


આ ખૂનના કાવત્રામાં તવાબે મનોહરદાસ ત્રિકમદાસ વૈશ્રવ, મહેતાબખાન 
જુબ્બાખાન ગુજરાતો, જીવણુખાત અફધાન વગેરેને મોટાં પદોની લાલચ આપી 
તમની સહાય મેળવેલી તેમ તારીખે સોરઠમાં જણુાવ્યુ' છે. પર'તુ તેમાં 
મનોહરદાસ ત હતા અતે તે ગાયકવાડના મજમુદાર છે માટે પોતાને કાંઈ 
હરકત નહિ આવે તેમ માની નવાખે તેમને ખૂન પછી બોલાવી ફૂલ કારખાનું 
સોાંપેલુ તેમ ત્રી નયતસુખર!ય મજમુદાર તેતાં પુસ્તક “ાડિયાતાડમાં સાવ'ભોમ 
સત્તા અને મજમુદારે' માં લખે છે. 


જેની સરદારી નીચે પોતે કા યુદ્ધો ખેલ્યાં હતાં તેનું તેના માલિકને 
હાથે જ ખૂન થયુ" તે વિષમ ઘટતાથી આરબો વ્યાકુળ થયા અને જમાદાર 
શેખ મહમદ ઝુમેટી, મસુદ સાલેહ, અખ્દલા હાદી તથા સ'ધી જમાદારે 
સરફદીન અને મલાણે, નવાતર પાસે દીવાન કુટ્ટુ'ભને મુકત કરવા માગણી કરી 
અને જ્યારે તે વ્યર્થ ગઈ ત્યારે તેઆએ નવાબનું કાય* કરવા ઈન્કાર કર્યો. 


અમરજીતા ખૂનથી સૌરાષ્ટ્રમાં હાહાકાર થઈ ગયો. નવાબને તેનાં 
હોચકારા કૃત્યને કારણું ફીટકાર મળવા માંડયે।.* વેરી પણુ જેનાં ધાવ વખાણે 
એવા દાના દુશ્મન અને મહાન તીંતિધર સેનાની? ના યત્યુથી સમમ સોરાષ્ટ્ર 
પિ થયું * 


1 જુએ સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસની વાર્તાએ, ભા. 3. 
2 ઉારથી દળ ઉતરે તેદિ દઈ આડા દિવાન 

મત હિણા તે' મારીયો ફટ ખાખી હામદખાન 

બડી ભાગ જૂનાના ધણી અમરા જેવા આગેવાન 

કરમ કુઢ્યા તે કુટિયો (કાપીએ) ધિક ખાખી હામદખાન ક સિ 
3 ધુષુ નગારાં ધુધવે ખરપે ખાધે દેર 

નાગર ધરતી નમાવવા ઓ આવ્યો અમરેરા 

દરા આંખો દીવાન અ'ગ તિહારે અમરજી 

રગની નામર રાણુ નવખ'ડ નજર તારી પડે (લોકસાહિત્ય) 


૧૪૨ : જૂતાગઢ અતે ગિરતાર 


ગાયકૅેવાડેની ચડાઇ 


દીવાનજના બનેવી, પ્રેભાસ-પ'ટણુના દેશાઈ જભાઈ છખીલદાસે? 
જૂનાગઢ ઓવી. જે કેડે “બીએ કેદમાં પડેલાં તહિ તેમને મેરખી મોકલી પોતે 
સિહોર ગયા અને ત્યાં છાવણી નાખી પડેલા મોરારોરાવ ગાયકવાડ તથા 
રૂપાજી શિ'દેને* અમરજીતા ખૂનનો બદલે લેવા તથા તેમના કુટુખીઓને મુકત 
કરાવવા વિન'તી કરી. 


 શમૈરારીરાવ અને રૂપાજએ તરત જ સિહેરથી રવાના ધ જૂનાગઢ તરક 
ફૂચ કરી અને ધ'ધુસર પાસે છ.વણી નાખો, નવાબને અમરજના કુટઠુ “ઝને 
શીધ્ર સુકન કરવા ક તેણુ કરેલા અધમ કૃત્યને ખુલાસો કરવા 
આગત્તા આપી. 


નવાબને આરબોએ સહકાર ન આપ્યે।ઃ તેણે તેના રાજમહેલ ફરતો ચોકી 
મૂકી દીધી અને મરાઠી સેનાએ  જૂતાગઢ ઉપર તોષે! ગોડવી. નવાબની 
પારેસ્થિતિ વિષમં થઈ ગઈ. તેણું એક માસ પય 'ત વાટાધાટો-ચલાવી અને જયારે 
તેને જણાયુ' કે નમ્યા સિવાય છ્ટકો નથો ત્યારે તેણું અમરજીતા કુડ 'બોઓને 
મુકત કર્યા અને અમરજીના જયેષ્ઠ પુત્ર રઘુતાથજને બોલાવી દીવ્રાનગીર 
આપી દીવાનતજીનું સાઠે લાખ કોરીનું લહેણુ' હતુ' તેના પેટે ઉતા, 
દેલમાડા, માંગરેળ, શીલ અને દીવાસાનાં પરગણું રઘુતાથજને માંડી આપ્યાં 
તથા અમરજના માથા બદલ વેરાવળ અને કુતિયાણાના કિલ્લાએ, અમરજએ 
જતેલા ત્યારે આપવામાં આવેલાં ગામો હળિષાદ, ભેસાણ, આંત્રેલી અને 
અખોાદડ નવાબે ખાલસા કરેલાં તે'પાછાં આપ્યાં. ઉપરાંત, અમરજના 
મુટુ'ખીએને માંગરોળ અને સુત્રાપાડા પરગણાના કેટલાંક ગામો પણુ આપ્યાં. 

તવાખે વિશેષમાં, સૈયદ ગુલામ મોલ્રુદીત, સૈયદ અહમદ કાદરી, જમા- 
દાર હયાતખાન બલોચ અને હર્રિસ'હ પુરબીયાને બહાંધર આપતાં રઘુતાથજીએ 
દોવાનગીરી સ્વીકારી. 


ર્ઘુતાથછએ આ સમાચાર ગાયેકવાડની ૭'વણીમાં મેો।કલ્ય! પણુ તેને 
એટલાથી સમાધાન થયુ તહિ તેથી અમરજીતા ખીજ પુત્ર રણુછોડજને ગાયક” 
વાડ પાસે મોકલ્યા. દીવાન રણુકોડજી તારીખે સોરઠમાં નોંધે કે છે “જ્યારે 
5 48822..2.. 552 5.5-512.25:2:2555555.52:42:2.. 53 58-5-5555 
1 આ પ્રસ'ગની વિગતો માંટે જુએ “પિતૃતર્ષણુ', શ“, હ. દેશાઈ. 
2 ર્પાજી મહાટજી રિ'દે ના પિત્રાઈ ભાઇ હતા; તેનું નામ કેટલાક લેખકે! રળુજી કૈ 
રણોજી આપે છે. દે'શાઇ જીભાઇના તેના પુત્ર ઉપર લખેલા પત્રમાં તેને .રૂપાજી 
કહ્યા છે. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૪૩ 


લેખક છાવણીમાં પહોંચ્યો ત્યારે ગાયકવાડ પોતે, રાજા તારાયણુરાવ પેરે, 
જવાજ શ્ામરવ, રૂપાજ શિ'દે, સરદાર નિ'ત્રાવકર તથા વડોદરાના અત્ય 

સરદારે, દેશમુખો, જમાદાર હામીદ, એમના અમારા, ઉબે'દી કાસમ; હર્રા 
વગેરે એક પછી એક ખરખરે કરવા આવ્યા. દરેક સરદારે તેને બે સાલ 
અને જરી ભરેકે। દુપદ્દો અને પાઘડી આપ્યાં જે બધાં મળી લગભંગ સો. 
જેટલાં થમાં. રાવસાહેબે ખુદ તેના ખાસ ત ખ્રુથી સો કદમ આગળ આવી 
તને (રણુછ્ઠેડઝને) પ!લખી આપી તથા પોતાના પવિત્ર મસ્તકેથી પાધડી 
ઉતારીને તેની માથે મૂકી અને આજ્ઞા કરી કે પે'ઢરૈની કક્ષામાં તેને ૧૫૦૦ 
સવારશેની પાવગાના દોવાત અને અધ્યક્ષ નીમવામાં આવે છે. આ પાયગાને। 
ખર્ચ રૂપિયા ૬,૪૦,૦૦૦ થાય, જે ખર્ચને પહોંચી. વળવા તેને (રણુછોડજને। 
મહુધા, અમરેલાં, દામતગર્‌ અને કોડીનાર ૫૨રગણાની ઊપજ આપવી; પણુ હુ 
આ દેશમાં મોટા થયેલો અને મારા સગાઓ પ હતા તેથ હુ” આ નવા- 
જેશ સ્વીકારી શકયો નહિ.'* 


દીવાન અમરજ - 


અમરજને। ક ઈ. સ. ૧૭૪૧માં યયે। હતા સે તેનું ખૂત ઈ. સ. 
૧૭૮૪માં થયુ', તે ૨૪ વષના ગાળામાં સોરાષ્ટ્રના ઈતિહાસનું તે “કેન્દ્ર છે. 
માત્ર તેતાલીશ વષ'નું આયુષ્ય ભોમવી તેણું અમર નામતા અને કીતિષ પ્રાપ્ત 
કર્યા' છે. તેણે તેનાં છુદ્ધિબલ, યુદ્કોશલ્ય, મુત્સદ્દીગીરી, દિલ અને દિમાગના 
ઉચ્ચતમ ગુણુ।, અપૂવ નેતાગીરી અને અન્નેડ રાજનીતિનો જગતને પરિચય 
આપ્યો! છે. તેની ધમષ્ભાવતા, નીતિમત્તા, ' તિદભપણું' અને સ્વામાભકિત_ 
તને તેતા સમવેના ર.જપુરુષો અને યુહ્વીરોથી ધણા ઊ'ચે પટે મૂકે છે. તેને 
એક તર'ગી, મનસ્વી, કુર અને અવિચારી સ્વામીની સેવા કરવાની હતી. 
પોતે ચુસ્ત હિન્દુ હોવા છતાં તેણે તેતી સવધમ' સમાનની ભાવતાથી મુસ્લિમ 
સૈનિક્રોનાં હંદયો જતી લીધાં હર્તા, વિધમા* અને વિદેશી આરબો, નવાબના 
સહધમીં હોવા છતાં, અમરજતી નેતાગીરી સ્વીકારતા તે તેની શકિતને! પરિ- 
ચય આપવા પૂરતુ છે.. 


દોવાત અમરજ એક ગરીબ કુટ્ટ'ભમાં જન્મેલા, તે યજમાતવૃત્તિ 


1 ગાયકવાડ દામોદરકુડ સ્નાન કરવા આવેલા ત્યારે રણછે!ડજએ ષરાહ્મણુના વે વેશે તેને. 
તેને સ'કલ્પ કરાવી દાનમાં નૂતાગઢને। ઘેરા ઉઠાવી લેવા માંગણી કરી તેવી એ 
વાહિયાત વાર્તા પ્રચલિત થઈ ગઈ છે. તે પ્રગટ રીતે કલ્પિત અને ખનાવટી છે. 


૧૪૪ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


કરતા, નિધન હતા એવી અનેક વાર્તાઓ, કેટલાક લેખકોએ તેમના જવત- 
ચરિત્રના અભ્યાસ કર્યા વગર લખી નાખી છે. એક લેપ્મક તા તે બ્રાંક્ણુ હતા 
અને ભિક્ષાવૃત્તિ ઉપર નિર્વાહ કરતા એમ પણુ કહે છે, આ બધાં અનુમાને 
 કંદ્રપુતાથી 'જ' કરવામાં અ'વ્યાં છે અને સ'પૂણુંપણું [નિરાધાર અને અવાસ્ત- 
' વિક છે. 


તેના પૂવજ લાલા માંડણુ એક પ્રતાપી પુરુષ હતા. દીવાત રણુછેડછ 
તેના પૂર્વ ક વણુંન કરતાં લખે છે કે : 


નાગર વડનગરાનમે' નાન્યોડી અવઢટ'ક 
બાસ જીર્ણુગઢ બસત હૈ. સહે ન અશિ હો સ'ક 
તે નાગર વડનગરતે' નિડ્સે તજી નિજ ધામ 
લાલા માંડન સ્વજન મિજ્લિ ગયે તુલાજા ગામ 
ગામ ભૂમિ અરૂ ગરથ દઈ રાખે' ચો રાજાન 
શ્રી પતિ તાકે સુત ભયે સાહિ કર્યો. સન્માન 
તાકે સુત શિવજી તષી કિતે બહુ શુભ કામ 
વાપી કૂપ તડાગ કિય ધ્વજ જુત શિવકે ધામ 
તાકે સુત બૈકૃઠજી ગોદ્વિજ કે આધીન 
તાકે સુત ગાપલજી કરમ તિન્હે શુભ કીન 
પ્રયાગજી સુત કુ'વરજી તાકે સુત અમરેશ 
જીતી લઈ સોરઠ જીમી દાખે દેશ વિદેશ 
રાજનીતિ રાજેન્દ્રસા ભયો! ઉદય નરભૂપ 
સકલ સૂરન કે સેઈકે અવની લઈ અનૂપ 
યા સુખ્તે અમરેશકી કીરતી કહી હે કોઇ 
નાગર સાગર સગુન કો હુઓઆ ન અસે હેોદઇ' 


અમરજીના પિતામહના પિત!મહે વાવો, ફૂવએ અને તળાવો બધાન 
વૈલાં, તેમતા પિતા શ્રીપતને રાજાએ ગામ મગિરાસ આપેલાં એ ઉપરથી સ્પષ્ટ- 
પુણું જણાય છે કે તેના પિતા કે પૂર્વજો નિર્ધન, ભિક્ષુક કે યજમાવૃત્તિ 
કરનારા બ્રાહ્મણ! ન હતા પણુ નાગર હતા અને તેની નાણાટી અવટ'ક હતી. 
જેના વ'શજે આજ પણુ નાગર બરાહ્મણુ નહિ પણુ તાગર ગૃહસ્થ છે. 


 કહારિવ ર્ત્તાકર; દીવાન રણુછે[ડેછ, 


' ખાખી વ'શ-પૂર્વાધ 


સાતૃપક્લે અમરજના માતુલ અને માતામહ પણુ સમર્થ પુસ્ષા હતા. 
અમરજનાં માતુશ્રી વેણીકુ'વર મૂળી માંગશેળતાં પણુ મુત્રલ સાઃાજ્યમાં માળ" 
વાતા સુખેદાર હતા તે દયારામ કે દયા બહાદુરનાં પુત્રો હતાં. ૬યા 
ભહાદૂર રાજા ગિરિધર બડાદુરના ભત્રીજ થતા. માળવાની ચડાઈ વખતે 
પેશવા સરકારે જે તે મુગલેની સેવા તજી માળવા તેને આધીન કરે તા 
ત્યાંનું રાજ્ય આપવાનું પ્રલાભત આપેલુ' તે છતાં આ સ્વામીભકત સરદારે 
તે સમયમાં સામાન્ય હતુ' તેમ પક્ષપલ્યો ન કરતાં ધાર અને આમજીરા ગામે 


વચ્ચે તેર્લા પાસે પેશ્વાઈ સેનાને મુકાબલો કરી પ્રાણુ આપ્યા. 


પિતૃપજ્દે અને માતૃપક્ષે અમરજના પૂવ*જેો મહાત પુસ્પો હતા અને 
અમરજી બે છીપતી મોતી જેવા નિર્મળ અને નીડર યુલદીપક હતા. તેમના 
યુહ્ધકોશલ્ય, વીરતા, ઉદ્યરતા, . સ્વામીભક્તિ, ધર્માવલ'બન, નીતિ-તિયમોનું 
પાલન વગેરે ઉમદા ગુણુ। તેના પ્રતાપી અને પવિત્ર પૂવજેનાં લોહી અને 
સ'સ્કારને આભારી હતા. 


તેણે જૂનાગઢમાં પુષ્ટિમાગ" હવેલીની સ્થાપના કરી' અને હાટકેશ્વરતું. 
નવું શિવાલય પણુ તેણું ચણાવી આપ્યુ. 


કર્નલ વોકર તેના રિપોટ માં નોંધે છે કે. “અમરજનો ધાત કરતાર્‌ 

બ્‌ હામેદખાન શરીરમાં અતિશય જાડો હતા. તેનામાં કાપટય, હિચકારા- 
પણુ', ઈર્ષ્યા અને લોભ દેખાઈ આવે છે. તેનામાં એક પણુ સદ્ગુણુ ન હતે. 
તેની ઉપાધિઓ અને શરમભરેલી દશા, તેની દુણ આદતો અને ચારિત્ર્ય 
' હીતતા કારણુભૃત હતાં.' કત લ વે।કર અમરજ માટે લખે છે ક, “અમરજી 
મનસ્વી રીતે રાજ્ત'ત્ર ચલાવતા તે નવાબને રૂચતુ નહિ અને જેર્મ જેમ 
નવાબતી વય વધતી ગઈ તેમ તેમ અમરજીને પદભ્રજુ કરવા તે વિશેષ. ઉત્સુક 
થતા ગયો, અમરજીએ રાજ્યૅવહીવટમાં નવાબનું વ્યકિતત્વ કે તેની શકિતને 
કદી પણુ ગણુતરીમાં લીધાં જ નહિ, તેમ હતાં અમરજીતા કોઇ અપરાધની 
જાઈ સાબિતી મળી નથી. અમરજીની વર્તણુક ગમે તેવી હોય છતાં તેણે 
નવાબની અને તેના ખાનદાનની મહાન સેવા કરી છે એમાં “કોઈ શક તથી, 
એ ૭તાં નવાબે તેના ધૂતીપણામાં અને ખુદ્દટિતા અભાવથી તેને વધ કર્યો. 
નવાબમાં અક્કલની ઊણુપ છે અને ધૂન છે તે અમરજીના ખૂન પછી પણુ 


1 વિગતે પરિરિષ્યમાં આપી છે. 
જૂ: ગ.-૧૯ 


૧૪૬ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર _ 


તેતા જીવનમાંથી દેખાય છે. ગુપ્ત અને અઘટિત રીતે અમરજીનું ખૂન કયુ. તૈ 
માટે તે પોતે જ જવાબદાર છે. આ પ્રસ'મગ પછીથી નવાબની કારકિદીમાં ગુના 
અને હલકાઈ સિવાય ખીજુ' કાંઈ દદેખાતુ' નથી. માત્ર થોડી પળોના આવે- 
શમાં આવી જઈ તેણે જે કેર અને ઘાતકી કૃત્યો કર્યા છે તેનું જ 1. 
નકામુ અને કં'ટાળાજનફે છે. યે 


નવાબ મહાબતખાન પહેલાના મૃત્યુ સમયે હામેદખાન સગીર હતા અને 
તેને રાજત'ત્રની તાલીમ આપવાની અને શગુએથી રક્ષયુ કરવાની દીવાત 
અમરજએ જવાબદારી સ્વીકારી લીધેલી. પોતાના પુત્રનું હિત પિતા સાચવે 
અને તેને તાલીમ આપે તેમ તેણુ નવાબને જીવનના પ્રત્યેક પ્રેસ'ગ માટે શિક્ષણ 
આપેલુ. સગીર અવસ્થા પૂરી કર્યા પછી તે તવાબ બને અને પછો કુમાર 
જવૃતનો લ્હાવ લઈ શકે તહિ તે દષ્ટિએ તેણે જુદા જુદા ઉત્સવો યોજ તેમાં 
ભ્નાગ લેવા માટે આયે।જન કરેલુ. દીવાન અંમરજીખે પોતે નવાબને હોળીના 
ઉત્સવમાં હોળી ર્‌માંડી હતી.* સ'ગીત નૃત્ય આદિ વિષયોમાં યુદ્ધમાં વપ- 
રાતાં શસ્ત્રોના ઉપયોગમાં, લડાઈખા લડવાના અને ન્યાય આપવાના કાર્યોમાં 
તેમણું જાતે તેને શિક્ષણુ આપેલુ”, 


હ 


સૈન્યે અમરજીને આધીન હતુ. પ્રજ અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય રાજપતિઓ 
તેની વીરતા અને યુહકોશલ્યથી પરિચિત હતા. વેરી પણુ જેતા ધાવ વખાણે 
એવી, લોકપ્રિયતા મેળવી ચૂકેલા, તે સમયની પતિત શાજતીંતને બદલે પૂવિ” 
, ત્રતા, એકવચન અને 'સિદ્ધાંતઃ ઉપર જીવતા વીરપુસ્પે જે ધાયુ'' હોત તો 
હામેદખાનને 'ધાત કરીને 'કે તેને ગાદીએથી ઉઠાડી મૂકી સોરડનું સિ'હાસન 
સ્વાધીન કયું' હોત પણુ 'તેની નસોમાં, નિમકહલાલી, વફાદારી અને સ્વામીઃ 

ભકિતની વેદીમાં બલિદ્ાત આપી ચૂડેલા વીર પૂવ“જેનું લોહી વહેતુ' હતુ, 

અમરજએે પણુ આ પર'પરામાં પોતાના પ્રાણુની આહૃતિ આપી. 
જેરતલબી ક 

દીવાત અમરજીએ તેતાં પરાકમ, અને પુસ્ષાથ'થી, સૌરાષ્ટ્રનાં ર' જ્યો 
પાસેથી જેરતલખી તામતી ખ'ઠણી લેવાને જૂનાગઢ રાજ્યનો અધિકાર 
સ્થાપિત કર્યો. સૌરાષ્ટ્રનાં ૧૬૩ રાજ્યો અને તાલુકાએ પૈફીનાં ૧૩૪ રાજ્યો 
પાસેથી જેરતલબી વસલ લેવામાં આવતી. આ રાજ્યોમાં | નવાનગર, ભાવ- 
1 કરતલ વોકરને। રિપોર્ટ : ભાષાંતર શ્રી ભ, સ, છત્રપતિ 
2 તારીખે સોરઠ (ફારસી) : દીવાન રણુછેડડ, ભાષાંતર-શ', હ, દેશાઈ 


બાખી વશ- -પર્વાધ : ૧૪૭ 


તગર, પોરબ'દર, પ્રાંગધ્રા, ગોંડલ અને શી જેવાં મા રાજ્યોને પણુ 
સમાગેશ થતા, ખી'ન તાલુકાઓને તે. નારા હોવાથો 'કે મહેરબાનીથી આ 
ખ'ડણીમાંથી મુકિત આપવામાં આવેલો. 


જેરતલબીને! અથ  બળપૂવ ક વમૂલ કરવામાં રઝ રકમ ડી થય 
છે. આ હક્ક સુગલ સમ્રાઢોનો હતા. અને શેરખાન બાખી અને તેના વારસો 
શહેનશાહના પ્રતિનિધિઓ છેએ સહાંતે દીવાન અમરજીગે ઓ “ધાર 
બેસાડયે।. ર 


સુ'બઈ સરકારે તા. ૧૯-૭-૧૮૭રતા એકં ઠરાવમાં  કૈરતલંબોની 
વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે બિટિશ હકૂમત કાઠિયાવાડમાં સ્કિર થઈ તૈ પૂવે* 
જૂનાગઢ રાજ્યે, અન્ય રાજ્યો અને જમીનદારો પાસેથી બળપૂવક જે રકમ 
લેવાનો હક્ક સ્થાપિત કર્યો હતો અને જેનો ઈ. સ. ૧૮૧૬માં થી સત્તાએ 
સ્વીકાર કર્યો હતે! તે રકમ તે જેરતલખી. 


આ રકમ ઈ. સ. ૧૮૨૧થી ઈસ્ટ ઈન્ડિયા ક 'પનીમે વસૂલ કરી આપ- 

વાતી જવાબદારી સ્વીકારી હતી અને ઈ. સ. ૧૯૪૭માં તવાબનું રાજ્ય 

સદાને માટે નષ્ટ થયુ” ત્યાં સુધી તે રકમ સાવ “ભોમ સત્તા વસૂલ કરી જૂના- 
ગઢને આપતી." 


નવાબ કેદ 


ગાયક્રવાડનું સૈન્ય દીવાન રણુછે।ડજની વિત'તીથી જેવું પાછુ” ગયુ' કે તરત 
જ નવાબના આરબ જમાદાર. સૈયદ સાલમ, અખ્દુલ્લાહ ખીન હામેઇ, અહમદ 
ઉમર શેખ મહમદ ઝુબેદી અને. અન્ય આરબ -જમાદારોએ વ'થળા દરવાજે 
છાવણી નાખી પડેલા નવામ .હામેદખાનના ખાસ તુ ફરતી ચોકી મૂકી, 
તેમના ચડત પગાર ચુકાવી દેવા, તાકીદ કરી. નવાબે ચાર માસ સુધી. મુકત 
થવા મંથામણુ કરી પણુ જયારે સવે પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયી ત્યારે તેણે આર- 
ખોને કહેવરાવ્યુ' કે રાજમાતા સરદારબખ્તે તેને ધણા વખતથી ' મળ્યાં નથી 
તે મળવા આવે છે તેની ઈજ્જત રાખી તેને મહેરબાની કરી અ'દર આવવા 
રજે, આરબોએ રાજમાતાની અદબ જાળવીને તેતા પડદાબ'ધ મેનાને અ'દ દર. 
જવા દીધો. નવાબે તેતા ઉંઝુરી રઉેમતખાનને પોતાના પલ'ગે સુવાડી પોતે 


િ ત થી ન ન 1 ક ન પ્‌ 


1 એજન્સીએ પ્રત્યેક રાજ્ય પાસેથી લેવાતી જેરતલબીની રકમ મુકરર કરી ત્યારે અમરેલી 
વિભાગ સહિત સૌરાષ્ટ્રનાં ૩૪ નાનાં મોયં રાજ્યો પાસેથી વાષિ"ક રા, ૯૨,૪૨૬ 
 જેઢલી થતી, 


૧૪૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


પડદાવાળી મેતામાં નાસી છૂટયા. તેણું ૨" મહેલમાં પહોંચી આરમે। ઉપર 
આડેધડ તાસીરે શરૂ કરાવ્યો, તેમાં કઈક આરબે માર્યા ગયા અને ને 
બચ્યા તે ઉપરકોટમાં ભરાઈ ગયા. નવાબે ઉપરકોટ ઉપર વેરે! ધાલ્યો અને 
આરબે। અર્ધો પગાર સ્વીકારી શરણું થયા. 


તોગીફે-મજહલે 


પાતાના સ્વામી કે સરદારને મૂ'ઝવીને પે।તાની શર્તા કબૂલ કરાવવાની 
આરબોની આ પહદતિને તોગીફે। કહેતા, તેનો અથર ઘેરો ધાલવા જેવો થાય 
છે તથા પરાણે શર્તા કબૂલ કરાવવી તેને મજહલે। કહેના તેનો અથ" મુશ્કેલી 
ઊભી કરી મૂખ'તાભરેલી કે વાંધાજનક વત ણૂક બતાવી પોતાનું ધાયુ કરા 
વવું એવો થાય છે. આ પતિ 3 માત્ર આરબ સૈનિકોએ જ અખત્યાર 
કરી હતી. 


ટીવાન કુઢુ'બની વિદાય 


ઈ. સ. ૧૭૮૦થી વેર;વળ દીવાન રઘુનાથજનું હતુ' પણુ નવાબ હામેદ- 
ખાને રઘુતાથજીતા વિશ્વાસુ જમાદારા રાબયા રખીયા, નેસોર તથા તાજમહ- 
મદને ફ્રેડીને રઘુનાથજને વેરાવળ છેડી જવા ફરજ પાડી તેથી ડી 
ગોરખમદી ગયા અને ત્યાંથી જેતપુર ચાલ્યા પયા. 


દોવાન રઘુતાથજીના ગયા પછી નવાબે તાપીદ્દાસ તૈશ્રવ* અને મનેરદાસ ' 
જીકારને દોવાનપદે નીમ્યા અને એક સપ્તાહમાં જ તેમને બ'નેને બરતરફ 
કેર્યા, 


સૂત્રાપાડા દીવાનજનું હતુ' અને તેના થાણદાર તેના મામા શામળજી 

ડેમાભાઈ માંકડ હતા. તેને ઇભરામ ખાંજીએ પટણી આતાજી તથા ખાંજીની 
મદદથી કાઢી મૂકી સૂત્રાપાડા લઈ લીધુ'. આ સમાચાર ઉતા પહોંચતાં ત્યાંતા 
ફોજદાર પ્રભાશ'કર વમાવઠાખે સૂત્રાપાડા પહોંચી જઈ તોપ માંડી. ઈભરામ 
તની સામે ટકી શકે એમ હતુ નહિ તેથી તે શરણ થયો અને પ્રભાશ'કરે સૂત્રા- 
પાડાનો કબ્જો લઈ રણુછોડજને સોંપી દીધે. 

આ સમાચાર નવાબને મળતાં તેણું પ્રભાશ'કરને તથા અમરજતા ભાઈ 
૨ તોગીફાનો સાચો રબ્દ તોરીકો અતે મજહલેનતે સાચો રાબ્દઠ મજહલા હોવાનું 

જણાય છે, ક જ 
૨ જૂનાગઢના બક્ષીઓના પૂર્વજ. વિગતો માટે જુઓ કહાલટદ્ટાસ ખક્ષીનું આત્મચરિત્ર, 

સ'પાદન રા. હ, દેશાઈ, 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ 
દુર્લ ભજની હત્યા કરેવા હુકમે કર્યો પર તુ આ બ'ને ૭ટફી ગયા, 


' ફ્રોધે ભરાયેલા અને નિરાશ થયેલા નવાબ હામેદખાને. દીવ'ન ગોનિ'દજીને 
પરહેજ કરવા પ્રેયત્ત કર્યો. તેવે તેના આરબ જમાદારેને ફ્રેડી નાખ્યા પણું 
ગોવિ'કઝીએ હિસ્મત ત હારતાં, ઉપરકોટમાં આશ્રય લઈ રહેલા નવાબ વિરેધી 
જમાદારે, શેખ મહમદ ગળી સાલેહ અબ્દલ્લાહ વગેરેની કુમક મેળવી નવા- 
બતા સૈન્ય સામે મોરચે! ' માંડયે.. 'દેટ મેક સમય લડાઇ ચાલ્યા | કરી પણુ અતે 
ક'ટાળીને ગોનિ'દ% જેતપુર ચાલ્યા ગયા. 


દરમ્યાન રણુછોડજથી સૂત્રાપાડામાં રહી શકાયું” દિ ને દુલ ભજી 
ઉતામાં વધુ વાર રહી ૨૭ એસ પણુ હતુ નહે તથી રણુછ્ોડઝ તેની મદદે 
ઉતા ગયા. નવાબે આ સમાચાર સાંભળી શેખ મહમૂદ માંગરોળીને ઉતા ઉપર 
ચડાઈ' કરવા મોકલ્યો. શેખ મહમૂદે ગમે તેમ કરી ઉતા અને બાબરિયાવા$ 
ઉપર જૂતાગઢંને ઝંડો ફરકાવતાર દીવાનકુટુ'બતા વિશ્વાસુ અને મિત્ર પ્રશ.- 
શ'કરને' ફાડી તાખ્યો અને તેણે દીવાન દુલ ભજના જમાદારે! રાયબ, યુના, 
જેસા તથા રહીમને ઉશ્કેરી દુલ'ભજને ઉત્તા બહાર જવા ફરજ પાડી, દુર્લભજી 
દેલવાડા ગષા, ત્યાં તેના પુત્ર મેરારજીને મૂછી તે જેતપુર ચાલ્યા ગયા. 


આમ આખુ દીવાનકુટ્ુ'મ જૂનાગઢ છેડી જેતપુરમાં જઈ વસ્યુ*, 
સૈનિકોનું બડે % 


દીવાન ભાઈખો જેતપુર ચાલ્યા ગયા અને પ્રભાશ'કર વગેરે છૂટા થઈ 
ગયા એટલે કોઇ અ*કુશ રાખી શકે એમ નથી એમ માની ઈ. સ, ૧૭૮૬માં 
આરબ અને સીધી જમાદદારાએ ચડત પગાર ચૂકવી દેવા નવાબને તાકીદ કરી 
બ'ડ પેકાયુ''. તેઓએ વ'થળીને કખ્જે કરી લીધો તથા જમાદાર કરમશહુ 
અને ઓસ્માણું ૨ર'ગમહેલને કખ્જે કરી નવાબને કેદ કરી લીધો. નવાબે 
માટી લાલચો! આપી આરબેને ફ્રોડયા અને તેની સૂચનાથી ઈદના તહેવારની 
સવારીમાં આરખાએ સીધી જમાદાર ગુલખાંનું ખૂન કયું” તેથી- કરમશાહ અને 
એસ્માણુ નાસીને વ'થળીમાં ભરાઈ ગયો; 


? પ્રભાશ'કર વસાવડા એ સમયમાં એક શક્તિશાળી સિપેહસાલાર હતા. દીવાન અમર- 
જીની અને તે પછી રધુનાથજની સાથે રહી લડેલા, દીવાન રણુછેડ તારીખે સોરઠમાં 
લખે છે કે તેનાથી દીવના પાડું ગીઝો અને નફરાબાદના સીરીએ। પણુ ડરતા, પઢગીઓ, 
રેખા, ખાખરિયા વગેરૈ તેની સામે થવાની હિમ્મત પણુ કરી રાકતા નહિ, 


૦ : જૂનાગઢ અને પયા 


ણ દામાણી * 


 સી'ધીઓ. પાસેથી 'વ'થળીનો કિ દલે લઈ. લેવાનું ધાર્યા જેટલુ' સહેલુ * 
ત. હતુ. તેમ તવાબને જણાતાં તેમજ ખોન્ન ભીમ ફકીરાણીમાં કારભાર કર. 
વાની આવડત ન હતી તેથી તેણે ગલુ સામન,.ય, નેશીપુરા, લાલાભાઈ, સેવા- 
લાલ, શિવદ્ાસ પ"ઠંયા વગેરેની સલાહ ઉપરથી ગધલુને પેરબ'દર મોકલી ત્યાંના 
દીવાન પ્રેમ, દામાણીને. જૂનાગહ * આવી દીવ્રાનગીરી. સ'ભાળવા આમ-ત્રણુ 
આપ્યુ” પ્રેમે તવાબ દગે! ન કરે તે માટે ગોંડલના ઠાકોર ભા કુ ભાજીની 
_«મીનગીરી માગી. ભા ઉઝુ'ભાજી સહમત થતાં તે વ'થળી આવ્યા અને 
પ્રેમઝ પણુ ત્યાં આવ્યો અને નવાબની ખાત્રી પણુ આવી ગઈ પરતુ સીમ 
બાજે તે દરમ્યાન ગુજરી ગયે. પ્રેમજી દીતવરાનપદે આવે તેમાં કેટલાક ૬ર- 
બારીઓ નારાજ હતા. વાર્તા કહેવાય છે કે એક વખત કચેરીમાં ભા કુ'ભાજ 
વગેરે બેડા હતા ત્યાં શિવદ્યાસ પડયા આવીને નવાબની પડખે બેસી ગયા. 
પ્રેમઝને આ અવિવેક રચ્યો તહિ અને નવાબની હાજરીમાં શિવદાસને કહેર 
અને અઘટિત વચન કલાં ગપ્રેમછતા આ વર્તણૂક અમલ નવાબને લાગી 
અને તેણે કુ'ભાજીતી સલાહ માગી. તેણે કલ્યુ' કે પ્રેમ પોરબ'દરનો માણુસ 
છે, તેને દીવાનગીરી સોંપશે! તો જૂતાગતનું મુતિયાણુ। પરગણું ગુમાવી 
રૃશિ, મારી સલાહ તો એ છે કે દીવાનગારી દુલ'ભજને આપે. નવાબને 
અ! સલાહ રૂચી અને વણે તરત જ  ત્રેમજીને જુનાગઢ છોડી જવા આગઝ્ઞા * 
મોકલી. પ ર 

પ્રેમ દામાણી જૂતાગહમાં એક માસ રલો? પર” લુ જૃતાગઢના નવાબ 
અને દરબારીઓ સાથે તેને બધ ખેડુ નહિ પર'તુ જે રલ્રો હોત તો તે 
અવશ્ય દીવાન અમરજની જેમ નવાબતા સ્ન્યોને સફળ દોરવણી આપી 
શકત. ર૨ 
ગલુ સે।સમનાથ_ 

આ સમયે નવાબ હામૈદખાતના પ જામકા ગલુ ઉફે" ગુલાબશ'કર 
સેમતાથ નેેશીપુરા મૃખ્યે હતા, તેએ ગાયકવાડના સરદાર નાતા શામરાવતા 
જૂનાગહ આવ્યા પૂવે ચેશકાર હતા અને ત્યાંની તોકરીમાં છુદ્િ અને પ્રતિ- 


1 નડેનઓને। ઇતિહાસ-શ્રીછવરામ કિયા શાસ્ની 
2 શ્રી ડહાનદાસ તાધીદાસ તેના આ મચસ્ત્રિમાં લખે છે કે “ઠકકર પ્રેમછને કારબાર 
કરવા તેડાત્યો. તે માસ ૬ એક રહવે! ને જતાંવે'ત ચોરવાડ તથા વેરાવળ લીધુ.” 


' બાબી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૫૫ 
ભ્ાથી માનત અને આદર પામેલાં. તે પંઠો' જૂનાગહતી સેવાશ્ના જૈડાયા. 
ચુલાભશ'કર દોવાત અમરજીતા મિત્ર હતા અને તેની સાથે જ માંગરોળથી 
આવેલા એમ પષ્યુ- માનવામાં આવેઃ છે. તના પુત્ર કુવરજ દીવાન. રેશુકોડજના 
 સહષ્યાર્યીતા હતા, એકવાર તેએ બને  અભ્યોમ કરતા હતા «યાં. ફાલુમેર 
નામનો બડારવરીખા ચડી આવતાં તેતા સાથેની ઝપાઝપીમાં મુ'વરંજી મૃત્યુ 
પામેલા. 


રઘુનાથજી પાછા જૂનાગઢમાં 


તવાબના બ 'થળી હે લેવાના સવે પ્રમત્તો!” નિષ્ફળ : ગય: ત્યારે તેણુ” જેતપુર 
જઈ “અનેક વિતવણી કરી” યે સતાવી;, જૂનાગઢ લઈ આવી: તેને. 
દીવાતપદે નિયુકત કર્મા 


નવાબ હામેદ દખાાનનાં લગ્ન 


દીવાન અમરજીતા ખૂતને કારણે મુલતવી રહેલાં તવાબનાં લડન રાધતપુરના 
નવાત્ર ગાઝીરેદ્દીતતા કુ'વરી કમાલ બખ્તે સાથે નિણિષ્ત થમાં' પણુ નવાબને 
રાધનપુરના જવાનું સલામતીભરેલુ” લાગ્યુ” નહિ. તેથી મોરબી મુકામે 
કમાલમંખ્ને આવે અને ત્યાં નિકાહ, પઢવામાં આવે તેમ. નકફી થતાં નવાબ 
દીવાન દુલ'ભજીને સ થે લઇ ઈ. સ. ૧૭૮૪માં મોરી, મયા. લગ્ન: ગસ ગે 
દીવાત રંઘુતાથજએ હાજરી આપી. [દ હડ 


આ પ્રસ'ગે મોરબી. રાજયનીઃ સેવામાં જૂતાગઢન _કહાનદાર્સ સ કે. 
વૈશ્રવ હતા તેની શકિત જેઈ  તવાબે તેને પોતાના અગલે સળી તરીકે. 
જનાગઢની નોકરીમાં આમ*ત્રણુ આપ્યુ'.2 . 
રઘુનાથજીના વિજયો * 

રધુનાથજી મોરબીથી આવી તરત જ વ ત'થળી લીધુ અને ત્યાથી. સત્રાપાડા 
જઈ પટગીમખોને કાઢી રણુછેડજીને ત્યાંના  યુત્સદ્દા તીયા. 


રથુનાથજીનું' રાજીનાઝુ' 


રલુનાથજીતા પાછા આવ્યા પછી તેણે કરેલા ઉત્તરોત્તર _ વિજયોથી અને. 


1શ્રી કહાનદ્ાસ કરનો યતિ ઉપરથી જણાય ર્કે | લગ્ત દીવાન કડ 
ર્ધુતાથછી જેતપુર ગંયા પડેલાં ઇ. સ. 1૭૮૪માં થયેલાં. દીવાનજી પ પછી ગયા. . 
2 કહાનદાસ તે પછી થોડો વખતે મોરબીથી છટા થઇ આગ્યા અને ખક્ષીપદૈ નિમાયા. 


૧૫ર : જૂનાગઢ અને મિરનાર 


સૈનિકોએ તેતા પ્રત્યે દર્શાવેલી વફાદારીથી હામદખાને તેને પાછા કાઢવા 
કૉવાદાવા અને પટપટતા દવ અજમાવવા શરૂ કર્યા પણુ તે કાંઈ કરે 
તે પહેક્લાં રધુતાથછએ રાજનામુ' આપી દઈ તિંવૃત્તિ લઈ લીધી, પણુ થોડા 
જ. દિવસોમાં નવાબને તેની ગેરહાજરી જણાઈ આવી તેથી તેને ધેર જ્ઈ 
માફી માગી તેને દીવાનગીરી શિ સમજાવ્યા. 


ઝુ ભાજી 

. દીવાન ર્યુનાથજીની ગેરહાજરીમાં ધે ડાકોર કુ'ભાજીએ નવાબ પાસે 
તેણે ધીરેલી ત્રણુ લાખ કેરીની ઉધરાણી કરી અને નવાબ તે આપી શકે તેમ 
હતુ' નહિ તેથી તેના બદલામાં ગોંડલ, જેતલમર, મેલી, મજેડી, લાઠ અનૅ 
ભીમોરાની જમા માફ કરાવી તથા ડી ચાંપરડાનાં મામડાંએ લખાવી 
લીધાં. 


શયજાદા દાગો? 


જૂનાગઢનું ર્‌.જ્યે ગુમાવી કેશે।1૬ ચોરવાડ વગેરે ગામોમાં વસતા અને 
ત્યાં હકૂમત ભોગવતા રાહના વ'શજે જૂનાગઢની આંખમાં હતા એવામાં 
શેના દામજી રાયજાદાએ સેન્યની જમાવટ કરી બાંટવાનાં ગામડાંખો લૂ'ટયાં, 
તેથી બાંટવ! દરબારે એદલખાન અને મુખ્તારખાને દીવાન શઘુતાથજીની મદદ 
માગતાં તેણુ દીવાન રણુકેડજને કેશોદ ઉપર ચડાઈ કરવા આજ્ઞા કરી. 


રણુછોડજએ અગતરાયના યુદ્ધમાં રાયેજદ્ટાતા જમાદાર ઉમર સાલમીનને માર્યો 


તથા રાયજદાનું સેન્ય મવાણે પાછું હઠયુ' ત્યાં જૂતાગહતા જમાદાર જતમહમદ 
અને ઉમરે તેના માણુસે। સાથે તેના ઉપર તૂટી પડી દાગાજીતા સૈન્યની મોટી 
ખુવારી કરી. દાગોજીબે લૂ'ટને માલ પાછે સોંપી દ'ડ ભરવા કખબૂલત આપી. 
૪ સ. ૧૭૮૮માં તેણે રાખેલાં સૈન્યનો પમાર ચૂકવવા દીવાન દુ્લ ભજીએ એક 
લાખ કેરીમાં કેશોદ વેંચી નાખ્યુ, 


વેરાવળતે। ધેરો (રાણા સરતાનજી) 


_માળિયાતા યુદ્ધમાં મરાઈ ગયેલા રાયજદ્દા સ'ધજનું કરજ ભરવા તેના 
વારસે। મોકાજી વગેરેએ પોરબ'દરના રાણા સરતાતજને ચોરવાડ વેચી નાખી 
તેનો કબ્જો પશુ સોંપી દીધો. રાણા સરતાતજને વેરાવળતા પટણી ઈભરામ * 
ખાંજી વગેરે આવી મળ્યા અને રાણાએ તેમને નોકરીમાં રાખી ઈ. સ. ૧૭૮૮માં 
વેરાવળ ઉપર ચડઈ કરાં. તવાબતા થાણાતા જમાદાર દીલેરખાત તથા 
થાણુદાર ગુલામી, શ્રણુ થઈ ગયા અને કિલ્લો રાણુઃને સોંપી દીધો. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૫૭ 


યચેોરવાડેને। ધેરે 


આ સમાચાર સાંભળી રઘુનાથજ ચોરવાડ ( ઉપર ચડયા. ગોંડલના રાજપૂત 
ઠકર કુ'ભાજી પણુ રાંચજદાનેો વિનાશ સજવા જતાં સૈન્વમાં સામેલ થયા. 
દીવાન રણુછોડજ તારીખે સે સોરઠમાં નોંધે છે તેમ આ સૈન્યે “ચારવાડના બગીચાઓને 
એવા ઉજ્જડ કર્યા કે તેમાં ગાયો અને ગધેડાંઓ પ્રખ્યાત “પાન'તાં પાંદડાંએ 
ચરવા લાગ્યાં અને લોકો નાસીને (જીવ બચાવવા) જળ નીચે ધસહોઇને આશ્રયે 
લઇ રહાં. ૪. સ. ૧૭૮૯માં વિક્રેમત! બેસતા વષે” ચોરવાડતા કિલ્લા ઉપર 
હલ્લો કર્યો તેમાં શામળજી માંકડ અને ઉમર ખોખરે બહુ પરાક્રમ બતાવ્યુ'.' 
દીવાનતજીના પ્રબળ આક્રમણુ સામે મોકાજી ટકી શકયો નહિ. કિલ્લે। - પડંચો અને 
રણુકોડજી સગવ* નોંધ લે છે તેમ આ દિવસથી * ચોરવાડમાં રાયજાદાએના 
રાજ્યનું અસ્તિત્વ ભુ'સાઈ ગયુ'.' 


વેરાવળ લીધુ * 


રઘુનાથજીએ ત્યાંથી વેરાવળ ઉપર ચડાઈ કરી. વેરાવળના કિલ્લામાં 
ભરાઈ રહેલા જમાદાર રખીયા કરમશાહ, મલેક સુલતાન, વાલા બીન મનસુર, 
 આતાજ પટણી તથા જેઠવા દાઉજએ આકંમકોનેો સામને કર્યો, વેરાવળને। 
ઘેરો ચાલતા હતે ત્યાં દુલભજી દીવાત જલ'ધરની ખીમારીમાં ગુજરી ગયા તે 
છતાં દીવાન ભાઈઓએ રાંણા સરતાનજને પરાજય કરવા માટે અવિરત શ્રમ 
કર્યો. દુગ'રક્ષક સૈન્યમાં અનુભવી યોદ્ધાઓ હતા અને દીધકાળ ચાલે એટલે 
પુરવઠો હતા તેથી દીવાન રઘુનાથછીએ પટણી આતાજ તથા હાંસુજને ખુટવ્યા * 
અને તેમસે સ“કેત પ્રમાણે રાત્રોના દુમનાં દારા ખોલી નાખ્યાં, રઘુનાથજી, 
ગોવિ'દજી, પ્રભાશ'કર, વસાવડા, શામલજી માંકડ વગેરે નીચે બસે આરબો, 
સા સ'ધીઓ, જમાદાર જીયા જખરા' અને શૈદ સાલમ સાથે દુગમાં દાખલ 
થયા. ૬માથી પ્રવેશેલા નવાબના સેન મનો, પોરભ'દરતા સેનાપતિઓ એચિ'તા 
ઝડપાયા હતા છતાં ઉમ્ર પ્રતિકાર કર્યો. તેમાં દાઉજી જેડુવા કામ આવ્યા અને 
રાણાના સૈનિકે માર્યા ગયા કે નાસી છૂટયા, - 


1 આ સમયથી એક કહેવત પ્રચલિત થઇ કે, 


અકોક દાંડીઓ) મય્કોક સોઇ, વેરાવળ લેતાં ા થારવાડ ખોઇ, 
જૂ. ગિ. -ર્‌૦ 


, ૧૫૪ : જૂતાગ અને ગિરનાર : 


રઘુતાથજીએ વરાવળ સર કયુ” પણુ તેનાથી સતોષ ન પામતાં તેણે 
પોરબ'દરના પ્રદેશો ઉપર આક્રમણુ કરી ગામડાંએ। લૂ'ટયાં તથા ઉજ્જડ કર્યા, 
દીવાન ગોવિ'દજીએ કડારણાને ઘેરો ઘાલ્યો અને નવાબનું સેન્ય પોરબે'દર 
ઉપર્‌ આવશે તો શુ' થશે તે વિચારે ઇ સ. ૧૭૯૦માં રાણા સરતાતજીએ મોટો 
નજરાણું! આપી નવાબના સેનને પાછુ” વાળ્યું. 


નવાબ કેદ ક જ ર 


સોરઠમાં આગ અને તલવા રું સામ્રાજ્ય ફેલાવી * “પાછા ફરેલા: સૈન્યે” 
નવાબ પાસે પગારને। તકાદો કર્યો અને જ્યારે તવાબ પગાર ન આંપીઃ શક્યા 
ત્યારે સૈનિકોને નિયમિત પગાર મળશે તે માટે જોમીત થયેલા જમાદાર 
ઝુબેદી, સાલેહ ખીન અખ્દલ્લાહ, મહમદ અંખુ 'બકર, ' 'હામેદં ખીન મેસનં,' 
હામી૩ નાસર તથા નાજીખે નવાબ હામેદ ખાનને ર્‌ ગમંહેલમાં કેદ કરી તેને" 
પાણી તથા ખોરાક આપવાંનું બ'ધ કયુ. 


તવાબને અસલ ત્રાસ થયો પણુ તે રી વફાદાર ની મદદથી 
નાસી છૂટયા અને ખાંટ તથા સધી લેકોનું સૈન્ય ઊભુ' કરી આરબે! ઉપર 
હુમલે। કર્યો. જૂનાગઢની બજરમાં ઉભય પજ્ઞા વચ્ચે ધિ'ગાણુ* થયુ તેમાં 
દીવાન રણુછોડજના પેશકાર ઉત્તમરામ ધોડાદ્રા માર્યા ગયા. આરખો કાર્યા 
અને જૂનાગહમાંથી નીકળી ગયા. તેઓએ ચે[રવાડ જીતી આપ્યુ” હતુ તેથી 
ચોરવાડનો કબ્જે કરી પરગણામાં લૂ'ટેફાટ શરૂ કરી. દીવાત રઘુનાથજીએ 
આરબોને પારપત કરવા રણુછ્ોડજને તથા શામળજી માંકડને ચોરવાડ 
રવાના કર્યા * ો 
આરબોએ ચોરવાડ કેન્દ્ર રાખી, વેરાવળ અને પ્રભાસપાટણુ પરગણાંનાં ય 
ગામડાંઓ લૂ'ટવા માંડયાં પણુ રણુછે.ડજીએ તેમતી પાછળ પડી રરણુ. થવાની 
તેમને ફરજ પાડી. 


દીવાન ગાોવદજ 
ઇ. સ. ૧૭૯૦માં દી॥ત ગોવિ' હજ  ચુજરી ગયા. 


પેશકશી_ 


૪. સ. ૧૭૬૧માં ભય'કર દુષ્કાળ પડયે! અને પ્રક મરી વેરી જવત _ 
ટકાવી રાખવા મથતી હતી ત્યારે રધુનાથજી તથા મોરારજી પેશકશી ઉધરાવવા। 


1 જુઓ રવા ઈતિહાસની વાર્તાઓ, ભા, 1, 


ભાખી વ'શ-પૂર્વાષેર : ૧૫૫ 


નીકળ્યા* એ સાથે ગાયકવાડના જમાદાર હામીદે વડોદરાની જમા € લેવા જૂનાગઢને 
પ્રદેશ લૂ'ટવાનું શરૂ કરી દીછુ. જમાદારે જૂનાગઢ ઉપર હ્લ્લે કર્યો પણુ 
શીબ'દીએ તેને મારી નાખ્યો. 

રથુનાથજી ક્રેદ 


પોતાના સ્વામી નવાબ હામેદખાનનાં' હિય અને સેવામાં રાણા સરતાતજી, 
રાયજાદા મોકાજી, દાગોજી, આરબે। વગેરેને પરાજિત કરતાર દીવાત રઘુતાંથજીને 
ઈ, સ. ૧૭૯૩માં નવાળે કેદ કર્યા. તેતી સાથે મોરારજી, પ્રભાશ'કર, દયાળજી તથા 
અન્ય તાગરેને પણુ કારાવાસમાં પૂરી દીધા* તેમનાં ધરે લૂ'ટી લીધાં અને તેમના 
ખજાતા ખાલસા કર્યા. આ કૃત્ય કરવા માટે નવાબને કલ્યાણુ શેઠં તથા મધુરાય 
ખુશાલરાયે સલાહ આપેલી તેમ દીવાન રણુછોડજી નોંધે છે. ૫૨'તુ કર્નલ વોકર 
તેના રિપોર્ટમાં કહે છે કે “દીવાન રધુતાથજએ નવાબને એવી દરખાસ્ત કરી 
' પ્રભાશ'કર, દયાળજી તથા મોરારજને મારી નાખવામાં આવે તો જ તે નવાબને 
ફાયદો કરાવી આપી શકૅ તેમ નિર'કુશ વહીવટ કરી શકે તેથી તવાભે પ્રભાશ'કર 
તથા દયાળજને વિશ્વાસમાં લીધા. પ્રભાશ'કરે તવાબને મોરારજને દીવાનગીરી 
અ!પવા દરખાસ્ત કરી તે પછી વિ. સ'.:૧૮૦૯ના માગશર વદી ૮ના રે।જ 
તાગરવાડા પાસે આવેલી એક મસ્જિદમાં નવાબે ૪૦૦ માણુસો એકત્ર કરી ધામિ'ક 
વિધિ કરવાની છે એ મિષે પોતે પણુ આવ્યા. પ્રભાશ'કર ખીમાર હતા તેથી 
ઘેર રહ્યા અને દયાળજી 'રાજમહેલમૉં રહા. નવાખે કમાલ ચેલાને રધુનાથજીને 
બોલાવવા મોકલ્યો. રઘુતાથછ મસ્જિદમાં આવતાં તેને પકડી લેવામાં આવ્યા. 
પ્રભાશ'કરથી પરિચિત એવા એક “છોકરાને પ્રેભાશ'કરને ધેર મોકલ્યો. પણુ તે 
ઊઠી શકે તેમ નઃ હોવાથી તે છોકરાએ તેને છૂરો ભૉંકયો. પ્રભાશૅ'કરનાં પત્ની 
વચ્ચે પડતાં તેને પણુ ધાયલ કરી તે ભાગી છૂટ્યો. દયાળજીને રાજમહેલમાં 
'દ કરી લીધે. પ્રભાશ'કરંને થોડા દ્વિસો પછી ધા રૂઝઃતાં માધવરાયનાં આગ્રહથી 
તે. કલ્યાણુ શેઠને ઘેર રહેવા ગયે। અને ' તેણે તેની સલામતી માટે સોગન ખાધા.” 
આ નીતિહીન માણુસોએ આ પવિત્ર બ'ધત તોડતાં આંચકો આંવ્યો નહિ અને 
પોતાનું વિશ્વાસધાતી કૃત્ય છુપાવવા ગ્રભાશ' કરના નામનો એક 'ખબતાવટી પત્ર 
ઊમ્ને। કર્યો. આ પત્રમાં આજુબાજુના તાલુકદારેને જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરવા _ 


1 જમાદાર હામીદ રિકાર કરવા ગયો ત્યાં મૃત્યુ પામ્યો તેવી વાત પણુ પ્રચલિત છે પણુ 


તેના મૃત્યુના બદલે તેનો પુત્ર અમીન લેવા આવેલે। તેથી તેતું મૃત્યુ યુદ્ધમાં જ થયુ” 
હરો, 


૬ જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


બોલાવ્યા હતા. આ કાગળ તેમ્ાએ નવાબ પાસે રજૂ કરતાં તેણે પ્રમાશે 'કરને। 
ધાત કરવા આજ્ઞા આપી. 


નવાબે નાગરવાડા લૂ'ટી લીધો, તાગશેને પકડી ઉપરકોટમાં 'ેદ કર્યા, 
મ્રભાશ'કરને ઉપરકોટમાં લઈ જઈ હા ", ૧૮૪૯માં પોષ સુદ એકમ કે વદ 
એકમની રાત્રે તેતું માથુ” કાપી તાખ્યુ' અને તેની સ'પત્તિ લૂ'ટી લીધી. થે!ડા 
દિવસોમાં દયાળજીને। પણુ ધાત કર્યો. ી 


' ફીીવાન કુટુંબનાં સ'૫ અને શિંસ્ત જતાં દીવાન રઘુનાથજીએ મોરારજને 
મારી નાખત્રાતી સલાહ 'નવાત્રને આપી હોવાનું માની શકાય હ એવું તથી. - 


રણુછોડજીનો બળવે 


આ વખતે રણુછોડજ ચોરવાડ હતા અને અન'તજ ઉના . હતા, તેઓ 
બ્‌'નેખે સાથે મળી જઈ વેધા;' બિ માળિયા, કાગવદર અને આદરીના 
કિલ્લાઓ લૂ"ટી લીધા, 


દીવાન રણુછેડડજી તારીખે સોરકંમાં નોંધે છે % મે યશ શેરગ4 
લૂ'ટયુ' અને પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવ્યુ”. 'ોાડીનારની લડાઈમાં ભાઈ અત'તજએ 
નવાબસાહેભના કેટલાક જમાદારોને પકડયા અને ત્યાંથી જ તેમને કાઢી 
મૂકયા ('ે મારી નાખ્યા ?) પણુ એક સરદાર અને વાણીઓ માધવજી કે જે 
સૈન્યનો અધ્યક્ષ હતો તેણું પાણી વગરના કૂવામાં પડી તેના જવનના પતં 
શક્ષણુ કયું, 

પ્રભાસપાટણુના કિલ્લો જમરોમનોં કાઝી ક દબાવી બેઠો હતો. 
દીવાત અમરજીના બનેવી દેશાઇએ રણુછોડજને પ્રાથી મુકામે જઇને સમજવ્યા 
ક નવાબ સામે વેર લેવા હિન્દુ જમીનદારેને અને નિદોર્ષ" પ્રજને લૂ'ટવાનું 
કાય તેમતા શેભાસ્પદ તથી. તેમણે તેમની શકિત સ્વત'ત્ર રાજ્ય, પ્રાપ્ત 
કરવા માટે 'ેન્દ્રિત કરવી નેઈખે અને હિ-્દુ જમીતદારાનો ટેકો મેળવવો 
જેઈએ. જીભાઈ દેશાઈએ તેમતે એમ પણુ કું કે જે તેએ આતે” પ્રભાસ- 
પાટણુના કિલ્લો તેમને દેશાઈએ સે!પાવી આપે, રણુછોડ% આ સલાહ 
સ્વીકારી પ્રભાસપાટણુ ઉપર ચઢયા અને દેશાઈઓની સહાયથી ગભાસપાટણુ 
સ્વાધીત કયુ”, પ્રભાસનો કિલ્લો કબ્જે થયા પછી કાઝીઓને વગર્‌ હરકતે 
જવા દેવા” એવી શત કરવામાં આવેલી પર'તુ તેઓનો વિચાર પાછળથી ફરી 
જતાં કાઝી મહમૂદમિયાંએ * જવાની ઊી આનાકાની કરી તેથી જભાઈના પુત્ર 


1 તારીખે સોરઠમાં લોધાતે ઉલ્લેખ છે તે ધોધલા હરે. 


બાબી વ'શ-પૂર્વાધ “$ ૧૫૭ 


દેશાઈ ઉમિયાશ'કર તથા વાધ દેશાઈ વાધજ તારણુજ તેને સમજાવવા 
ગયા. તેઓની વાતચીત દરમ્યાન મહમૂદમિયાં ઉસ્‍્કેરાઈ ગયો અને ઉમિયા- 
શ'કર્‌ ઉપર ખુલ્લી તલવાર લઈ હુમલો કર્યો. દેશાઇ જીભાઈએ તેતા પુત્ર 
ઉપર ધસતાં મહમૃદમિયાંનેો સામને! કર્યો, તેમાં મહમૂદમિયાંએ તેના ઉપર વાર 
કરી લેતાં તે કામ આવી ગયા. ઉમિયાશ' ક મંહમૂર્દામિયાંને ત્યાં જ મારી 
નાખ્યો, 


દીવાન રણુછે!ડજી તારીખે સોરડમાં આ પ્રસ ગનો ઉલ્લેખ કરતાં માત્ર એક જ 
પકતમાં કહે છે કે “દેવયોગે પાટણુનો કબ્જે મારા હાથમાં પડયો.” તારીખ 
લખાઈ ત્યારે દેશાઈએ! અને રણુછે।!ડજતા સ'બ'ધેોમાં વિક્ષેપ પડેલો તેથી 
તેમણુ દેશાઈએ સ બ'ધી ધણી અમગત્વેની માહિતી આપી નથી પર'તુ આ 
પ્રસગે દેશાઈ ઉમિયાશ'કર ઉપર આવેલા તેના પિતાના મૃત્યુના ખરખરાને। 
અસલ પત્ર આ માહિતી, પૂરી પાડે છે. 5 


દીવાન કુઠુ'બની વિદાય 


રધુનાથજી તથા મોરારજીને નવાબે મુકત કરતાં તેઆ જામતગર્‌ ચાલ્યા 
ગયા. રણુછોડજી પણુ પાટણુથી જમનગર ગયા. ત્યાં તેમને મેર્‌ ખવાસે ને।ક* 
રીમાં રાખી લીધા. મોરારજી ભાવનગર ગયા જ્યાં તેમને જગીર મળો અને 
ગાવિ'દજીના પુત્ર મ'ગલજીની સમત્ર સ'પત્તિ નવાબે લૂ"ટી હે લેતાં તે તે પણુ પોર- 
બ'દર ચાલ્યા ગયા : 2 ી 


દીવાન ભાઈમોાતી નિદય પછી ણ! કલ્યાણુ શેઠુને દીતાનગીરી આપી. 


કૅલ્યાણુ શેઠે 


ભાવતગર ઠાકોર વખતસિ'હે જૂનાગઢમાંથી દીવાન ભાઈઓ ચાલ્યા 
ગયા છે અને નવાબ કાંઇ કરી શકે એમ નથી એ વિચારે જતાગદની હકૂન 
મતમાંથી કુ'ડલા અને રાજુલા પડાવી લીધાં. તવાબ હામેદખાને તેથી ભાવનપર 


1 આ પ્રસ'ગતી વિગતો માટે જુઓ “પિતૃતર્પ ણ, -શ'. હ. દેશાઈ.. 

2 અમર દુર્લભ રણુછેડજી પરભા હણયે। અન્નણ્‌ નાગર થે સે। નગર ગયે અખ કામા કરત કલાણુ 
કામા કરત કલાણુ દેશ સોરઠકો દાગ્યો' ચિતલ કીની ચૂર જેર કાઠીકો જાગ્યો જાય 
જૂતાગઢ રાજ દેખ મહાબત સુત ગુમરા જમીનદાર સબ જેર ભડ જગ માર્યો અમરા 


(અનામી) 


૧૫૮ -૬ 8 જૂનાગઢ અને ગરતાર 


ઉપર ચડાઈ કરી. તેણે ઘેોધા સુધીનાં શ લુ'ટયાં અને પ્રદેશ વેરાન 
કયોય પર હુ હસા આગળ ઠાકોર વખતસિ'હે નવાબને માગ" અવરોધી સજજ& 
સામને કર્યો શગુસેન્યના પ્રભળ ધસારા સામે જૂનાગઢનું સેન્ય ટફી શકયુ * 
નહિ, તવાબતાં ગાત્રો ગળી ગયાં. તેણે એક લાખ પદર હજર રૂપિયા લઈ 
કુ'ડેલા તથા રાજુલા ઉપરને। પોતાનો હકક ભાવનગરને આપી દીધો અને 
ભાવનગરે તવાબની જોરતલખી કબૂલ કરી; પી 


' સત્ત પછી ચિતળના કાડીઓ ઉપર ભ્ાવનગરે ભી'સ કરતાં જ્‌નાગઢથી 
નવાબે છે1ટમલાલ નાગર તથા જમાદાર અખ્દલ્લાહ નીચે એક સૈન્ય કાઠીઓની 
મદદે મોકલ્યું” પણુ વખર્તાસ'હે તેને હરાવી નાસી જવા ફરજ પાડી. 


પ્રશાસપાટણુના બ્રાહ્મણો 


કલ્યાણુ શેઠે પ્રભાસપાટણુના' સોમપુરા બાહ્મણા ઉપર -શેખમિયાંએ 
નાખેલો વેરે વસૂલ લેવા સખ્તાઈ કરી તેથી બરઃહ્મણુ!એ ત્રાગુ' કયુ” અને 
મુમારિકાને મારી તેનું લોહી છાંટયુ' થાહ્મણા ઉપવાસ ઉપર ઊતરતાં દેશાઈ 
'ઉમિયાશ'કર જીભાઈ તથા દેશાઈ વાધજી કહાનજી જૂનાગઢ ગયા અને નવાબને 
સળી આ વેરે મા્‌ કરાવ્યે।. પ 


આ કૃત્યથી કલ્યાણુ શેઠ દેશાઈએ ઉપર  મ્રષે ભરાયો, તેણે દેશાઈઓના 
હોની અવગણુના કરી દેશાઈ ઉમિયાશકર ભાઈ દીવાન અમરજતા સગા 
ભાણુજ હતા? તેથી પણુ કલ્યાણ શેઠ તેમની જડ ખોદી નાખવા માગતા 
હતા પણુ દેશાઈએએ નવાબને મળી તેમને હરકત નહિ થાય તેવે રૂકકે 


“ સેળવ્યે[.5 


1 વિગતે! માટે જુઓ “પ્રભાસ અને સે।મનાથ', શ. છે. દેશાઈ. 

૩ દેશાઈએના ઇતિહાસની વિગતે। માટે જીએ પિતૃતપણુ,-શ'. હ. દેશાઈ. શ્રી કહોનદાસ 
તાપીદાસતા આત્મચરિત્રમાં જણાવ્યું છે તે ઉપરથી સમનય છે કે ઉમિયાર'કર, _ 
જૂનાગઢના રાન્ન્યત'ત્રમાં મોટી લાગવગ ધરાવતા તથા તે સમયના રાજપુરૃષો અને 
યુધ્ધવીરોમાં તેની ગણુના થતી. તેમણે નવાં ગામે! વસાવ્યાના, નવા વેરાએ વસૂલ . 
લીધાના, માથા ભારે શખ્સે! અને લુ'યરાઓને જેર કર્યાના તેમાં કેટલાક પ્રસંગો 
નોંધવામાં આવ્યા છે. * ' 


2 આ [ટનોટ માટે જુઓ પૂષ્ઠંક ૧૫૬. 


૧૫૬ 


બાખી ૧'*શગપૂર્વા્ધ 


(18'-1૫] 19૬૫૫) 


51૨%8% » ઝગ 31101૮29 
2૨.12 1૯8૪ 

ર મ 1 | 
સટ ૪2૪ (ણં 01૪૨ 29,હે૪3€) 2૨.18ર*૯2] 

(રિણ 2૨.1010:5]2]) 110 બજ - ટેક, દારી પારક રશાર્ણાલટૃ %ડછા-ઉટે 
ક ર | ડક 
ટ8. યટર 'દાટ૨10,મ2 (ટ 11972) : 7919219 પ 1દાટ!૦1૮ ભ્બ્ટીઢેાણુ ' 

ક અ પ ૧0૮ | [| | 
પ. દ (ર12 507#9) * કિ ઊં ક 
490૨9 .. 1૨1 211૮_10 “01]211*  689.૪)]1 2૦છે_ રક 6૦9 પપ્દ્પ્ત્ટ 
| અ ક કી કે સિ 1 
હ ક (ટણ તા1રરાર) ક મ . 
- ₹૨£_૪]21123છે પો 1૦. રી સ. 
ર પ  _ 
૮૦216112 રુ જ. 6૦1૬14 
ક ગ 


«૨૫૬ ટ 


૧૬૦ $ જૂતાગઢ અને. મિરનાર 


દીવાને 


રાજ્ય કાય “ભારમાં કલ્યાણુ શેઠે જેટલી જ સત્તા માધવરાય પણુ ભોગ- 
વતો. એક મ્યાતમાં ખે તલવારો રહેતી તથી તેમ ઈ. સ. ૧૭૯૫માં બને 
વચ્ચે લેણુદેણુનો વાંધો પડયે તેથી કલ્યાણુશેઠ કામ મૂકી ઈ મિયાં ગુલામ 
હુસેનની ડેલીએ ત્રણુ માસ સુધી આશ્રય લઈ છુપ!ઈ રલો અને માધવૃરાયની 
સલાહથી નવાખે મૂળચ'દ મહેતાને દીવાનગીરી આપી.' 


અ'ચ્રેજ ચડાઈ ર 

આ વાંધો ચાલતો હતો ત્યાં જનાગઢના વાંચિયાઓએ સૂરત જતાં 
અગ્રેનેનાં વહાણો લૂ'ટયાં તેથી અ'ગ્રેછ તોકાસોન્યે દેલવાઢા પાસેના નવા 
બ'દરના કાંઠે તોપમારો કર્યો અને “અરમાન નાંગરી ધરતી ઉપર અ'ગ્રેજ 
સૈનિકે ઊતર્યા,' ઉના થાણદાર જમીયતખાં ગીરમાગે" ભાગીને જૃતાગહ 
આવ્યો તેથી તારાજ થઈ નવાબે તેને બરતરફ કર્યો અને પોતાના ખાનગી 
કારભારી કહાનદામ તાપીદાસ વેશ્વવને સે। ધોડેસવારો તથા બસો પેદ્લ આપો 
ઉતા મોકલ્યા, તેણું ઉનતે જઈને સરકાર મરજી પ્રમાણે ઉકેલ અ ગ્રેજને। 
કોધે।.* 
કૅહ્ર્યાણુ શેઠે ફરીથી સત્તા ઉપર 


તે પછી કલ્યાણુ શેઠ પાછે સત્તામાં આવ્યો અને માધવંરાયે નાસીને 
વ'થળીનેો કખ્જે કરી બેઠો અને છ માસ પછી ઈ. સ. ૧૯૯૬માં ત્રણુ લાખ 
જારી પરસોતમ વાસણુજી વારા કલ્યાણુ પાસેથી લઈ વ'થળીને। કખ્જે સૉંપ્યો.” 


સરાહો ચડાઇ 

છું સ. ૧૦૯૬માં આખા સેલુરકર જૂનાગઢ ઉપર ચડી આવ્યો. તેતા 
સેનાનીઓ બેમલખાં તથા બાપુમલખાંએ પ્રજા ઉપર અથથ્યે. જુલ્મો ગુજરી 
મોટી મોટી રકમો વસૂલ કરી, નવાબે તેને મોટી ખ”ઠણી આપો પાછે કાઢયો. 


તે પદ્ઠી ઈ. સમ ૧૭૯૯માં ગાયકવાડના જમાદાર હામીદતા પુત્ર જમાદાર 
અમીને તેના પિતાના ધાતનો બદલે! લેવા મજેવડી ધેરી તેને કિલ્લો જમીન- 
દાસ્ત કર્યો અને ત્યાંથી જૂનાગઢ ઉપર કૂચ કરી પણુ નવાબે ત્રણુ ગણી ખ'ડણુ 
મોકલી, નજરાણું આપી તેને પાછે! કાઢયો. 


1-૨-૩ શ્રી કહાનદાસ તાપીદાશનું આ.મચસ્ત્રિ, સંપાદન : શ, હ, દેશાઇ તથા ગાયકવાડ 
એફ ખરેોડા, પુ. મુ 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૬૧ 


ગોદડ 'ખવડે ઉપર ચડાઇ ક, 
તવાબના લખલૂટ અ'ગત ખચરષને પહોંચી વળવા કલ્યાણુ શેઠ આવશ્યક 
દ્રવ્ય ઉપાજિશત કરી શકયો! નહિ તેથી કાંટાલિયાના વનમાં ગુપ્તવાસમાં રહી 
તવાબને કહેરાવ્યુ' કે સિપાઈઓના પગાર ચૂકવી શકાય તેમ નથી, ખજને 
"ખાલી છે માટે ધાંધલપુરના ગે1૬$ ખવડે ઉપર ચડાઈ કરો તેનો સમહ ધનકોષ 
લૂ'ટી આવી પગાર ચૂકવે. નવાબ હામેદખાને આ સલાહ સ્વીકારી ધાંધલપુર 
ઉપર ચડાઈ કરી. ધાંધલપુરનેો કાડી દરબાર ગે।!દડ ખવડ એક નોને દરબાર 
હતો પણુ તેણું તથા તેના કાઠીઓએ જૂનાગઢના બળવાન સૈન્યને ત્રણુ માસ 
સુધી હ'ફાવ્યુ* નવાબ અ'તે પરાજય સ્વીકારી અનેક સૈનિકોના મૃતદેહો અને 
પોતાની પ્રતિષ્ઠા ધાંધલપુરમાં મૂકી નત મસ્તકે જૂનાગઢ પાછે ફર્યો." , 


નવાબની નિરાશા 

પ્ર!જ્ય ઉપર પરાજય મેળવી પોતાની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી નવાબે મૃલ્યવાન 
પ્રદેશો પણુ ખોયા. રાજ્યત'ત્રમાં અવ્યવસ્થા સિવાય કાંઈ હતુ" જ નહિ તેથી 
તેણે કાલાવાડ મુકામે મેર્‌ ખવાસ સાથે રહેતા દીવાન રઘુનાથજને જંતે જઈને 
પાછા આવત્રા સમજવ્યા પણુ રઘુનાથજ આવ્યા નહિ. _ 


રજ ખટપટ 

કલ્યાણુ શેઠ તથા માધુરાય ખુશાલરાયના સ'યુકત કારભારનું પરિણામ 
માત્ર અ'ધાધૂ'ધીમાં આવ્યુ, બન્ને વચ્ચે મતભેદ થયા અને સત્તાપ્રાપ્તિની 
લાલસા માટે પક્ષો બ'ધાઈ વૈમનસ્ય વધી ગયુ'. શને શને આ વિરોધ એ * 
કક્ષાએ પહોંચ્યો કે બન્ને દીવાનાખે એક ખીજ સામે સેન્યો સજ્યાં, કલ્યાણુ 
શેઠ સ્વષ્ૃડ તજીને, સૈયદ ગુલામ મોલ્યુદ્ીનના મકાનમાં આશ્રય લઇ રલો અને 
પરિણામે પોતાને સફળતા નડે મળે તેમ માધુરાયને લાગતાં, તેતા મદદગારે। 
જમાદાર અહમદ 'કોર, શેખ સૈદ, તાસર યમની અને મુસા સુહરિઝ દ્રારા 
વ'થળી દરવાજા પાસેની દીવાલ નીચે ભૉંયર્‌' ખોદાવી તેમાંથી રાતોરાત નાસી 
ગયો અને વ'થળીને [કલ્લે બ'ધ કરી તેમાં બેસી ગયે. 


1 નહેતીને તે” નવી કરી ગઢ જૂતાને ગાળ 

ખાખી અકકલ ખાળ ખીજવીયો ગોદડ ખવડ * 

નરગાદડને નવાબ લડીચા ત્રણુ મહિના લગી 

પવત મોઢા પહાડ હુ'કલીયા નાળ્યુને ધબે (લોકસાહિત્ય) 
જૂ.ગિ.-૨૧ શિ 


૧૬૨ : જૂનાગઢ અને શિરનાર 


નવાબંની સ્થિતિ વિષમ થઈ ગઈ. તેનું સૈન્ય બે વિમાગોમાં વરે'ચાઈ 
ગયુ' હતુ" અને તેને ફરેઈ મદદ કરે તેમ હતુ' નહિં તેથી લાચાર થઈ તેણે 
ખાસ દૂતેોને જમતગર મોકલી દીવાત રઘુનાથજને મદદ લઈને આવવા આજીજી 
કરી, રઘુતાથજી પોલે ન આવતાં તેણે રણુછોડજને મોકલ્યા અને તેણુ વ 'થળીને 
. ઘૈરો ધાલ્યો. માધુરાયે સમય અને સેતાનીને ઓળખી જઈ યુદ્ધ ન આપતાં ૬"ડ 
આપ્યો! અને મુકિત મેળવી ત્યાંથી ગૉંડેલ ચાલ્યો ગયે. 


માધુરાય ગોંડલથી વડોદગના સેનાપતિ માબાજીની સાથે વડોદરા ગયો અને 
ત્યાંથી ગ્વ,લિયરતા મહાદઝ શિ દેતી સેવામાં જઈ તેને! કૃપાપાત્ર થઈ ગયે. 
. મહાદજખે તેને દિહી દરબારમાં તેતા વજીલ તરીકે ઈ. સ. ૧૭૯૫માં મોકલ્યો, 
જયાં તેણે .સમસ્ત ભારતમાં ગોવધને પ્રતિબ'ધ. કરતુ શાહી ફરમાન મેળવ્યુ*. 


માણુરાય દિલ્હી દરબારમાં એક અગત્યને હોદ્દે ભોગવે છે એમ જ્યારે 
નવાબને જણાવ્યુ ત્યારે તે કદી ચડી ઓવે તા તે ખીકે તેને જાગીર આપી 
માધુરાયેને પુત્ર" ન હે.વાથી તેતા. મૃત્યુ પછી તે જંગીર તેતા દહ 
કેશવલાલને મળી. 


દાસને? જ્ન્સ 
ઈ. સ* ૧૭૯૫માં શાહજાદા મહાદરખાનનો _ જ્ન્મ થયે. 
જામનગરની મદદે 


 માધુરાયેતું પાત્ર જૂનાગહના કારી તખ્તા ઉપરથી અદશ્ય, યતાં. 
કલ્યાણુ રૈડુ સવ'સત્તાધીશ થઈ પડયે. ઇ સ. ૧૭૬૬માં જમાદાર ફરોડમામદ. 
નોતીયાર કચ્છમાંથી નમનગર ઉપર મોટુ” સૈન્ય. લઈ - ચડી આવ્યો તેથી. 
મેરામણુ અવાસે નવાબની મદદ માગો. નવાબ પોતે, ખાંટવાના ખાખી. 
મુખ્તારખાન, આજમભેગ ચેલા, જમીયતખાન સરવાણી, જમાલખાન બલોચ, 
હરિસિ'હ સોલ'કી જેવા સરદાગે તથા માંમશેળના શેખના સૈનિકો, દૃતિયાણાના, 
કસ્બાતીઓ, કાઠીએ વગેરેનું સૈન્યે રચી દહી'સરા ગામે જમતગરના સૈન્યને . 
જઈ મળ્યા, બન્ને પજ્ઞોનાં સૈન્યો યુદ માટે આતુર થયાં. ત્યાં હળવદના 
રાજ્સાહેભ ગજસિ'હજીના પ્રયાસથી સમાધાન થયુ” અને રોન્યો પાછાં 
ફરી ગયાં, 


શજઘુનાથજી પુનઃ જૂનાગઢમાં 


ઈ સ. ૧૮૦૦માં મેરામણુ ખવાસનું કૃત્ય થયુ' ત્યારે સાધા ધ્રોળ રહેતા 
હતા. ત્યાંથી જમસાહેબે તેને બોલાવી દીવ્રાતગીરી આપી જૂનાગઢમાં કલ્યાણુ 


ભાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૬૩ 


શેઠ વધુ સમય રહી શકે એમ હતુ નડે તેથી “મહેતા કેવળ ખૂચ તથા 
ઉમિયાશ'કર દેશાઈ તથા મોતીરામ કાળિદાસ' વગેરેએ નવાબને રઘુનાથજીને 
તેડી લાવવા સલાહ આપી.' તેમને તેડવા માટે જમીયતખાન સરવાણી, 
હયાતખાન બલોચ, મૂળચ'દ અમરજી ઝાલા, ઉંમયાશ*કર દેશાઈ વગેરે ગયા.૨_ 
તેઓ એવી શ્ત પણુ લઈ ગયા કે જે રઘુનાથછ આવે તો “મહેતા 
ત્રિકમદાસનતા વ'શનું છોકર્‌' એક ગામમાં રહેવાન પામે તથા સહેતીા 
સેવકરામ વૈદ, સેવકરામ જથથળ તથા રાજરામ ઝોલા તથા દુલેરાય તથા 
ગજરાજગર તથા કડાનદાસ ગવાતી શતે દોવાન રઘુતાથછને નવાબના 
પ્રતિનિવિઓ મળ્યા. તે વાણિયા કહાનદાસ, નાગર કહાનદાસ,* આજમબેગ ચેલા 
વગેરેની ઈચ્છાથી વાકેફ હતા છતાં સર્'નિષ્ઠ રીતે ક્ષમા માગવામાં આવી છે અને 
પોતાને ગમે કે ન ગમે છતાં તેના જૂના માલિકની ઈચ્છાને માન આપવું જેઈે 
તેમ માતી તે (૨્ધુતાથજ) ન“નૂતા3ઢ ગયા.” 


કૅલ્યાણુ શેઠના બળવો 


બાંટવા ભાગદાર મુખ્તારખાન બાખીના પુત્રની વિધવા તથા રૂસ્તમખાનની 
પુત્રી લાડડી ખીબી સાથે નવાબે નિકાહ પદવાનો નિણુય કર્યો અને તેતા માટે 
પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી પરતુ તે સુખ્તારખાનને પસ'દ પડી નહિ તેથી તેણે જૂનાગઢ 
સામે યુ કરવા કમર્‌ કસી.” આ કાર્યમાં .કલ્યાણુ શેઠે તેને સહાય ' કરવા 
વચન આર્પ્યુ', અને પોતે પણુ તૈયારી કરી, દરમ્યાન દીવાન રઘુનાથજી પ.છા. 
દીવાનપદે આવે છે તે સમાચાર મળતાં કલ્યાણુ શેઠે બળવો, કર્યો. તેણે 
કુતિયાણા કબ્જે કરી લીધુ' અને પરગણાતાં ગામડાંઓ લૂટી લીધાં. તેના આ. 
આ કાયમાં સુખ્તારખાન ભાખીએ સહકાર આપ્યો અને બ'નેએ સાથે મળી 
જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરવા તૈયારી કરી, 

ર્ઘુતાથછીબે વ'થળી મુકામ રાખી બાંટવા તથા જુતિયાણુ। ઉપર ચડવાં 
પ્રવૃત્તિ કરી ત્યાં રણુછોડી પોરબ'દર રાણાની નોકરીમાં હતા તેને આજ્ઞા 


1 શ્રી ક્હાનદાસ તાપીટદ્ાસનું આત્મચરિત્ર, સ'પાદન-શ', હ, દેશાર્ક 

2 તારીખે સોરઠ, ભાષાંતર-શ'. હ. દેરાઈ 

૩ શ્રી કહાનદાસ તાપીદાસતનું આત્મચરિત્ર, સ'પપાટન-શ'. હ. દે શાઈ 

4 શ્રી કહાનદાસ તાપીદાસ, ખાનગી કારભારી હતા તેથી તેને રહેવા દીધા હતા. 
5 તારીખે સોરઠ, ભાષાંન્નર-૨', હ. દેશાઇ, . 

6 તારીખે સોરઠ, ભાષાંતર-રા', હ. દે શાઈ 


૪ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


મળતાં તે કુતિયાણા ઉપર ચડયા, તવાખે પણુ તેને પુતિયાણા લેવા સ'દેશે 
મોકલ્યો. રણુક્રેડછ, જમાદાર મહમદ તાસર ખુર્રાખ, શકરખાન, સરદારખાત, 
ગુલબાઝખાન, મડમદ રાફીઆ, મુરાદ થેરર, મુરાદ મકરાણી અને અન્યૅ 
'થોદ્ઘાએ.ને પોતાની સેવામાં રાખી લઈ કોટડા છાવણી નાખી. 


ખે તરફી બે ભાઈખા બળવાન સૈન્ય લઈને આવી રલ છે તે સમાચાર 
મળતાં મુખ્નારખાત બાખીના પગ ધુજવા માંડયા. તેણું તરત જ ચણુછેડજી 
સમક્ષ ઉપસ્થવિત થઈ માફી માગી તવાબને વફાદ!રી જહેર કરી, તેની પુત્ર- 
વધૂ તવાબને સોંપી દીધી. 


ગુતિમાણાનેો ઘેરો 


ઈ. સ, ૧૮૦૧માં સિપાહ સાલાર તાગર પ્રેભુદાસ' તથા આરબ અને 
પઠાણુ જમાદારોએ કુતિયાણાના કિલ્લાનો ધેર્યો: અને પ્રબળ પુરષાથ" અને 
પરાક્રમ કરી કિલ્લો કબ્જે કર્યો. કુતિયાષ્યાના કિલ્લામાં ક!ળી 'કોઠી નામે 
એળખાતો ભીતર દુ છે. આ દુગ કાલિદાસ શેઠને! બ'ધાયેલે। હોવાનું કહે- 
વાય, છે તેમાં કલ્યામુ શેઠે આશ્રમ લીધે હતા. તેતા ઉપર હલ્લે। ચાલતા 
હતા ત્યાં રઘુતાથછ વથળીથી આવી પણેંચ્યા. કલ્યાણુ શેઠ ચારે કોરથી 
ઘેરાયા તા પણુ તેણે ત્રણુ [દવસ ઝાક ઝીલી. રણુછોડજીએ અ'તે તેતી તોાપોને - 
ગતિશીલ કરી કાળી કડીના યુરજો ઉડાડી દીધા. કલ્યાણુ શેઠ પાસે શ્ઞરણુ 
યયા સિવાય અન્ય કોઈ માગ હતે નહિ દરમ્યાતમાં, તેના જમાદાર યાલા, 
નાસીર યમની, ગગાસિ'હ, ખાનદાન, ગીગા, હામેદ સ'ધી બહાર આવી 
શરણુ ચયા અને તે પછી કલ્યાણુ શેઠેશ્વેત ધ્વજ ફરકાવી સુલેહ યાચી. રણુ- 
છોડજીખે તેને તથા તેના કુટ્ટ'બને અટકાયતમાં લઈ તવાબ પાસે પ્રભાસપાટણુ 
લઈ ગયા ત્યાં કલ્યાણુ શેઠને નવાબે રણુછે!ડજને સોંપી દીધો અને તેની 
કેદમાં જ ગુજરી ગયો. તેતા પુત્ર લક્ષમીચ'દ પાસે ચોર્‌વ.ડ તથા ઉતાના 

કિલ્લાઓ હતા તે પણુ પડાવી લેવામાં આવ્યા. 


કૅલ્યાણુ શેઠે 


તારીખે સોરઠ નોંધે છે કે “કલ્યાણુ શેડ પ્રથમ દીવાતસાહેબને મોદી * 
હતો. તેણે દગાથી અને ગેરકાયદેસર રીતે દીવાનછીના વિશ્વાસુ અમલદારે, 
પ્રભાશંકર અને દયાળજતાં ખૂત કરાવી પોતે દીવાન થયે. કલ્યાણુ શેઠ 
1 દિનકરરાય સારાભાઈ, વગેરે વસાવડા ભાઈઓના વજ. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : 


દોવાન ભાઇઓને મોટો વિશધી હતે। અને તેણે રઘુનાથજી તથા  રણુછેડડજને 
જુનાગઢ છેડી જવા ફરજ પાડી હતી, તે એક મેદો હતો છતાં તેને તે 
સમયતા મુત્સદ્દીખ। અને મહારથીઓતી કક્ષામાં અવશ્ય મૂકી શકાય. તેણે 
એક વિચિત્ર પ્રકૃતિના અને તર'ગી રાજકર્તાને ખુશી રાખી, પ્રભળ વિરોધની 
વચ્ચે રાજ્ત'ત્ર ચલાબ્યું' તે અવસ્ય નોંધપાત્ર ખીના છે, 


અમરેલીને વેરો 


દીવાત રણુછેડજ તથા રઘુનતાથજી ઝાલ!વાડમાં જેરતલખી વસૂલ કરતા 
હતા ત્યારે ઈ. સ. ૧૮૦૨માં ગાયકવાડતા સેના*વયક્ષ શિવરામ ભાઉ ગાદી એ 
તેના અધિકારને પડકાર કર્યો અને બ'ને વચ્ચે સશસ્ત્ર ધષ ણુ થાય તેવાં 
તેવા સ'જેગો ઉપસ્થિત થયા ૫ર'તુ આ ભાઈઓની ડુનેહ અને શકિતતા 
કારણું સમાધાન થઈ ગયું. દરમ્યાન મુકુ'દરાવ ગાયકવાડે વડોદરા સરકાર સામે 
અડ કરી અમરેલીને કિલ્લો સ્વાધીન કર્યો અને વસાવડના દેશાઇઓને 'કેદ 
કેરી લીધા. રણુકોડજને નવાબે તેએને મુક્ત કરાવવા માટે અમરેથી ઉપર 
ચડલા આજ્ઞા મોકલતાં તેણું અમરેલીને વેયું. આઠ દિવસના સ'મ્રામ પછી 
અમરૈથી પડયુ'. દેશાઈએને દીવાને મુકત કર્ષા પણુ તેતી પાસે નવાબની 
જેરતલખીં કબૂલ કરાવી 


સ'થળૌને। ઘેરે 


ગાયેકેભાડતો દીવાત બાબાજી ઈ. સ, ૧૮૦૪માં વ'થળૌ ઉપર ચડી 
આવ્યો અને વ*થળી ઘેરી લીધુ'. વ'થળીના ઈજગ્દાર રૂદ્ર ઝાલા પાસેથી 
નવાબે કખ્જે લઈ ગુલાબખાં તામના એક યુવાતને ઈજરે આપેલુ'. બાબાજી 
સામે થવાની શક્રિત ત હતી તેથી તેણ નવાબની મદદ માગી. તવાખે દીવાન _ 
રઘુતાથજને મદ મોકલવા કહ્યું પર'તુ વથળી તાલુકે તવાબને અ'મત હતો 
અને વિ. સ, ૧૮૫૬ની મુલકગીરીના હિસાબમાં દીવાત તથા નવાબને મન 
દુઃખ થયેલુ”, રાજ્યે પણુ બ'ને વચ્ચે વહે'ચાઈ ગયેલુ. પાટણુ, વેરાવળ, 
વ'થળી તથા માળિયા નવાબનાં હતાં અને બીજ તાલુકાઓની ઊપજ દીવાત 
લેતા હતા. વ'થળી નવાબખું હતુ' તેથી રઘુનાથજીએ નનાબને જવાબ આપ્યો 
જૈ તેની પાસે માણુસો નથી અને રણુછેડજ મુલ્કગીરીમાં છે. નવાબે તેથી 
તેના હજૂરીએ આજમભબેગ, જમીયતખાં, જુહુરખાં, ફાજલ વગેરેને જવા 
આજ્ઞા આપી પર'તુ વેરાબળતા ઘેરામાં ગયેલા દ્શેલખાં ચેલાને નવાબે કાઢી 
મૂક્ેત્ને તેથી કોઈ ગયા નહે. અતે નવાખે તેના ખાતગી કારભારી કહાતદ્યસ 
તાપીદાસ વૈશ્વવતે મોકલ્યા. તેણું એક માસ પયત લડ'ઈ ચલાવી સમાધાન 


૧૬૬ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


કયુ, 
પ્રશાસપ્ટણુએો ઘેરો * 


'ઈ, સ. ૧૮૦૪મૉ પ્રભાસપાટણુતા દેશાઈ ઉષિયાશ'કર જીભાઈ તથા 
દેશાઇ વાધજી કહાનજીએ નવાબની હકૂમતથી ક'ટાળી પ્રભાસપાટણુને કિલ્લો 
તથા પરગણુ' ગાયકવાડને સે!પી દેવા વડદરા કહેણુ મોકલ્યુ' અને તે સાથે 
પ્રભાસપાટણુમાંથી નવામતા થાણ્‌ાને ઉઠાડી મૂકયું, આ સમાચાર મળતાં 
જૂનાગઢની ફ્રેજ પ્રભાસ ઉપર ચડી અને દેશાઈખાએ દરવાજા બ'ધ કરી લડાઈ 
આપવા તૈયારી કરી પણુ તેમને ગાયકવાડની મદદ મળે તો જ જૂનાગઢની સામે 
તેએ ટકો શકે તે સ્પછુ હતુ, ગાયકવાડની સેના આવી નહિ પણુ એવે 
સ'દેશે- આવ્યો કે “શ્રીમંત સરકારનો ઈરાદો હમણાં સોરઠમાં મુલક 
લેવાનો નથી માટે તમારુ' તમે જાણુ!” દેશાઈએની સ્થિતિ વિચિત્ર થઈ ગઈ. 
દરમ્યાતમાં ગ્રાયકવાડતા દીવાત બાબાજીરાવે વ'થળો લીધુ અને ત્યાંથી સોરઠતા- 
પ્રદેશમાંથી ખ'ડણી વસૂલ કરવાના મિષે વ'યળી, કેશેઃદ, - ચોરવાડ અને છેક 
પ્રભાસપાટણુ સુધીને। પ્રદેશ લૂ'ટી લીધો તેણે પ્રભાસને ઠ્ારે તેનું મુકામ કયુ” 
પણુ દેશાઈએએ તેને અ'દર આવવા દીધો નહિ, તેથી બાબાજએ કિલ્લા 
ઉપર તોપ માંડી. ત્યાં રણુછોડજ તેનું સૈન્ય લઈ બાબાજની પાછળ આવી 
પહોંચ્યા અને ગાયેકવાડી' સેનાને ધેરી લીધી. બાબાજી બે તરફથી ઘેરાતાં તેણે 
સ'ધિ કરીને અન્વય લૂ'ટનો માલ પાછે આપ્યો અને દેશાઈએના હકકો બન્ને 
રાજ્યોએ સ્વીકાર્યા અને જૂનાગઢે ગાયેકવાડને ખ'ડણી આપી.* 


રેવાશ'ડેર દીંવાન 


ઇ. સ. ૧૮૦૬માં દીવાન રઘુતાથજી કુતિયાણા શેકાઈ ગયા અને રણુ- 
છેડજી હાલારમાં ન્ેેરતલખી ઉધરાવતા હતા તયારે રેવાશ કર વ્વિકમદાસ 
મજમુદારે રાણુપુરે અને ધ'ધુકા સુધી જૂતાગઢનાં સૈન્યો લઇ જઇ નેરતલખી 
ઉધર।વી. આ પ્રમ'ગે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ક'પની ખે ધ'ધુકા પ્રદેશમાંથી ન્નેરતલખી ઉધર।- 
વવાનો જતાગહને હકક માન્યા રાખતાં તે વિસ્તારમાં કોઈ ૨'જડ કરી તહિ. 


આ ૧૫5માં દીવાન રઘુનાથજી સ્વેચ્છાથી છૂટા થયા અને કૃતિયાણા 


7 


1 ડહાનદદાસ તાપીદ્ાસનું આત્મચરિત્ર, કહાનદ્યાસ તે ડે।, નલિનકાન્ત શાંતારામ અક્ષી વગેરે 
બક્ષી ભાઈઓના પૂર્વજ. 
2 વિગતો માટે જુઓ “પિતૃતપણુ', શ', હ દેશાઇ. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૬૭ 


રહેવા ચાલ્યા ગયા. નવાબે રેવાશ'કર પિકાદાશમે! _ દીવાનપદે નીસ્યા અને 
મદદનીશ દીવાન તરીકે દયારામ છાયાને નિયુકત કર્યો. 


ઈ. સ. ૧૮૦૬માં કનલ વોકરે રેવાશ'કરને માળિયા મિયાણા મ 
તેડાવી સેટલસેન્ટ કરવા ચર્ચા કરી અને ત્યાંથી તે પાછા આવતાં તેને નવાબે 
છૂટા કરી કારભાર ઉમર મુખાસન, મિરઝાં આજમબેમ તથા કરસનદાસ 
શેડને સોંપ્યો. આ ફેરફાર વિઠ્ઠલરાવ દેવાજીની આજ્ઞા સ્વરૂપની સલાહથા કર- 
વામાં આવ્યો હતે।. વિટૃલરાવની ઈચ્છા ર્ધુતાથજનો પગ રાજ્યમાંથી રુદાને 
માટે કાઢવાની હતી અને જૂનાગઢ ઉપર પોતાનું વર્ચ સ્ત્ર સ્થાપવાની હતી.. 
તેણે રધુનાથજ કાંઈ બોલે નડે તે મોટે ભાડેર, ભલગામ વગેરે ચાર 
ગામડાંએ આપ્યાં અને અમરેલી, દામતમર અને ધારીમાં જૂતામહને! ભાગ 
હતા તે લખાવી લીધો. 


કારભારી મ'ડલે ફેમતરામ કાકાભાઈને પેશકાર નીમ્યા અને સ ળી 
વમુલ કરવા 'રૌન્યો મોકલ્યાં પણુ તારાંખે સોરઠમાં દીવાત રણુછોડજી લખે' છે 
કે “વેએએ આજમબેગ છેલા અને કરસનદાસ વાણિયાની સૂચનાથી જમાબદી 
વસુલ કરવા સૈન્ય દોર્યા”. પણુ એક કીડીને પણું ખીજવી શકયા રાહે.” 
તેઓએ શેખ અલી નામના વેપારીની દુકાને કચેરો ઠેરાવી'.* ક 


નવામર નાચર'ગની મહેફિલિમાં નત"જીઓ અને સાકીઓ વચ્ચે વષી 
ગયા અને નવાબની ઉપાંગતા અનોપબભાઈ રાજ્યત'ત્રમાં હસ્તક્ષેપ કરી તવાબને 
દોરવણાં આપતી રહી.*  પારેણામે રાજ્યમાં અ 'ાધૂ ધી ક 


અ'ગ્રેજ હફૂમત 


ઈ. સ. ૧૮૦૭માં ખેડાના કલેકટર કનલ એકષકઝાંડર વોકરને. ક'પનીએ 
કાડિયાવાડતા રેસિડેન્ટના પણુ ચાજ આપ્યો. ઈ. સ. ૧૮૦૨માં થયેલી 
વસઈની તહતી કલમો અનુસાર પેશ્વાતા સમમ્ર અધિકારો અને હકો ઈસ્ટ 
ઈન્ડિયા ક'પનીને મળ્યા' તે અન્વય કતલ વેકરે ગાયકવાંડતા દીવાન વિઠ્ઠલ” 
રાવ દેવાજી સાથે સોરઠમાં આવી વસલાત લેવાનું શરૂ કયું. દીવાન રણુછોડજી 
તને ક'ડોરણા મુકામે શિષ્ટાચાર ખાતર તે સમમની રીતિ અનુસાર મળવા 


1 «તાગઢતા મજમુદારો(અમરેલી)ના પૂર્વજ. 
2 શ્રી કહાનદાસ તાપીનું આત્મચરિત્ર. સ“પાટન : રા' હ, દેશાઈ 
૩ એજન. 


૧૬૮ : જૂનાગઢ અતે ગિરનાર 


ગયા ત્યારે દીવાત વિડલરાવે કતષ્લ વો. ર આગળ રૃઘનાથજ તથા રણુછેડજીની * 
 નિં'્ય કરી, તે સાંમળી વોકરે કહ્યું ક “તવાભ પાસે દીવાનતું સાઠ લાખનું 
દહેણુ' ગાયકવાડે મુકરર કમુ” છે તથા દીવાત અમરજતા માથા બદલ સોળ 
ગામો આપવામાં આચેલાં તે વિ. સ, ૧૮૪૯માં દગાથી પઢાવી લીધાં છે તે 
માટે નવાબના ખુલાસો! પૂછવામાં આવશે. દીવાન અમરજીના પ્રયાસોથી જત- 
વામાં આવેલા પ્રદેશો હુ' જપ્ત કરીશ અને તેના પુત્ર રઘુનાયજને આપીશ. 
દિલ્હીના કયા સુલતાનની સન'દતા આધારે નવાબ જૂનાગઢ રાજ્યનો કબ્જે 
કરી ખેઠા છે ? તેણું એમ પણુ ઉમેયુ" કે, “આ દીવાનના જે શગ છે તે 
ઈંગ્લિશ સરકારના શકુ છે.” 


કનલ વેોકરે આ પ્રસ'ગે સરત અને મુ'બઈનાં વહાણું! નવાબ'દર પાસે 
ચાંચયાઓએ લૂ'ટી લીધેલાં તે માટે નવાબને ૬'ડ કરી તર વસૂલ લીધે. 


સેટલમેન્ટ, 


તે પછી કનલ વોકરે ઈ. સ. ૧૮૦૬માં જારીનાર, અમરેલી અને માંગન 
શેળને જૂનાગઢ રાજ્યમાં સમાવેશ કરી તેનું સેટલમેન્ટ કયું” જૂનાગઢે 
ગાયકવાડને દેવાની ખ'ડણાની રકમ પણુ મુકરર કરી. વિ. સ. ૧૮૬૪ના 
માગસર સુદ ૫ ના મેજ તવાખે ગાયકવાડ અને પેશ્વાની સરકારને એક ખત 
આપ્યુ*, તેમાં નવાબતા ફ્રેલ જમીન મેધપુરના ભાટ યુ નરસ ગ. થયા. 

આ ખતમાં તવાબે નીચેતી કબૂલાતો કરી ? 


(3) (૧) ખીજ રાજ સામે દુશ્મતાવટ નહિ રાખુ' (૨). બહારવટિયાને 
રક્ષણુ નાહ આપુ” (૩) ખીજને ઉશ્કેરી ઉપદ્રવં નહિ કરાવું (૪) ચોરોને 
આશ્રય નહિ આપુ' (૫) બીન તાલકાના ભાયાતોનાં ગામો! વેચવા 
આવશે તે! સરકારને ખબર આપીશ. 


(શ) (3) કપની સરકાર કે ગાયકવાડના ગુનેગારને રક્ષણુ નહિ આપુ”. 
(1) મારા રાજ્યની સરહદે આવેલા, ક'પની સરકાર, પેશ્વા સરકાર કે 


ગાવેકવાડના મહાલેના ધોરી માર્ગો ઉપર લૂ'ટફાટ કે ધાડો પાડવામાં 
નહિ આવે (૨) પ્રવાસીઓ, વ્યાપારીઓ અને બીજાઓને હેરાન ઢર- 


1 તારીખે સોરડ-ભાષાંતર : ર”. હ. દેસાઈ 
2 શ્રી કહાનદાસ તાપીદાસ તેના આત્મચર્ત્રિમાં ઉહ્લેબ કરે છે તે આ જ પ્રસગે હરે, આ 
પ્રસસ્‍'ગની નોંધ આગળ લેવામાં આવી છે, 


ભાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૬૯ 


કરવામાં નહિ આવે. (૩) તેમને ગાડાંની અને ખોજી સગવડે આપવામાં : 
આવશે. (૪) જે કોઈ પ્રવાસી કે વ્યાપારી લૂ'ટાશે તા તેની નુકસાની 
જે ત તાલુકાને ભરો દેવી પડશે. ' 


(૪) (1) કોઈ જમીનદારની જમીતમાં ક્ર ગામડાઓમાં પેશકદમી કરવામાં 
નહિ આવે. 


તવાબે આ શના પાલન માટે ટે ચારણિયાના યારણુ .સુરૂ ગોમા ખીમાને 
કાયમી આડ જામીન આપ્યા. 


આ કખૂલતમાં સહીસિકકા થઈ જતાં આન'દરાવ ગાયકવાડે “જૂનાગઢ 
તાલુકાના કારભારોને' કતલ વેોકરની સહી તથા ગાયકવાડની મહેરવાળી * 
સ'વ'ત ૧૮૬૪ના પોષ સુદી ૧ની તારીખવાળી સન'દ આરપી જણાત્યુ' કે, 


“સ'વ'ત ૧૮૬૪માં તમારા તલુકા એટલે જૂનાગઢ _ તાછુક્ા, માંગરેળ . 
 કસખેો। અને ગાધકડા ગામ કે જે કાયમથી તમારા અધિકારમાં છે તેની ૬ર 
વરસે હજુરને વડોદરા ભરવાની ખ'ડણી મુકરર થઈ: તેની કખૂલત * ' આપી છે 
તેને તમે વફ'દાર્‌ રહેજો અને તાલુકો આમાદ કરજે, હજુર વડોદરાથી મુકરર 
કરે તે પ્રમાણું દર વરસે જમાબ'દી અને ખરાજૃતના હકતા નિયમિત રીતે 
આપે જજ્ે.' “આ શર્તોતા પાલન માટે અમારા તરફથી મેજર એલેકઝાન્ડર 
વોકરને નામદાર ક'પની સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે બહાંધર આપીયે છીએ.' 


આ સત'દથી જૂનાગદનું ૨।જ્ય વડોદરા તાબાનું રાજ્ય થઈ ગયુ' અને 
તેને હવે જેરતલબી વમૂલ કરવા જવાનું પણુ બ'ધ થયુ, ગાયકવાડે જૂના- 
ગઢના દોવાનને કારભારી ગણ્યા ક તાગ રાજ્યને ટી 
કક્ષા આપી. 


નવાબે આ શર્તા ઉપરાંત સમુદ્રમાં સફર ખેડતાં ર ને પાયો 
રક્ષણુ આપવાનું તથા મુશ્કેલીમાં આવી પડેલાં જહાજેને મદદ કરવાનું અને નને 
ભાંગે તો તેના ભ'ગાર ઉપર કોઈપણુ મરિન હકક ન રાખવાની પણુ હબૂ- 
લત આપી. * 


શ્રી સહજાત'દજી મહારાજ _ 


સ્તાયીનાગયણુ સ'પ્રદાયાતા પ્રવર્તક ત્રી' સહજત'હજ% મહારાજ 
જૂતાગઢમાં પધાર્યા ત્યારે નવાત્ર હામેડખાતે તેઓશ્રીને પ'ચાળા 
દરબાર ઝિણાભાઈ દ્વારા રાજમહેલમાં આમ'ત્રણુ આપી પધરાવ્યા, ત્યાં રાસ 
જૂ. ગિ *-જ્જે 


ક જૂતાગઢ અને ગરનાર્‌ : 


મ'ડલ રચ્યુ' તથા જે મહેલમાં તેમને પધેરાવેલા તેને પોતે ર*ગમહેલ કલ્રો 
તેથી તવાખે તે નામ સ્તીકારી તે મહેલને ર'ગમહેલ અને તે લત્તાને. 
ર“ગમહેલ ફળિયુ” તામ આપ્યુ'.' 


_હામેદખાનતુ મૃત્યુ. 


પોતાની તર'ગી, કુર અને અવિચારી પ્રકૃતિના કારણે ક રઘુનાથ, . 
રણુક્રોડજ, પ્રશ્નાશ'કર, ધ્યાળજ વગેરે પરાકમી અને સ્વામીભકત મુત્સ્દ્દોખે 
અને મહારથીઓની શકિતને! ઉપયોગ ન કરતાં જૂનાગઢ રાજ્યતા મોભા અને. 
૬રજ્જાને હલકા પદે મૂકી પ્ર. સ. ૧૮૧૧ના દ ૨૮મી તારીખે 
મૃત્યુ પામ્યા. 
 તવાભ હામેદખાન રરીરે જેવા જાડા હતા તવી તેની બુદ્ધિ પણુ હતી. 
કતલ વોકર તેના માટે લખે છે 'ે તેતામાં કાપટય, હીંચકારાપણું, ઈર્ષ્યા 
અને લોભ સિવાય કાંઈ હતુ” નહિ. તેની કુટેવો અને ચારિમ્યડીનતાને કારણે 
તેણે અનેક ઉપાધિઓ| વહોરી લીધી હતી*. “તેણે તેની ચિત્ર વત ણૂકવા 
અને અસ્થિર સ્વભાવથી તે પ્રજમાં અપ્રિય થયા હતા અને તેતા સ્નામીભકત 
સેવક્રોને તેના વિશ્વાસ હતો નહિ. વ'થળી ઉપર બાબાજીખે વેરો ધાલ્યો ત્યારે 
તેને ત્યાં સૈન્ય મોકલવું હતુ' પણુ તેના  હજુરીઓ "કૃ સરદારો કોઈ તૈયાર 
થયા નહિ અને જ્યારે તેણે કારણુ પૂછયું" ત્યારે મીરઝાં આજમમેગે કહં 
જે....વ'થળી જેઈએ તેમ નજર પહોંચતી નથી તો શા માટે જે પ્રથમ વેરા" 
વળમાં ચેલા દકેલખાંને મોકલ્યો હતા તેની ખરાબી અમે જેઈ છે. વષ ૮ 
સુધી સરકારમાં પેઠાને! હુકમ તહિ તેતાં પેટીયાં લુગડાં બ'ધ કીધાં હતાં.:” 
નવાબના ખજનતા સદા ખાલી રહેતા. તેને રહેવા માટે કોઈ સારે રાજમહેલ 
પણુ ન હતે. કલ ટોડે તેનું નિવાસસ્થાત જેઈને ઈ. સ ૧૮૫૭માં પ્રગટ 
કરેલા તેના પુસ્તકમાં“ લખ્યુ' છે કે “નવાબ ખ*હેરમાં રહે. છે.' નાચ, ૨'ગ 
અને આન 'દપ્મોદમાં પડી રહેતા અને રાજ્યત'ત્ર ચલાવવાતી સ'પૂણુ કમ- 
આવડુત ધરાવતા આ નવાબ પાસે દીવાતભાપ્રમા ન હે!ત અને તેતા હિતોનું 
રક્ષૂણુ તેમણું તેમનાં સ્વમાન અને સલામતીને ભોગે ન કયું હે,ત તા હામેદ- 


1 'ભક્તરિરોમણિ ઠાકોર શ્રી વાદ: શ્રી ધર્મ વલ્લભદ;સજી : 
2 કર્નલ વોકરને। રિપોર્ટ . 

3 શ્રી કહાનદાસ તાપીદાસતું આત્મચર્ત્રિ- સ'પાદત ; ર. હ. 'દેરાઈ . 

4 ટ્રાવેલ્સ ઈન વેસ્ટન ઈન્ડિયા-કનલ રડ _ 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૭૧ 
ખાને %રૂ૨ જૂતાગઢનું રાજ્ય ગુમાવી દીધુ હોતા 


બહાદરખાન# રહત 


તવાબ હામેદખાનેં તેના યુવરાજ બહાદરખાંન હરર દાદામિયાંસે તથા તેની 
માતા રાજકુ'વરને, તેના સીદી ગુલામ દ્દારા દારૂ ભારેલુ*- માટલું' સળમાવી 
રાજમહેલને આગ લગાંડવઃને પ્રયાસ કરવાને! આક્ષેપ મૂકી પ્રભાસપાટણુંમાં 
નજરકેદ રાખેલાં. તવાબ હામેદખાનની બીમારી વધી તેથી આજમબેગ ચેલા, 
કહાનદાસ તાપીદાસ વેશ્વંવ, સુગટરાય બક્ષી અને ઝીણા મહેતા, _ આ માતા 
પત્રને પ્રભાસપાટણુથી તેડી આવ્યા.' તેઓ ત્યાંથી દેશાઈ ઉમિયાશ' કર્‌ 
જભાઈ* તથા દેશાઈ વાધજ કહાનજને પૃણુ તેડતા આવ્યા. નવાબના મૃત્યુ 
પછી આ સહુએ નવાબને ગાદીએ બેસાડયા. 


ગાદીને ઝઘડો : 

 અમીરેૉં અને દરબારીઓએ નવાબ ખહાદરખાનને ગાદીએ ખેસાડવા 
પર'તુ મટ્દમ નવાબની બાખી ખાનદાનની બેગમ કમાલબખ્તેના પુત્ર સલાભૃત- 
ખાને તેના માતામહ, રાધનપુરના નવૉબ કારા બહાદરખાનની માતા બાબો 
નથી તે મુદ્દા ઉપર પોતાનો હજ છે તેમ ક'પની સરકારમાં ફરિયાદ કરી. 
રાધનપુર નવાબની ક'પનીમાં લાગવગ હતી તેથી વડેદરાતા રેસિડેન્ટ કતલ 
કર્તાકે તેતા હકને ટેકો આપ્યો! પણુ જૂનાગઢના. મુત્સ્દીએએ એવું સાબિત 
કેરી આંપ્યુ' કે, સંલાબંતખાને હોમેદખાનને। હે કંમાલબખ્તને પુત્ર જ ન હતો; 
' ગાદીવારસને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં દરભારીઓમાં બે પક્ષો પડી ગયા. 
બહાદરખાન પક્ષની નેતાગારી ઉમર શુખાસને લીધી અને સલાભતખાતતાં 
પશ્ની નેતાગીરી દીવાન રઘુંતાથછએ લીધી. તારીખે સોરઠમાં આ પ્રશ્ને કાંઈ 
કહેવામાં આવ્યુ” નથી. માંત્ર બાબી રૂલસ એફ સોરડ આ વિધૉન કરે છે 
પર્‌ ધ” તે બરાંબર જણાંતુ* તથી. ને રઘુતાંથછએ સલાબતખાનને પક્ષ લીધે। 
હોત તો બંહાદરખાતતા પ્રથમ દીવૃ.ન તરી તેની નિમણૂક થઇ તે ન થાત.” 
ગાયંકવાડસ એફ પિ પુ.૭ર્મા એજન્સી અને ગ ષકવાડ વચ્ચે પત્ર- 


1 શ્રી કહાંતદાસ તાપીવું આત્મચરસ્ત્રિ-સ'પાદન : શ. હં. દે સાઇ 


2 ઉમિયાશ'કર દે શાઈ આ પ્રસ'ગ પૂવે: પણુ નવાંબની કચેરીમાં અગ્રીમ કક્ષાના રાજપુરુષ 
હતા. જુઓ 'પિતૃતરપણુ?, શ'. હ, દો શાઇ. 

3 રધુનાથછીએ સલાખતખાનને। પક્ષ લીધ હત્તે। તેવે હત્લેખ, શ્રી ક્ડાનદાસ લેના આત્મ- 
ચરિત્રમાં કરેં છે છે પર'તુ તે સ'ભવિત નથી; તેણ નવાંખ વિરુદ્ધનોં પક્ષ લીધો હેત તોં 
' તેને દીવાનપટ આંપત જ નહિ, 


૧૭૨ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


વ્યવહાર છે. તેમાં બહાદરખાન' લી પુત્ર હતા તેમ જણાવ્યુ” છે. 'કેપત 
મેકમર્ડોની તપાસ પુછી બહાદરખાનને ગાદીવારસ તરીકે ગાયકવાડે સ્વીકારી 
રે 'કેવીતિ ફની 'અવજ 'કોડીનાર તથા અમરેલીમાં નવાબને જે કાંઈ ભાગ હતે 
તે પશુ લખાવી લીધો. ક 


ર રક્ુનાથજી સુનઃ દીવાનપરે 


તે પછી રાજ્ત'ત્ર સ્થિર કરવાને પ્રશ્ર ઉપસ્થિત થયો. મહૂષ્મ નવાબ 
એક કરોડ કોારીનું કરજ મૂકતા ગયા હતા. અમીરો અને દરબારીઓમાં પદ્ષો 
પડી ગયા હતા. અને ત'ત્ર અવ્યેવસ્થિત થઈ ગયુ' હતુ. ગાયકવાડે સર્વોપરી સત્તા 
મેળવી લીધી હતી અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ક'પતીતી સાવભૌમ સત્તા. પણુ નિશ્રિત 
થઈ ગઈ હતી ત્ય.રે રાજ્યની પ્રતિષ્ડા પુતઃ પ્રાપ્ત કરી શકે અને આંતરિક 
વહી42 સ્યિર કરી શકે તેવી પડાવડાર વ્યક્તિને રાજ્યેનું સુકાન સોંપવાનું 
આવશ્યક બન્યુ. 


. . જતાનામાં રાજમાતાની સલાહકાર પ્રભાસપાટણુની ડોસીખુ નામની બાઈ 
હતી. નવાબતી સગીર અવસ્થામાં રાજમાતાની આસ્ઞા લેવી, આવશ્યક હતી 
અને તેથી ડોસીબુ' કર્તાહર્તા ચઈ પડી. મહ મ નવ.બના ખાનગી મ-ત્રી 
- કહાતદાસ તાપોદાસ વૈશ્ષવને તેના પદેથી દૂર કરવામાં આવેલ, તે છતાં તે 
લખે છે 'કે “સવે કારખાનું પાટણુનું આવ્યું. બાઈ ડો સીબરુ તે ર।જકાજથી_ 
નાવાકેફ નૈ મહેતા ઝીણા તેથા મુગટરામે પ્રથમના કારકુનને પોડાનામાં મેળવી 
લીધા એટલે તે પણુ એકરૂપ થઈ ગયા, દેશાઈ વાંધજ તે પાકુ' માણુસ. છેટે 
છેટે રહેતા પણુ ખાઈ રાંજકુ'વરને તથા ડાર્સાબુને 'દેશાઈનો ભરોસે! પૂરતો-* 
આમ વાધજ દેશાઈ જેવા પ્રખર રાજપુર્પે બેગમને સલાહ આપો કે તમે 
કહાનદાસને બોલાવીને પૂકે।. બેગમ પાસે એક રાત્રે ચુપકીથી કહાનદાસ ગયા 
અને તેણે કહયું કે “વ'થળી દરવાજાની હવેલીમાં તથા ઉપરકોટમાં નવાબે કોરી 
દટી છે તે ખોદી કાઢી, સિપાહીને, પગાર ચૂકવો! તથા દીવાત મ દે 
બોલાવી દીવાતપદ આપે|.' ' 


1 આ હકકે રધુતાથજને બરતરફ કરતી વખતે . લખાવી લીધે। હતો પણુ, _ જેડીનારતો 
અર્ધા ભાગ ગાયકવાડે આ. સમયે લખાવી લીધે. 

2 જુઓ ઈતિહાસદર્શા ન, ભા. ૪, શ. હં. દેસાઇ. 

3 શ્રી કરાનદાસ તાપીદાસવું આત્મચર્ત્રિ, સ'પાદન : ર”, હ. દેશાઈ. 


માળી વ'શ- પૂર્વાધ : 


મેગમે ડોસીખુ દ્રારા કી મ'ડલને તેડાવી દીવાન રઘુતાથજને તેડી 
આવવા આજ્ઞા કરી, જમાદાર ઉમરને તથા તેના સાથીઓને આ વાત રેચી 
નાહે છતાં બેત્રમની હઠ ઓગળ કાંઈ ચાલ્યુ' નહિ અને રઘુતાથજીને તેડી 
આવવા, જમાદાર ઉમર મુખાસન, હામી ખીત અમર; સાલમ બીન” હમીદ, 
હસત અખુ બકર, રસ 'કહાનદાસ શેડ, કહાતદામ વૈશ્નવ, યુગટરામ બક્ષી, 
ઝોણા મહેતા તથા વાથ્જ દેશાઈને મોકલ્યા. મ 


દીવાન ર્બુતાથછ આવ્યા નહિ પણુ રણછોડછને સાડ _રાજકુકુ'ભ 
ત્તથા દરબારીખો અને અમીરોને, શા કારણે રધુતાથજીને પાછા લાવવા 
સમજવ્યા હતા તથા તેમણું શી રીતે, કરવાનું છે તે માટે રણુકેડજીએ કાંઈ 
કોઈને પૂછયું" નહિ અને આવતાંવે'ત “સહુને ડારા ડફારા દઈ કરસનદાસતા 
ઉચ!ળા ધોરાજ' કહાડયા ને સવે. ને ભડકાવી _ નાખ્યા તે ધડી જમાદદાર . ઉમર 
અમરેલી ચડી નીસર્યો ને માસ ત્રણુ રહ્યો; પછી દીવાન વિહોભાના ભાઈ 
 ગોવિ' ઘાવને. સવારે ૩૦૦ થી આંહી તેડી આવ્યો ને ભૂતનાથમાં માસ દોઢ 
રહ્યો”. પષુ તે કાંઇ કરી શકયો નહિ." અ'ધાધૂ'ધી વિશેષ વધી ગઈ, તેક 
બેગમે કબૌરખાન, નયુખાન તથા ઈસ્માઈલખાનને કુતિયાણા મોકલી સ્‍ધુનાથજીને 
જૂતાગઢહ આવી દીવાતગીરી સ્વીકારવા વિત'તી કરી અને જયારે તેણે 

જૂનાગમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે નવાબે અને રાજમાતાએ સામાં જઈને તેનું 
 સ્વામત કયું” અને તે સાથે તેમને વ'શપર્‌ 'પરોગત દીવાનમીરી પ્રદાન કરી. 


ક'પનતી-ગામકવાડની સવારી _ 


ઇ. સ. ૫૮૧૨માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ક' પી સેન્ય 'ેપ્ટત કર્તાકતી કી 
નીચે ફતેહસિ'હરાવ મ્રાયકવાડ સોરાષ્ટ્ર ઉપર પેશકશી લેવા આવ્યા તેની સાથે 
સૌરાષ્ટ્ર ઉપર ચડયા ગામકવાડના સેનાપતિ વિક્ઠલરાવ રે4જી પણુ સાથે લઈ 
ગયા, આ પ્રચ'ડ સૈન્યે જૂનાગઢ પાસે લાલવડ ગામે છાવણી તાખી અને 
પોતાના પિતાતી ગાદી ઉપર તવાબ બેડા તેનું તજરાધુ' ભરી જવા નત્રાબને 
આન્ઞા કરી 
આ નવા પ્રકારનો કર્‌ અને ન લેવી આપવા કા રઘુતાથ- 
જીખે ઈન્કાર કર્યો અને સમસ્ત શકિત અને બળથી સ 'યુકત સૈન્યને સામને! કરવા 
કિલ્લેબ'દી કરી અને લાલવડથી જૂનાગઢના માગમાં કાંટ!, પથ્ત્રર અને અન્મ 
અવરોધક પદાર્થો પાથરી દઈ, શગુબોની આતેેરૂચને મુશ્કેલ બતાવી દીધી. 


૬ --_ ખૂ ૦. ફટ 
1 એજન. તારીખે સોરઠ આ માઢે મોન છે, 


૧૭૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


રઘુનાથજીનો_ તિશ્રય અને મમ સિર; તેમજ” યી તણા 
અને શક્તિનો વિચાર કરી કેપ્ટન કર્નાકે સમાધાનનો ' સ'દેશો મોકલ્યો અને 
ગાયકવાડની, વારસા તજરાણાની માગણી પાછી ખે'ચાવી લીધી. 


આ ચ્રમયે દીવાન વિટ્ટલરાવ દેવાજીતી પુત્રીનાં લગ્ન અમરેલી મુકામે 
નિરધાવિ ત થયાં, તેમાં ઉપૃસ્થિત થવા તેણુ ગાયકવાડના મ“ત્રી ગ'ગાધર શાસને 
દોવાત ર્ધુતાથછી પાસે મોકલ્યા અને અમરેલી આવવા આમ'ત્રણુ પાઠવ્યુ'. 
આ આમતત્રણુને માત આપી દીવાનજી ત્યાં ગયા. પ્રસ'ગની પૂર્ણાહુતિ, પ્રસ'ગે, 
જમા।દેર' ઉમર મુખાસને ગાયકવાડની મંદદ માગેલી ત્યારે અંમર્રથી અને 
 ગ્ાડીનાર પરંગણુને। અધો ભાગ લખી આપેલો. તેને! પાકો અમલ કરવા 
' વિકૃલરાવ દેવાજીખે પ્રસતાવ મૂકયો. દોવાનં રઘુનાથછએ આ કરાર નવાબે 
નહિ પણું નવ,બની અસહાય સ્થિતિમાં તેની સસ્મંતિ વગર મુખાસને કર્યો છે 

તે રદ ગણુવો જઇએ એમ દલીલ કરી વાટાધાટાો લ'ભાવતા હતા ત્યાં જૂંતા- 
થી નવાંબ અને રાજમાતાતા ગૅ'ગાંધર શાસ્રી અને વિટ્દરાવ દૈવાજી 
ઉપરના પત્રો લઈને ખાસ કાસ્દ્દો આવ્યા. આં પત્રોમાં જણાવેલુ' %ૃઆ 
પ્રશ્નની ચર્ચા રઘુનાથ સાથે વાત કરવી નહિ અને નવાબ તે માટે વિચાર 
કરી પછીથી વિઠ્ુંલરાવ કહેશે તેવો નિણુષય લઈ તે કહેશે તેમ કરી આપશે. 


આ પત્ર વાંચી દીવાન રઘુતાથજીને ઘણુ જ માઠું” લાગ્યું” અને તરત 
જ જૂનાંગઢ આવી રાંજમાતાને મળી તેમને કોધ વ્યકત કર્યા. રાજમાતાએ ' 
ગાયકવાડંને શેકેડ રકમ આપવ વિચાર દર્શાવ્યો પણુ તે ્રેશ્નું નિરાકરણુ 
આવે તે પૂવે" જમાદાર ઉમર સુખાસતે પાકા કરાર ઉપર નવાગમની સહી 
કરાવી લીધી. આમ જૂનાગઢના રાજ્યમાંથી અમરેલી અને કોડીનાર જેવાં 
પગરણાં નીકળી ગવાં. 

આ પ્રંસ'ગે ક'પતી સરકાર્‌ અને ગાયકવાડની સમ્મતિથી તવાખે દીવાને 
રઘુતાથજને, વાડાસાડા, મેસવાણુ ખાગેશ્રી અને ઈશ્વરિયા વ'શંપર્‌'પરા ઈતાન * 
મેમાં આપ્યાં. 
કુદરતી આફતો * 

ઈ. સ. ૧૮૧૧માં ચાર માસ સુધી આકાશમાં ધ્રમકેતુ દખાયે।, તેની 
પૂછડી ઊ'ધા રાખેલો સાવરણા જેવી હતી .અને તેતી લાઈ પૃથ્વી ઉપરથી 
આઠ હાથ જેટલી જણાતી હતી. 

ઈ. સ. ૧૮૧૨-૧૮૧૩માં ભય'કર્‌ દુષ્કાળ પહે અતાજ અને € ધાસન 
ચારાતા અભાવે અસ'ખ્ય સનુષ્યો અને પશુએ મરણુશરણુ થવાં. 


ખાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૭૫ 


ઈ. સ. ૧૮૧ન્‍માં ફરીથી ધૂમકેતુ રેખાયે।.' 

ઈ. સ. ૧૮૫૪માં મહામારી આવી. અગણિત મનુષ્યો તેનાં ભોગ બન્યાં, 
જાહેર માર્ગો મૃતદેહોથી ૭વાઈ ગયા. જૂનાગહ શહેરમાં એટલો ઉ ઉમ્ર પ્રકોપ 
હતા કે નમર લગભમ ઉજ્જડ ચઈ ગયુ. 


ય ઈ. સ. ૧૮૧૬માં જેઠે માશ્ષમાં ભય'કર મ થયો. રી મોટાં ' 
સકાને ધરાશાયી ચમાં અને જમીન ફાટી તેમાંવી પાણી નીકળી ઝ્રાવ્યુ . 
ઘરતીક'પતા આંચકા બે દિવસ સુધી આગ્યા કર્યો. ઈ. સ ૧૮૨૫માં ભીષણુ 
દુષ્કાળ પડયો. તેમાં પણુ હજરેતી સ“ખ્યામાં, _માણુસો અને કો પત્યું 

પામ્યાં. 


જમાદાર ઉમર સુખાસન 


ર્ધુનાથજ અને સ્ણુછોડજની કારકિદી*તી સ 'જયાકાળે જૂનાગહની કચેરીમાં 
ઉમર સુખાસન રૂપી નવા તારકનો ઉદય થયો. આ વગદાર અને દુર “દેશી 
સરદારે ગાયકવાડને અમરેલી તથા કોડીનારને અર્ધો હિસ્સા આપતાં ખતમાં, 
| સ્ઘુનાથછીતા વિરોધ છતાં નવ!બની સહી કરવી વિકૃલરાવ દેવાજીની પ્રોતિ 
પ્રાપ્ત કરી. તેણે જમાદાર હસત અગુબકર, સાલેહ ખીત અખુદ; સાલમ ખીન 
હમીદ અને ખીજ આરબ સરદારનો પણુ સહકાર મેળવી લીધે. 


વિઠ્ઠલરાવ દેવાજીની ઈચ્છા જૂનાગહની' નવાખી સદાને માટે મિટાવી પાતે 
સેગ્ઠેનો સ્વ-મી બને તે જેવાની હતી. તેણે જમાદાર ઉમરને હાથમાં રખી 
જૂતાગઢતા રાજત”ત્રમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માંડયો અને યુવાન તવાબ તેની ગ ભી" 
ર્તા કે પરિણામ સમજી શકયો નહિ. 


રીવાન ભાઇએ। 


આવી પરિસ્થિતિમાં દીવાને ભાઈઓને જૂનાગઢમાં વિશેષ સમય રહેવાનું “ 
યોગ્ય જણાયુ' નાહ, ઈ. સ. ૧૮૧૪માં તેના સહુથી નાતા ભાઈ દલપતરામ 
ગુજરી ગયા હતા અને પોતાની પણુ વય થઈ હતી તેથી બને ભાઈએ એક 
સોટા સ'ધ કાઢી જૂતાગહ છેડી યાત્રાએ ચાલ્યા ગયા. રઘુનાથજી તામિક 
ગયા અને તે પ્રવાસ દરમ્યાત રાજ ખો, સરદારે, અ મેજ અમલદારો, વ્યાપારીઓ 


મન 


1 આ ધ્રમકેતુ ઈ. સ. ૧૮૧૩માં ખીજી વાર દેખાયો કે કે કેમ તે સ્પષ્ટ થતુ નથી. તારીખે 
સોરઠની એક પ્રતમાં સ'. ૬૮૬૭ અતે ખીજમાં સ'. ૬૮૬૯ લખ્યું છે, કદાચ ખીજવાર્‌ . 
દેખાયો હેય |! 


જ૯:: ર જૂનાગઢ અને ગિરનાર ન 


અને અન્ય તાગસ્ક્રિને ૨ મળ્યા. તેઓએ તેમને બહુમાન આપ્યુ*. રણુછે!ડજી, માત્ર 
અ'ાજ, બેચરાજી વગેરે સ્થળે રહયા અને રુનાયજ પાછા વળ્યા ત્યારે તેની 
સાથે' નેંડાઈ ગયા. 


 'સેએ જૂનાગહ પાછા ફર્યાં ત ત્યાં ઉમર મુખાસન બળવાન થઈ ગયે! હતા 
અગે. કચ્છનો સુ'હરછજી શિવજી સોદાગર, કેપ્ટન બેલેન્ટાઈનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી, 
ક'પનીનો પ્રતિનિધિ થઈ ગયો હતા. તેની સલાહ અને સહાયેથી નવાખે દીવાન 
જલુતાથછને તેનાં લહેણાં બદલ કુતિયાણા માંડી આપેલુ' તે છીનવી લીધુ". 
રધુનાથજને આશા હતી કે કેપ્ટત ખેલેન્ટાઈન તેને કુણિયાણા પાછું” લેવામાં 
સહાય કરશે પણુ તે આશા ઠંમારી નીવડી. આથમતા સય ને નંમસ્કાર શ 
અગગ્રેજ અધિકારીને યોગ્ય જણુયુ* નહિ. 


દીવાત ભાઈઓમાં નિરાશા વ્યાપ્ત થઈ પર'તુ તેથી હિમ્મત ન હારત। 
શ્ચાંત ચિત્તો પરિસ્થિતિ ઉપર નજર્‌ રાખતા ખેસી રલ. ” 


“આ ઘ્િવસેમાં રઘુનાથજીના નાના મા પુત્ર શ'ભુપ્રસાદ્નાં 
લગ્ત અવલરામ અ'બાવીદાસની પુત્રી વેરે થયાં. તેમાં દોવાત ભાઈઓએ ખૂબ 
ધામધૂમ કરી. તે સમયમાં મોટાં કુટુ'ભોમાં ઉજવાતાં લગ્નપ્રસ'ગ અને તેમાં કરવામાં 
આવતાં સુશેભતને ખ્યાલ તારીખે સે।રડમાં કરવામાં આ વેલા વણુન ઉપરથી 
આવે છે. તેમાં લખ્યુ' છે કે આ લગ્તપ્રસ'ગે “-સ્રી અને પુસુષ નત કો, ગવેષાએ 
અને ઉસ્તાદોના જુદા જુદા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા અને કાચ, અમરખ તથા 
ર'ગીન કાગળોના હજરો દીવાઓથી શણુગાર કરવામાં આવેવે।, તેનાથી 
દિવસના રાત્રી જેવું લાગતુ' હતુ અને રાત્રીના દિવિસ જેવું લાગતું હતુ". 
વરધેડામાં હજારો સશસ્રર સૈનિકો, અશ્ચાશેહી સિપાઈઓ, રથો, ગાડાઓ અને 
હાથીએ હતા.” 


આ પ્રસગે કેપ્ટત બેલેન્ટ ઢાધ્રત તથા વિકલરાવ ય આવવાના હતા પણુ 
આવ્યા નડિ. * 


નવાબ બહાદર'ખાન કેદ 


નવામોને આરબો વગર ચાલતુ' નહિ અને આશા, નવાભને કેઠઠ ન કરે 
તો તેના અથ સરતા નહિ આ કમ વર્ષોથી ચાલ્યો આવતો હતો પર'તુ આ 
ગ્રસ'ગે જમાદાર ઉમર સુખાસને સશસ્ર આરબ સૈનિકો સાથે ૨'ગમહેલમાં 
પ્રવેશ કરી નવાબ બહાદરખાન બેઠા હતા તેને બથ ધાલી પકડી લીધા અને 
ખીજ આરબે તલવાર ખે'ચી અને તેનો ધાત કરવા વાર કર્યો પણુ તે 
પ્રસ'ગે જમા૬ર સાલમ ખીન હમીદ તથા હસન અખુબકર હાજર હતા તેણે 


બાબી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૭૭. 


આ વાર આડે વાળી દઈ તવાગને જત બચાવી લીધો. 4 
ઉમર મુખાસનની આ નિ'ધ અને નિમકહરામી પ્રવૃત્તિનું વચુષન નવાબે 
પોલિટિકલ એજન્ટ બેલેન્ટાઈત ઉપર લખી મોકલી તેની સહાય માગી. તેણે 
તેતા ઉત્તરમાં વગર વિલ'બે દીવાન રઘુતાથજને દીવાનપદ આપવા આમ્રહુ કર્યો, 
ઉમર મુખામન એવે બળવાન અને વગદઃર હતે કે અવા હુમલા છતાં 
તવાબ કાંઈ કરી શકયા નહિ. રઘુતાથજને તવા દીવાતપદે નિયુકત કરે છતાં 
ઉમરનું બળ તૂટે તેમ હતુ' નહિ તેથી તેણું રણુછે,ડ%, મુમટરામ તથા 
અમરૂલ્લાહને બેલેન્ટાઈન પાસે મોકલ્યા અને જહેર કયું” કે ઉમર બળવાન છે. 
નળી તેને ગાયકવાડના સેનાપતિ વિલરાવને। ટેકો છે અને તેને પારપત કરવા 
માટે માત્ર બિટિશ સેના જ સમર્થ છે. બેલેન્ટઢાઇને આ ઉપરથી કેપ્ટન એસ્ટનને 
શૈન્ય સાથે જૂનાગઢ મોકલ્યો અને તેણે ઉમર મુખાસનને_ પરહેજ કરી તેનું 
મુખ્ય ઢાંકી ઉઘાડે પગે ચલાવી ખેઈજ્જતી કરી હદપાર કર્યો. ' 


વ્ડિલરાવને આ ફૃત્યથ્રી દુઃખ લાગ્યુ” પણુ તે કાંઈ કરી શકે તેમ ન હતુ* 
તો પણુ તેણે તેની લાગવગ વાપરી ઉમર મુખાસતને પીપળિયા અને ટી'બડી 
ગામો તવાબ પાસેથો અપાવ્યાં અને નવાબે સાલમ ખીત હમીદને સાંગાવાડા 
અને હસન અધુબકરને ચઃલીમ હજર કેરી રોકડી આપી અને તે ત્રણેવું 
નવાબ પાસે લહેણુ' હતુ તેની પહાંચ લઈ લીધી. 


આ કાષષ્માં દીવાત ભાઇઓખે નવામને સડાય કરેલી તેથી નવાખે 
રઘુતાથજી તથા રણુછોડજને દીવાનપદે નિયુકત કર્યા અને ઉમરને પમ્ડીને 
હદપાર કરવાના કાયમાં સક્િયિ સહાય આપી. તે માટે તવાખે ઈસ્ટ ઈન્ડિયા 
ક'પનીને ર્‌? ૨,૬૪,૨૮૫-૧૨ ૭ ખર્ચ પેટે ચૂકવ્યા, તે ઉપરાંત નવાબે 
ક'પની સરકારને મુલ્કગીરીના ખર્ચ આપવા, તેમાં સાથ આપવા, 
ક'પતીના અધિકાર નીચેતા ધ'ધ્રુકા, રાણુપુર અને વેધા તાલુકાઓ 
ઉંપર નવાબના મુલ્કગીરી લેવાના હક્કો છેડી દેવા. એક લાખ કોરીની 
ઊપજવાળા પ્રદેશો ક'પનીને સોંપી દેવા અને એજન્સી મ'જૂર ન કરે તેવા 
આરબોને નોકરીમાં ન રાખવા નવાખે કબૂલાત આપી કરાર કરી આપ્યો. આ 
કરારમાંથો મુ'બઈતા ગવત રે એક લાખ કોરીની ઊપજવાળા પ્રદેશો સોંપવાની 
શત ૨૬ કરતાં બાકીના કરારનો અમલ તા. 1૧૩મી એકેલ ૧૮૨૭થી 
કરવામાં આવ્યો. 


આમ આરભ જમાદ્યરે 8પર તં  મુખાસતની વિદ્રોહી અને રાજકર્તા * 
જ્‌-ગિ.-૨૭ 


૧૭૮ $: જૂનાગઢ અતે ગિરનાર 


વિરોધી પ્રવૃત્તિને કારણે. કેઃ બહુ ઈ નુકસાન થયુ. 
ન્ુદરજી શિવજી સોદાગર _ 


કચ્છના વતની અને રાજાઓને તથા ક'પની સરકારને સેન્ય માટે વોડાઓ 
પૂરા પાડતા સુ'દર% શિવજી સોદાગર તામના વ્યાપારીએ રાજકારણમાં પ્રવેશ 
કયો અને અગગ્રેજ અમલદારા સાથે મૈત્રી કરી તેણે જૂનાગઢ રાજ્યમાં દોવાતપદ 
પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસો શરૃ કર્યા તેણે નવાબને પરિચય કરી તેને 
એવી વાતા કરી ઝે જે તેને દીવાતગીરી આપવામાં આવે તો અ'ગ્રેજ 
 અપમલદ રા સાથેની તેમની લાગવગ અને સમૃહ ધતકે.ષથી નવાબ પાસેથી 
ગૉંડલે લઈ લીધેલાં ધોરાજી અને - ઉપલેટા પરગણું તે પાછાં મેળવી 
દેશે અને વાડામિનેરનું રાજ્ય પણુ બડ$ાદરખાનતા જયેષ્ઠ પુત્ર તરી'કે નવાબના 
પિતાનું હતુ તે પણુ તેના કાકાએ દબાવી ઢીધુ' છે તે પાછુ'* લઈ દેશે. તેણે 
એમ પણુ નવાબને કહ્યું કે દીવાન અને મુત્સદીએ।એ નવાબતા હક્કો ડુબાવી 
મોટી સ'પત્તિ એકત્ર કરો છે તેથી તેમની પાસેથી પચાસ લાખ કોરો જેટલે 
દહ તે વસૂલ કરાવી દેશે અને માંગરોળ ખાલસા કરી જૂતાગઢ ર જ્યમાં 
ભેળવો દેશે 


નવાબે આ પ્રલેભનેોને વશ થઈ રઘુનાથજી તથા પમા મુક્ત 
કર્યા અને ઈ. સ. ૧૮૧૮માં સુ'દરજીને દીવાનગીરી આપો, 


 સુ'દરજીએ તાગરે। અને મુત્સદ્દોઓને અપાર્‌ ત્રાસ આપ્યો તથી તે વર્ષષ 
વિ. સ. ૧૮૭૪નું હોવાથી “તાગરોને ચુમોતરો' નામથો પ્રસિદ્ધ થયુ. 


સુ'દરજીએ તે પછ્ઠી અમરૂલ્લાહ તથા સુગટરામ બક્ષોને પે પોતાના પક્ષમાં 
લઈ પાલિટેકલ એજન્ટ બેલેન્ટાઈતનેો ટેકે પ્નેળવી રઘુતાથજ દોવાતના પક્ષના 
અમરજી રૂદ્ર ઝાલા તથા મૂળચ'દ હેમતરમને 'પકડી લીધા અને અમરૂલ્લાને 
દીવાનપદ અપાવી પોતે સવ સત્તાધીશ થઇ પડયે...  અમપર્લ્લાહ નામને। 
દીવાન રહ્યો ઃ 


સાધુઓની કતલ _ 


“અમરજી રૂ#્જી તથા મૂળચ'દ હેમતરામને દ પકડતાં તેના ભહાંધર્‌ 
'કોયલીના મહ'ત કૃપાલગિરિ, જૂનાગઢના સૈયદ્દો, મેધપુરતા ભાટ મૂળુ નરસ'ગ 
અને કલાલેએ નવાબને આ બન્ને રાજપુસ્પોને મુકત કરવા વિન'તી કરી પણુ 
તેને! સ્વીકાર થયો નહિ ત્યારે તેએ ધારણ બેઠા. નવાખે શેખ * અમર્લ્લાહ, 
મિયાં અબ્દુલકાદર, ઝીગુ। મહેતા તથા મુગટરામ બક્ષીને. તેઓને સમજાવવા 
મોકલ્યા જયારે તેઆ સમજ્યા તાહે અને અમરજી તથા મૂળચ'દની મુકિત 


,બ્‌ાખી વ'શ-પૂર્વાધ ? ૧૭૯ 


સિવાય તેઓએ કોઈ પણુ શત કે આશ્વાસન માન્ય રાખવાને! ઈન્કાર કર્યો “ 
ત્યારે નવાબે સામતખાન બાખી અને જમાલખાત બલોચને આશરે સો। સૈનિકે 
લઈને તેખાને મારી નાખવા મે'કલ્યા. મામતખાન આવતાં સૈયદો ઊઠી ગયા 
પણુ ભાટો, કલાલે તથા અતિતો બેસી રલ, આ નિર્દોષ માંતવીઓની છૂટે 
હાથે કેર કતલ કરવામાં આવી. એક તપસ્વી સાંધુ ત્યાં મૃત્યુ પામ્યો નહિ. 
તેને ધસડીને પછાડીને ઉપરકોટમાં લઈ આવ્યા અને ત્યાં ય કતલ કર્યો. 


પ્રભુદાસ વસાવડા દીવાન 


આ નિ'ધ અને કુરતાભરેલા અધમ ફૃત્યથી. મવ*ત્ર હાહાકાર થઇ ગયે. 
અન્ય રાજ્યોને કચડી નાખી તવાબની સત્તાને સર્વોપરી મતાવનારા દોવા 
ભાઈઓ અને અન્ય મુ-સદીએા ચુપચાપ બેસી રઘલા. સુ'દરજી શિવજી ઉપર 
જેપ્ટત ખેલેન્ટાડતનો હાથ હતે! તેથી તે માટે એજન્સીએ પણુ કાંઇ પગલાં * 
લોધાં નહિ તિરદોષ માધુઓની વિતા કારણુ કતલ કરનાર તવામતા દીવાત 
સુ'દરજને. જૂનાગઢમાં વિશેષ રહેવું શકય ન હતુ' તેથી તેણ જૂનાગઢ બહાર 
ચાલ્યા જવાતું યોગ્ય ધાયુ” અને સૈન્યેતા ચડેત પગારની અધી રકમ પ'દરથી . 
ચૂકવી દેવાની શતે નવાબે પ્રભુદાસ વસાવડાને દીવાતપદ આપ્ય્ુ' પરતુ 
સાધુઓની કતક્ન પહો વાતાવરણુ એવું કલુષિત થઈ ગયેલુ કે પ્રભુદાસ પ'દર 
દિવસમાં જ છૂટા થયા. 


કેોયલીનું સમાધાન 


 પ્રજને રોષ ભભૂકતા હતે. કોઈનામાં તેમ તાં એક શખ્ડ પણુ 
ઉન્ચારવાની હિ'મત ત હતી; સ્વાથથ" સિવાય અન્ય કોઈ વિચાર ત હતે. 
સમાજ, રાષ્ટ્ર, ધમ કે દેશની તે સમયમાં કોઈને કાંઈ પડી ત હતી અને 
આગેવાને માત્ર રાજસત્તા મેળવવા 'કે પોતાનું સ્થાત બચાનવામાં પડયા હતા * 
ત્યારે વિરોધ કોણુ કરે ? છતાં નવાબે પ્રજાતું માનસ વિચારી કોયલીના 
મહ'તને બોડેકા અને નવલખી નામનાં ગામડાંઓ આપી સમાધાન કયુ. 
નવલખીને બદલે પાછળથી ઉચેરા આપ્યુ જે હાલ ર'ગપુર નામે ઓળખાય છે 
અમરજ તથા મૂળચ'દને પણુ મુકત કર્યા. ત 
દીવાન ચ્ઘુનાથજીનુ' મૃત્યુ _ 


પિ 


, વિ. સ'. ૧૮૭૫ના જેઠ માસમાં ભવે કર ધરતીક'પ પ શનો અને તેજ 
વષષતા આસો! સુદ દરામને દિવસે દીવાત રઘુતાથજ માત્ર ૫૬ વર્ષ પેનું આયુષ્ય 
ભોગવી લિ ગયા, 


૧૮૦ $ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


ર  રઘુનાથજી, એક વીર પિતાતા પરાક્રમી, અને શક્તિશાળી પુત્ર હતા. તમા 

એક મહાત સેતાષ્યક્ષ, કુશળ મ'ત્રો અને વીર થોહ્દા હતા. તેનામાં કલમ અને 
કટારનો સુમેળ 'હતે. રઘુનાથજીને તેના પ્રતાપી પિતાના સિદ્ધાંતા ઉપર ચાલવાનું 
હતુ અને તે સાથે તર ગી અને નિર્મળ મનના માલિકોની મહેરમાની અચળ 
રહું તે માટે સતન જમન રહેવાનું હનુ. તેની ધમ!વતા, ઓદા૧, તીતિરીતિ, 
યુદ્કોશલ્ય, વિઠ્દતા, પ્રાતેભા અને વ્યક્તિત્વથી તેણું એ સમયના રાજપુસ્વોમાં 
અપ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કયું હતુ. તેણે મ્‌ 'ભીરતાપૂવ ક રાઝફીય સમતુલા જાળવી 
જૂતાગઢ રાજ્ય કે જેનો રાજકર્તા મુસ્લિમ હતો; સેનામાં મુસ્લિમો હતા, 
પ્રનનો મેતો ભાગ હિન્દુ હતો. શઝુખોા હિન્દુ હના તેવા રાજ્યને તેણે 
શુશળતાપૂવ"ક કારભાર કર્યો અને જ્યારે જ્યારે અસત્ય, અનીતિ 'કે અન્યાય 
આચરવાનું અનિવાર્ય બનતુ' ત્યારે ત્યારે તેણું તેતા મિહ્ાંતાનો ત્યાગ ન 
કરતાં પોતાના પદને ત્યાગ કરવામાં અને ધત અને વૈભવને! ભોગ આપવાનું 
પસ'દ કયું હતુ' *ઘુનાથજી સ્વામીર્ભાકત અને નિમકહલાલીના અ નુપમ 
અને આદશ દણ્ાંતર્પ હતા. સાડા ત્રણુ દાયકા સુધી સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસમાં 
તણું એક અનોખી ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે જૂનાગઢ રાજ્યને અગ્રિમ રાજ્ય 
બનાવ્યુ' અને જમતગ? રાજ્યને સહર અને શકિતશાળી રાજ્યે બતાવવઃમાં 
સક્ષિ હિસ્સો આપ્યો. જે તેણે અને રણુછોડજીએ તેના પિતાના ધાતને 
બદલે લેવા ધાયુ”' હેત તો તેએ સોરડતા સ્વામી થઈ શકયા હોત અથવાં 
જૂનાગ પ્રત્યે દ" રાખી વેર લેવા ધાયું” હેત તા તેઓ નવાખબીને નણ કરી 
શકયા હોત. જે તેમણે જૂનાગઢ પ્રેત્યેના અનુરાગ તજ્યો હોત તા ગાયકવાડ 
કે અન્ય રાજકર્તાની કૃપા મેળની નામતા અને નાણુ' મેળવી શકયા હેત પણુ 
તેમની જન્મભૂમિ અને કમભૂમિ જૂનાગઢની તેમણે અનેક યાતનાઓ 
અને દુઃખ ભોગવીને અનુપમ સેવા કરી અને તેમની ઉમદા વિચારકોણી, 
શુદ્ધ સ'સ્કારા' અને ' ઉચ્ચ પ્રણાલિકાએ ઉપર ચાલી બલિદાનતાં 
પર'પરા જળવી. 


કારાવાસ, અપમાન, દગાફટકા, કાવાદાવા અને ખટપટતા વારવાર ભેગ 
'ભૃન્યા છતાં તેણું નશબને વફાદાર રહી તેની સત્તાને સ્થિર કરવામાં અને 
રાજ્યનું જ હિત જવામાં જવત ખરચી તાખ્યુ, તે માટે આજે ટીકાકારો, 
તેની આજની દણિખે ટીકા કરી શકે છે. પણુ તે માટે તે સમયની રાજનીતિ 
અને વિચારધારા જે પ્રકારની હતી તે દણ્ઠિ સમક્ષ રાખી. તેનો ન્યાયે 
કરવો! જેઈએ, 


ર્ુતાથજીને પુત્ર ન હતો, એક પુત્રી હરકુ'વર્‌ હતાં, તેથી રઘુતાથજએ 


બાખી વ'શ-પૂર્વા્ધ : ૧૮૧ 
તેના નાનાભાઇ દલપતરામતા પુત્ર શ'ભુપ્રસાદને દત્તક લીધા હતા. 
સુ'દરજી શિવજી પુનઃ દીવાન ર 


ઈ. સ. ૧૮૨૦માં સુ'દરથી શિવજી પુનઃ જુનોગઢના દીવાનપદે આવ્યે. 
તેણ તેના ભત્રીજ રતનશી જેડા તથા હ'સરાજ જેઠાને સૌરાષ્ટ્રની જમાભ'દી * 
ઉધરાવાનું કામ સોંપાવ્યુ' અને પોતે જૂનાગઢનાં બધાં પરગણાંઓને। દશ વર્ષ 
માટે ઈનરો રાખી નેરજુલ્મથી પુષ્કળ દ્રવ્ય સ'ચિત કયુ”, 'પ્ટત બેલેન્ટાઈત 
તેનો જૃમીત થયે. એમ પણુ જણાય છે ક અદરખાને ત  સુદરછતો 
ભાગીદ ર હતા. 


ગાયકવાડેતી જમા 


ગાયકવાડ સરકાર સૌરાષ્ટ્રના રાજએઓ યી જ જ્મા વસૂલ હે યે તથા 
જૂતાગ્રહના નવાબ જેરતલખી લેતા તે ઈસ્ટ પ્રન્ડિયા કપની “વસૂલ કરી આપે 
તેવો! પ્રય'ધ થતાં જૂનાગઢે ક'પતી સાથેઃ ઈ. સ. ૧૮૨૧ના ફેબ્રુઆરીની ૧મી 
તારીખે તે મતલબને એક કરાર કર્યો. તે સાથે અફ્રીણુની આયાત, તિ અને 
વિત્રણુ વગેરેતા નિયમોનો પણુ સ્વીકાર કર્યો. 


નત્રાબ બહાદરખાનનાં લગ્ન 


ઈ. સ. ૧૮૨૦માં કચ્છતા રાહ ભારમલજીની મુસ્લિમ રણીથી થયેલી 
પુત્રો કેસરબોઈનાં લગ્ન નવાબ બહાદરખાન સાથે થયાં, અ પ્રસગે, ખેલેન્ટાન 
ઈતતા અનુમ્રામી પોલિટિકલ એજન્ટ મેજર ભાન “લે હાજરી આપી. 
કેસરભાઈવું ઈ. સ. ૫૮૨૪માં મૃ" યુ થયુ". 


સુ 'દરજીનુ' મૃત્યુ 


ઈ. સ. ૧૮૨૩માં સુ'દરજ શિવજી કચ્છમાં ગુજરી ગયે. નવાખે તેના 
ભત્રોજામા રતનશી તથા ઉ'સરાજને તરત જ હદપાર કર્યા. આ સાહસિક 
અને ચાણુકય ખુદ્દિના વ્યાપારીએ અ'ગ્રેઝેની ઠાવણીઓમાં _ માલ પૂરે પાડ- ' 
વાતા કામથી પ્રારંભ કરી મોટાં મોટાં રાજ્યોનાં દીવાતપદ્ટ ભોગવ્યા અને 
ધણાં રાજ્યો પાસેથી ગામ-ગિરાસ મેળવ્યાં અને પુષ્કળ ધત એકત્ર કયુ્*. 
તેણું જૂનાગ4ના ત”ત્રમાં લગભગ એક દાયકો અગત્યનું સ્થાન ભોગવ્યું. કતલ 
રોડતા શખ્દયોમાં “તેશું નગરની દીવાલોથી પ્રશ સાને પાત્ર એવા સ્થાને 
(શિરનાર) જવા માટે વતમાંથી સુદર વૃક્ષાચ્છાહ્તિ માગ, કાઢી તેના ઉપર 
આંબા, જા'બુ અને ખીજ' ઝાડે વાવી થાકેલા યાત્રિકોને ફળો અને વિશ્રામ 


૧૮૨ : જૂનાગઢ અને મિરતાર, 


આપી તેની આશીષ મેળવી પ રી નામ અમર ક્યુ હિ 
બાવાવાળા ર 


_ વીસાવદર પ્રરશણુ' પ્રોતાનું છે અને ક જબરજસ્તીથી દબાવી દીધુ 
જે. એમ કહી ત્યાંના કાડી 'દરબાર બાવાવાળાએ જૂનાગઢ રાજ્યે સામે બહાર- 
 વૃટ્ટુ' કયુ, તેણે ગામડાએ ઉજ્જડ 'કર્યા' અને નવાબની હકૂમત ક 

દીધી, નવાબના અધિકારીખો તેને પારપત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, * 


કશળ ડરમાં મા અષિકારી કેપ્ટન ગ્રાન્ટની સેવાએ ગાયકવાડને 
ગિરી તે મુદત પૂરી થતાં કેપ્ટન મ્રાન્ટ એક ખાસદાર તથા દુભાષિયા 
મુતશી સાથે ગિરપ્રદેશમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે બાવાવાળાએ 
તેને પકડી લીધે અને અપાર દુઃખ દીધુ * ઉેપ્ટત ગ્રાન્ટને બાવાવાળાએ 
“કહું કે, જે નવાબ તેના પ્રદેશો પાછા આપે. તો જ તેને તે મુકત કરશે. 
ત્રાન્ટે મેજર બાન'વેલને લખ્યું” અંને તેણે દીવાન રણુછ્ઠોડજને મ્રાંન્ટને 
છોડાવવા લખ્યુ*, રણુછોડજીએ તે માટે યોગ્ય માણુસા મોકલ્યા જેની સાથે 
ત્રાન્ટે એક અ'શ્રૅેજ પત્ર રણછેઠંજીને લખ્યો. રણછેડડજી અ ગ્રેજ જાણુતા ન 
હતા તેથી તેણે તે (પત્ર) મુનશી ભવાનીદાસને વાંચવા આપ્યો. તેણે તે પત્રની 
બેલેન્ટાઇનને વાત કરી તે ઉપરથી તેણ તેના કૃપાપાત્ર સુ'દરજી શિવજીના 
ભત્રીજા હ'સરાજ જેઠાને બહારવટિયા સાથે વાટાધોટ કરવા મોકલ્યો, હ'સરાજે 
 બૉવાવાળાને અમુક ગામે! આપી ગ્રાન્ટની મુકિત મેળવી. બાવાવાળા તે પછી 
ચુજરી જતાં આ ગાંમો નવાબે ખાલસા કર્યા. ર 


આ પ્રેસ ઈ. સ. ૧૮૨૨માં બન્યો તેમ 'ભાબી રૂલસ એફ સોરડ'માં 
જણાવ્યુ' છે જ્યારે જનરલ સર લી ગ્રાન્ડ જેકબતા “વેસ્ટત* ઈન્ડિયા આફટર 
એન્ડ ડયુરિ'ગ મ્યુટિનિઝ'માં 'ેપ્ટન ગ્રાન્ટના ઈ. સ. ૧૮૭૧માં લખેલે પત્ર” 
છપાયો છે. તેમાં તેને ઈ. સ. ૧૮૨૦માં પકડયો યો હોવાનું તે તે કહે છે. % 


1 ટ્રાવેલ્સ ઈન વેસ્ટન ઈન્ડિચા-કન'લ રે ટોડ. અન્યત્ર આ માર્ગ હ સ'ધજએ કાઢયો 
હોવાનું વિધાન છે. 
2 રોપી તૈ તલવાર નર બીજને નમે નહિ” 

ખ'ીખાને મહિના ચાર ખાંત્રી રાખ્યો ખાવલા. (લોકસાહિત્ય), 


3 - વિગતો માટે જાએ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ-ર*. હ, દેશાર્ક, 


માખી વ'શ-પૂર્વાધ* : ૧૮૩ 


બહાદર'ખાનના દીવાનો ક 
 સુ'દરજી શિવજીના મૃત્યુ પછી નવાબે સૈયદ હુસેતમિયૉંની - દીવાનપદે * 
તિમણૂક કરી અને ઈ. સ. ૧૮૨૫માં તેને મુકત, કરી પોતાના ધસ*ુરુ 


અહમદખાત ફકીરની ભલામણુથી ગોવિંદ દ અમરજી ઝાલાને દીવાનપદ 
આપ્યુ. 


અહંમદખાન ફફ્ીીર _ 


_મોઉકીમુદ્દીન પ'જ નૉમતા મ'તના શિષ્ય, અહમદખાતને તવાબે ગુરૂ 
બનાવી તેનું પ્રત્યેક વિષયમાં માગદશત મેળવી તેની આજ્ઞાનુસાર તે સસમ્ર 
કાર્યભાર કરતા રહ્યા. પરિણામે અહમદખાનનું વર્ચસ્વ એટલુ' પ્રબળ યઈ 
ગયુ કે મખદુમમિયાં ચિક્તી, ઈસ્માઈલબેમ ચેલા, સૈયદ કરવા અને ફરોહખાને 
કાવગુ કરી સુ'દરજીના પુત્ર દેવશીને _ ખોલાવી, તેતો હાથે ર સેયદ્ કરવાની મદદથા 
ઈ. સ. ૧૮૨૫માં અહમદ'ાનનું અન કરાવ્યુ”. 


નવાબને અહમદખાનના ખૂનથી અતિશય આધાત લાગ્યો ક તેણે તેન! 
ખૂનના જવાબદાર ફત્તેડહખાનને મોતતી સજા કરી. શૈયદ કરવા અને ઈસ્માઈલ _ 
ચેલાને હદપાર કર્યા અને મખદુમમિયાં ચિસ્તીને એક વર્ષ"ની “કેદની સજા કરી 
અને તે સજ ભોગવી લે ત્યારે સાડ હજર કેરીનો દ'ડ ભરી હદ છેડી 
જવાને। હુકમ કર્યો. અહમદખાનના પુત્ર ઈસબખાનના પુત્ર ઈસબખાત ઉફે 
યુગુફ્ખાનને ખે ગામો આપ્યાં અને અહમદખાંતના ગુસ્ભાઈ  હસનમિયાં 
નથુમિયાને ગુરુપદે સ્થાખા.* 


હસરતામિથાંએ લક્ષ્મીદાસ શેઠ, ખુશાલ ચમનરાય, ભૂપતરાય દેશાઈ, 
ગાવધ'ન શેઠ વગેરે પ્રતિકતતિ તાર્મરકોને વગર વાં'ે . પકડી બે માસ સુધી 
કેદમાં રાખ્યા છતાં નવાબ તેને કાંઈ કહી શકયા તહિ, નવાબ તેના પિતાને 
'પમલે નાચર'ગ અને સગીનતી મહેક્લેમાં તેમેનો સમયે નતિત કરતા રહ્યા. 


ત્રિનેત્રેશ્રની લૂટ પ 
 જૂત!ગઢહેની મુલ્કગીરી બ'ધ થઈ હતી. રઘુતાથજી' અને | રણે જેવા 

સમરેરશેખાત દીવાને! અને સેતાપતિઓને યુગ આથમી ગયો હતો. ઈસ્ટ 
ઈન્ડિયા ક'પનીએ આંતરિક યુહ્ો ઉપર. અ 'કુશ મૂકયો હતા તેથા નિર તર 


1 જુએ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસની વાર્તાઓ, ભા. ૩, ર, હ, દેશાઇ. 
2 એજન. 


૧૮૪: જૂનાગઢ અને ગિરનાર * 


' યુપ્ધે લડતા સૈનિકે નવરા પડયા હતા અને લુ'ઢ કરવાની, ધાઠૅ પાડવાની, 
હઝતરાની અને માતવસ'હાર કરવાની તેમને ટેવ પડી ગયેલી તૈથી 
ગામડાઓ લૂ'ટવાની ત્રેવૃત્તિ આદરી. * 

“તવાભના ગુરુ અહુમદખાનની સૂચતાથી હમીર સ'ધી નામના લૂ'ટારાએ 
જૂનાગલના સનિકેોની સહાય અને સહકારથી 'કોયલીને ત્રિનેત્રેશ્રરનેો મડ લૂ'ટી 
લીધે. કોયલીના મહ'ત કલ્યાણુમિરિની ફરિયાદ જૂનાગઢમાં કોઈ સાંભળે તેમ 
'ઉતુ' તહિ તેથી તે કેપ્ટત બા્નવેલ પાસે ફરિયાદ કરેવા જતા હતા ત્યાં 
 જૂતામ્રહતતા સવારાોએ પાછળ પડી તેને ધોરાજી પાસેથી પકડી વડાલ પાસે 
' જમતનાવડમાં કેદ રાખ્યા. કેપ્ટત બાન વેલને ગમે તેમ આ સમાચાર પહોંચતાં 

'તેણું દીવાન રણુકેડજને એક પત્ર લખી કલ્યાણુગિરિને મુક્ત કરાવવા લખ્યુ” 
. અને તે મહ'તને મુક્ત કરાવી જૂનાગહ લઈ: આવ્યા. 

મેપ્ટત બાન”વેલે કલ્યાણુમિરિની ફરિયાદ ઉપરથી 'ેપ્ટન વિદ્સતને એક 
મજખૂત હ્ુકડી સાથે જૂનાગઢ મોકલ્યો, તેણું જૂનાગઢમાં ત્રણુ માસ પયત 
મુકામ રાખો તપાસ કરી. નવાબ પાસે કોઈ ખુલાસો હતો નહિ તેથી તેણે 
લૂ'ઢેલી મિલકત પાછી સોંપી તથા ૭ લાખ પચીસ હજર કરીને દડ ભરી 
%ૃપ્ટત વિલ્સનને પાછે! કાઢયો. 
ગાવ'દજી ઝાલા 


જપ્ટત બાન વેલ તથા ખ્લેઈતની ભલામણુથી અને એજન્સીની માંહેધરીથી - 
ઈ. સ. ૧૮૨૭માં નવાબે ગાવિ'દજી ઝાલાને જૂનાગક્ના પરમણાઓ નો દશ વષની 
મુક્ત માટે ઈજરો આપ્યો. થોડા જ સમયમાં, ડપતમિયાં દસ્વેશની ભ ભેરણીથી 
નવાબે લતીકમિયાં ખ્ુખારી તથા કોડીનારતા સૈયદ વલનમિયાં ખુખારીને, 
મુ'બઈના ગવનર પાસે મોકલી, ગોવિ'જીતો ઈશ્નરો રદ કરવા તથા તેને 
દીવાનપદેથી દૂર કરવા હુકમ મેળવવા 'કોશ્િશ કરી પણુ તેમાં સફળતા મળી 
નહિ તેથી હસનમિયાંખે ગાવિ'કજી સાથે સમાધાન કરી લીધુ. 


સદાશિવરાવ 


છં. સ. ૧૮૩૪માં ગોવિ' હજના કારભાર ર કરી નવાબે અમદાવાદ 
વાળા પીરઝાદા નન્‍્નામિયાંને અમદાવાદ મોકલી વિઠ્ઠલરાવ દેવાના ભાઈ 
સદાશિવરાવને દીવાનગીરી સ'ભાળવા બોલાવ્યો. નવાબે તેનુ સામા જઈને 
સ્વાગત કયું તથા દીવાનગીરી આપી. 
_'ખડિયાતનુ' બ'ડ 


ખડિયાના બલેથ જમીનદારરે નવાબની હકૂમતની અવગણુતા કરી બ'ડ 


 બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૬ ૧૮૫ 


ઉદે તેથી તવાખે ખડિયા ઉપર તોપ માંડી તેને. શશ્ણુ થવા ફરજ પાડી. 


આતો સેર 


આતા મેર નામનો બહારવટિયો આ સમયમાં જૂતાગઢનાં ગામો ભાંગવા 
માંડયો. ઈ. સ. ૧૮૩૭માં તેણે જૂનાગઢ પાસેનું જ ર. તે કયાં 
મરાઈ ગયો તે જણુવા મળ્યુ નથી, 


અમૃતલાલ અસરચર'દ 


ઈ. સ. ૧૮૩૫માં સહાશિવરાવે રાજીતામુ” આપી દીધુ” ની દીવાનની 
ખાલી પડેલી જગ્યા ઉપર નવાબે જૂનાગઢના અમૃતલાલ અમરચદ વસાવડાની 
નિમણૂક કરી, 


અમૃતલાલના તે સમયના પ્રતિષ્ઠિત તાગરિક હતા. એજન્સીમાં રાજાઓને 
જે રકમો ભરવાની થતી તેતા તે જમીત થતા અને રાજઓને મોટી મોટી 
રકમોની ધીરધાર કરતા. તેઆ અ'ગ્રેજ અધિકારીઓના - પરિચયમાં આવેલાં 
અને તેથી સારી રાજ્કીય લાગવગ ધરાવતા. તેના તાના ભાઈ અન તજી 
અમરચ'દ ધ્રાંગધ્રાના દીવાન હતા અથવા દીવાનના સમકક્ષ હોદા. ઉપ્‌ર્‌' ઉતા, 


નષુરામ અસરજ પ રી 
અમૃવલાલે એક ૧૫* દીત્રાતગીરી સશાળી અને તે પછી રાજ્યમાં. 

વધી પડેલી ખટપટને કારણું રાજતામુ' આપી દીધુ. નવાખે તેની જગ્યાએ 

જૂતાગઢના નથુરામ અમરજીની ઈ. સ, ૧૮૩૬માં નિમણૂક કરી. 


જાફરાબાદ-સરહદી ઝઘડો ર 

ઉતા તાલુકાની સરહદે સોખડા નામનું ગામ, ી રયાવાડ સાદર 
_પ્રભાસપાટણુના દેશાઈ મયાશ'કર જેશ'કરે આબાદ કરતાં, તે ગામ પોતાની 
હફેમતના પ્રદેશમાં છે તેમ કહી જ'જરા રાજ્યના જાફરાબાદ ખાતેતા અધિકારીઓએ 
વાંધો લઈ, તેના કબ્જે લઇ લીધે. જૂનાગઢની શીતર'દીમે જાફરાબાદતા 
_માણુસોને હાંકી કાઢવા, પ્રયત્ન કર્યો તેમાં ઝપાઝપી થઈ અને એક સીદી 
અમલદાર માર્યો ગયો. એ ઉપરથી જફરાબાદે એજન્સીમાં કરેલા વિવાદમાં 
મરનાર સીદી અમલઘ્યરના માથાં બદલ જૂનાગઢે વડલી ગામ આપ્યુ' અને સોખડા 
ઉપરનો દાવો! જફરાબાદે મૂકી દીધા અને તે બદલ જૂતાગહ ૬ર વરસે ૩૬૦ 
રાળ જાફરાભાદને વડલી મુકામે ચૂકવે એવા નિણુંય લેવાયો, આ રકમ દર 
વષે” ઈ. સ, ૧૯૪૬-૪૭ ૭ સુધી આ રળનું. ચલણુ બ'ધ થયુ' છતાં આ રકમ 
જૂ. ગિ.-૨૪ 


દ : જુનાગઢ અને ગિરનાર _ 


તે જ ચલણુમાં ચૂકવવાનો! જ'જરાએ આગ્રહ રાખેલ. આ'પ્રસ'ગે ઉતાના 
હઝરવશાહ પીર ઉપર તેના એરસ પ્રસ'ગે ગલેફ ચડાવવાનો જકફરાબાદનો હકક 
પણુ સ્વીકારવામાં આવેલો 
દૈવગાસ 

 રૈરખાનની પત્રી લાતા જે જાગીર આપવામાં આવેલી તે પૈળનુ 
એક ગ્રામ દેવગામ ફરોડ્યાબખાન હસ્તક હતુ: તે ગુજરી જતાં તેના ૪ પુત્રો 
'ૈકીના એક પુત્રનાં વિધવા રહેમતભખ્નેના અકિકારમાં હતુ, રહેમતભખ્તે નવાબ 
બહાદરખાન સાથે પુનલગ્ત કરતાં તે ગામ નવાખે ખાલસા કયુ. ફતેહયાબ- 
ખાનના ખીજ વારમદારોએ આતી સામે વાંધો લીધે પણુ તેમનું કાંઈ ચાલ્યુ 
નહિ. પ્‌૭ળથા આ પામ પાછુ' સોપી દેવામાં આવ્યુ. 


બહાદરખાનનુ મૃત્યુ 


નવાબ બહાદરખાત ખીજ ૪. સ. ૧૮૪૦ નામે માસની ૨૭મી તારીખે ૪૫ 
વર્ષની વયે ૨૯ વર્ષ રાજ્ય કરી. ગુજરી ગયા, 


 શ્ીવાન રણુકેડજીનુ' વઝુ 


ઈ. શ. ૧૮૪૦ માં દીવાન રણુછેડજ ગુજરી ગયા.' દીવાન અમરજ જેવા * 

ત્રતાપી પિતાના આ પનેતા પુત્રે તેના પિતાને પગલે ચાલી જૂનાગઢ રાજયની : 
નોકરી નેકનીતિથી અને નિમકહલાલીથી કરી રાજ્યને સમૃદ્દ બનાવવામાં અત્ર 
ભાગ ભજવ્યો. સ્વય* સવિશેષ શક્તિશાળી હોવા છતાં તેણુ પોતાના મોટાભાઇ 
ર્ઘુનાથજની આગ્ઞામાં રહી ભાતૃપ્રેમનું પણુ અનોખુ”, ઉદ્દાહરણુ પૂરુ પાડયુ' છે. 
દીવાન રણુછોડજી એક અપ્રતિમ યે.દ્વા હતા, કુશળ સેનાની હતા અને દીધર્ષ- 
દણિવ!ળા મુત્સ્દ્દો હતા. તે જૂતાગઢ અને જમનગરનાં રાજ્યો અને રાજપતિઓનો 
સુ'દર અને સુરેખ ઇતિહાસ લખી તેમનું નામ અમર કરતા ગયા છે, આ 
ગ્ર"થ તેમણે ફારસી ભાષામાં “વકાયાએ સેો[રડ' તામથી લખેલો જે સામાન્ય 
. રીતે તારીખે સોરઠ કે સોરઠી તવારીખનાં નામથી મશદ્ૂર થયો છે. 


દીવાત રણુછેડછ, સ'સ્કૃત, ફાઃસી, ગુજરાતી, હિન્દી ભાષાના. જાતા જ 
નહિ પણુ વિદ્દાન હતા. તેમણે હિન્દી (વજ) ભાષામાં શિવગંડારત્નાકર નામને 
એક પઘમ્ર'થ લખ્યો છે. દુર્ત્રા સત શતીનુ' ભાષાંતર કયું” છે અને તે ઉપરાંત 
નાચે જણાવેલાં પુસ્તકો પણુ લખ્યાં છે. 


1 દીવાન રણુછેડજના ૧'શનો અનુસાર તેએ નિ સ', ૧૮૯૭ના મહા વદી ૬ અર્થાત્‌ તા. 
૧૬-૨-૬૮૯૬ના રજ સ્વર્ગવાસી થયા. 


બાખી વ'શ-પર્વાધર : ૪ 


૧ શિત્રરફસ્યુ ૨ શિવગીતા ઢ ચ'ડીપાડેતા મરત્રા ૪ શિવરાત્રી 
માહાત્મ્ય પ ' સૂતક નિણુય ૬ કાલખ'જ આખ્યાન ૭ ઈશ્વરવિવાહુ 
“૮ જલધર આખ્યાન ૯ બાહ્યણુની ચોરાસી જ્ઞાતિઓનું વણુષ્ત ૧૦ 
અ'ધકાસુર આખ્યાત ૧૫ પ્રદોષમહિમાં -૧૨ 'ત્રિપુરાસૃર આખ્યાન ૧૩ 
ભસ્માંગદ આખ્યાન ૧૪ મોહિની" છલ ૧૫ શુ'ખચૂડ આખ્યાત ૧૬ 
કામદફન ૧૭ શ્રઃહ્તિર્ણુય ૧૮ મિડડારી સતસઈ ૧૯ શિવસાગર 
ફીતતત ૨૦ ડુવલયાન'દ (અલ'કારશાસ્ર-હિન્દી) ૨૧ વિશ્વતાથ ઉપરના 
પત્રો ૨૨ નાગરવિવાહ ર૩ ઓઇછવમાલિકા ૨૪ ખુઢેશ્વર બાવની. 
તેમાંનાં ત'. ૧ થી ૧૬ તથ! ૨૪ છપાઈ ગયાં છે. ખીજ અપ્રગટ છે. 

દીવાન રણુછોડજને સ'તતિમાં માત્ર બે પુત્રીએ રૂપકુ'વર અને સૂરજકુ'વર 
હતી, સૂરજકુ'વચ્તાં લગ્ત નરભેરામ વૈદ સાથે કરેલાં, તેના પુત્ર શ'કરપ્રસાદને 
દીવાન રણુછેડજીએ દત્તક લીધેલા. 


રણુછ્ઠોડઝએ કુતિયાણામાં, અમરેશ્વર મહાદેવ તથા વાગીશ્રી દેવીનાં 
મ'દિરો તથા ધમશાળા બ'ધાવ્યાં છે. જેનાગઢમાં હાટકેશરના મ'દિરેમાં ૫”ચ- 
દેવનું સ્થાપત તથા ભૂતનાથ પાસે સરસ્વતીયુ'ડૅ બ ધાવી, ત્યાં સરસ્વતી . 
માતાનું મ'દિરિ, એક ધમશાળા પણુ બ'ધાવ્યાં છે. તે ઉપરાંત નીચીબારીમાં 
તેમના મકાનના એક ભાગમાં છુદુશ્વરનું મ'દિરે તથા પડધરી તેમની જગીરમાં 
હતુ ત્યાં મહાદેવતું દિ દર્‌ ર છે, 


મૂળ માંગરોળના વતની પણુ દિલ્હી જઈ સ્તપરાકેમે દિલ્હીના મ'ત્રી- 
મ'હલમાં સ્થાન પામેલા રાજ છખબીલારામ ભહાદુરજીને બાદશાહ ફરૂખ્ખશિયરે ર 
એક રત્ત આપેલુ” આ રત્ન મહાભારતના યુદ્ધમાં અજી નને હાથે માર્યા ગયેલા 
કોરવોતા બનેવી જષદ્રથના બાહુમાં હતુ'. આ બાહુ યુહ્માં કપાઈ જતાં એક 
સમડી રશક્ષેત્રમાંથી લઈ ગઈ અને માંસ ખાઈ રત્ત નાખી દીધુ. બાદશાહ 
અકબરના સમયમાં આ સમડીએ કોઈ સ્રી તર કે જન્મ લીધે અને તેતે પૂવર- 
જન્મની સ્કૃતિ એક સમડી નાનું હાડમુ' ઉપાડી શકી નહિ તે ઉપરથી થઈ 
આવતાં તેની સાહેલીને મહાભારતના રણુક્ષેત્રની વાત કરી. આ વાત કર્ણોપકણુર 
અકબરને કાને પડતાં તેણ તે સ્રીને બાલાવી તેના કહેવા પ્રમાણું કાઈ સ્થળે 
ઉત્ખનન કરતાં આ રત્ન મળી આવ્યુ, તે તેના ખન્નામાં હતુ' અને કિવદ'તી 
છે તે પ્રમાણે તેતી પૂજ થતી રહી, 


1 જુઓ ફૂટનોટ પછ ત', ૧૮૮ પર. 


૧૮૮ 


જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


રી 


તિ. જ ર્ટાતાદરે જર તિર કે ર ડી 
ી થી ડી | ૪1291807 . રિછ્ે!૧ 1 જ 
ર૬૪ તર્ક. પટ 1 જ તાકા જાટ 
| કપકણુરટ | [| ઊા્ચક-ત | હા 
૧1212. 1:ાલિદિિ જરેપર્પરે1૨પદ છર3.ણ#૦ | [| રટર્ક.પટ | 1 
| ન | ટ292.85.ઊ2 પોડ | ' ૬ નહે નિછે11562. તામ્ર. 128૬ * 
મ ર અ મ સ 
રટેરરસાસિત્ટ ''ણ્ક | ક રો દક ં 
” ત્ાપર૮010 કે ટ નિ 
[૨1190-1૯6 (1૯0૬૫) | || પપૈ ક કક 
[ર1212,0187૦ સ. હાદ] દ (8028 1*7031ણલિટ) રપરપ ટ, હે 
1૨190] ર૨80. | ૬ર. 
ર હે9 000૨9 (98 પ્દાસપ્ઝેટાક *1૫) ક 
(ર૨,1811૮1૦ 1૫) |: રા 
11011018 :રારપછિ1ટે 28 8/૦ટરે દિ દ્્ટે ટ | 
252 | | દેછ.કર્શ પી, 
જિ પા. 
 પેદાદે123૫23 શર્નાલરટૂે હરાન : 


ખાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૮૯ 


 શેજ છખીલારામના પુત્ર રાજ - દ્યાબહાદુર ડ્ર દયારામ! ગ આ નંગ 

આવ્યુ અને તેણે તેની પુત્રી યુ'વ૨% પ્રાગજી નાણાવટીને પરણાવી ત્યારે તેને 
આપ્યુ, તેતી પાસેથી તેના પુત્ર અમરજ પાસે આવ્યુ અને તેના મૃત્યું પછી 
દીવાન રણુછેડજએ તેને વિ. સ', ૧૮૩૯માં વિધિવત્‌ સ્થાપિત કરી તેની 
લિ'ગ તરીકે પ્રતિષ્ઠા કરી. આ લિ'ગ નીલમનું છે અને. તેની પૂજ સેવા વૈશ્ષવ 
સ'પ્રદાયની પૂન્નવિધિ પ્રમાણું થાય છે. રણુછેડજએ તેની “આરતી અને ખાવતી 
લખી તેનાં ભક્તિભાવ અને કવિત્વશકિતનો પરિચય આપ્યો છે.આ 
સ'દિરમાં છીપજડિત અક્ષરોમાં તચેનો શ્લોક છે. 


શ્રીમદ્વૃદ્ડ સહેક્રરસ્મ સુખમાસન્મ'દર મ'દર્‌ 
ધીમાન્‌ શ્રી રઘુનાથ? સમકરૉન્નેત્રોત્સવ* નેત્રિણાં [” 

ખ્યાતો મ્રી પ સ“ દુલપતી યસ્યાનુજો પ્રોજસો * 
શ્રોમદ્‌ વિક્રમતો [સંતે . તવરસાષ્ટડેઃ સમાનાં ગણે ॥પા 


થી સ્વામીનારાયણ દ 


ઈ. સ. ૧૮૨૬માં શ્રી સહશજન'દ૬જી મહારાજની પ્રેરણાથી જૂનાગઢમાં 
શ્રી સ્વામીનાસયણુના મ'દિરનિર્માણુના કાય*તો શ્રી સ્વામી બહ્માતદજી તથા 
શ્રી સ્વામી ગોપ લાત'હછી દ્વારા પ્રાર'ભ થયો. આ સ'દિર ઈ, સ. ૧૮૨૮માં 
સ'પૂણું થયુ'' અને શ્રી સહજનન'દજ મહારાજના વરદડસ્તે તેમાં મૂતિએની 
પ્રતિષ્ઠા થઈ. જે સ્થળે મદિરિ છે ત્યાં -પચાણા દરભાર ભક્ત ઝી સાભાઈ * 
સેલ'કીની વાડી હતી તે તેણું શ્રીજને અપણુ કરી અને નવાબ ભહાદરખાને 

માલની જકાત વગેરે સરકારી લેત્રીઓ માફ કૅરી. 


1 રાન છબીલારામના ભાઈ દયાળ ખહારુર હતા, તેના પુત્ર ગિરધર ખહાદુર હતા, તેઓ 
' ગ્નોગલ રાડેતશાહતમાં મોટા દરજ્નએ ઉપર હતા, દયાબહાદુર રાજન છબીલારામના 
ી પુત્ર હતા. તેમ મુસ્લિમ ઈતિહાસ “સૈર્લમુત્ત આખેરીન”માં જણાવ્યું” છે છે, જ્યારે અન્યત્ર 
દયાબહાદુર ગિરધર બહાદુરના ભત્રીનન હતા એમ જણાવ્યુ” છે. થા પાતાના 
.. પ માતાના પ્રખ્યાત કુળનું વણન કયાંય આપ્યુ' નથી એટ્લે લેખકો તેમને દોષ * 
દે છે તારીખે સોરઠમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમરછના દુર્લભજી અને ગોવિંદ નામના 
ક હતા તથા ગગાદાસ અને તુલન્નરામ નામના ઓરમાન ભાઇએ હતા, દ્યા- 
બહાદુરતાં પુત્રી અમરજીનાં માતુશ્રી કે આ દ પ્રશ્નોનો નિર્ણય કર્વાને। રહે છે, 

2 જુઓ પશ્રિ રોષ્ઢિ, 


€૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


નવાબ હાસેદખાન ૨ 


નવાબ બહાદરખાનના મૃત્યુ પછી ઈ. સ. ૧૮૪૦માં તેના યુવરાજ 
હામેદખાન ખીન્ન ગાદીએ બેઠા પરતુ તે સાથે જ ગાદીના હકક માટે ખે દાવે* 
દરોએ પોતાને ગાદી ઉપર હકક છે એમ કહી દાવા કર્યા, 


' નવાબ બહાદરખાનનાં એક ખેગ્રમ કુતિયાણાના હખીબખાન સરવાણીનાં _ 
બહેન દાદીખુ હતાં. હામેદખાન. તેના પુત્ર હતા. ખીજા' બેગમ રાધનપુર નવાબતાં 
બહેત નાજીબીખી હતાં. તેના પુત્ર મહાબતખાન હતા. નાજુબીબી ખે એવો! દાવો 
કર્યો કે હામેદખાનત બાબી ખાનદાનની પુત્રોના પુત્ર નથી માટે તેનો ગાદી ઉપર * 
હકક થાય નહિ. આ વિવાદ ચાલતો હતો ત્યાં નવાબતાં ત્રીજન બેગમ અમીર 
ખેગમ કે જે બાંટવાના ભાખી હેમતખાનનાં વિધવા હતાં અને નવાબ હામદ- 
ખાન સાથે પુનલગ્ત કર્યા" હતાં તેણું તેના પ્રથમ પતિના પુત્ર કબીરખાત ઉરે 
શેરખાન તથા નવાબ હામેદખાનથી સલાબતખાન નામે પુત્રો હતા તેને! દાવે 
રજૂ કર્યો. આ બ'ને દાવેદારોએ સૈનિકોની , જમાવટ કરી અને લોહી રેડી 
મધ્યકાલીન યુગની પહતિ અનુસાર પોતાને હક્ક પ્રતિપાદિત કરવા નિશ્રયી થયા.૫ 


આ વિવાદને નિણુષ્ય બિટિરા એજન્સીએ આપવાને હતા તેથી 
રાજકોટથી આચિસ્ટ'ટ પો!લેટિકલ એજન્ટ 'કેપ્ટત (પાછળથી મેજર અને સર) 
લી ગ્રાન્ડે જેકબ, કેપ્ટન હટ્ટતી સાથે જૂતાગઢ આવ્યા અને સશંસ્ર અથડામણુ 
અટઢકાવી,2 શેરખાન તથા સલાબતખાને ગીરાસ લઈ પોતાનો હક છેડી દીધો 
પણુ નતાજીુબીખી સગીર ફુ'૧૨ મહાબતખાનજને : લઇ રાજમહેલમાંથી નીકળી 
તેની હજૂરી ચાઈતાખુ, તેન! પતિ લાલખાન રાણુાખાન તયા ખાસ ક ી 
સાથે ઈ"્રજ ઝેવેરચ'દની હવેલીમાં ચાલ્યાં ગયાં. 


હામદખ,.ન માત્ર બાર વષના હતા પણુ માજ હતા તેથી રે 


" તરત જ સૈનિકે લઈ ઈ'્રજીતી હવેલી ધેરી લીધી અને નાજુબીબીને શરણુ થઈ 

જવા અને રાજકુળની રીતિ ગ્રમાણું રાજમહેલમાં ચાલ્યા જવા કહેવરાવ્યુ' પણુ 

તેણૅ તેનું માત ન રાખ્યુ' તેથી નવાબે તોપમારો શરૂ કર્યો અને નાજુબીખી 

શરણુ થતાં તેને તથા મહાબતખાનજીને કેદ કરવામાં આવ્યાં. 

સહાબતખાનની સગાઈ તેના મામાં રાધનપુર નવાબની પુત્રી સાથે થયેલી 
તેથી રાધનપુર નવાખે એજન્સીમાં લખી માતા પુત્રને મુકત કરાવ્યાં અને તેને _ 


3 આ ભાઈઓને ખરિચાણા તથા મોટી ધસાટી એ બે ગામો આપવામાં આવ્યાં. 
2 વેસ્ટન ઈન્ડિયા-સર લીં ગ્રાન્ડ જેકંબ-ખા પ્રકરણુની ખારીક વિગતે આપે છે. 


માખી વ 'શ-પૂર્વાષ 


રાધનપુર સેડાવી લીધા. તવાબે રાણોખા ત તથા ચાઈતાણુને પકડી પ્રભાસપાટણુ- 
માં કેહ રાખ્યાં.' 


રીજન્સી ર ક 
હામદખાન સગીર વયના હતા તેથી એજન્સીની આગ્ઞાથી રાણુપુર 
ભાષત સામતખાન બાખી, વૃજદાસ ર'ગીલદાસ મજમુદાર ત્તથા દીવાન સદા" 
| શિવરાવ દેવાજીની એક રીજન્સી કાઉન્સિલ નીમવામાં આવી. આ વ્યવસ્થા 
એક વર્ષ" ચાલી ત્યાં નવાબે કાઉન્મિલ બરખાસ્ત કરી કુતિયાણાના સરવાણી 


હબીબખાન કમાલખાન તથા જબ્બર લીલાધર ભારિયાને સ'યુકત દીવાને નીમી 
રાજ્યુવહીવટ પોતાના હાથમાં લીધે. 


તથુખાન સરવાણી 


દરસ્યાતમાં હબીબખાનના ભાઈ નચુખાને સાજી કપા પ્રાત 
કરી નવાબ અને દીવાતતા અવિકારની અવગણુના કરી સ્વતત્ર અને 
સનસ્તી વર્તત કરી વહીવટમાં દખલ કરવાનું શરૂ કયુ”, તે પોતાને * 
ર્વાબર જમાવવા વે.ડા ઉપર હોદો મુકાવી તેમાં બેસી શહેરમાં ફરતો અને. 
_આભબરૂદાર માણુસોને નહેરમાં ગાળા દઈ ધમકાવતા, એક વાર મુસલમાનો 
એક ગાયને શણુમારી વાજતેગાજતે સરધસતા સ્વરૂપમા તેતી દાતાર. ઉપર . 
કુરત્રાની આપવા લઈ ગયા. તે કૃત્યેમાં નથુખાને સરવાણીનું ઉત્તેજન હતુ” તેમ . 
જહેર થયુ અને હવેલીના ગોસ્વામી મહારાજશ્રીના નેતૃત્વ નીચે ડિન્દુઓનું  . 
એક ગ્રતિનિધિમ'$ળ નવાબ પાસે ગયુ' અને જ્યાં સુધી આ કૃત્ય માટે . 
જવાબદારોને યોગ્ય શિક્ષા નહિ થાય અને આવે! પ્રસ'ગ ભવિષ્યમાં નહિ . 
બને તેત્રી ખાચ્રી નહિ મળે ત્યાં સુધી હડતાલ રહેશે તેમ કહી ન્યાયની મામ્ર્ણી _ 
કરી. નવાબ હામેદખાન કાંઈ કહી શકે તેમ હતા નહિ તેથી તે મોત રેલા * 


પણુ પોલિટિકલ એજન્ટ કનલ માલેટે જમાદાર સુભાતસિ'હ તથા જમાદાર * 
શેરખાનને સેન્ય સાથે મોકલતા નેટિવ એજન્ટ ભગવાનલાલ જેશીપુરા, જમાદાર 


સાલેહ હિન્દી તથા નતજરમહમદ ખીજરની સલાહથી નથુખાને માટી માગતાં 
જ ચયુ 


સમાંગશેળ ઉપર ચડાઇ 


ઈ. સ. ૧૮૪૫માં માંગરોળના શેખે તવાબના ગનીમ વેરે મો, 
નજરાણેુ લેનાના અને સ'યુકત ગામોનો વહીવટ કરવાના અધિકારોને પડકાર 


1 જુએ સૌશષ્ટ્રના ઈતિહાસની વાર્તાએ, ભા. 8, રા. હ. દેશાઈ, 


: જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


ર્યા સુ જૂતાગહતા આવા જોઈ હછો નથી તેમ કહી'તે લેત્રીઓ વસૂલ લેવા 
ણી નહિ. યુદ્દોના દિવસો પૂરા થયા હતા તેથી રાજ્યે એજન્સીમાં ફરિયાદ 
કરતાં સાંજ્કોટથા "પ્ટત લી મ્રાન્ડ જેકબ માંગશેળ ઉપર ચડયો અને ઇ. સ. 
૧૮૪૧ના ડિસેમ્બરની રરમી તારીખે માંગરોળ ઉપર જપ્તી મૂકી. ઈ. સ. 
. ૧૮૪૨ના એપ્રિલ માસતી ડ્ડી તારીખે શેખે લખ'ણુ કરી આપ્યુ' કે તે 
જનાગઢને _ આધીન છેઃ અને રહેશે, તેથી જપ્તી ઉઠાડી લેવામાં આવી. 
 શજમાતા દાદીબુ 
.૨જમાતા દાદીબ્રુ તથા નથુખાત સરવાણી નવાબને તુચ્છ પી પાતાવુ 
ધાયુ” કરતાં અને*તવાબને એવા પણુ પુરાવા મળ્યા કે આ બન્ને જણાં તેનું 
કાસળ કાઢી નાખશે તેથી તેણું એજન્સીની સમ્મતિ લઈ નથુખાનને કેદ કર્યો 
તથા રાજમાતાને તજરકેદ કર્યા'. રાજમાતાનું કામકાજ કરતા બળવ'તરાય 
જાદવરાય મૃતશી તેમને મુક્ત કરાવવા માટે પ્રવૃત્તિ કરવા માંડયા તેથી તેને પણુ 
જદ કર્યા. બળવ'તરાયને તરત જ મુક્ત કર્યા પણુ નથુખાનને તો નવાબ મહા- 
બૃતખાને છેડયા ત્યાં સુધી કદમાં રહેવું પડયું. 


જબ્બર શેઠે 


દીવાન જખ્મર લીલાધર ભાટિયા રાજ્યના ખચ વતા ફિશ પણુ રાખતા 
પણુ તેણૅં હિસાબ રજૂ ન કરતાં તેને હિસાબ લઈ હજૂરમાં હાજર થવા નવાબે * 
આજ્ઞા કરી. જબ્મર શેઠે તે આજ્ઞાની અવગણુના કરી અને કહેવરાવ્યુ' કે' તેના 
હુકમને તે માનવા પ્રન્કાર્‌ કરે છે તેથી નવાબે તેની હવેલી ઉપર તોપમારો 
કરી તેની દીવાલો તાડી પાડી. આ 'ધિ'ગાણામાં જખ્બર શેઠનો આરબ તાપયી 
મરાયો અને પોતે શરણુ થતાં તેને કારાવાસમાં મોકલી દેવાયા. ત્રણુ વષ' 
પછી તેની પાસેથી સાડા આડ લાખ કકોરીનો દ*ડ લઈ મુક્ત કર્યા અને તે 
તરત જ જૂનાગઢ છોડી તેના વતત જમક'ડોરણા ચાલ્યા ગયા. તેની હવેલી 
ખાલસા કરવામાં આવી જેમાં આજ ઉપરકોટ દવાખાનું છે. 


અન તજી અસમરચદ 


તવાબ હામેદખાને હખીબખાન સરવાણી તથા અન'તજી અમરચ'દને તે 
પછી સ'યુક્ત દીવાનો તરીકે નીમ્યા. થોડા જ સમયેમાં તેણે હબીબખાનને ફટા 
કરી અન તજ 2 એકલાને કુલ કારભાર સોષ્યો. 


1 વેસ્ટન ઇન્ડિયા નામના તેના પુર્તકમાં_ સર લી ગ્રાન્ડે જેકબે આ ત્ર્સ ગની વિંગતેો 
આપી છે. 


બાખી વ'શ-પૂર્વાધ : ૧૯૩ 


કાવતરુ 


 અત'તજને દીવાનગીરી મળી તે અમુક તત્ત્વોને ગમ્યુ નહિ તેથી મુનશી 
ખળવ'તરાય જાદવરાય, સૈયદ અખ્દુઅલી તથા ચિશ્તી આલમમિયાંએ અન'તજનેો 
કારભાર ઉથલાવી નાખવા એક કાવઝુ કયુ“, આ કાવનુ' પકડાઈ જતાં બળ- 
બ'તરાયને પકડીને ઉપરકોટમ! કેદ કર્યા પણુ પાછળથી ગમે તે કારણું છેડી 
મૂકવામાં આવ્યા. 


કૅ “વરજન્સની અફવા 


નવાબની એક બેગમે પુત્રને જન્મ આપ્યો છે એવી વાત જહેર કરવ માં 
આવી, આ જાહેરાત બનાવટી છે તેવી નવાબને ખાત્રી થતાં તેબ્રું જવાબદાર » 
શખ્સોને સજા કરી, 


બહારવટેયા * 


જબ્બર શેઠની દીવાનગીરી મોકૂફ થતાં તેના કૃપાપાત્ર સિપાઈ રહેમાન 
તેના પુત્ર સુલતાનની સાથે ટોળી જમાવી બહારવટે ચડયો. તેણું ગિરનારમાં 
આશ્રય લઈ લૂ'ટફાટ શરૂ કરી. એકવાર તએએ દીવાન અન'તજીના કુળગેળ 
રામશ'કર પ'ચોળીના જમાઈ દુર્ગાશ'કર ભજભાઈ નવાડી તથા સયાશ'કર 
હરજીવન ત્રવાડીને બાન પકડયા, અન'તજીએ ખુશાલ બારોટ નામના વિશ્વાસુ 
માણસ દ્વારા તેમને પત્તો મેળવી ગિસ્ન મોકલી બહાવટિયાઓને ઘેર્યાં અને 
તેઓએ ધિ'ગાણુ' કયું”. તેમાં રહેમાન માર્યો ગયો અને સુક્રતાત શરણું થયે, _ 


ઈ. સ. ૧૮૪૭માં રૂડિયો રબારી બહારવટે ચડયે.. જમનગરને। ' બહાર- 
વટિયો વીઘા માણુક અને ઓઆખામ'ડળને। બહારવટિયો હનુમાતસિ'હ પુરબિયો 
તેની સાથે ભળી ગયા. આ ઢેળીની ૫।૭ળ પડેલી: એજન્સીની ઢ્ુકડીખે કેપ્ટન 
લોકની આગેવાની નીચે રાણાવાવ પાસે વિ'ગાણુ' ક્યું” તેમાં ધણા સિપાઈઓને 
મારી બહારવટિયા ગિરમાં ઊતરી મયા, આ પાટણુ વહીવટદાર શ્રી નરસિ'હપ્રસાદ 
હરિપ્રેસાદ ખચે! તેના પીછે! પકડી તેમને કયાંય ઠરવા દીધા નહિ. અ'તે 
આ ટેળી કર્નલ ખુલ્લેક અને દીવાત અન તજ રૂબરૂ અમરાપુર મુકામે શરણું થઇ. 
આ ખહારવટિયાઓ ઉપરાંત આ નવાબના અમલમાં અનેક શખ્સો અગત કારણુ।- 
સર્‌ બહારવટે ચડયા? તેમાં મુખ્ય બહારવટ્ટુ' માંગરેળતા શકર મકરાણીનુ”* 


1 સ્વ. શ્રો જનેન્દ્રપ્રસાદ બૂચના પિતામહ. 
2 મકરાણીએ કહે છે કે આ શકર સ'ધી હતો; મકરાણી મહિ 
જ્‌. ગિ.-૨૫ 


૧૯૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


હતુ'* તેણે ઈ. સ. ૧૮૪૬માં માંગરેળને દરબારગઢ લૂ'ટ્યો અને ઈણાજવાળા 
મકરાણી વલીમહમદે પેટલાદ સુધી તેને! પીછે! પકડી ત્યાં માર્યો. ઈણુજ્ને। 
ભધિયાન મહારવટે નીકળેલો તેને પણુ વલીમહમદે મારી નાખ્યો. _ 

ઘડાને, સ'ધીં તૈયંબ, ક'ટોલના સૈયદે, લાખે જત, ઘુમલીના પટેલ પૂજે, 
પી હાટી, વીશે રબારી; ધુડવદરનો બલોચ, ઉના પરગણાના ગે!હિલો, મવા- 
સાના સ'ધીઓ, બાબરિયાવાડનો સોમા વર્‌ રાજ્ય સામે તથા શીલનો સોની 
મૂળજી, આદરીના સે।ની કરસન સામે બહારવટે ચડયા." 


મકરાણી અને સ'ધીએ બચ્ચે વીસાવદરમાં વેર બ'ધાયુ” અને. નને પક્ષે 
વાર'વાર ધિ'ગાણાં કરતા રહ્યા. 


ઈ. સ. ૧૮૪માં વીસાવદર  તાભાનું ગામ માંગનાથ પપળા તમની 
શીબ'દીએ લૂ'ટયુ' અને મ$'ત સુખલાલગરની ફરિયાદ ઉપરથી" ર 
દરમ્યાનગીરી કરી મહ'તને તથા પ્રજાજનોને પૂરતુ' વળતર અપાવ્યું: * * 


નવાબ હામદખાનના શેખ 


નવાબ હામદખાનને શિકારનો શેખ હતા નિ એટલો , જ તીવ્ર શેખ 
સ'ગીતને હતે!. એક વાર ખઠિયાની સીમમાં સિ'હ છે તેવી બાતમી મળતાં ઈ. સ. 
૧૮૪૫માં હાથી ઉપર બેસી શિકાર કરંવા ગયા. ત્યાં સિ'હે હાથી ઉપર હલ્લો . 
કર્યો. તવામનો જત જેખમમાં છે તે જેઈ સાલેહ હિન્દી ત્યાં હાજર હતા તષ 
શીસકાન મારી સિ'હને હેઢો પાડયો અને પછી તેને મારી નાખવામાં આવ્યે. . 
આ સમયે હવેલીના મહારાજશ્રી ત્રજતાથજી કે.ત્રજરત્નલાલજ સ'ગીતંના , 
નિષ્ણાત હતા તેમ:તેની' પાસે ગાષકોનું વૃ'દ રહેતુ”. નવાબ હામેદખાત તેતા 
અનુસ ગીઓને લઇ હવેલીમાં જતા જયાં તેનાં માટે જુદી બેઠક કરાવવામાં આવતી. 
અને રાત આખી તે સાંભળતા, 'ગાતા અને વાઘો વગાડતા. કહેવાય છે કે 
મહારાજશ્રીને! [સતાર ઉપર અજબ કાંખૂ હતો. નવાબ તેની સાથે' તબલામાં. 
સ'ગત કરતાં? સા જ 


થિ સ*. ૧૮૪૭ના શ્રાવણુ સુદ ૯ના રોજ જૂનાગ«તા । ગ્રશ્નોરતાગર 


કેમળાકર નાનાભાઈનાં મા _ પૂતળીભાઈ. નીચી બારી પાસે તેના ધરમાં સતી થયાં, 
સતાનો બતાવ થેલો." તે પછી એજન્સીએ નવાબ પાસેથી આ ચાલ બધ 


1-? હસ્તલિખિત એ મ તિહાસિક પ્રસ'ગોની નોૉંધ-શ્રી મોતીલાલ ઇવણૂછ ઇ છાયા 
3 માહિતી-શ્રી શા 'શુપ્સાદ હ. નેશી 


બાબી વ'શ-પૂર્વાધષ : ૧૯ 


કરાવવા માંહેધરી લીધી હતી તે ષ્તાં ઈ. સ. ૧૮૩૪માં દલવાડા _ પાસે ગુમ 
પ્રવાગમાં મુ મઈના એક ભાટિયા બાઈ સતી થયેલાં. આં માટે એજન્સીએ તાકીદ ' 
કરતાં નવાબે માફી માગી તા. ૩-૧-૧૮૩૮ના | હુકમથી સવી થવા 3૫૨. સખ્ત 
પ્રતિબ'ધ મૂકયો. ક 


શોજત' ત્ર 


આ તવાભતા સમયમાં દીવાન અત 'તજી અમરચ'દના પ્રયં'સથી રાજ્ત “તરની 
જની પહૃતિમાં ધણો! ફેરફાર કરવામાં આવ્યે. લેખિત હુકમે। 'આંપવાનું  ધોરણુ 
હતુ નહિ અને પત્રવ્યવહાર ખાનગી પત્રો લખાય તેવે। હતો તેને બદલે તુમાર 
પદ્દતિ શર્‌ કરવામાં આવી. તે સાથે ન્યાય. અને નાણાં ખાતુ” તવાબ અને 
દીવાનની મુન્‍્સફ્રી પર ચાલતાં તેને બદલે જુદા  જીદા' અમલદારે નીચે ખાતાંઓ 
' ઉંઘાડવામાં આવ્યાં.' અરજદારોને સાંભળવા તથા તેમને જવાબ આપવા માટે 
દફતર અને સમય મુકરર થયાં. ખચ અને ઊપજના વ્યવસ્થિત હી રાખવાની, 
પહદ્દાતિ પણુ અપનાવવામાં આવી, 


ર[જત"ત્રનું આધુનિકરંણુ તા હામેદખનના મૃત્યુ પછી મહાબતખાન ખીજાનાં 
સમયમાં કરવામાં આવ્યુ પણુ તેને પ્રારભ તવાબ હામેદખાનના અ'તિમ વર્ષોમાં 
થઈ ગયો હતા. 


ગુદરતી આફતો 


ઈ. સ. ૧૮૪૬ માં અંને છ. ૨ સ. ૧૮૪૯ માં ાં અતિરૃસિ થતાં ભીન્નને દુકાળ. 
પડયો. નદીઓમાં આવેલાં મોટાં પૂરાએ જાતમાલની મોટી ખુવારી કરી. આ 
પ્રસગે દીવાન અત'તજીએ કુદરતી આપત્તિના ભોગ બનેલા લે'કોને મત અથવા 
સસ્તા દરે અનાજ આપ્યું" અને મકાનો બાંધી લેવા તગાવી આપી અને તે સાથે 
કરવેરામાં રાહત આપી ત્રામપ્રજને બચાવી લીધી * 


હાસેદખાન રજાતુ' મૃત્યુ 


ઇ. સ. ૧૮૫૧ના ભૂત માસની ૧1મી તારીખે નવાબ હામેદખાન ર૩ 
વૃષ્ૂ્તી વયે ૧૧ વષ* રાજ કરી ક્ષષતી ખીમારીમાં અપુત્ર ગુજરી ગયા. આ 
નવાબ યુવાત હતા છતાં સમજદાર અને ગ'ભીર પ્રકૃતિના હતા. તેની ન્યાયવૃત્તિ 
અને નીતિરીતિથી તે લોકપ્રિય થયા હતા. 


ગ્રકીણું 


ઈ. સ. ૧૭૪૭ માં માખી વ'શની સ્થાપતા ॥ થઈ ત્યારથી ઈ. સ. ૧૮૨૦ 
સુધીમાં રાજદરબારની ખટપટ અને કાવાદાળ અને તેમાં ભાગ લેતા રાજપુસ્ષોની 


૧૯૬ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


સત્તાપ્રાપ્તિ માઢેતી સ્પર્ધાના કારણે પાટનમરમાં અશાંતિ રહેતી અને પ્રજતા 
જીવતમાં બહુ અજ'પે। હતા. જૂના વિચારો ધરાવતા રાજાએ અને સેનાપતિઓ 
શુ રાજ્યની પ્રજા અને તેની માલમિલકતો નાશ કરવામાં કે તેમને ત્રાસ 
આપવામાં ગોરવ સમજતા નવાબતા સૈન્યે રણુક્ોેડજ જેવા. સજ અને વિદ્દાન 
 શેનતાપતિની આજ્ઞાથી રાયજાદા અને રાણાને પ્રદેરા ઉજ્જડ કર્યોઃ હતા અને 
રણુછોડજએ જ્યારે નવાબ સામે બળવે કર્યો. ત્યારે પણુ ગામહાંએ લૂ'ટયાં હતાં. 
એ સમયની એ રાજનીતિ હતી અને તેમ કરવાનું તે વખતે આવશ્યક ગણાતુ'. 
રાજદરબારમાં અત્ર સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા વિરોધ પક્ષતા નેતાઓનું લોહી રેડવામાં 
જાઈ અચકાતા નહિ એટલુ તો નહિ પણુ જે પક્ષના નેતાને શિક્ષા કરવી હેય તે 
પક્ષના અને તેની સ!તિના નિર્દોષ લેકોને પણુ મારી નાખવામાં આવતા કે 
લૃ'ટી લેવામાં આવતા. નાગ૨ અધિકારીના કહેવાતા અપરાધ માટે નાગરવાડો લૂ'ટી 
લેવામાં આવેલો અને તેમ છતાં તાગરો રાજકર્તાને વફાદાર રભ હતા. એનું 
એક જ કારણુ એ હોવાનું સમજય છે 'કે રાજ પ્રજના જતમાલનો સ્વામી 
છે અને તેમ કરવાને! તેને અધિકાર છે તે સિદ્ધાંત પ્રસ્‍થાપિત : થયેલો અને 
તે જ કારણે અનેક ત્રાસદાયક કૃત્યો કર્યા છતાં નવાબે! તેનું સ્થાન જાળવી 
શકેલા અને જેઓના ઉપર તેમણે જુલ્મા કરેલા તેનાં પરાક્રમ અને પ્રયાસથી 
તેમની સત્તા બળવત્તર કરી શકયા અને વિસ્તાર વધારી શકયા.ઃ 


આ સમયમાં હિ'દુ-મુસ્લિમતા ભેદ સાવ ભૂ'સાઇ ગયા હતા. હિ'દુ 
સરદાર નીચે મુસ્લિમો હિ'દુએ 'સામે લડતા અને મુસ્લિમ સરદાર નીચે હિ'દુ 
સૈનિકો મુસ્લિમો સામે લઠતા. જૂનાગઢતા તવાભ મુસ્લિમ હતા છતાં અમરજી, 
રઘુનાથજ%, રણુછે[$જ, પ્રભાશ'કર વગેરે સેનાપતિઓ નીચે આરબ, સ'ધી અને 
મકરાણી સિપાઈઓ માંગરે.ળના શેખમિયાં કે સૂત્રાપાડાના ચાંદ પટણી જેવા 
મુસ્લિમ સરદારે સામે લડતા. ગાયકવાડનુ' હિ'દુ રાજ્ય હતુ' ૭તાં જમાદાર 
હામીદ જેવા મુસ્લિમ સેનાપતિઓ નીચે મરાઠાઓ હિ'દુ રાજ્યો સામે લડતા. 
દીવાતગીરી અને મુલ્કી હેદ.એ ઉપર મુખ્યત્વે જૂનાગઢ જેવા મુસ્લિમ રાજ્યમાં 
હિ'દુઓ જ હતા. પ્રજામાં પણુ સહુ પોતપોતાના ધમ વગર રેકટોકે પાળી 
શકે એ મા-યતા પ્રબળ થઈ ગઈ હતી. ત્રી સહજન'દજી મહારાજને નવાબે 

રાજમહેલમાં પધરાવેલા અને હવેલીના શ્રી ગે।સ્વામીજી મહારાજ પાસે નવાબ 
જતા અને એ રીતે મુસ્લિમ સ'તો પાસે હિ'દુએ આશીર્વાદ મેળવવા જતા. 


પ્રજામાં ગ્રામોણુ વ્યાપાર મિવાય 'કે ખેતી સિવાય કોઈ અન્ય વ્યવસાય 
ન હતો તેથી આરહર, કણુબી, કારડિયા રાજપૂતો, મેરે વગેરે ખેતીને! વ્યેવન 
સાય કરતા, વાણિયા, લહાણ, મેમણુ, વોરા અને ખોજએ સ્થાનિક વ્યાપાર 


ભાખી વ'શ-પૂર્વાધ* 


કરતા. સોનીએ, ક'સારા, ધુહાર, સુતાર, સલાટ, કડિયા, ભોઈ વગેરે પોત” % 
પોતાનો વ્યવમાયે કરતા, કોળઓ ખેતીના, પગીના કે લાકડા કાપવાના કામમાં _ 
પ્રવૃત્ત હતા. હરિજનો ચમાંર કે વણુકરનો ધ'ધો કરતા. રખારીઓ, ચારણો, 
ભરવાડે પશુપાલન કરત્તા અને કયાંક લસ્કરી ને।કરી પણુ કરતા. નાગરે। 
રાજ્યસેવામાં હતા અને ભાહ્મણે કમ કાંડ કે રાજયસેવા કરતા. વાણિયા અને 
લુડાણા પણુ રાજ્યુસેવામાં હતા, એ ઉપરાંતત!, મકરાણી, સ'ધી, આરભે।, 
રાજપૂત, કાઠી, ખાંટ; મેર, રભારી વગેરે કોમના જુવાને માટે લશ્કરી નોકરી 
સિવાય કોઈ વ્યવસાય ન હતો. અરબસ્તાનથી રોજી મેળવવા સમુદ્રમાગે' 
સોરાષ્ટ્રમાં આવેલા આરબો દેશી મુસ્લિમોની જેમ આ દેશના વતની થઈ ગયા 
હતા, અરબસ્તાન સાથે તેમના સ'બ'ધો તૂટી ગયા હ્તા. મકરાણીઓ પણુ 
મકરાણુ સાથેના સ'બધો જાળવી શકયા ન હત્તા અને તેથી તેએ પણુ આરખોાની 
જેમ સોરડુમાં મકાતમિલકત કે જમીતજગીર મેળવી સ્થાનિક વતનીએ થઇ 
ગયા હતાઃ આ સમયમાં નાગરો પણુ લસ્કરીસેવ'માં હતા, સિપેહસાલારે 
નાગરો હતા એટલુ' જ નહિ પણુ નાગર સિપાઇએની એક ફે।જ પણુ હોવાના 
ઉલ્લેખો! પ્રાસ થાય છે, ખાંટ લોકોનું પણુ સૈન્યમાં મહત્વનું સ્થાન હતુ”. કલ્યાણુ 
શેડ જેવ; વણિકો અને પ્રેમજી દામાણી જેવા લુહાણાઓ પણુ સમશેર માંધી 
સેન્યાનું નેતૃત્વ લેતા અને યુહ્દો લડતા; તેમ છતાં આ યુદ્વીરાએ આધુનિક 
યુદ્ધપદ્ધતિનું ન તા જત ન મેળવ્યુ" ન તો તે જણુવા પરવા કરી. 


વાર'વાર આવતા દુકાળા અને તેમાં સહાય કરવામાં રાજ્યની અશક્તિ 
કે અનિચ્કાના કારણે, અને નિરત્તર થતાં યુદ્ધો અને ગાયકવાડ, પેશ્વા કે 
અન્ય રાજ્મેની આવવી ચડાઈઓમાં થતા બેફામ લૂ'ટના કારણે તેમજ રાજ- 
 દ૬રબારીઓને પગાર પેટે અપાતી જગીરમાંથી લેબાય એટલી ઊપજ લેવાના 
લોભના કારણે ખેતી પાયમાલ થઈ ગઈ હતી,' અંને ખેડૂતપ્રજ બેહાલ, થઈ 
ગઈ હતી. વ્યાપાર આગલા યુગમાં ભાંગેલો હતો અને વિશેષ ભાંગ્યો. - 


આમ આ સમયમાં પ્ર“્ન બેહાલો, પાયેમાલી અને અવ્યવસ્થામાં જીવી 
અને રાજકર્તાએએ કે તેના દીવાનોએ તે પ્રતિ કાંઇ ધ્યાન આપ્યુ” નહિ. 
પરિણામે જ્યારે અગ્રેજોએ તવાબની સત્તાઓ ઉપર અ'કુશ મૂકયો! ત્યારે તેને 
વિરેધ કરવાની તેની નેતિક હિમ્મત ન હતી તેમ તે માટે તેને પ્રજાનું પીડબળ 
ન હતુ, 


201 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮૦૩ /13/૮ - ઉપાંદાાં 


ન 
બાખી વ 'વ'શ -- ઉત્તરાધ' 


નવાબ મહાબતખાન રજા 


નવાબં હામેદખાનના મૃત્યુના સમાચાર રાધનપુર પહોંચતાં. જ ત્યાં વસતા 
મદદમ નવાબ બહાદરખાનનાં વિધવા બેગમે નાજુબીબી તેના સગીર કુ'વર્‌ 
મંહાબતખાનજીને લઈ જૂનાગઢ આવ્યાં અને હામેદખાન અપુત્ર ગુજરી ગયા 
હોવાથી મહાબતખાનને જૂનાગઢની ગાદીએ બેસાડયા. * 


ટરીજન્સી 

મહાબતખાનનો જન્મ વિ, સ'* ૧૮૩ (ઈ. સ. ટ ના વૈશાખ વદી 
૧૨ અને રવિવારના રોજ થયો હતા તેથી ઈ. સ. ૧૮૫૧ માં ગાદીનશીન 
પ્રસગે માત્ર ૧૪ વર્ષના હતા તેથી રાજ્યને વહીવટ એજન્સીએ સ'ભાળી લેવા. 
વિયાયું' પણુ રાજમાતા તાજુખીબી તથા રાધનપુરના . નવ!બતા પ્રયાસથી 
પોલિટિકલ એજન્ટ કત્લ લે'ગે એક રીજન્સી કાઉન્સિલની નિમણુક કરી તથા 
તેમાં સભ્ય તરીકે બાટવા ભાગદાર મહમદખાન તથા ઝુતિમાણાના હખીબખાનને 
તથા પ્રમુખપદે અન'તજી અમર્ચ'દની નિમણૂક કરી. થોડા સમયમાં બન્ને 
સભ્યો ગુજરી જતાં તેના અવજી પ્રભાસપાટણુના સેયદ અહમદ ખીન અખ્દુલ્લાહ- 
એદુસ તથા બાટવા ભાગદાર શેરણુલ દખાનની નિમણૂક કરવામાં બાવી, 


રાજમાતા નાજીબીબી 
રીજન્સી કાઉન્સિલમાં રાજમાતાને સ્થાત મળ્યુ નહિ છતાં તેણે : સવર 
અધિકાર સ્વાધીન કર્યો તથા પોતાની હજૂરી બાઇ ચાઈત'ખુના પુત્ર લાલભાઈને 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ' *.૧૯૯ 


બજરપદ આપ્યુ તથા દીવાત રણછે ડૅજની પુત્રી સૂરજડુ 'વેરતા પુત્ર 
મણિશ'કર નરભેશ'કર વૈદને તથા પાછળથી ભગવાનલાલ સદતજીને. પાતાના 
ખાનગી કારભારી તરીકે નીમ્યા. : 


સગીર નવાબ 


એજન્સી અધિકારીઓની - સૂચનાથી સગીર નવાબને . શિક્ષણ ૨ | આપવા 
દ. અગ્રેજી શીખવવા સૂરતના પ્રાણુલાલ મથુરાદાસઃ નામના શિક્ષકને. 
તથા મુસાહેબો તરીકે પ્રભાસપાટણુના “ફરીદખાત નુરખાન ;તથા જૂતાગઢનાં 
પ્રભુદ્માસ કહાતદાસ બક્ષી અને 'તામદારખાને શેરખાનતી, નિમણૂક: કરી: “ઈન. સ." 
૧૮૫૫ માં અ'ગ્રેજશિક્ષક, પ્રાણલાલ મથુરાદાંસ મૂળ જગ્યાએ પાછા ફરતાં 
તેની અવજી સૂરતના નાગર સોમનારામણુ નરનારાયંણુની નિમણૂક થઇ. 

નવાબલીઃ સાથે અમીરાના તથા નાગરેના તેજસ્વી વિદ્યાથી“ઓને ભણુવા- 
બેસાડવામાં 'આવતાં ૫ર'તુ નવાખે અ'ગ્રેછ ત્રીજ ધૉરણુ સુધી અને મુનશી: 
જતમહમદઃ પાંસે ફારસીનો થોડા અભ્યાસ કરી રાજકાજમાં લટ પરેવ્યુ.. * 


રીજન્સી બરખાસ્ત 


ઈ. સ. ૧૮૫૮માં નવાબ ૨૧ વષના તારીક કાઉન્સિલ બરખાસ્ત 
કરવામાં આવી અને અન'તજી અમરચ'દને મુખ્ય દીવાનપદે નીમવામાં આર્વ્યો. 


જનાનાની 'ખટપટ 


નવાબની સગીર અવસ્થા ૬રમ્યાન રીજન્સી કાર્ઉન્સલ હોવા છતાં સાચી 
સત્તા રાજમાતા નાજુબીખી તથા. તેની ' “કૃપાપાત્ર "હજૂરી ચાઈતીબુના હાથમાં 
રહી અને નવાબે સત્તાનાં સૂત્ર સ'ભાળ્યાં પછી' પણુ અન'તજી જેવા . સમર્થ 
દીવાત હોવા હતાં આ બ'ને બાઈઓ રાજત'ત્રમાં અપાર દખલ કરતા રેલ્મા. 
રાજમાતાથી નવાબનું કોઈ વિશેષ હિત વિચારે નહિ એમ માની એની ફરિયા૬ 
ઉપરથી દીવાન અન'તજીને તથા કાઉન્સિલ સભ્ય મિયાં અહેમદ એડુસને દૂર 
કરવાનાં ચકે એજન્સીમાં ગતિમાન કરવામાં આવ્યાં પર'તુ એજન્સી અમલ- 
દારોએ તેમ સે કરતાં નવાથતા અપદાવાદવાળા પીરઝાદા તન્ના મિયાંને સભ્યપદે 
તીચ્ના. 


ઈ. સ. ૧૮૫૯માં. ા.તાહુબામીમી હ હુફૂમત એવી તો બળવત્તર. થઈ ગઈ કકે 
નવાબ સહાબતખાન પૂતળા * જેવા રાજકર્તા થઈ ગયા. જનાનામાંથી થતા 
હુકમોનાોં અમેલ થતા અને નવાબ કે દીબાતનતા હુકમોની અવગણુના થતી. 
દીવાન અન'તજીએ સ્થાપેલી આધુતિક પ્રકારની રાજ્યેશ્યેવસ્થા ભાંગી પડી 


૨૦૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


અને તે પૂવે? જેવું અ'ધેર હતુ' તેવું અ'ધેર થઇ ગયુ'. તવાબ તેની માને કાંઈ 
કહી શકે એમ ન હતા. અને જે કાંઈ કહે તો શીબ'દી તેને આધીન હતી તેથી 
તેને કેદ કરે કે મૂ'ઝવે તેવા સ'જેગો હતા, તેથી તેણું એજન્સીમાં ખાસ દૂત 
મોકલી તેની સાથે તેની- મુસ્‍્કેલોનું વણુ'ત લખી મે!કલ્યુ' તે ઉપરથી રાજકોટથી 
જૃપ્ટત શોટ નામનો અગ્રેજ અધિકારી જૂનાગઢ આવ્યો અને તેણું શીબ'દીને 
માત્ર તવાબને। હુકમ માનવા સલાહ આપી પણુ તે સલાહ અમાન્ય રહી. 
કેપ્ટન શોટની દખલગીરીથી નાજુબીબી રોષે ભરાયાં અને તેણે શીબ'દીતા 
જમાદારને બોલાવી ઉસ્‍્કેર્યા. સૈનિકો અને આરબો બળવો કરશે એવી ભીતિ 
કેપ્ટન શોટને લાગતાં તેણે પે!લટિકલ એજન્ટનું મેજર બ્લેક દારા માત્ર“દશ્ષ્ત 
માગ્યુ. દરસ્યાન' નાજુબીબી, નવ બને સમજવી તેને ગોંડલમાં છાવણી નાખી 
પડેલા પોલિટિકલ એજન્ટ પાસે પોતે સત્તાધીશ રહે તેવી કબૂલાત અપાવવા 
લઈ ગયાં પણુ મુકામ ઊપડી જતા પોલિટિકલ એજન્ટ મળ્યા તહિ. 

નવાબ માટે એક સામાન્ય ગઝૃડસ્થ જેવું જવન પણુ જવવાનું હવે અશકય 
ભન્યુ' જનાતાનું જેર વધી ગયુ' તૈથી તે રાજકોટ ગયા. અને પે(લિટિકલ 
એજન્ટને સત્યે વસ્તુસ્થિતિ સમજવી તેણે સરકારમાં લખતાં ઈ. સ. ૧૮૬નમાં 
એલેકઝાન્ડર કિન્લોક ફેખ્સને જૂનાગઢ જવા મુ'બઈ સરકારે આજ્ઞા કરતાં તે 
મુ'બઈમી ધોધા આવતી સ્ટીમરમાં આવી ત્યાંથી જૂનાગઢ આવ્યા. તેમણે 
દીવાન અન'તજ તથા મિયાં અહેમદ એદુ પતાં રાજીનામાં લઈ દીવાનપદે ડુ'ગરશી 
રેવશીની નિમણૂક કરી, ર 


અન'તજી દીવાન ા 
આ પ્રસ'ગે ફેબ્સે" ગોાપતાથ મુકામેથી તા, ૧૫મી મે, ૧૯૬૦ના રે।જ 
સરકારમાં એક પત્ર ૯ખ્યો. તેમાં અન'તજી દીવાતની શક્તિ તથા વફાદારીનાં 
ભારેભાર વખાણું કરી તેને રક્ષણુ આપવા એજન્સીને ભલામણુ ઢરી. 
દીવાત અન'તજી અમરચ'દ વસાવડાનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૦૯માં થયે 
હતે. માતૃપક્ષે દીવાન રણુછેડડજી તેના સગા થતા હતા. તેના પિતામહ કુ'વરજી 


તથા તેના ભાઇએ ભાણુજી અને બજીભાઈ ગાયકવ ડના રાજ્યમાં મોટા હેદદાએ 
ધરાવતા. અન તજીના મોટાશાઈ અમૃતલાલે જૂનાગઢમાં શર્‌ફ્રીની મોટી પેઢી 


સ્થાપી હતી અને દેશી રાજ્યોને મોટી રકમો ધીરતા હતા અને એજન્સીના 
લહેણા બદલ રાજ્યોના જામીન પણુ પડતા હતા, દીવાન રણુછેડજ આ પેઢીમાં 
ભાગીદાર હતા. ઈ. સ. ૧૮૩૫માં અમૃતલાલ જૂનાગઢના દીવાનપદે નિમાયા 
ત્યારે અત'તજી ધ્રાંગધ્રામાં તિમાયા. અમૃતલાલ ઈ. સ, ૧૮૩૬માં છૂટઃ થયા અને 
જબ્બર શેડતા કારભારમાં તવાબ હામેદખાનની સ્વૃત'ત્રતા ર્‌'ધાણી ત્ય,રે તેણે 


ઈ 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ ? ર૦૫ 


અન'તજની મદદ માગતાં તેણે તેની પોલિટિકલ એજન્ટ કતષ્લ માલેટ સાથે 
મુલાકાત કરાવી આપી અને જ્યારે જબ્બર શેઠને આધીન કરવા તેની હવેલીને 
ઘેરો ઘાલવાને। નિણુ'$ય લેવામાં આવ્યે! તે પૂવે અન'તજી પોતાની ' 'સાથે 
અમદાવાદના નગરશેઠ હેમાભાઈ, ભાવનગરના દીવાન પરમાણુ'દદઇસ મહેતા અને 
રાજકોટના વકીલ ખેતશી વોરાને લઈ જબ્બર શેઠને. સમજાવવા ગયેલા. આ 
પ્રસગે તે નવાબના ગાઢ સ'પક“માં આવ્યા અને તેની” કિ જેઈ ઈ, સ. 
૧૮૪૫માં તેની દીવાનપદે નિયુક્તિ કરી. 


તેઓ દીધ દણા અને વ્યવહારકુશળ ક હતા; એટલુ જ હિ પણુ 
કલમના કસબ સાથે કટારને ઉપયોગ પણુ કરી જણુતા. વાઘેરો બહારવટે ચડયા 
અને આભપરામાં મોરચે! બાંધી બેઠા અને જ્યારે તેઓના ઉપર હલ્લો કરવામાં 
આવ્યે! ત્યરે જૂનાગઢ તરફથી સૈતિક્ે લઈને ગયેલા અન'તજીએ. અ'મ'જ. 
અધિકારીઓની ફાજરીમાં વં વેરા ઉપર પ્રબળ ધસારે કર્યો. તેમની વીરતા 
જેઇ અ'ગ્રેજ ફોજી અધિકારીઓએ તેની પ્રશ'સા કરી, આ પ્રેસ'ગે રાવળ રામ 
વીસા નામના કવિ હાજર હતા. તેણે તરત જ ગાયુ જે, 


અઆભપરાસે ઊડ ગયે વાયસ સમ વાવેર, 
નરસિંહ નામ ઉચ્ચારકે જબ અન'ત ગ્રલ્યો સમરેર. -. 


દીવાન અન'તજીખે રાજ્યના ત'ત્રમાં મધ્યકાલીન વહીવટી પહ્તિ હતી 
તેના બદ્ને એજન્સોતા ત"ત્ર જેવું ત'ત્ર રાજ્યમાં દાખલ : કયુ“, જુદાં જુદાં 
ખાતાંએ ઊભાં કર્યા', અને સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણુ કયુ". જે જતાનાતી ખટપટને 
કારણે તેને ઈ. સ. ૧૮૬૦ માં નિવૃત્ત થવું પડયુ” ત હોત તો તે કાલમાં'જ જના- 
ગઢના તતતે સહુથી પ્રથમ આધુનિક બનાવી શકયા હોત તેમ છતાં આધુનિક 
ત'ત્ર પતિના પ્રાર'ભનેો યશ તેને ફાળે જય છે, 


તેમને કાંઈ સ'તતિ હતી નહિ તેથી તાગરન્ઞાતિના પ્રચલિત રિવાજથી 
વિરુદ્ઠ જઇ બીજ પત્ની કરવાની તેમને જ્ઞાતિએ પરવાનગી આપી તે છતાં તેણે 
તેવું પગલુ' ત ભરતાં તેના અઢળક ધનને! વ્યય ધાસિક અને સાવ'જખિક 
કાર્યોમાં કર્યો. દીવાન અન'તજી ખે પાંચ ધર્મશાળાઓ, ચાર શિવાલયો, બહ્મપુરીએ। 
વગેરે બ'ધાવ્યાં, તે ઉપરાંત જૂનાગહ, રાજકોટ અને કેટલાંક તીથયક્ષેત્રોમાં સદા" 
વ્રત બાંધ્યાં વડતગરનાં હાટકેશ્વર તથા કાશી વિશ્વનાથનાં મ'દિરેતાં બારણાં 
રૂપાનાં બનાવ્યાં, મથુરામાં એક વાડી વેચતી લઈ રઘુતાથજીતા મ'દિરેને અપ ફુ 
કરી. તેણ જૂનાગઢના માંગનાથ તથા ખાખચોકતા મદ ક્ત જીશુદ્દાર કયે 


જૂ. ગિ.-૨૬ 


રેન્રેઃ જૂનાગઢ અને મિર્તાર * 


અને ઈ. સ ૧૮૫૧ અને ઈ. સ. ૧૮૫૪માં સ્વજ્ઞાતિમાં થાળી, ત્રાંસ અને * 
ગાગરનાં લહાણાું કર્યા, 


' તાને તેમને ઝાંપોઈડ ગામ ઈતામમાં આપેલુ” પરતું તેની હયાતી પછી 
તે પાછુ' લઈ લીધુ. 


અન'તછી ઈ. સ. ૧૮૬૯માં ગુજરી ગયા, તે પછી તેતાં વિધવા હરકુ'વરે 
ઈ. શ. ૧૮૭૫માં એક વીલ કરી તેના પતિની ઈચ્છા અને આન્ઞાનુસાશ તેમના 
રહેણાંક મકાનમાં ઈશ્ેદેવ નરાસિ'હજનું મદિર કરવા, સદાત્રત આપવા, ગરીબ 
માણસેો। માટે દવાખોનું કરવા, રાજ કોટમાં નાગર બોહિ”ગ બાંધવા વગેરે ધર્માથ' 
કાર્યો કરવા એક કમિટી નીમી. આ કાર્ય થતાં રહે તે માટે માળિયા તાલુકાનું 
વાદરવડ ગામ ઉજ્જડ પડેલુ' તે નવાજ પાસેથી દોઢ લાખ કેરીમાં વેચાતું લેઈ 
તે આબાદ કયું” અને ટ્રસ્ટને આપી દીધુ. 


કમભાગ્યે હરકુ'વર્‌ે ઈ. સ. ૧૮૭૩માં ગુજરી ગયા અને વીલની શર્તા 
પૂરી કરવા તત્કાલીન દીવાન હરિદાસ વિહારીદાસ દેશાઈએ એક કમિટી નીમી. 
જૂનાગઢ રાજ્યે નવાબ રસૂલખાનના સમયમાં વાદરવડે ઉપર જપ્તી મૂકી પણુ 
તેતા મૃત્યુ પછી સ્થપાયેલા એડમિનિસ્ટ્રેશતમાં જપ્તી ઊડી ગઈ. સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યે 
જમીત સુધારણા ધારે ઈ. શ. ૧૯૫૭માં લાગુ પાડયો ત્યારે આ ગામ ખાલસા 
થયુ' પણુ તેની ઊપજ કાયમ માટે ટ્રસ્ટને મળતી રહે એમ ઠરાવ્યું. 

આજે પણુ જૂનાગઢમાં અતત ધર્માલયે કટ અનેક ઉપયોગી સ'સ્થાએ। 
ચલાવે છે.' 


ડુ'ગરેશી દેવશી 4 

જૂનાગઢ રાજ્યમાં માજી નવામોનતા સમયમાં અગત્યનો ભાગ ભજવી 
જનાર સુ'દરજી શિવજીતા પોત્ર-ડુ'ગરશી દેવશી દીવાનપદે માયા પણુ તે 

રાજખટપટથી અર્પારોચેત હતા અને તેનું શરૌરસ્વાસ્થ્ય બરાબર ત હતું તથી 


 વહીશટમાં બહુ ધ્યાન આપી શકતા નહિ. અને ત કારણે, બળવ'તરાય જાદવરાય 
મુનશી, લદ્દમીચ'& ગાંધી વગેરે રાજપુસ્ષાની સલાહ ઉપર કારભાર કરતા, 


1 ટ્વીવાનત અન'તજીનું જીવનચરિત્ર-લેખક શ્રી ભવાનીર'કર નરતિહરામ તથા સ'ક્ષિપ્ત 
જીવનચર્ત્રિ-સેખક શ્રી સૃરતરાય વસાવડાના આધારે. દીવાન અન'તજીનાં ધર્માથ' 
કરેલાં કાર્થોની નોંધ મોટી છે તેથી વિસ્તારભધે વિગતે આપી નથી, 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ" : ૨૦૩ 
કેશવંજી-વીરજી 


આ સમયમાં રાજમાતા પાસે રહેતા કેશવજી અને વીરજી તામના ખે 
લોહાણા ભાઈઓની લાગવગ વધી ગઈ. કહેવાય છે 'ે આ ભાઈઓ ડોળી ઉપાડવાનું 
કામ કરતા, કેશવજએ કોઈ વેપારીને ત્યાં તે પછી નોકરી લીધી અને વીરજને 
રાજદરબઃરમાં મેના પાલખી ઉપાડવ!નું કામ મળ્યુ'. મહાબતખાતને લઈ નાજુ- 
બીખી રાધનપુર ગયાં ત્યારે વીરજીએ સાથે રહી નાજુબીમીની કૃપા સ'પાદત 
કરેલી હામેદખાતજી ગુજરી ગયા ત્યારે રાધનપુર જઈ વધામણી આપવાની પણુ 
તક. તેણે ઝડપી લીધેલી જ્યારે તાજુબીબી અને ચાઈતીબુએ રાજત'ત્રમ્રાં હસ્તક્ષેપ 
શરૂ કર્યો ત્યારે તેમને રાજત'ત્ર અને પ્રહ્નજને!તી બાતમી આપતા અને તેમની 
આન્તાના અમલ આ બે ભ્નાઈએ। કરતા. તેમણે કરેલી વફાદારીભરેલી નોકરીની 
કદર કરી તાજીબીબીએ કેશ? જીતી સરકારી પાયગાતા ઉપરીપદે નિમણૂક કરી 
અને નવાબતાં તોષાખાના, સીલેખાના વગેરે પણુ તેને તથા વીરજને સૉંપાયાં. 
નાજુબીબીની આ ભાઈમખો ઉપર અસોમ કૃપા ઊતરી અને જ્યારે અત'તજને। 
કારભાર મોકૂફ કરવા તેણે એજન્સીમાં લખ્યુ' ત્યારે તેની જગ્યાએ 'કેશવજીને 
નીમવા આમ્રહ ફરેલે. આમ કેશવજી તથા વીરજીએ અને મળવ' તરાય મુનશીએ 
તાજુબીબીતી કૃપા મેળવી રજ્યત તરમાં એવું સ્થાત માપ કયું” * તવાબ અને 
દીવાનથી પણુ સવિશેષ અધિકાર તેએ! ભોગવવા લાગ્યા અને અમલદારે અને 
પ્રજુજનો તેમને જ માત આપંતા રલ * 


ડું'ગરશીની દીવાનગીરી _ 


ફુ'ગરશીની નિબળતા અને કમઆવડતના કારણં તાજુબીબી અને તેતા 
ફેપાપાત્રોનું ચલણુ વધી ગયુ' પણુ એજન્સી સાથેના પત્રવ્યવહારમાં ડુ'ગરશીની' 
સહીની જરૂર પડતી તેથી તેને દૂર કરવા માટે તાજીુબીબીએ એજન્સીમાં 'ટલાંક 
કારણા. અપી નવાભને નામે લખ્યુ, તે ઉપરથી ઝેપ્ટત શે્ટ તપ્રાસ માટે 
આવ્યે અને તેણે નવાબને સ્પષ્ટ શખ્દોમાં કહું કે “મેજર લે'ગે 'ેટલાક 
અનિચ્છનીય માણુસોતે દૂર કરવા આગ્રા કરેકી તેનું તમે પાલન કયુ” તથી, 
તમે એ સાણુસોને રજા આપો તો જ ડુ'ગરશીને પાછા બોલાવી શકાય,' તવામે 
અને નાજુબીબીએ નછૂટક કેટલાક માણુસોને દૂર્‌ કર્યા”. 


1 આ ઉપરથી દંજ કહેવત ચાલે છે કે 
કુલકુલ્લાં કેશવજી કહીયે બ'ગલે બળવ'તરાય, 


: જૂનાગઢ અને સિ 


 ઢુ'ગરશી શેઠે પણુ નાજુબીબીની પમ એજન્સીમાં એક નિવેકન : મે।કલી 
તેની ૬ખલગીરીના દાખલાઓ તેમાં ટાંકયા અને જતાનાની ખટપટતી સ'પૂણુ 
માહિતી આપી. તેણું એવી પણુ ફરિયાદ કરી “કે દીવાનતી મહેર પણુ તણે 
રાખી છે અને જ્યાં દીવાનનો મહોર કરવી પડે ત્યાં તે કરે છે. ડુ'ગરસોના આ 
નિવેદન ઉપર વિચારણા થાય તે પહેલાં ૪. સ. ૧૮૬૧માં તેને દીવાનપદેથી 
શકત કરી પાહા બોલાવી લેવામાં આવ્યા. * 


ડુ'ગરશીએ મોરબીના હીરાચ'દ દફતરીના ભત્રીજા ડોસા પારેખને સુત્રાપાડા 
 ફરેજદ્ાર તોરકે તીમેલા.' તેણું વાઘેર બહારવટિયાઓને આશ્રય આપ્યો હતા 
તેવો આક્ષેપ મૂકી, તેને રાજકોટ બોલાવી લેવામાં આવ્યા ત્યાં તેનું 

કોઈખે ખૂત કયું', આ ખૂન કરાવવામાં ડુ'ગરશીનો હાથ હતો તેમજ વાધેર 
_' બહારવટિયાઓને તે પણુ મદદ કરતા એમ ખૂતની તપાસમાં ખૂલતાં તેના માટે 
બ'ગલે બ'ધ થયે” અર્થાન્‌ તેતે એજન્સીએ કોઈ પણુ પ્રકારના પદ માટે કે 
પત્રવ્યવહાર માટે અયોગ્ય ગણ્યાં, 


ગોકુલજી ઝાલા-દીવાનપદે 


 ડુ'મરશી દેવશીની વિદાય પછી થિ સ. ૧૯૧૭ (ઈ. સ. ૧૮૬૧)ના 
વેશાખ સુદી ૮તા રોજ નવાબે દરબાર ભરી, ગોકુલજી _ સ'પત્તિરામ ઝાલાની 
મુખ્ય દીવાનપદે નિમણૂક કરી. * 

દીવાનપદે અ.વીને ગોકુલજએ અંનેક સુધારાએ કરવોની યોજતા ધડી 
અને રાજ્યનો વહીવટ આધુનિક પદતિએ ચલાવવા વિવિધ વિચારણા કરી 
પરતુ જૂના જમાનાની અસરમાં ઊઠરેલા મુત્સદ્દીઓ, રાજ્ય તે રાજકર્તાની 
ખાતગી' માલિછીની મિલ્કત છે તેમ માનનારા અમીરો જનાનાની સીઓ અને 


' નવાબતા હજરીખાની ભય'કર ખટપટ અને કાવાદાવાના કારણે ત તે કાંઈ પ્રગતિ 
કરી શકયા નહિ. _ 


નવાબની સુક્તિ . 


- નવાબ જનેતા પ્રત્યેના પ્રેમ અને નિબ'ળતાને કારણું તાંજુબીબીતા કેદી 
જેવા થઈ ગયા, તેને શેખ બહાદદ્દોતભાઈએ શિર ઉ'ચકવા સલાહ આપી અને 
તેનાથી ઉરોજિત થઈ તેણે એજન્સીમાં તેની અસહાયતાનું વણુ*ત લખી મોકલ્યું.” 


1 ફેજદારને। હોદ્દો તે સમયે આજના ડેપ્યુદી કલેકટર જેવો હો. ડોસા પારેખલીમડીમાં 
કારભારી હતા ત્યાંથી નૂતાગઢ આવેલા, 


“ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ $ ર્‌૦પું 


ક એજન્ટે કેપ્ટન ઈકિયટને જૂનાગઢ મોકલ્યો પણુ ગુ તે આવતાં %/ 
જોલેરાનો ભોગ બન્યો અને તેનું તરત જ  ચત્યુ યુ". તે પછી. એજન્સીએ 
' આસિસ્ટ'ઢ પાલિ લેકલ એજન્ટ મિ. કોલસનને : મોકલ યો. તમુ. વ'થળી મુકામ 
કરી તપાસ શરૂ કરી. ર 


આ પ્રસગે ષ્રી ભગવાનલાલ મદતજ છ નેશીપુરા, તથા કા દ કહાનદાસ 
જેશીપુરા પણુ વ'થળી મુકામ નાખી પડેલા અને તાજુબીબી વતી ચાંપતી 
તપાસ રાખતા.૫ મહાબતખાન મિ. કોલસનને ન મળે તેની નાજુબીબીએ પૂરતી 
તકેદારિ રાખી અને તેના ઉપર ચોકી ગે(ઠવી પણુ જમાદર શેખ બહાદદીન-_ 
ભાઈ, જમાદાર જમાલખાન, જમાદાર ઉમર અબુ પચ અને જમાદાર મહમદ 
ભીત સ!લેડ તવાબને મદદ કરવા તૈયાર થયા. જમાદાર સાલેહ બીન સાલે 
અગાઉથી ૧'થળી ગય! અને મિ. કોલસનને સત્ય | હકીકતથી વાકેફ કર્યા, 
“પાછળથી નાજુબોબૌતી 'તજર ચૂકવી નવાબ મહાબતખાનને લઈ બહાઉદ્દોન- 
ભાઈ ઈ. સ. ૧૮૬૨ના જૂનની પમી તારીખે નાસી છૂટ્યા. તેઆએ વ'થળી 
પહોંચી બ્રિટિશ સરકારનું રક્ષણુ માગ્યું. મિ. કોલસને તેને પોતા પાસે રાખી _ 
પોલિટિકલ એજન્ટને નિવેદત કરતાં ત્યાંથી જનાનાની બાઈઓને દૂર કરી 
નવાબને સ'પૂ્ચુ અધિકાર સૉંપી દેવાને પ્રબ'ધ કરવા મિ. કોલસનને આજ્ઞા 
મળી. તે તરત જ જૂનાગઢ, આબ્યો અને રાજમાતાને બીજા. મહેલમાં ખસેડી 
ઉપર ચોકીપહેસ મૂકયો અને ચાઈતીણુ તથા તેના. પતિ રાણ્રુખાનને હદપાર 
કરતાં તેઓ ધોરાજી : [ચાલ્યા ગયા. નવાબ મહાબતખાન સાચા અથમાં 
સ્તત'ત્ર થયા, ર ર 


કેશવજી-વીરજી કેદમાં 


'ડુ'ગરશો શેડ ઉપર કામ ચાલ્યુ ત્યારે તેમાં હાથ આવેલા કેટલાક ખાનગી 
કાગળોામાં કેશવજએ લખેલા કેટલાક પત્રો પકડાયા તે ઉપરથી તેણે પણુ વાઘેરેને 
સહાય કરી છે તેમજ ડોસા પારેખતા ખૂતમાં તેનો હાથ છે તેમ પણુ જણાતાં. 
એજન્સીના હુકમથી કેશવજી, વીરજી, મિયાં હામેદ એડુંપ તથા નુરખાં મોલવીને 
કેદ કરવામાં આવ્યા. તે સાથે કેશવજીએ એક લાખ અને ચાલીમ હજાર 
કારીતી ઉચાપત કરી છે તેવો આક્ષેપ મૂકી તેનાં ઘરબાર ખાલસા કરવામાં 
આવ્યાં અને મિલકત દરબારમાં દાખલ કરવામાં આવી, 


1 ભગવાનલાલ રતિમાં કડેવામાં આવ્યુ છે કે તેઆ નવાબને સ્વત'ત્ર કરવાની પ્રશ્ર 
કરતા, કારણુ કે વિ. સ', ૬૯૬૪માં ભગવાનજીને રાન્‍યસેવામાંથી “વિમુખ” થવું પડેલુ. 


ર૦૬: જૂનાગઢ અને ગિરતાર * 


વીરજીને ઉપરકોટમાં "દ કરવામાં આવેલ, ત્યાંથી તેણે પડતું” મૂઝી જવ- 
તત્તો અ'ત આણ્યો કેશવજી, મિયાં હામેદ તથા નુરખાત રાજકોટની જેલમાં 
હતા. તેએ મિ. કોનોન નામના અ ગેજ બેરિસ્ટરને રોકી પોતાનો બચાવ 
કર્યો, મુ'ભઈનાં વત'માનપત્રોમાં કેશવજી વગેરેને અન્યાય થયે। છે તેવા લેખો 
પણુ છપાવ્યા, પરિણામે મુ'બઈ સરક રે કર્નલ બ.રને પાછા બોલાવી લીધા 
અને કનષ્લ એન્ડરમનને કામચલાઉ પે.લિટિકિલ એજન્ટ તરો'કે નીમ્યા. 


* નવાભ મહાબતખાને આ ઉપરથી મુ'બઈ સરમરમાં મોટો વાંધો ઉઠાવી 
લખો મોકલ્યું કે કનલ બારે મને રક્ષણુ આપી તાલાયેક માણુસેને અટકમાં 
લીધા તે માટે તેને બુરતરફ્રી મળે છે તે અન્યાય છે અને મારુ' અપમાન છે, 
તે ઉપરથી સરકારે આખો પ્રશ્ન પુનઃવિચારણામાં લઈ કનલ બાલને પાછા 
નોકરી ઉપર લોધા. 


'શવજ વગેરેને કેસ ચલાવવા એક પ'ચ નીમવામાં આવ્યુ અને આરોપો 
સ.બિત થતાં કેશવજને દશ વષની તથા મિયાં હામેદને તશ્રા નુરખાન મૌલવીને 
નવ વૃષ*ની કેની સજા થઈ. 'ેશવજીની પ્રકૃતિ કેદમાં ખરાબ થઈ જતાં તેને 
એક ૧૫* કપાત કરી નવ વષ'ની સજ પૂરી થયે મુકિત મળી પણુ ઈ. સ. 
૧ટછરમાં તેનું મૃત્યુ થયુ'.* 


'ૃશવજી અને વીરજી અભણુ જેવા અને નાની સ્થિતિના માણુસે। હતા 
હતાં તેઆએ રાજરમતમાં ગણુતાપાત્ર ભાગ ભજવી ધણાં ઊ'યાં ૫૬ પ્રાપ્ત 
કર્યાં. તેઓને તક મળી હેત તા તેઓ જરૂર નામના મેળવી શકયા હોત. 
તેએ રાજમાતાના કાવાદાવાના કારણે લોકપ્રિય થઈ શકયા નહિ* અને 
કાયદેસર સ્થાપિત થયેલા રાજને વફાદાર રહી શકયા નહિ, 


દત્તઝની સન'દ 


ઈ. સ. ૧૮૬૨માં થિટિશ સાર્વભોમ સત્તાએે જૂતાત્રઢના રાજકર્તા 
અપુત્ર હોય તો મુસ્લિમ સરાહના નિયમોને આધીન રહી તેને દત્તક લેવાની સત'€ 


1 હોળી ટાણામાં કેરાવજ-વીર્જીની નિ'દાના ચ'દ્રાવળા હમણાં સુધી ગવાતા. તેની ઘણી 
કડીએ મારી પાસે છે પણુ તેને ઉતાર કરવાનું અયોગ્ય અને અકુચિત જણાય છે.-શેખક 

2 કેશવજી તથા વીરજના વ'શજેને। ઈતિહાસ મને અતિ પ્રયત્ન કરવા છતાં મન્યો નથી, 

જઇ વાંચકને માહિતી હોય તો પૂરી પાડવા રૂપા કરે. - લેખક રી 

3 જુઓ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસની વાર્તાઓ, ભા. ૩, શ'. હ દેશાઈ. 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૦૭ 


આપી અને તે સાથે જયાં સુધી તે સવભોમ સત્તાને વફાદાર રહે ત્યાં સુધી. 
તેને કોઈ જતની હરકત નહં કરવામાં આવે તેની ખાત્રી આપવામાં આવી. 
સરહદ્દી ઝઘડાએ। 


રાજ્યે રાજ્યતા સરહદી ઝઘડાઓ પાતાળ પદ્દતિ પણુ . પલટાઈ ગઈ 
હતી. ૫'ચો કે કમિશન ટ્રારા આવા દવાઓને નિણુય કરવાનો ચાલ પડી 
ગયો હતા તે પ્રમાણે આવા વાદવિવાદ પ્રસ'ગે દસ્તાવેજ કે મૌખિક પુરાવાઓ 
ધ્યાનમાં લઈ એજન્સીએ નિણુય આપવાનું ધોરણુ સ્થાપ્યુ'. જૂનાગઢ રાજ્યને 
આ સમયે આવા ઘણા પ્રશ્નોના તિણુંય મેળવવાના બાકી હતા. દીવાત 
અન'તજએ રાજ્યનાં જૂનાં દફતરો અને પુરાવાઓ રજૂ કરી બાબરિયાવોડતાં 
કેટલાંક ગામા ઉપર ભાવનગર પોતાના હક્કો હોવાને દાવો કરતું તે પ્રશ્નમાં 
તથા અમરેલી અને તે નીચેતા ગામડાઓમાં ગાયકવાડની સરકાર પોતાના હક્કો 
હોવાનો દાવો કરતી તે પ્રશ્નમાં સળ રજૂઆત કરી જૂતાગહના લાભમાં ઠરાવે। 
મેળવ્યા. એ પ્રમાણે દીરાત ગોાકળજ ઝાલાએ સરહદના હોતા જેરતબીલ 
લેવાતા હકોતા અને બીજ વાંધાઓ કેશળતાપૂર્વ'ક વિવાદમાં લઈ જઇ 
જૂતાગહ તરક્ી તિણુ યો મેળવ્યા. આ કાયમાં સ૧*શ્રી . પ્રાણલાલ શ'ભુલાલ, 
જમાદાર સાલેહ હિન્દી, ગિરજશ'કર ત્રિકમજી ઝાલા) તરસિ' હપ્રસાદ બૂચ, વફ્રીલ 
ફપારામ હમ્મતરામ, ન્યાલચ'દ રૂપશ'કર, વકીલ પરમાણુ'દદાસ વૃ'કાવતદાસ, 
સુતશી ન'દ્લાલ મદનરાય, [મેયાં હામેઇ મ'ગલજી ગોરીશ'કર, વકીલ ભાણુજ _ 
પ્રભુદાસ, તરસિ'હદાસ સ તોકરામ વંગેરે મુત્સદ્દીએ, વકીલે અને અન્ય રાજ” 
પુસ્ષોએ દીવાનોને સક્મિ સહાય કરી, 


સજસુ ગામે 


જૂનામઢ અને જેતપુર વચ્ચે ગામે! મજમુ હતાં. કન લ કોઢી'જે પિ 
સલાહ અનુસાર જનાગ4 તરફથી શ્રી નરસિ હપ્રસાદ હરિપ્રસાદ ખૂચે આસિસ્ટ'ટ 
પોલિટિકલ એજન્ટ મિ એટકિન્સન પાસે રજઆત કરી અને પરિણામે ૬*. 
મામા જૂનાગઢને અને. ૩૦. ગામો! જેતપુરને મળ્યાં. જેતપુરના બે ભાગ પડવા. 
તેમાં એક ભાગ .જૂનાગહને મળતાં ભાદર નદીને કાંઠે ઈ.સ. ૧૮૬૫માં તવા 
નામનું ગામ જૂતાગઢે વમાવ્યું' અને તેની ફરતે। ઈ. સ. ૧૮૫૯માં કિલ્લો બાંધી 
તેમાં સરકારી મકાનો બ'ધાવી ત્યાં મહાલનું મુખ્ય સથક બનાવી જેતપુરની 
બહે'ચણીમાં આવેલાં ગામા તેની નીચે મૂક્યાં, નવામ મહાબતખાન ત્રીજાના 
સમયમાં તેના યુવરાજ દિલાવરખાતના નામે આ નવામહનું તામ દિલાવરગહ 
પાડવામાં આવ્યું પણુ ઈ, સ. ૧૯૪૭ પછી તે પાછું' તવાગઢ થઈ ગયુ** 


૨૦૮ $ જુતાગઢ અને કિરતાર 


 પેોરબ'દર રાજ્યે સાથે ૨૨ ગામો મજમુ હતાં. તે માટે પણુ આસિસ્ટ'ટ 
પોલિટિકલ એજન્ટ કેપ્ટન લેઇડ પાસે જૂનામહ વતી શ્રી તરસિ'હપ્રસાદ 
હરિપ્રસાદ બૂચે અને પાછળથી શ્રી તરસિ' હરદાસ સ'તાકરામે અને અ'તમાં 
શ્રી ન્યાલચ'દ રૂપશા'કરે રજુઆત કરી. પોરબ'દર તરફથી શ્રી કરમચ'દ ગાંધી 
તયા શ્રી મોતીલાલ રામજીએ રજૂઆત કરતાં જૂનાગઢને ૧૮ ગાંમોા અને 
પોારબ'દરને.૪ ગામો! મળ્યાં. 


આ કામગીરી બદલ શ્રી નરસિ'( હપ્રમાદ બૂચને સમહિયાળા ગામ ઈનામમાં 
મળ્યુ ક 
બાબરિયાવાડે 


ઈ. સ. ૧૮૬૪માં બાબરિયાવાડતા કાડી અને આહીર મૂળ ગિરાસિયા ખાએ 
એવેો.દાવે કર્યો કે તેએ! સ્વત'ત્ર છે અને નનાબને આધીન નથી. એજન્સોએ 
તે માટે સ'પૂર્ણ તપાસ કરી એવે િણુય આપ્યો કે આ ગામે ઉપર હફૂમત 
જૂનાગઢ રાજ્યની છે અને ગિરાસિયાઓને માત્ર મહેસૂલી હક્ક જ છે. જુનાગઢૅ 
ત્યાં થાણુ' મૂકવા ભેરાઈની પસ'દગી કરી તયા પ્રભામપાટણુના દેશાઈ મયાશ'કર 
જેશ'કર'ને એક મજખૂત સેના આપી થાણુદ!ર તરીકે નીમ્યા. પોતાને! હક્ક 
પ્રતિપાલ્તિ કરવા થોડા જ સમયમાં રાજ્યે કડિયાળીતી એક પાટી અને ક'થાર્યા।- 
ની એક પાટી ખાલસા કર્‌ તથા નાગેશ્રી પાસે તો છિ જાલ લઈ 
સરકારી મકાને। માંષ્યાં. - 


અગ્રિમ રાજ્ય જૂનાગઢ _ 


ઈ. સઃ ૧૮૬૨માં પોલિટિકલ પ ટ ડા લ કીટી' [ગસ સૈરાષ્ટ્રનાં શશી 
રાજ્યોનું વગીકરણુ કરી તેની અગ્રતા નકકો કરી આપી તે પ્રમાણ જૂનાગઢ 
રાજ્યને પ્રથમ વગમાં પ્રથમ ગણુવામાં આવ્યુ. રાજકર્તાને ૧૧ તે!પનું માન - 
આપવામાં આવ્યુ' અને તેને અન્ય રાજ્યો કરતાં સવિશેષ અધિકારો! પણુ 
આપવામાં આવ્યા. 

નવાબને પોલિટિકલ એજન્ટ લખાણ કરે તો તે પત્રતું મથાળુ' શુ” 
બાંધવું તે પણ મુકરર કરવામાં આવ્યુ તે પ્રમાણે જ્યારે પત્ર લખવો હોયે 
ત્યારે પોલીટિકલ એજન્ટ નવાબને આ પ્રમાણું લખતાઃ “તવાબ સાહેબ, 


1 મચારા'કર દેશાઇ પ્રભાસપાટણુના પ્રખ્યાત દેશાઇ કુટુંબના હતા. વિગતે માટે જીઓ 
પિતૃતપણુ-શ'. હ. દેરાઇ, 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાર્ષ 


વાલાશાન હશમત વ ઈઝલાલ નિશાન રફ્ીયત વ શૌકત ખુનિયાદ મહોબત વ 
મુવ્વદત તવ્વામાનં અઝિમુલ ખિતાબ નવાબ સાહેબ (મહાભતખાનજી) બહાદુર, 
વાલીએ જૂનાગઢ, સલમેષાલ મુન્નાત અઝદીલ એખલાસ (કતલ કોટિ'ગ્સ) 
પે!લિટિકલ એજન્ટ પ્રાંત કાઠિયાવાડ ઝેમ્પ્‌ (વ'થળી) સલામ બાદ ઈજહારે 

ઈશ્તિઆક મુલાકાત સરેપા સુશરત સુખ્ખશક્‌ મો મહોબત ઝ ખયર આં'ે-” 
પછી પત્રની 1વગતોા' 

આ પ્રમાણ બાઈ ખીબીખાને લખવાના પત્રેતું મથાળુ* પણુ સુકરર થયુ. 
પ્રજજનોાને નવાબને અરજી કરવી હેય તા તેના મથાળે “ખુદૃ'વન્દ 

ખુદાએગાન, ફેઝબક્ષ ફઝરસાન, ગરીબ પરવર સલામત નવાબ સાહેબ શ્રી છ 
_(મહાબતખાનજ) બાબી બહાદુર વાલીએ સોરઠની ખાસ હઝુરમાં-* એમ 
લખવાનું રહેતુ. 


૧જ્યસુદ્રા 


જૂનાગઢ રાજ્યની રાજ્યમુદ્રા આ સમયે સિ આવી. તેમાં ઊગતે। 
સૂય, આગળ સગુદ તેમાં તરતી નૌકા તથા સિ'હ હતાં. નીચે દેવનાગરી 
મ “સોરાષ્ટ્ર” લખવામાં આ વેલુ'. આ મુદ્રા ઈ. સ. ૧૯૪૭ના નવેમ્બરની 
દમી તારીખ સુધી પ્રચલિત રહી. 


શાહી ધ્વજ 


જૂનાગઢ રાજ્યને તેના ળા આકૃતિ રજૂ કરવા માટે એજન્સીએ 
કહું અને 'કેટલાક પત્રવ્યવહાર પછી જૂનાગઢ રાજ્યે મોકલેલી આકૃતિ મ'જૂર 
કરી, ઈ. સ. ૧૮૭૭ ના જાન્યુઆરીની પહેલી તારીખે સામ્રાી વિકટોરિયા તરફથી 
વાઈસરોય લોડ” લિટને, મહારાણી વિકટારિયાએ “કસરે હિન્દ'તું પદ મ્રહણુ 
કર્યાના પ્રસગે ભરાયેલા દરબારમાં રાજ્યને શાહી ધ્વજ અપ'ણુ કરવામાં આવ્યે।. 
તેમાં લીલા ૨'ગની ઢાલ ઉપર એક પ૫'કિતમાં મુદ્દાએ અ'ક્તિ કરવામાં આવી છે. 
તેના શિરોભાગે બે અને નિષ્તભાગે ખે કોણુમાં ત્રણુ ખડેકાની આકૃતિઓ છે. 
ઉપરના ભાગે રૂપેરી રગના બે ઊભા સિ'હોના ટેકાવાળી રકતવણીં' સિ'હની 
મુખાફાંતે છે. આ ધ્વજ નીચેના મુદ્રાલેખમાં તાગરી લિપિમાં 'શોરાજૂ' શખ્દ 
લખ્યો છે. 
આાસાાામારવાણારાસમણાઇાતાાાતાત મતદાતા તાાાતાણાણાતસતકદાાાતણટાતતાણાતવાદસાવારયાયરતવારાસાાસાતાારાવસતાસાાાતા 
1 આ લખાણુપદ્ધતિ પાછળથી બ'ધ થઈ ગઈ હતી. ર 
2 ઉપર પ્રમાણે 
જૂ. ગિ-રછ 


૦ : જૂનાગઢ અને મિરતાર ર 


દીવાનને હોદ્દો * 


જૂનાગઢના ભાભી વ'શતા સ્થાપક શેરખાને દિલ્હીના. શહેતશાહ તરફથી 

મળેલો દીવાનને હોદ્દો ધારણુ કરેલો તેથી તેતા નામાભિધાનમાં “શ્રી દીવાન 

નવાબ સાહેન્ર શ્રી ૭' શખ્દો લખાતા. મહાબતખાનજી બીજતા મૃત્યુ સુધી એટલે 

ઈ. સ. ૧૮૮૨ સુધી દીવાન શખ્દ લખાતો પણુ તે પછી ક્રમશઃ દીવાન શખ્દને 
ઉપયોગ બધ થયો. 


સ્ઞાવભોમ સત્તાની તાકીદ 


ઈ. સ. ૧૮૭૩માં તવાબ મહાબતખાનજી મુ'બઈ ગયેલા ત્યારે તેના 
રસાલામાં નિયાઝ મહમદખાન નામને। એક માણુસ હતા. જે બળવાના સમયને। 
ગદાર હતો તેથી મુ'બઈની પાલીસે તેને પકડી લીધો અને સાવ'ભોમ સત્તા સામે 
બળવો કરનાર માણુસને આશ્રય આપવા માટે નવાબને। ખુલાસે। મમાયે।. 
નવાબે અજણુપણુ' બતાવી માફી માગી અને સાવ'ભૌમ સત્તાએ પુનઃ આવું 
કૃત્ય ન કરવા તાકીદ આપી ઠપકો આપ્યો. 


' લાધેરેો 


ઓખા મ'ડલના વાધેરાએ અ'ગ્રેજ સરકાર અને ગાયેકવાડ સરકાર સામે 
વિદ્દોડ કરી યુહ્દો કર્યા" અને જ્યારે તેઓ તેમાં નિષ્ફળ ગયા ત્યારે બહારવટે 
ચડયો. ઈ. સ. ૧૮૬૦માં તેએ સોરાષ્માં ઊતરી આવી બરડાના ડુંગરોમાં 
ભરાઈ ગવા. 


દ્રિટિશ સરકારે આ બહારવટાંને ૪ સ. ૧૮૫૭ના વિપ્લવનું સ્વરૂપ 
આપી, સોન।જ્ૂતા રાજાઓને .તેમને। ઉચ્છેદ કરવા કડક આન્ઞા આપી અને 
ટ્રી સે।લજરેની, એક ખેટેલિયન સોરાષ્ટ્રમાં મોકલી. સૌરાષ્ટ્રના ુ'ગરાળ 
પ્રદેશમાં સોલજરે। બહુ સફળ થયા નહિ અને તેથી દેશી રાજ્યોના શતિકોને 
આ કાર્ય સાટે બોલાવવામાં આવ્યા. 


જુતાગઢ તરફથી દીવાન અનતજી અમરચ*8 તથા દેવશી કરમત ૭૦૦ 
માણુસે। લઈને, જામનગર તરફથી જાલમસિ'હ જાડેજ ૧૦૦૦ માણુસે। લઈને 


1 પ્રોટેક્ટેડ પ્રિન્સીસ એક્‌. ઈન્ડિયા-ડબલ્યુ. લી, વે।રનર્‌ ભાષાંતર: પ્રા રક્ષિત 
 શાન્‍્યો-શ્રી ડલ ભઇ ધરમસી વેદ 


માખી 'વ'શ-ઉત્તરાધષ : ૨૧૧ 


પોરબ'દરથી દીવાન કરમચ'દ ઉફે" કબા ગાંધી ૨૦૦ માણુસે લઈને તથા 
ગાંડલથી મણિશ'કર નરભેરામ વૈદ ૪૦૦ માણુસે। લઈને, મેજર હેનર, ઝેપ્ટત 
એન તથા જેપ્ટન ઞ્ુલ્ોકને આવી મળ્યા. આ દેશી અને અગ્રેજી સૈનિકોએ 
આભપરાના ડુ'ગરમાં ભરાયેલા વાવેરો ઉપર પ્રબળ આક્રમણુ કરી તેમને વેરવિખેર 
કરી તાખ્યા.5 

વાઘેરો ત્યાંથી નાસીને ગૌરતા જ'ગલમાં ભરાઈ ગયા અને નનેધા માણુકના 
નેતૃત્વ નીચે તેઓએ કોડીતાર લૂંટયુ' અને જૂનાગઢના પ્રદેશમાં ભવ ફેલાવતા 
રહ્યા. જેધા માણુક સાસણુ પાસે તાવના રેત્રમાં ગુજરી ગયે જે સ્થળ આજે 
પણુ જેધા માણૅકની આમલી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયુ છે. 

જૂનાગઢની ગિસ્ત તેની પાછળ ચડી તેને ગિર બહાર નીકળી જવા ફરજ 
પાડી, આ કાય માટે પોલિટિકલ એજન્ટ કેપ્ટન રસેલે તેના તા. ૨૨-૧-૧૮૬૮તા 
પત્રમાં જમાદાર સાલેહ હિન્દી તથા સૈયદ અલવી એદ્ુસની બહાદુરી માટે પ્રશ'સા 
કરી છે.* 


માંચરડાતા ધિ'માણામાં બિટિશ સેતાના ઝેપ્ટત હેબટ અને ખેપ્ટત લાટુને 
વાધેરાએ મારી નાખતાં તેની વિધવાઓને, દરેકને જૂનાગ6 રાજ્યે રૂપિયા 
૨૦૬નું માસિક પેન્સન બાંધી આપ્યુ'5 તથા રૂપિયા ૫૫,૦૦૦ની રકમ અનામત 
રાખી તેમાંથી હેર્ટ-લાટુ સ્કોલરશિપ, મેટ્રિકમાં શ્રેષ્ઠ કક્ષાએ પાસ થતા વિવાથ્‌* 
માટે સ્થાપવામાં આવી.* 


ગીગા સયો 


ઈ. સ. ૧૮૫૩ લગ્રભગ કેશોદ તાબાના કણેરી ગામને ગીગા નામનો 
ગારાસદાર ગૈયો, ગીરાસની વહે'ચણુની તકરારમાં પોતાના ભાઈનું ખૂત કરી તેને 
પકડવા જનાર બાદશાહ જમાદારને ઠાર મારી તેના સાથીઓ અને ભાઈ પુતા 
વગેરેની ઢોળી બાંધી રાજ્ય સામે બહારવટે ચડયો. ગીગાનું ર।જ્ય સાથે સમાધાન 
1 પૂ મહાત્મા ગાંધીજના પિતાશ્રી, 

2 દીવાન રણુછે।[ડજની પુત્રીના પુત્ર. 

3 દીવાન અન'તજીનું જીવનભર્‌॥ત, 

4 જમાદાર સાક્ષેહ હિન્દીના ટેસ્ટિમોનિયલ્સ, 

5 આડું પેન્શન જમનગર રાજ્યે પણુ બાંધી આપેલું, 
€ ખાબી રૂલસ એક્‌ સોરઠમાં એક સ્થળે આ રકમ ૧૦,૦૦૦ની હતી તેવે! ઉલ્લેખ છે, 


ર૧૨ : જૂનાગઢ અને ગિરતાંર 


કરાવવા ચારણુ દેસુર ગીતાએ વિષ ચલાવી પણુ તે નિષ્ફળ ગઈ તેથી ગીગાએ 
ભષકર બહારવટું ખેડયું'- રાજ્યે મૈયાઓની સામૂહિક ધરપકડે કરી પણુ તેનું 
કાંઈ પરિણામ આવ્યુ' નહિ. અતે ઈ. સ. ૧૮૫૬માં તે માંગરોળમાં તેના મિત્ર 
મોરલીશાહુ ફકીરના લગ્તમાં ભાગ લેવા ગયેલે। ત્યાં પોલીસે તને ધેરી લીધે 
અને ત્યાં થયેલા ધિ'ગાણામાં ગીગો કામ આવ્યે।.' 
જસલેો સોયા ર 
_ગીગાનોા સાથી જસલે મૈયો ગીગાના બહારવટાને તેના મૃત્યુ પછી ચાલુ 
રાખી ગામો ભાંગતા રલો અને ઈ. સ. ૧૮૬૧માં* કેોટડાપીડામાં તે આશ્રય 


લઈ રહ્યો હતો ત્યાં પકડાઈ ગયો અને તેને તાપને મોઢે બાંધી ઉડાડી મ્રકવામાં 
આવ્યો. 


_હટુ સડેરાણી 


ઈ. સ. ૧૮૭૮માં શેરમઢ થાણાનના સિપાઈ હટ મકરાણી ઉપર ચોરીના 
આરોપસર તપાસ ચાલતી હતી ત્યાં તે તાસી છૂટયો અને રેવદરા તથા ખોડિયારતા 
શૈયા, ચાવ'ડતા કાઠી, વીરા શેખવા, બોરડીના ચારણ, ખીલખાના કાઠીઓ, 
આંખેચાના ભરિ ખે સૌદીખા અને જેલમાંથી ભાગી છૂટેલા કેદીઓની મોટી 
' રોળી માંધી રાજ્ય સામે બહારવટે ચડયો, આ ટોળીએ કેટલાંયેક ગામ ભાંગ્યાં. 
આ બહારવટિયાએ તેની ટોળીને ત્રણુ વિભાગોમાં વહે'ચી નાખી, હતી, એક 
વાર તે માણુપરી ગામ ભાંગી ભાગતો હતો ત્યાં વડવાંગળા નેસ. પાસે રાજ્યની 
ગિસ્તનો ભેટો થઈ જતાં બહાર્ત્રટિયાની એક ટોળીના ૧૧ માણુસે। મરાયા તેમાં 
જતાં નામની કાડિયાણી બાઈ પણુહતી. હકુ સાલેમહમદ તથા શફીમહમદ આ 
રાળીના આગેવાને હતા. તેમને પણુ ધિ'ગાણામાં ગિસ્ત ફેરવતા પોલીસ 
આગિસ્ટ'ટ સૃપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ દીત મહમદ જ'ગીએ મારી નાખ્યા અને તેની ખીજ 
ટોળીને જમાદાર આવદ ખૈરાને પારપત. હી ત્રોજ ઢોળીના માણુસો પણુ મરાઈ 
ગમવા કે પકડાઈ ગવા. 


' હમીર મેયો 


ઈ. સ. ૧૮૮૦માં સૈયા હમીર અરસી, ભીમા અરસી અને કાડી વીરા 
શેખવાની ટોળીએ બહારવટું શર્‌ કયું. તેતા ખે ટોળીઓ થઈ ગઈ. પ્રથમ ટોળી 


1 ગીગાના જત્તાંત માટે જુબા સોરઠી બહારવટિયા, ભા. 3-શ્રી ઝવેરચ'દ મેધાણી તથા 
'પિતૃતર્પણુ', શ. હ. દેશાઈ, કનડાને। કેર, રા' હ. દેરા 
2 ખાખી રુલ્સ ઓફ સોરઠમાં આ વર્ષ ૨૮૬૪નું આપ્યુ' છે. 


બાબી વ'શ-ઉત્તરાધ" $ ૨૧૩ 


સામે નાયબ સુજતખાત હાસમખાત તથા જમાદાર સુલેમાત ઉમરે ધિ'ગાણુ' 
કરીને અને ખીજી ઢોળી જમાદાર સુલેમાને એકલાએ ધિ” માણું કરી પારપત કરી. 


દૈવાત ખુમાણુ 


તે જ વષમાં દેવાત ખુમાણુ નામને કાડી બહારવટે ચડયો તેને પોલીસ 
સિપાઇ નરમામદ મામદ ગામેતીએ મારી તાખ્યે[: 


બાપુ સિપાઇ 


ઈ. સ ૧૮૮૧માં ચડિયાતા સિપાઇ બાપુ પીરભાઈ બહારવટે ૨ ચૂડયે।, 
જમાદાર સુલેમાન ઉમરે તેને પારપત કર્યો. 


સયા 


 ખે.ડિયારની જગ્યામાં નાગબાઈ નામતી ચારણુઆઈના' પ્રોત્સાહતથી 
“સાળા ઉપાડી' ઈ. સ. ૧૮૭૧ માં શેરગઢ ત્થા થાનિયાણાના મૈયાઓ, તેમના 
આગેવાનો, શેરગહના નૈયા અમરા તથા થાનિયાણાના અરસીતી દોરવણી નીચે 
મે।ટા બળવે કરવા અને જૂનાગઢ ઉપર ચડી આવવા માગે છે તેવી બાતમી 
મળતાં લેફટતન્ટ (પાછળથી કનલ) જહોન હ'ફૉએ શેરગહ જઈ મૈયાઓનાં 
હથિયારો લઈ લીધાં. આ કાય'માં તેને જમાદાર સાલેહ હિન્દી, જમાદાર મહમદ 
પીરભાઈ, ઓસ્માન ઉમર, દીન મહમદ અભા સાલમ, પીરૂ હાલા, ઈભાહોમખાન _ 
તથા મૈયાએના વકીલ ઘેલાભાઈ વસાવડાએ” મદદ કર્યોની નોંધ લેફ હ'ફોએ 
પોલિટિકલ એજન્ટ ઉપર લખેલા તા. ૯-૧૨-૧૮૭૨ના પત્રમાં લીધી છે.“ 


બઓના બહારવટિયાએ, 


ઈ, સ. ૧૮૫૧માં 'ાયલાણાને રબારી બરવાળાનો સ'ધી હોથી; 
જવાણુાને। સ'ધી જીવો, હામદપરાનો સૂરો, પાઢણુને રહીમ પટણી, પીપળિયાના 


1 આ આઈ મોણિયાના ચારણકઠુ'બનાં હતાં, દૈ્વી-વિભૂતિ તરીકે તે પૂન્તવાં. કનડાનો _ 
કેર, રા. હ, દેશાઈ ' ! 
સાલેહ હિન્દીના ટેસ્મિનિયલ્સ, ' 
સ્વ. શ્રી કનકરાય  મહાસુખરાય વસાવડાના પિતામહના પિતા. 
ન,૨ પ્રમાણે. 


ળ ન €૦ 5 


જયાં નામો આપ્યાં નથી ત્યાં નામે! મન્યાં નથી એમ સમજવું, વિસ્તારભયે વિગતે 
આપી નથી.-લે'ખક 


૨૧૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


કાડી. વાજડીનો ગોહિલ અને હામદપરાનો કચરો મેર બહારવટે ચડયા. તેમાંના 
કેટલાક મરાઈ ગયા અતે કેટલાક પકડાઇ ગયા. 


ઈ સ. ૧૮૫૩માં ગીગા મૈયો બહારવટે હતો ત્યારે ઈશ્વરિયાના જુણેન્ન 
સ'ધી તથા ગે!ડલના ગામોનો રબારીઓ વચ્ચે વેર બ'ધાતાં સામસામાં બડારવટરે 
ચડયા. ભાયાવદર તાબાના ભાલવૃડ મામે ભય'કર ધિ'ગાણુ' થતા ઉભય પક્ષનાં 
ધણાં માણુસો। મરાઈ, ગયાં. પ્રજને થતી કતડગતને કારેણું દીવાન અન'તજીએ 
વચ્ચે પડી બન્ને પક્ષોનું સમાધાન કરાવ્યુ. * 


ઈ. સ. ૧૮૫૪માં ઈસાપઃ્નો સ'ધી બાદર, થાણાપીપળીને। ફફીર ચમનશાહ, 
વ'થળી તાબે તવલખીતા સ'ધીએ, ગાંઠીલાનો સૈય્દ મલુકમિયાં અને માંડાવઠના 
કાઠો તાજે બહાર નીકળી ગીગા સાથે ભળી ગયા. પાટણુને જહાંગીર નામને 
લૂ'ટારો પણુ આ થેળીમાં ભળાં ગયેલો પણુ તે પાછળથી છૂટો પડી ગયેલો. 


' છ. સ. ૧૮૫૫માં ઉતા તાબે 'વાવરડાનેો વાણિયો કેશવજી,  ઉતાને 
સરાણુયે। તથુ, ટીકરનો સ'ધી મલુક, પોલે। કાઠી, જગે! કાઠી અને પોરબ દરને 
મેર માલદે બહારવટે ચડયા, પોલે તથા જગો પકડાઈ ગયા. ખીજ ગાગા 
સાથે ભળો ગવ. 


ઈ. સ. ૧૮૫૬તા અ'તમાં બોડીવાવના મહ'ત ઉપર ખમીદાણાને। બાવો 
અમરદાસ, ટી'બાવાડીનો સધી આમદ, ઉમટગાડાના સ'ધી ઉપર તથા કેરાળાના 
ભરવાડ રાજ્ય સામે બહારવટે ચડયા. 


ર ઈ. સ. ૧૮૬૭માં !પાદર્કા(પાટણુ)ના આહીરે સામે સૂત્રાપાઢાનો 
' આહીર બહાર નીકળ્યો. સૈયદ નથુમિયાં, તરસી'ગડાનો જસલેો શૈયો, અજબ 
ઉચેરાતા મૈયા, આદરીનો ૧જપૂત દાજી બહારવરે નીકળ્યા. 


ઇ. સ. ૧૮૫૮માં આંત્રોલીનાં ઠકકર પબા ઉપર ભગુમેર બહારવટે ચડયે, 
_કોટડાના બાજ પદ્મનાથ તથા ઓમકારનાથ પણુ બહારવટે ચડયા, રેધડા 
બલાચના સ'ધીએએ લૂટફાટ શર્‌ કરી, પઠાણુ સૈયદખાન ઉપર કુતિયાણાના 
સ'ધી ડોસાએ બહારવટું કયું", સોડવદરને હરિજન પણુબહારવટે ચડયે।. 


ઇ. સ. ૧૮૫૬માં દીવાસાને રજપૂત, મડોદરાનો જેબલિયે। કાઠી, ભાખર- 
વડના જીવો મૈયો બહારવટે ચડયા. તે ઉપરાંત વેરાવળના પટણી જીવા 
આતાજી ઉપર પટણી ઈભરામ, કુતિયાણાના ભાવા છતરગર ઉપર બાવો ગોવિ'દ 
કાપડી, ખૂ'ભડીના ૬રછી ઉપર ટીણુમસને દરજી બહારવટે ચડયા, 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨પ૫ 


ઈં. સ. ૧૮૬૦માં ગાધકડાના ખુમાણા તથા ઉતાના ગોહિલે ફરીથી 
બહાર પડયા. બગસરાને। મેણુ'૬ મેર, ચોરવાડનો રબારી વરસો, ધોડાદરને 
જ્ળી બહારવટે ચડયા. તે ઉપરાંત અગત કારણુ।સર ઘુડભદર ઉપર રાયેપુરના 
આહોરે! અને કુતિયાણાને। પુરબિયો રામસિ'ગ બહારવટે ચડયા. 


ઈ. સ. ૧૮૬૧માં વડાલને। ધાંચી સુલેમાન, બલોચ કેસરખાન, યો ડયાના 
કેલા ધાંખડાને। દીકરો, ભીયાળના ચારણો બહાર નીકળી વાઘેરાને મળા ગયા. 


ઈ. સ. ૧૮૬૭માં લાખાપાદરના કાકીએ પાળ લઈને વીસણુવેલ | ભાંગી 
ગયા. રોધડાના જગતિયા જસા લલા, વડાલનો સ'ધો ડોસલ, પાટણુના જહાં- 
ગીરો ખોખર બહારવટે ચહયઃ. તેએ કાંતા મરાઈ ગયા અને કાંતા પકડાઈ 
ગવા, 


.ઈ.. સ. ૧૮૬૪માં વેકરિમાને ખાંટ સામત, વાવેર સાથે ભળી ગયે. 
કટિયાને હોથી તથા સામત, ખાગેમરીને રજપૂત, હડેમતિયાને। સ'ધી, માલને 
રબારી હામો, ઈશ્વરિયાનો ગામેતી પીઠ, આંબેચાનો ભલગરિયો ખીમો, 

વેલારિયાનો સ'ધો તરબ (કે તાલબ ?) અને ગોલાધરનો કોળી દાતિયો એક 
રેળાં બાંધો બહારવટે ચડયા, 


આમ ઈ. સ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૬૪ સુધોમાં રાજ્યમાં કાયદે અને વ્યવસ્થા 
નિબ'ળ થઈ ગયાં હતાં અને બહારવટિયાઓનું મમાણુ પુષ્કળ વધી ગયુ હતુ. 
વાઘેરો અને ચૈયાએ ત્રાસ વરતાવી રલ્લા હતા ૭તાં જૂનાગઢની પોલીસ કાંઈ કરી 
શકતી નથી એમ માની એજન્સીએ મોકલેલા અ'ક્રેજ અમલદારોએ, જમાદા- 
રોની જાગીર ઉપર જપ્તી કરી, બડારવટિયાઓને આશ્રય આપે છે તે કારબું, 
બાંટવા દરબાર શેરખાનજીને પકડી રાજકોટ લઈ જવામાં આવ્યા અને અબા 
ઉમર મુબારક બાજુલ્તું ગામ મેધપુર જસ કયું. પરિણામે ઈ. સ. ૧૮૭૪ 
પછી  તે' કારણે અથવા આવા મધ્યકાલીન ઉપાયો સફળ થતા નથી તે કારણે 
બડારવટાં ઓછાં થઈ ગયાં, પર'તુ આ નામાવલિ ઉપરથી એ સ્પણપણે 
પ્રતીત ચાય છે કે, સોની, દરજી, ઘાંચી, બાવા, વાણિષા અને હરિજનો માં પણુ 
હથિયાર બાંધી બહારવટે ચડવાનું ખમીર આ સમય સુધા હતુ. 


કાવઝુ 


બાખી અખ્દલાખાન, લાલમીયાં, સ'ધો મોડ, - જુલાયા અલી અને બીજ 
પચીસ માણુસોખે ઈ. સ. ૧૮૬૬માં એક કાવગુ* કરી, પ્રજ્નમાં અશાંતિ 
ફેલાવી, રાજ્યના વરિષ્ઠ અમલદારે ઉપર ગુનાહિત હુમલે। કરી રાજમહેલ 


૬ $ જૂતાગહ અને ગિરનાર 


કખ્જે કરી સત્તા હસ્તગત કરવા પ્રવાસ કર્યો. આ કાવત્રુ” પકડાઈ જતાં જવ બદાર 
માણુસે। સામે કામ ચલાવવામાં આવ્યુ' અને ઈ. સ, ૧૮૬૭ માં અખ્દલાપખાન, 
મોડ તથા અલીને દશ વર્ષની અખ્દુલા જમાલખાત તથા હસન સસ્કતીનેં 
સાત વર્ષની, હસન અને આલમને ત્રણુ વર્ષની સખ્ત કદની સજા કરવામાં 
આવી, ખીજઓને દ'ડની કે સારી ચાલના જામીન આપત્રાની સ”ન થઈ. 


ખટપટ 


તવાબતા ભાયાત મળી નિ નવાબને તેતા મ ઓ જદમાં 

રાખી મનસ્વી વહીવટ કરે છે એવી વાતા દાદુ તથા નરભેશ કર નામના 
શખ્સોની સહાયેથી જાહેરમાં ફેલાવતાં તથા તે કાય'માં મુ'મઇના કેઇ અ ગરેજને 
સહકાર મેળવી આ પ્રશ્ર ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જતાં મોટા ઊડાપાહ કર્યા, રાજ્યે 
આ ત્રણે શખ્સોની ધરપકડ કરી, તેના ઉપર કામ ચલાવી મુભારિઝખાનને અઢાર 
માસની કેદ તથ! કોરી ખે હનનરને ૬'ડ કર્યો. દાદુતા સારી ચાલતા જામીત 
લીધા અને નરભેશ'કરને નિર્દોષ ઠરાવ્યો. 


' વિપ્ક્ષવવાદી પહોાણુ 

ઈ. સ. ૧૮૭૪ના બ્રિટિશ સરકાર તથા અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ 
ફાટી નીકળ્યુ' ત્યારે જમતગરમાં રહેતા એક કાખુલી પઠાણે વઝીર બડાઉદ્દી- 
તભાઈને બિટિશ રાજ્ય સામે વિપ્લવ કરવા પત્ર લખ્યો. તેણ પઠાણુને જૂતા- 
ગઢ બોલાવી પરહેજ કરી બ્રિટિશ સરકારતા સત્તાવાળાઓને સોંપી દીધે. 


ખુમાણુ!નું સમાધાન ર 

ઈ, સ. ૧૮૭૯માં ભૅસાણુ તાબાના ગામ ચાવ'ડન। ખુમાણુાએ જેઠંસુર 
ખુમાણુની આગેવાની નીચે ખાોખી-મોખીની ધારમાં એકત્ર થઈ મેટુ' બહારવટું” 
કરવ! પ્રણતતિ કરી પર*તુ જમાદાર મુબારક અને સર્વેશ્રી. નરસિ'હપ્રસાદ હરિ- 
પ્રસાદ બૂચ, રણુછેઠજી મયાશ'કર અને ત્રિભોવનદાસ તુલસીદાસ ચાવ' ડ ગયા અને 
ખુમાણુ।ને સમજાવી તેમનું સમાધાન કયુ, 


માંગરોળ ઝુમિશન 

 શજ્ઞાંગશેળના શેખ બદરૂદદીને માંગરોળ તાલુકો જૂતાગઢથી સ્તતત્ર છે 
એવો દાવો કર્યો. પોલિટિકલ એજન્ટ મિ. (પાછળથી સર) જે. ખી. પીલે .તપાસ 
શર્‌ કરી. તે કામમાં શેખે એક બનાવટી દસ્તાવેજ ઊભે કર્યો તેથી તેતા 
ઉપર ફેજ રીને ચાજ મૂકળમાં આવ્યો અને મેજર ફિંલપ્સ, મિન એચ. એફ્‌. 
આસ્ટન અને રાવ બહાદુર શંભુપ્રસાદ _ લદ્મીલાલતું, બનેલુ” એક કમિશન 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૧૪ 


નીમવામાં આવ્યુ'. આ કમિશત તેનું કાય" શરૂ કરે તે પહેલાં શેખ બદર્દીને 
આપધાત કર્યો' તેથી તેના અનુત્રામી શેખ હુસેતમિયાંએ વિવાદ પાછે ખેચી 
લીધો અને જૂનાગઢ રાજ્યે ઈ. સ. ૧૮૭૯માં તેનાં સ્વાંગ મામો! પૂરતા માંગરોળને 
ખીજા દરજ્જાના રાજ્યના અધિકારો આપ્યા. ત્યારથી માંગરોળ જૂનાગઢના 
રાજ્યને આધીત રહ્યું. * ફૂ ક 


રેખ હુસેનમિયાંના તા. ૨૧-૯-૧૯૦૭ તા રોજ દેહાંત થયે! ત્યારે 
જૂતાગઢ રાજ્યે તેના ઉપર જપ્તી મૂકી અને તેના ભાઈ જહાંગીરમિયાંના ગાદી 
ઉપરનો હક્ક સ્વીકારી તેને અધિકાર સુપ્રત કર્યો. તે જ પ્રમાણે તેના વારસ. 


શેખ અખ્દુલ ખાલીક તથા તેતા મૃત્યુ પછી શેખ નાસરમિયાંને પણુ જૂનાગઢ 
રાજ્યે જ સ્વીકૃતિ આપેલી. 


માંગ્રશેળ સ્ટેટ કરેવાતુ' નડિ. તેને તાલુકા તરીકે જ ઓળખવામાં આવતુ 


અને શેખ જૂનાગઢના તાભેદાર “વાસલ' ગણવામાં આવતા. માંગરેળના શેખ, 
સાર્વભૌમ સત્તા સાથે કોઈપણુ કારણુસર સીધો પત્રવ્યવહાર કરી શકતા નહિ. 


સાર્વભલોમ સત્તાને મદદ 


ઈ. સ, ૧૮૬૭માં ઈ'ગ્લાંડ અને એનિસિનિયા વચ્ચે. યુદ્ધ ફાટી નીકળતાં 
જૂનાગઢ રાજ્યે કેટલાંક ખચ્ચરો અને ત્રીસ લાખ પાઉન્ડ ધાસ શાહી સત્તાને 
આપ્યુ, ી 

ઈ. સ. ૧૮9૯માં કાખુલ વિત્રહ વખતે જૂનાગઢ રાજ્યે ૧૫૦ પાયદળ, 
૫૦ સવારો અને ૧૫૦ ખચ્ચર શાહી સત્તાની મદદમાં મોકલ્યાં તથા રૂ।. 
૧૦૨૩૬-૬-* વેર ફ'ડમાં આપ્યા. આ સસયે પ્રજા પાસેથી પણુ મોટુ' ફ'ડ 
ઉધરાવી મો।કલ્યુ'. ' 


રાજ્ય બહારતી સ'સ્થાઓને મદદ 


જતાગઢ રાજ્યે રાજ્ય બહારની સ'સ્થાઓએને આ નવાબતા સમયમાં 
આથિ'ક સહાય કરી તેમાંની નોંધપાત્ર નીચે પ્રમાણે છે. 


રાજકોટ : નિશાળો, હાઇસ્કૂલ, એન્જિનિયરિ'ગ સ્કૂલ, આહ્સ સ્કૂલ, 


1 માંગરોળના ઈતિહાસમાં આ વાત સ્વીકારવામાં આવી નથી, તે ત્રેમાણુ શેખ કુદરતી 
રીતે મૃત્યુ પામ્યા હતા. 


જૂ. ગિ.-૨૮ 


૨1૧૮? જતાગઢ અને ગિરનાર 


રાજકૃમાર 'પલેજ, ટ્રેતિ'મ કોલેજ, સ'સ્કત પાડશાળ', ગલ્પર" સ્કૂ ફલ, જનરલ 
લાઈબ્રેરી,  ચેરિટેભલ હોસ્પિટલ, ઝ'ડુ ભટ દવાખાનું, કૅમ્પ ગાડે, હોર્સ 
રેઈસ કોસ ફ'ડ,: ઓફ નેજ ફ્‌'ડ વગેરે. 


રાજકોટ સિવાય : માણેકવાડા લિગવેટ લાઈખેરી, હેબર્ટ નો 
બરડા ચે।ફી, માણુકવાડા દવાખાનું, વિક્ટાર રયા ગાડન, યુ'ભઈ, તોથ ખક 
ગાડન, સુબઈ. 


જુદાં જુદાં ફ'ડાઃ હેબરટ લાટુ રિ ઈ કી, 
ગુજરાતી ભાષાભ'ડાળ, ઓલ્ડ, હિસ્ટરિકલ રિસર્ચ ફ'ડ, ઈસ્ટ ઈન્ડિયા 
એસે।સિયેશત ઈ'ગ્લાંડ, લોડ નેથ' છુક કલબ ફ'ડ, ફેસિન રિલિફ ફ'ડ, અફધાન 
વોર ફ'ડ, પીલ મેમોરિયલ ફ'ડ, કતલ એન્ડરસન તથા કીટિગ્સના મિત્રોનું. 
ફ'ડ, મિખ્સ મેમોરિયલ ફ'ડ, ગવર્નર ફીટઝજીરાલ્ડતું માનપત્ર ફડ વગેરે, 

સાહિત્ય : ઈંગ્લિશ ગુજરાતી ડિક્ષનરી માટે, ડો. બજેષ્સને ગિરતાર . 
પાલિતાણાની એન્ટિક્વટ્ઝિનુંઃ પુસ્તક લખવા માટે. આ બધા , ફ'ડોમાં નવાબ 
મહાબતખાત ખીજતા સમયમાં કુલ રૂપિયા ૧,૮૬,૯૭૯ જેટલી રકમ, 
આપવામાં આવી.  ી 


સોરાષ્ટ્ર નીસ 'સ્થાઓને મદદ 


આ રકમો! ઉપરાંત જુદી જુદી સ'સ્થોએ તથા જહેર કાર્યોમાં જૂનાગઢ * 
રાજ્યે રા. ૩,૫૪,૩૬૨ નીચેની વિગતે આપી. % “ & 

આહ્ફ્ેડ હાઈસ્કૂલનું મકાન રાજકોટ, કિ'ગ જાલેજ; રાજકોટ, ગલ્સ* સ્કૂલ," 
રાજકોટ લાઈબ્રેરી, રાજકોટ સિવિલ સ્ટેશન રડ, ભાદર ઉપરનો. એન્ડરસન _ 
પુલ, ગોંડલ રિભડા રેડ,' રાજકોટ વહવાણુ રેડ, ચૌટા રેડ, કાઠિયાવાડમાં 
ધોરી માર્ગાનું ફડ, રાજ્કોટ મુસાફરી બગલો, રાજકોટનો ગાડન ગેઈટ, 
સો।નપરીને। ગાર્ડન ઝે ગેઈટ, રાજકોટ તથા માણેકવાડાના રાજસ્થાનિક મકાનો 
વગેરે. 5 


પ્રવાસ 


મહાબતખાનજ તા. ૧-૧5૧૮૯૪ના રજ દિલ્હી દરબારમાં ગયેલા 


1 ત્હૂતાગઢ રાજ્યે રાજ્યની ખહાર જે જે ઓ કે વ્યક્તિઓને આવિક” શહાય_ 
કરી છે તેની વિગતે સમયતા વહન સાધે વિસ્્ઠ.ત થઈ ગઈ છે તેથી તેને અહી 
સશ્ષિસમાં સ'ત્રહિત કરવામાં આવી, છે, 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


અને ત્યાંથી ભારતનાં જુદાં જુદાં નગરનો પ્રવાસ કરેલો તે પ્રવાસમાં તેમની 
સાથે મોટા રસાલે હતો, પુસ્ષોત્તમરાય સુ'દરજી ઝાલા માત્ર ૧૫ વર્ષની 
વયના હતા છતાં તેના પિતાની અવજી તેને સાથે રાખેલા. નવાબના રાજ- 
જ્યોતિષી કાશિનાથ કમળાકર નેશીને પણુ સાથે લીધેલા.' આ પ્રવાસ કરીને 
તવાબ પાછા ફર્યા ત્યારે પ્રજજનેોએ તેમનું ભવ્ય સન્‍માન કરેલુ'.* 


સુધારા 


 સધ્યકાલીત રાજતં "તરમાં રાજ, તેના પ્રદેશોનો અને પ્રજાનો માલિક હતો. 
તેની મરજી એ જ કાયદો હતા અને તેના અ'ગત ખચધતું ઉપાર્જન કરવાનું. 
રાજ્ય એક સાધન હતુ. તેમાં પ્રજનાં સુખદુઃખની કઇને પડી જ ન હતી, 
નિરતર યુદ્ધો કરી એક ખીજને લૂ'ટવાની, મારવાની કે તેની સ'પત્તિ સ્વાધીન 
કરવાની જ પ્રવૃત્તિ જરી રહેતી તેમાં સુધારાનો વિચાર પણુ કોઈને આવેલો 
તાહિ. પેશ્રા, ગાયકવાડ જૂનાગઢ અને અન્ય રાજ્યો તેમની ખંડણી, પેશકશી, 
જમા ક જેરતલબી ગમે ત્યારે ગમે તેની પાસેથી ગમે તે રીતે બળાત્કારે 
બસૂલ લેતાં અને તે વસૂલ્લાત સમયે કે અન્ય કારણુસર થતાં યુદ્ધ પ્રસગે 
_ગામડાંબળા ઉજજડ કરવામાં સેનાપતિઓ અને રાજપતિએ ૧ લેતા. માત્ર - 
રાજકર્લાને ખુશ રાખી પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખવાની ખેવતા દીવાને અને 
શજપુસ્પોને હતો અને તે પ્રવૃત્તિ અ'તગત ધમ, સમાજ જેરાષ્ટ્ર પ્રત્યે 
તેમની કાંઈક પણુ જવાબદારી છે તે [લેચાર પણુ ત હતા. પ્રજને ન્યાયુ * 
આપવાનું કે દેશને આબાદ કરવાનું કોઈને સૂઝેલું' પણુ નહિ. ન'દતવન જેવા 
સોરઠને આ સમશેર શેખીત રાજપતિઓએ ઉજ્જડ કરી પ્રજને પાયમાલ 
કરી પોતે પણુ અ'તે નિધષત અને નિંબળ થયા અને એક શ્વિસે ચુપચાપ 
વગર વિરોધે અને વગરં અવાજે, બિટિશ સત્તાને આધીન થયા. * 


_ બિટિફ સત્તાએ તેમના મનસ્વી વતત ઉપર અ“કુશ મૂકયો, પરસ્પર 
શુદ્દો બ'ધ કરાવ્યાં, જમા ન્નેરતલબીની વસૂલાતતા આંકડા નક્કી કર્યા અને 
રાલી વસુલાતની જવાબદારી _ પોતે દે  રાજએઓનાં શસ્રો તેમનાં 


1 શ્રી કાશીનાથ નેરીને જમાદાર સાલેહ તથા ગોકલજ હા. દ્વારકાદાસ એવી સહી- 
'વાળા* દ્વીવાનના હુકમથી નવાબ સાથે જવા ન થયેલી.  (મૂળપત્ર થ્રી 
રા 'ભુપ્રસાદ નેશી પાસે.)  % 

2 આ પ્રસ'ગની છાપેલી પત્રિકા ખહાર પડેલી તેમાં સર્વશ્રી ખલકફશાહમિયાં પીરઝાદા, 


હરિપ્રસાદ કલ્યાણુરાય મજમુદાર, કરમય'દ કાહાનજી, આણ્‌'ટલાલ હરિદાસ તથા છેલરાકર કર્‌ 
ઉમિચારાકરતી નગરના આગેવાનો તરીકે સહીઓ છે 


૨૨૦ $ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


સીલેખાનાઓમાં શાંત કરી દીધાં. તે ઉપરાંત રાજએ ને દીવાને કે કારભારાએઓ 
રાખવા વિષયમાં પણુ એજન્સીખે સચેત રાખેલા, એજન્સીની પરવાનગી વગર 
દીવાત રાખી શકાતા નહિ અને કાઢી પણુ શકાતા નહિ; પરિણામે શક્તિન 
શાળી દીવાનો આવ્યા અને સ્થિરતાપૂ્વક રહા. એજન્સી અધિકારીઓએ 
તેમને વાર'વાર આધુનિક પર્હાતિએ રાજ્યત'”ત્રને મૂકવા માટે સલાહ-સૂચના અને 
આદેશ આપી તેના કાયમાં રાજને દખલ કરવાની વાંત્ત ઉપર અ'ડુશ મૂકયો. 


તવાબ મહાબતખાન ખીજના સમયમાં, એજન્સીની આ નીતિ પૂણુ 
સ્વરૂપે અમલમાં આવી અને પરિણામે જૂતાગહમાં મષ્યકાલના અ ધારપતટનું 
છેદન થઈ નૂતન યુગને પ્રકાશ પથરાયો. રાજાને જેમ માત્ર જન્મની લાયકાત 
સિવાય અન્યે લાયકાતની આ યુગમાં જરૂર ન હતી તેમ દીવાને! અને 
અધિકારીએ માટે પણુ રાજાની કૃપા સિવાય બીજી કોઈ લાયકાતની જરૂર ન 
હતી. જે દીવાત રાજકર્તાની પ્રીતિ અને વિશ્વાસ સ'પાદત કરી શકયો હોય 
અને જે દોવાન રાજકર્તાના બ'ગત ખર્ચને પહાંચી વળવા પ્રજા પાસેથા 
વધારેમાં વધારે ધત ચૂસી શકતા હોય તે દીવાન કુશળ ગણાતા અને રાજન 
કર્તાની કૃપા અન્ય પ્રત્યે સવિશેષ થતી કકે દીવાન તેની ધારણા પ્રમાણે * 
ઉપાજ*ન ન કરી શકતા ત્યારે તરત જ તેને કારાવાસ, દેડાંતદ' ડુ કે બરતરફ્ીની 
બક્ષિસ મળતી. નવ.બ મહાભતખાતતા સમયમાં અન'તજી અમરયદ 
વસાવડા, ગોકુલછ સ“પત્તિરામ ઝાલા; વઝિર બહાઉદીનભાઈ, જમાદાર સાલેહ 
ખીન સાલમ હિન્દી, નરસિ'હપ્રસાદ હરિપ્રસાદ ખૂચ, મનસુખરામ સૂર્યરામ 
ત્રિપાડી જેવા પ્રખર રાજપુસ્પોની દીર્ધદણિ, જ્ઞાન, અનુભવ ને પ્ર્જાહિતની 
ભાવના, અ ગ્રેજ અમલદારોનાં માગ દર્શત, ઉરોજન અને અ'કુશતા કારણે તેએ 
રાજ્યમાં અનેક પ્રેકારતા ક્રાંતિકારી સુધારાએ। કરી શકયા અને. શાજ્યત"ત્રને 
જૂની ધરેડમાંથી બડાર લઈ આવ્યા. 


ઈ. સ. ૧૮૬૨માં નવાબે રાજમાતાથી સ્વત'ત્રપણું રાજ્ય કરવા માંડયું”. 
તેણે જૂના શિરસ્તા પ્રમાણું ઉના મહાલની ઊપજમાંથી એક પાઈ પણુ ન 
વાપરતાં તોષાખાનામાં જમા રાખવાનું ધેરરણુ સ્વીકાયું પરિણામે જાહેર કામો 
માટે મોટી રકમતી બચત થઇ શકી. 


તે સિવાય, કત્લ કીરિગ્સનાં સલાહ અને સૂચતથી તેમજ પી 
ગો।ાકુલજ ઝાલાના પ્રયાસથી રાજ્યમાં “વાની રિસાલેો' નામનો સિવિલ 
 પ્રો(સિજર કોડ. “ફજદારી. ધારે!' તામને પિતલ કોડે તથા 'ફેજદ.રી કામ 
ચલાવવાનો ધારો નામને 1કેમિતલ પ્રેસિજર કોડ બ્િિટિર્શ અદાલતોમાં 
ચાલતા કાયદાએ ઉપરથા થોડા ફેરફાર સાથે લૈયાર કરી દાખલ કરવામાં 


ર બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૨૧ 
આવ્યા; અદાલતોની પણુ સ્થાપતા કરવામાં આવીઃ રેકર્ડની સાચવણી અને 
તારવણી માટે પણુ નિયમે। ધડવામાં આવયા, _ 

તે ઉપરાંત નીચેતાં ખાતાંઓ ઉધાડવામાં આંવ્યાં. 

૧ હઝુર ૨ મુલ્કી દફતર ૩ તીજીરી ૪ રપાલ ખાતુ' પ 
જેલ ખાતુ' ૬ પોલીસ ખાતુ છ કેળવણી ખાતુ ૮ હાઈસ્કૂફ ૯ 
€ લશ્કર ૧૦ તાપ ખાતુ ૧૧ સુધરાઈ ૧૨ જગલ ૧૩ વસૂલાતી * 
દફતર ૧૪ આબકારી ખાતુ ૧૫ નિમક ખાતુ' ૧૬ રજિસ્ટ્રેશન ખાનું 


૧૭ રજવાડી દફતર ૧૮ રાજ પ્રકરણી દફતર ૧૯ ભાયાતી કોટ ક ર 


છાપખાનું-ગેઝેટ. 
એજન્સીની હકૂમત રા શ થઇ તેનાં પ્રારભતાં વર્ષામાં 
રાજ્યે રાજ્ય અને ગામે મમતા સરહકી ઝઘડાઓ પ'ચો દ્દારા પતાવવામાં 
આવતા અથવા ભાટ ચારણો કે સાધુ ફકીરોનાં વચત કે સોગત ખાઈ 
અવ્‌રાવી તકકો થતા. આ પહ્ઠદિ બ'ધ થઇ અને અદ્યલતો અને કમિશનરે રાસ 
આ ફે'સલાએ પતાવવાને। શિરસ્તો પાડવામાં આવ્યા. 


રાજ્યે જુદી જુદી વખતે પ્રજાની સગવડ અને સુવિધા માટે તેમજ, 
રાજ્યની યોગ્ય માગે આવક વધ રવા સુધારાઓ' કયો. ' 


જ કાત 


ઈ. સ. ૧૮૬૪ના એગસ્ટ માસની ૧૧મી તારીખે રાજ્યે એક ઠૅરાનુ' ' 
બહાર પાડી ચલાઉ માલની _ જકાત કાઢી નાખી મુક્ત વ્યાપારને ઉરોજન * 
આપ્યુ હ 


બ દર 


યુરાપતાં અને એશિયાનાં બ'દરોએથી આવતી સ્ટીમરે વેરાવળમાં 
નાંગરેતી થઈ ગઈ તેથી ત્યાંની બ'કરી જકાત પ્રભાસપાટણુના દેશ ઈખા હસ્તક * 
હતી તે હક્ક વગર્‌ વળતરે લઈ રાજ્યે બ'દરી-તરી જકાતને વહીવટ હાથમાં 
લીધે. આવક વધી જતાં અને માલની હેરફેર પણુ વધતાં બ'દરનો વિકાસ 
આવશ્યક બતતાં બિટિશ સરકારના સમુદ્ર એન્જિનિયર મિ. ખેલીઅલ સ્કે:ટની-_ 
સેવાએ ઉછીની લઈ, બ'દરતા વિકાસ માટેની યોજના તેની પાસે તૈયાર કરાવી. 
મિ. સ્‍કોટની યોજના પાછળ ચાર લાખ રૂપિયા ખચ'વામાં આવ્યા પણુ 
કમભાગ્યે તે સફળ થઈ નહિ અને “આ મેટી રકમ સમુદ્રના પાણીમાં * 
તણાઇ ગઇ” 


₹ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


તાર ર 
મી લાઈન ધોરાજી રી પડેલી, ત્યાંથી જૂનાગઢ રાજ્યે માયે અચે 


જૂનાગહ સુધી તારની લાઈન લીધી અને ધારામ૮ દરવાજ પાસે ' તાર બ'ગલે 
કહેત્રાય છે ત્યાં આ સમયમાં પ્રથમ તાર એક્સ થઈ. 


રેલવે : 


આ સમેયે હજી રેલવે. વ માત્ર શ મુધીજ આવેલી તેથી. 
જૂનાગહં સાથે ધોરાજી ઠ્વારા રેલવેનું જેઠાણુ થાય તેવી યોજના તૈયાર કરી અને 
' મિ. એ. ડબલ્યુ. ફેડેં ધોરાજી-જૂતાગહ લાઈનની સવે પણુ તૈયાર કરી, જે કે 
આ યોજતા પ૫।૪ળથી પડતી યકવામાં આવી પર'તુ તેના પૂવ કાવ તરીકે 
જૂનાગહ-ધારાછનો પાકો માર્ગ ર ગયે. 


જેલ _ જ ર 
અત્યાર, સુધી જેલ ક પી હતુ. તેસે તુર ગ કહેતા, તેમાં અધધારી છુ 
એરડીએ અને ભૉયરાંઓ -હતાં. કેદીઓને હાથકડી, - ખેડી કે સાંકળોમાં બાંધી વ 
પૂરતા અથવા હડખેડીમાં તાખતા. કાચા કામના તથા પાકી સજા ખાધેલા 
જેદીખોને ગાથે પૂરતા. કોઈ. રજિસ્ટર રહેતાં નહિ કે જેલતા કોઈ નિયમો હતા 
નહિ. બ્રિટિશ અમલદારોની સૂચના અનુસાર નવી જેલ બાંધી. કહેવાય છે 
સાલેહ હિન્દી જ્યારે શાહઝાદા બહાદરખાન સાથે ભાચ્તના પ્રવાસે ગયેલા ત્યારે : 
તેણે જેહોરાની જેશ જેઈ તેનો તકશે મેળવેલો અને તે ઉપરથી ૩૦૦ દીએ 
સમાય તેવી જેલ જૂનાગઢમાં બતાવી.' બાખી રેલસ ઓફ સોરઠ નામના... 
પુસ્તકમાં આ જેલનો પ્લાન દીવાન રાવ બહાદુર હરિદ્યાસ વિ હારીદાસે ક્યા 
હતા તેમ કહેવામાં આવ્યુ' છે. 


જ ગલ 


જલતા કેટલ!ફ વિસ્તારોમાં કિ ડસ. ૧૮૭૬- માં. ખેતી મટે જમીત 
ફાજલ પાડી ગામડાએ વસાવ્યાં અને તપ્પાનું મુખ્ય મથક છેલણુ હુ” તેતે 
બદલે સારણુ* રાખવામાં આવ્યુ. 


1 સાલેહ ડ હિન્દીના રસ્ક્મિનિયલ્સ. 

2 સ્ાસણુને। : અર્થ ઘણા લેખકે! “શાસનઃ ઉપર ર્થી મિ રાખવાનું” સ્થળ એવો 
છે પણુ સાસણને! રાજસ્થાની અને જૂની ગુજરાતીમાં અર્થ ગાંમડુ' થાય છે. ના 
બધા નેસડા હતા તેથી ન્યાં દુકાતો-બન્નર હોય તે ગામને સાસણુ કહેતા. 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ*- : ૨૨૩ 


રાજસ્થાનિક કેટ 


' ભાયતે અને નિરેસિમાગના” રાજ્ય શામેતી' તકરાશેંના નિવેડા માટે. 
રજસ્થાનિક કોર્ટ કે સભાની ૪. સ ૧૮૬૦માં સ્થાપતા કરવામાં આવી. _ 
તેમાં એક પ્રમુખ અને ખે સદસ્વે। હતા. આ કોટ અસ્તિત્વમાં આવતાં રજવારી 
કાર્ટ બ'ધ થઈ. રાજસ્થાનિક કોટ ઈ. સ. ૧૮૯૯માં કાંઇ કામ ન રહેવાથી 
બ'ધ પડી પણુ રાજ્યે રાજપ્રકરણી કોટ નામની કોટ'તી સ્થાપના કરી. 


ન્યાય . ખાતુ - 


બ્રિટિશ ધોરણ અદાલતોની સ્થાપતા કરવામાં આવી. જૂનાગઢ તથા 
ઉતામાં ડિસ્ટ્રિટ અને સેશન્સ અદાલતા' અને જૂનાગઢમાં હઝુર' અદાલત 
રાખવામાં આવી. ત્યારથી » “સર્વોપરી રાજ્યસભા” . #નામની -એક ઉચ્ચ ક 
જાટ હતી તે બૃ્‌'ધ કરવામાં આવી.' 


ગેઝે% 


અત્યાર સુધી રાજ્યાન્ઞાઓની _ પ્રજાને જાઈ સ મળતી નહિ પર"તુ 
તેની જાણુ જહેર પ્રજાને થાય તે માટે ઈ. સ. ૧૮૮૬થી. 'દસ્તુરલ અમલ : 


સરકાર જૂતાગઢ* નામનું ગેઝેટ બહાર મ શરૂ યયુ', આ ગે | ગેઝેટ નીતિપ્રકાશ 
પ્રેસમાં ૭પાતુ'* ' 


ગ્રેસ 


આ - પછી જૂતાંગ સ્ટેટ પ્રેસની. સ્થાપના. કરવામાં જામા જશુ મહષિ 
દયાન'દ સરસ્વતી પાસે સત્યાર્થ પ્રકાશ .અને: અન્ય ગ્ર'થોનું 'અનુલેખન લીધુ” 
હતુ' તે પ્રભાસપાઢણુના સોમપુરા બ્રાહ્મણુ પ'ડિત મહાદેવ જગેશ્વર તેના ઉપરી- 
પદે તિમાયા અને કલાપીના દરબારમાં પાછળથી કવિ તરં,કે સ્થાન પામનાર 
શ્રી રૂપશ'કર ઉદ્યયશ' કર્‌ એઝાએ તેની કારકિદી નો પ્રારભ આ પ્રેસમાં કથે, 


હાદસ્ફૂલ 


| ઈ, સ, ૧૮૭૮- -૧૮૭૭માં જૂતાગઠની € ભહાદરખાનજી હા સ્પાપના 
થઈ. તેમાં તે વષે" ૧૪૪ વિદ્યાથીઓ હતા. ઈ. સ. ૧૮૮૦માં આ સખ્યા. 
લટીને. ૯3ની થઈ ગઈ. તેમાંથી મેટ્રિકની પરીક્ષા આપવા માત્ર- વયથી એ 


1 આ રાત્ત્યસભાના એક સભ્ય શ્રી ભગવાનલાલ મદનજી જેશીપુરા હતા. 


૨૨૪ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર. 


ગય] હતા. તેમાંથી ૩ પાસ થયા. આ હાર્દસ્કૂલમાં માત્ર ર મુસ્લિમ 
વિદ્યાથી ઓ હતા. 


ર. સ. ૧૮૮૧ના જૂત માસની ૧૪મી તારીખ અને મ 'મળવારે હાઇસ્કૂલ 
મકાનનું ઉદ્ધાટન પોલિટિકલ એજન્ટ કતલ બાટ'તના હાથે થયુ', આ મકાતમાં 
હાલ ગવન્મે ટ ગલ્સ હાઈસ્કૂલ બેસે છે. 


હોસ્પિટલ 


ઈ. સ. ૧૮૭૦ના જુલાઈ માસની 1લી તારીખે યુવરાજ બહાદરખાતજને 
હાથે પચફ$ાટડીમાં કાનડગરવાળી હવેલીમાં “સારા પાયા' ઉપર એક દવા- 
ખાનાનું ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યુ, 


તે પછી ઈ. સ. ૧૮૩૦તા ડિસેસ્બર માગની ૨૬મી તારીખે મુ'ભઈના 
ગવર્‌ સર સીમોર ફીટઝજીરાલ્ડને હાથે “હોસ્પિટ્લના ૬1 ખાનાને' પાયે! 
નાખવામાં આવ્યો અને ર્‌।. ૨૫,૦૦૦ના ખચે કોન્ટ્રાકટર ભવાન ડાયા દ્દારા 
નવું મકાન બનાવવામાં આવ્યુ' તેનું ઉદ્ધાટન ઈ. સ. ૧૮૭૪ના માચ” માસની 
તારીખ ૮મી અને મ'ગળવારે જ્ઝિર બહાદદીતભાઈના હાથે થયુ, 


આ પ્રસગે જ્ઞાત મ્રાહહ સભાએ શ્રી વલ્લભજી આચાય નું લખેલુ' સ'સ્કૃત 
અનેશ્રી મણુભાઈ જશભાઈનું લખેલુ' અગ્રેજી માનપત્ર સર સીમોરના ત'ખુમાં _ 
જઈ આપવા તિર્ણુય લેતાં તારીખ ૨૬- ૫ર-૧૮૭૦તા રેંજ, સવ*શ્રી ગોકુલજી 
ઝાલા, અમરજી આણુ'૬જ કચ્છી, આચાય વલ્લભજી હરિદત્ત તથા શ્રી જાદવરાયે 
વિકૃલઝ ખૂચ જાતે જઈને આપી આવ્યા. 


આ હોસ્પિટલના મુખ્ય ડોકટર જાફરાબાદના વતની ડો. અમીદાસ મનજ 
એલ. એમ. હતા. પ્રથમ વષમાં ૧૦,૯૭૬ દદી'એએ હોસ્પિટલનો લાભ લીધો 
તથા ઈ. સ. ૧૮૭૪ સુધીમાં ૧૦૩૯ ઓપરેશને। કરવામાં આવ્યાં. 


પોસ્ટ 


અત્યાર સુધી રાજની ટપાલ હલકારાએ અને ખેષિયાઓ દ્દારા - 
મોકલવામાં આવતી. ઈ. સ. ૧૮૬૫માં આ પહતિ બ'ધ પાડી સૌરાષ્ટ્ર પોસ્ટ 
ખાતાની સ્થાપના કરવામાં આવી. સરકારી ટપાલ ' સાથે રેયતી ટપાલ લાવવા 
લઈ જવાની સગવડ કરવામાં આવી તથા એક કોરીતા, ચાર આનાના તથા 
એટ આતાના દરની સ્ટેશ્પા બહાર પાડવામાં આવી. કેરીનો એક આને એક 
જૂતા પૈસા બરાત્રર હતો. 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ* 


ટ કેશાળ 
જૂતાગઢ રાજ્યમાં ૮'કશાળ નામનું ખાતુ હતુ*. આ ટ'કશાળ ખાતુ 
તાણાં ત'ત્ર સ'ભાળતુ' અને રાજ્યની વસૂલાતની રકમનું ભરણુ પણુ ત્યાં થતુ' 
અને લોન વગેરે પણુ ટ'કશાળમાંથી અપાતી; તે ઉપરાંત ટ'કશાળના એક 
વિભાગમાં કોરીએ, અધી" કેરીઓ તથા દોકડાએ। વગેરે ૭પાતાં ઈ. સ. ૧૮૭૬માં 
પ્રયાગ દાખલ સોનાની કોરીએ પાડવામાં આવેલી પણુ તે પ્રયોગ સફળ ન થતાં 
તેબ'ધ કરી.' 2'કશાળ દીવાન' અમરજના નિવાસસ્થાનમાં હતી તેમ 
સ્ટેટિસ્ટિકલ એકાઉન્ટ એક જૂતાગઢમાં જણાવ્યુ' છે પણુ ત્યાં રોકડ રકમને| 
ખજાનો રહેતેઃ. દીવાનજના મૃત્યુ પછી તે પણુ “અન્યત્ર ખસેડી લેવામાં આવેલ 
જકારીનતી કી'મત વધતી ઘટતી રહેતી. 


નગર આયોજન * 


જૂના શહેરમાં નવાં સકાનો। બતાવવા તથા રસ્તાઓ પહોળા કઃ બાનું 
આવશ્યક જણાતાં તગર વિકાસની એક યોજતા બ્રિટિશ સવિ'સતા સિવિલ 
એન્જિનિયર મિ. વોલ્ટર ખ્લેકીને રાજ્યસેવામાં ખોલાવી તેના પાસે તૈમાર 
કરાવવામાં આવી. 


જૂતાગઢતા કિલ્લા બહાર પુષ્કળ જગ્યા પડતર હતી પણુ ત્યાં લેકે! રહેવા 
જતા નહિ તેથી કાળવાના કાંઠાની અને તળાવ તરફની કિલ્લાની દીવાલે! તોડી 
તે પડતર જમીન અદર લઈ નગર વિસ્તાર વધારવામાં આવ્યો. આજનો 
કિલ્લા અ'દરને। દક્ષિણ-પશ્ચિમ તરફનો ભાગ ત્યારે અ'દર લેવામાં આવ્યો.* 


સફાને-મહાલયો 


મહાબતખાનજી ખીજ, સારાં અને આલીશાન મકાને। માંધવાના શોખીન 
હત્તા. ભારતના પ્રવાસ દરમ્યાન તેણે દિલ્હી, આગ્રા, જયપુર વગેરેના રાજમહેલે 
અને અન્ય મકાનો! જેઈ તેવાં મકાનો જૂતાગઢમાં બાંધવા માટે વિચાર્યુ", 
એમ પણુ લોકવાયકા છે કે, નવાબની એક કૃપાપાત્ર તવાયફ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનની 


1 ખાખી રૂલસ ઓફ સોર્ઠ-ઈ. સ ૫ત૮્ટરમાં થોડી સોનાની કેરીઓ પાડી હોવાનું 
જણાય છે; ઈ. સ ૬૮૭૪માં 3.3/૪ કોરીને। એક રૂપિયો થતો. તેમાં ૧૧/ર વાલ ચાંદી 
અને ૪૬/ર વાલ ત્રંબુ' હતુ”, 
2. વિગતો. માહે જુઓ પ્રકરણુ પહેલુ 
જ્‌ ગિ.-૨૯% 


: જૂનાગઢ અને મિરનાર 


| હતી. તેણે તેને સુ'કર અને વિશાળ, મકાનો, બાંધવા માટે પ્રોત્સાહન અને 
માગ દશન આપ્યુ હતુ. 


 તવાબે કચેરીને સહેલ અને આયતા મહેલ બાંધ્યાં કળાના અનુપમ 
પ્રતીક જેવા આ સુ'દર' મહાલયમાં અ'દર અને બહાર દપ'ભુ! રાખવામાં 
આવેલાં અને તેની પાસે દીપકે રાખી રોશની કરવામાં આવતી. તે પછી ખાસી 
કચેરી બાંધી તેમાં વિવિધ પ્રકારનું વિદેશી ફરનિચર વસાવ્યું, નવાબે વ'થળી 
દરવાજા પાસે હવેલી તથા ફરાશખાનાનું મકાત પણુ બ'ધાવ્યાં. વતતમાન સિટી 
રાજમહેલ પણુ તેણું બ'ધાવ્યો અને તે ઉપરાંત સરદારબાગનેો મહેલ અને 
સકરબાંગ, મોતીબાગ, પાઈબાગ, રપારેતળાવ વગેરે પણુ બાંધ્યાં કે વિકસાવ્યાં. 
તે બાગોમાં તવાબ મહાબતખાને ભારતના જુદા જુદા ભાગે।માંથી કલમી અને 
તુખ્મી આંબાઓની કલમો કે ગોડલા મગાવી તેમાં રેપાવ્યાં તથા હાલમાં જે 


કેસર કેરી કહેવાય છે તેનું ર સાલેસાઈની આમડી નામ આપી તને 
પ્રચલિત કરી, 


બજારે શોભાયમાન ન હેય તા રાજમહેલોની પી જણાય તે 
વિચારે બરે પહેળી કરી. આજે સક લચોક છે ત્યાં ચાંદની ચોક કહેવાતા 
ત્યાં મહાબત સક લ બનાવ્યુ. ત્યાંથી દક્ષિણુ તરફ દીવાત ચોક અને મહાબત 
સક લથી ઉત્તરે માંડવી ચોક બતાવી તે ચેકથી વચ્ચેતા માર્ગોની બન્ને બાજુએ _ 
એક જ ઘાટનાં અને સપ્રમાણુ સુદર મકાનો બાંધી તેની નીચે દુકાને કાઢી 
વ્યાપારીઓને ભાડે આપી. આજ પણુ આ સરકારી મકાનોની દુકાને! વેપારીએ 
પાસે ભાડે છે. બજરેમાં ગેસની મત્તોમો, મૂકી પ્રકાશ ક તને આકષ ક 
બતાવી,' 


1 સર્કલ ચોકનું ખાતમુઠૂધ્ત વિ.સ'. ૬૯૨૮ના વેશાખ વદી પ તા. ૨૭-૫-૬૮૭રના રે।જ 
પોલિટિકલ એજન્ટ મિ, એન્ડરસનના હાથે થયુ. તેનો પ્લાન એજન્સી એન્જિનિયર મિ, 
ખ્લેકીએ કર્યો હતો આ પ્રસગે શ્રી નરસિંહપ્રસાદ હરિપ્રસાદ બૂચે . ભાષણુ કરતાં કહ્યું 
હતુ' કે, આ સ્થળે મહેલ ખનાવવે। હતો પર'તુ હલકી કાપડની દુકાને। તથા સુતારની 
 *કફોડ આ મહેલ અને ર'ગમહેલની વચમાં આવી જતી હતી તેથી શહેર સુધરાઈ તરફથી 
જમાદાર સાલ્ષેહ હિન્ટીએ વિ. સ'.. ૬૯૨૬ના પે।ષ સુદી ૫૦ની તારીખથી નહેર 'ખખર્‌ 
_'છપાવી ખનરની હદ મુકરર કરી તે પ્રમાણે દક્ષિણે રૂપા જેશીની દુકાન, ઉત્તરે મોટી ખનનર _ 
તથા ગજરાંગર મહારાજની હવેલી, પૂવે નગારખાતું તથા . પશ્ચિમે ખે.ન્નખાનાની હદ 
| આંધી. તે પછી વિ. સ. ૧૯૨૭ના જેઠની ૧૭મી તારીખના નહેરનામાથી ૧૫ દુકાને 
જે આશરે ૨૯૮૬ ફીટના વિસ્તારમાં હતી તે સુધારી લેવા અને ન સુધરે તે રાન્ય 


વધુ માટે' જુઓ પાનુ ર૨૪” 


ખાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨રરંછ 


આ મકાને ઉપરાંત નવાત મહાબતખાને, મોટા કોઠાર, લાલ રસાલા, 
પીળા રસાલા, ઇફતરખાનું, હોસ્પિટલ, મહેમાનદારી, હાઈસ્કૂલ, અદાલત 
(હાલમાં પોસ્ટ એક્સ પાસે એકઝિકયું/ટિવ એન્જિનિયરની એફિસ છે તે), 
માંડવી, લાન્સસ', નવા ઉતારા, (શાહપુર દરવાજે હેડ કવાર્ટર છે ત્યાં), 
હમામ, ટ'કશાળ પાયદળ વગેરે મકાને। તથા ચાર મુસાફરખાનાં બ'ધાવ્યાં. 

આ સિવાય બારા શહીદની મસ્જિદ સકલ પાછળતી મસ્જિદ મુસાફર- 
ખાનાની મસ્જિદ વગેરે ધામિ'ક ઈમારતો પણુ તેણે બાંધી. મૃત્યુ પછી શાશ્ચાંત 
આરામ માટે નવ,બ મહાબતખાને જે જગ્યા મુકર્‌ર-કરી હતી ત્યાં મકબરે 
ભૃ'ધાય તે પહેલાં તે ગુજરી ગવા પણુ તેમને ત્યાં જ દફન કર્યા, અને ત્યાં 
પાછળથી મહાબત મકબરા નામનું મકાત બ'ધાયુ'. 25 

વેરાવળમાં બ'દરનેો ધક્કો, નવો ઉતારો, ભ'ડુરીની ધર્મશાળા પણુ 
નવાબ મહાબતખાને બ્‌'ધાવ્યાં,અને વ'થળી સુધીનો પાકે માગ, લેાલ નદી 
ઉપરનો, બાર્ટન બિજ, સોનરખ ઉપરનો પુલ વગેરે કામે પણુ તેના સમયમાં 
થયાં. 
રાજ્યત'ત્ર 

ઇં. સ. ૧૮૫૨માં તવાબ મહાબતખાતજી ગાદીએ બેઠા ત્યારે  દીવાનપદે 
અન તજી અમરચ'દ વસાવડા હતા. તે પછી ડુ'ગરશી દેવશી દીવાન થયા અને 

તે- પછી ઈ. સ. ૧૮૬૧માં ગોકુલ સ'પત્તિરામ ઝાંલા દીવાનપદે આવ્યા. 


ઈ સ. ૧૮૬૨માં જમાદાર બહાઉદીનભાઈને વરજીપદ આપવામાં આવ્યુ 
અને તે સાથે રાજકર્તા પાસે રહેવી જ્નેઈએે તેવી અસાધારણુ સત્તાઓ તેને 
આપવામાં આવી. જમાદાર સાલેહ હિન્દીને પણુ વરિષ્ઠ સત્તાઓ સોંપવામાં 
આવી, તે સાથે એજન્સીની નોકરીમાંથી રાજ્યસેવ।માં પ્રવેશેલા શ્રી નરસિ'હ- 
પ્રેસાદ હરિપ્રસાદ બૂયને પણુ પણુ ઊ'ચે। હોદ્દો અપવામાં આવ્યો અને આ 
ચારે અધિકારીએ એક મત મેળવી કમ કરતા થયા. તે ઉપરથી ઈ સ. 
૧૮૬૭માં પોલિટિકલ એજન્ટ કનલ કીટી'જે નવાબને લખ્યુ “કે, “સવ*શ્રી 


(અનુસ' ધાન ર૨ર૬નું અધર્‌) 


જ 


' સુધારી લેશે તેવી નોટિસ આપી. અ'તે તે દુકાનો લઇ તેમાંથી ૨૪ દુકાને કરી તેમાંથી 
છ દુકાનો સરકારે રાખી ખાકીની ૧9 ર્ચાસત તથા રે યતના લોકોને આપી. તેને। નવેસરથી 
 ખાંધવાનો ખર્ચ પણુ ૨૪ ભાગે ફાળવી લેવામાં આવ્યો -સૌરાષ્ટ્ર દપ ણુ, ઓક્ટો. ૧૮૭૨ 


(જૂનો અહેવ'લ પુનઃ સુક્રિત) 


૨૨૮ :  જૂતાગહ અને' ગિરનાર 


ગોકુલજી, બહાઉદ્દીતભ'ઈ લેડ ડિન્‍્દી અને તરસિ'હપ્રસાદ રાજ્યના ચાર 
ક્ષ્થ ભે! છે અને. જ્યાં સુધી તેઆ એક સ'પથી કામ હી ત્યાં સુધી રાજ. 
' આબાદ રહેશે.. 


આ કાઉન્સિલને “સભા' નામ આપવામાં આવ્યુ. ઈ. સ. ૧૮૭૪માં તે 
સમયના પોલિટિકલ એજન્ટ મિ ડબલ્યુ એન્ડરસને નવાબ મહાબતખાનને 
દીવાન ઝે ગોકુલજીને દૂર કરવા લખ્યુ' અને જ્યારે નવાબે આનાકાની કરી ત્યારે 
દબાણુ શરૂ કયું. ગોકૂલજ ઝાલાએ તવાબને એજન્સીની શી બચાવી 
લેવા પોતાનું રાજનામુ' ધરી દીધુ”. 


ગોાકુલજી, તે કાલના સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યોના દીવાનોમાં કદાય સવ “કોઇ 
રાજપુરુષ અને પ્રતિભાસ'પન્ન વ્યક્તિ હતા અને એજન્સી, જૂનાગઢ રાજ્ય 
ઉપર જે પ્રકારનું વર્ચસ્વ બેસાડવા માગતી હતી તેમાં અ'તરાયરૂપ હતા 
તેથી જ તેને છૂટા કરવા એજન્સીએ નવાબને આગ્રહ કર્યો હતો. ગોકુલજીએ 
જનાગઢ રાજ્યમાં આધ્રુનિક પહ્તિનું ત'ત્ર સ્થાપ્યું” હતુ' અને તેણે રાજ્યમાં 
જે સુધારાઓ કર્યા હતા તેવા સુધારા એજન્સીની સીધી દેખરેખ નીચેનાં તાનાં 
રાજ્યો અને તાલુકાઓમાં કે અન્ય રાજ્યોમાં થઈ શકેના નહિ. ગોકુલજએ 
ખુહ્ધિપૂવ“ક અપાર શ્રમ લઈ, રાજકર્તા, તેતા કૃપાપાત્ર અમીરો અને અધિ- 
કારીએ!ને તથા અન્ય તત્ત્વાને સમજવી, ધૈય* અને કુનેહથી આ પ્યેયને સિહ 
કરી, જૂનાગઢ રાજ્યને પ્રગતિશીલ એને. ઓદર્શ રાજ્ય બનાવવાની દદ 
તરફ પગલાં ભર્યા હતાં. 


દીવાને 


ગોકુલજ ઝાલા છૂટા થતાં નવાબે જમાદાર સાલેહ ફનીને 'દીવાતપદે 

[તેયુક્ત કર્યા, ૫ર'તુ રાજ્યત'ત્રમાં ગોકુલજીની ગેરહાજરી સ્પંજ રીતે પ્રતીત 

થવા લાગી તેથી ઈ. સ. ૧૮૭૫માં નવાખે એક રાજ્યાસ્ા પ્રસિદ્ધ કરી, એક . 
નવી કાઉન્સિલની રચના કરી. તે આજ્તામાં તેણ જણાવ્યુ” 'કે, 'બહાઉદ્દીતભાઈ 

મારી પાસે રહે છે અને ફેરવણીખાતાને અધિકાર ભોત્રવે છે તેથી ખસુસીયૅત 

દસ્તગાહ ગોાકુલજી ઝાલાની નીમણૂક રાજ્ય કારોબારીના મેમ્બર તરીકે 
કરવામાં આવે છે. તેણુ રેવન્યુ ખ તુ, ઊપજખચ*ની દેખરેખ, મુલકી. ખાતુ" 

તથા આબાદી ખાતા ઉપર ધ્યાન રાખવું, ઈજ્જત આસાર નરસિ'હપ્રસાદ 

હરિત્રેસાદ ન્યાય ખાતુ" તથા જમાનાને છાજતાં દરેક કામો કરે. અને જમાદાર 
સાલેહની બાજુમાં મદદગાર રહે.' 


આ ડરાવ પ્રસિ&્ થયા પછી મે માસમાં જ જમાદાર સાલેહુ હિન્દીએ. 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ ? ર૨૯. 


દીવાતપદતું, રાછનામુ' આપ્યુ. આ રાજીનામુ' * નવાબે તામ'જૂર કયુ પણુ તે 
સાથે જ  ગેકુલજ ઝાલાની ન્ેઇન્ટ દીવાન તરીકે નિમણૂક કરી. ઈ. સ. . 
૧૮૭૮માં સાલેહું હિન્દીખે ફરીથી રાજીનાસુ' આપતાં, ગોકુલજ ઝાલા શુનઃ 
મુખ્ય દીવાનપદે નિમાયા. ઈ. સ. ૧૮૭૯માં તેએ ગુજરી ગયા અને નવાબે 
જમાદાર સાલેડ હિન્દીને પુનઃ દીલાતપદ આપ્યુ. તેએ તવાબ મહાબતખાનતા 
મૃત્યુ ૫૧ “ત દીવા: પદે રલ્રા. 


દીવાન ગોકુલજી ઝાલા * 


સસ વેદાંતી તરીકે વિદાનેમાં ભાણીતા થયેલા પે દસ્તગાહ રાવ - 
બહાદુર દીવાન ગોકુલછ સ'પત્તિરામ ઝાલાને જન્મ વિ. સ, ૧૮૮૦ના 
અષાડ વદી ૩ના'રેજ બાખી વ'શના સ્થાપક શેરખાનના દીવાન જગન્તાથ ઝાલાના 
ભાઇ રૂ૬ ઝાલાના પ્રપૌત્ર સ'પત્તિરામ ઝાલાને ત્યાં થયો હતે. તેમની ૫'દર વષષની _ 
વય થઈ ત્યારે તવાબ હામેદખાનના રહસ્ય સચિવ ભવાનીદાસ' ઉર" ભગુ % 
મહેતાએ, નવાબને તેના ઉત્તરાધિકારી તરી'કે ગોકુલજીને નીમવા તથા પોતાને 
નિવૃત્ત કરવ! વિન'તી કરી. નવાબે આ વિન'તી માન્ય રાખી તેમને ભગુ મહેતા 
નીચે કામથી માહિતગાર થવા તીસ્યા. 


નવાબ હામેદખાતજીતા મૃત્યુ. પછી, તવાબ મહાભતખાન ગાદીએ આવ્યા, 
તે સગીર હોવાથી તેમને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા નિયુક્ત થયેલા શિક્ષક પ્રાણુલાલ 
મચુરદાસ જયારે નવાબને શિક્ષણુ આપે ત્યારે ગાકુલજને ત્યાં બેસવાની ફરજ 
' ઉતી. આ રીતે નવાબ વિદ્યાભ્યાસ કરે તેની પાસે બેસીને, સાંભળીને તેણે 
અગ્રે અને ગણિતનો આપ મેળે અભ્યાસ કર્યો. પ્રાણુલાલ તેની મૂળ જગ્યાએ 

પાછા ફર્યા ત્યારે તેના સ્થાને સુરતના તાગર સોમનારાયણુ નરનારાયણુ નિમાયા. 
ગે।કુલજ તેના પરિચયમાં આવતાં, તેમના આમ્રહથી.તે બન્ને મૌલવી મહમેદ- 
અલી પાસે ફારસી ભણ્યા. 


ઈ. .સ. ૧૮૬૧માં તેઓ “દીવાન થયા. તેમણે તેસતી પ્રતિશા, અતુલ 
શક્તિ અને દીર્ધદષ્ટિથી, રાજ્યને પ્રથમ કક્ષાનું તત્ર . આપ્યુ*. નવાબે તેના 
પૂવજને જે ખિતાબ હતે! તે ખિતાબ ખસુસીયેત દસ્તમાહ (અર્થાત્‌ 'રાજ્યને - 
જમણે હાથ) તેને આપ્મે. બ્રિટિશ સરકારે તેમને ઈ. સ. ૧૮૩૭માં રાવ 
બહાદુરનો ચ'કક આપ્યો અને તેમના અગાધ જ્ઞાન અને લેખન તેમજ બક્તવ્યથી_ 
વિદ્દાનોમાં તે સુન્ન વેદાંતી તરીકે આદર પાસ્મા. 


ઈ. સ, ૧૮૭મમાં મુ'બઈના 'ગવનર સર એસ. ર સમસ્ત 
સૌરાષ્ટ્રનાં રાજ્યોની એક પરિષદ મુ 'ભઈ મુકામે બોલાવેલી તથા તેમાં રાજના 


ર૩૦ : જૂતાગઢ અને પિરતાર 


પ... 


ભાયાતોની. ફરિયાદ સાંભળી એજન્સી દરમ્યાતગીરી કરી રકે 'કે નહિ તે પ્રશ્નની 
ચર્ચા કરવામાં આવી. આ ચર્ચાને અ'તે ગવર્નરે ત્રી ગોકુલજ ઝાલાનું વક્તવ્ય 
સાંભળી પુષ્કળ પ્રશ'સા કરી કહું કે, “તેએ તેમની સાથેની મિટી'ગોથી ધણા જ 
ખુશ થયા છે. તેની શકિત, દ્ઞ!ત, અનુભવ અને રાજનીતિ ઘણાં જ પ્રશ'સા 

પાત્ર છે. ગવર્નરે વિશેષમાં એમ પણુ કહેલુ “* “તેણે ઉમરવું જેઇએ કે તેમના 
 ગ્રવક્તા ગોયલ ઝાલાની કક્ષાની ચર્ચા વિચારણા કરનારા | કિવાદદપો તેમણે 
બહુ એછા જેયા છે.” 


આ પ્રતિભાસ'પન્નત વિઠાત અને સિ રક રાજપુસ્યનો ઇ. સ. ૧૮૪૮ના 
 નવેસ્બ્‌ર્‌ સાદ રમી તારીખે જૂનાગઢમાં દેહાન્ન થયે. 


ર થી નરસ 'હપ્રસાદ ખુચ * 


' * આ સમયના રાજપુરવોમાં શ્રી તરસિ” હપ્રસાદ મ ખુચતું સ્થાન 
ઘણુ'જ ઊ'ચુ' અને આગળ પડતુ' છે. તેઓ માત્ર એક કુશળ વહીવટકર્તા જ 
નહિ પણુ વિદ્દાત હતા અને વિદ્યાના પ્રચાર માટે પુષ્કળ પરિ્રિમ અને 
ધતવ્યય કરનારા એક વિરલ પ્રુસ્ષ હતા.* 


. તેમના પૂર્વજ મહદેવ બૂચ જમતગરમાં રહેતા ત્યાંથી જૂનાગઢ આવેલા. 
તેના પૌત્ર રામજ ખચે જતાગઢમાં વ્યાપારની મોટી પેઢી સ્થાપી તથા કોડીનાર 
મહાલનો ૪જારે રાખ્યો. તેના પુત્ર અ'બાશ'કરના પુત્ર હરિપ્રસાદે શરાફી પેઢી 
સ્થાપી અને તે સાથે એજન્સીના અ ગ્રેજ અધિકારીઓના સ'પક માં આવતાં 
લીમડી રાજ્યના મેનેજર પદે નિયુક્ત થયા. તેમતા પુત્ર નરસિ'હપ્રસાંદ. તેનો 
જન્મ તા. ૧૮-૧૨-૧૮૨૭તા રોજ થયે અને ઈ. સર ૧૮૪૬માં તે પાટણુ 
વહીવટદાર પદે નિમાયા. ઈ સ. ૧૮૪૭માં તેની કાય*ક્ષમતા અને ખુદ્ધિ શક્તિ 
જેઈ તેને નવાબે પોતાના રહસ્ય મ'ત્રૉ તરીજે તિમ્યા. ઈ. સ. ૧૮૪૯માં 
તેમણે પોરબ'દર્‌ જૂનાગઢ રાજ્યો વચ્ચે ચાલતા આજક-મેખડી-માધુપુર "સમાં 
સફળ રજૂખાત કરી, તેથી તેની તિમણૂક ઈ સ. ૧૮૫૧માં રાજકોટ ખાતેતા 
જૂનાગઢ રાજ્યના સ્ટેટ વકીલ તરી'કે કરવામાં આવી. તેમની પ્રતિભા અને . 
કાયદક્ષતાથી અ'ગ્રેજ અમલદારે! પ્રભાવિત થયા અને રાજ્યની નોકરી છોડાવી 
એજન્સીમાં ઈ. સ. ૧૯૫૩માં આસિ, પોલિટિકલ એજન્ટતા શિરસ્તેદારતી 
જગ્યાએ તેમની નિમણૂક કરી ઈ. સ ૧૮૫૩માં લીમડીના ડાકેર તથા રાજમાતા 


1 શ્રી છતેન્દ્રપ્રસાદ, શ્રી અચ્યુતપ્રસાદ તથા શ્રી કૌસ્તુભપ્રસાદના પિતામહ, _ 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ઃ 


વચ્ચે કિર થડા તરસિ'હપ્રસાદ એજન્સીના સૈન્ય સાથે લીમડી ગયા અને 
લીમડીને। કખ્જે લીધે. તે જ વષમાં ગાંડલના રણીજી તથા કારભારી વચ્ચે વાંધો 
પડતાં એજન્સોએ તેમને ત્યાં મોકલયા અને ત્યાં પણુ ગે | ગોંડલને કબ્ને લઇ તકરાર 
અ'કુશમાં લીધી: 


ર _ એજન્સીતી સેવામાં દશા વષ રહી. તેસા તા. ૧૬-૮-૧૮૬૩ તા રજ 
નવાબના આમહથી રાજનામુ' આપી. જૂનાગઢ આવ્યા અને તરત જ તેમને * 
રાજ્ય કાઉન્સીલમાં ખાસ સલાહકાર પદે નિમવામાં આવ્યા. 'તા. ૧૪-૧૧- 
૧૮૭૩ તા રજ તેમણે સરન્યાયાધીશ પ૬ સંભાળ્યું અને તે પછી હઝુર 
' કાઉન્સીલર થયા, તેમણું ઈ સ. ૧૮૬૬માં જેતપુરતાં સજમુ ગામોને પ્રેશ્ન તથા 
યાઓના હકોને પ્રશ્ન કુનેહપૂર્વક અને સફળતાથી પૉર પાડતાં નવાબે તેમને 
| સમઢિયાળા ગામે ઈનામમાં આપ્યુ'. ઈ. સ. ૧૮૭૩ માં તેઓ નિ નહૃત્ત થયા. 


શ્રી નરરાડહપ્રસાદ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા એસોસીએશનના સભ્ય હતા. તેમણે 
નરસિહ પુસ્તક શાળા, નાગર નિરાશ્રિત ફડ, નાગર નિશાળ વગેરે સ'સ્થાએ 
સ્થાપેલી. ઈ. સ. ૧૮૮૪માં મુ'બઈ યુનિવર્સિ ટીને રૂપિયા _ ત્રણુ હનર આપી 
એક સ્કોલરશીપ પણુ આપેલી. તેમણે ગિરનાર ઉપર ધમશાળા બધાવી અને 
પોતાના ધર પાસે ભૂતનાથ મહાદેવનું મ દિરિ દે 12 સ 


નરાસ'હ સુસ્તકાલય 


શ્રી નરસિંહપ્રસાદ જયારે એજન્સીમાં સેવા- આપતા ત્યારે તેના ઉપરી 
ક કત્લ બાર સાથેતા પરિચયને કારણું પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે 
આકર્ષાયા અને તેમણું જૂનાગઢમાં એક પુસ્તકાલય સ્થાપવા માટે સ*કલ્પ કરેલે।; 
ત્યારે જૂતાગઢમાં રાજ્યનું પુસ્તકાલય ન હતુ. શ્રી. નરસિહપ્રસાદે ઈ. સ. 
૧૮૭૧માં પોતાના ડેલામાં ૩૫૦૦ કરીના ખર્ચે મકાન બધાવી તેમાં ૧૦૦૦ 
ગોરીનું: ફિચર તથા ૮૦૦૦ 'કોરીનાં પુસ્તકો વસાવી તા. ૧૨-૧-૧૮૭૧ ના 
રોજ સુન્ન ગોકુલજ સ*પત્તિરામ ઝાલાતા હસ્તે તેનું ઉદ્ધાટત કરવ્યુ'. આ 
પ્રસગે પાછળવી વડેદરા રાજ્યના દીવાન પદે પહોંચેલા શ્રી. મણુભાઈ જશ- 
ભાઈ, શ્રી મનસુખરામ સય“રામ ત્રિપાઠી, ત્રી રાજરાય ખ્ુચ વગેરે વકતાએએ 
આ પ્રન્ૃત્તિ અને પ્રયાસ માટે પ્રશ'સાયુક્ત પ્રવચને। કરેલાં. વેદમૂર્તિ શ્રી વલ્લભ 


1 પોસ્ટર ગેલેરી એફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા-શ્રી આર્‌.- એ. ન્નલભાઇના આધારે, 
2 કવિ દલપતરામે નરસિંહપ્રસાદતે તેના કાવ્યમાં સુ'દર અ'જલિ આપી છે. 


: જૂતાગઢ અને ગિરતાર_ 


હ આચાયે' વિદુરતીતિતા શેકો વાંચી સમજાવેલા અને શ્રીઃ સુ'દરછ * 
મહેતાઇએ પ્રવાસ વણુને વાંચેલાં. _ 


ર આ પુસ્તકાલયમાં, ઉદ્ધાટત પ્રસ'ઝ “ગે ૧૨ સ'સ્કૃત, ૨૫૪ ગુજરતી; ૧૭૪ 
 _અગ્રેજ,, મરાઠી, ફારસી વગેરે મળીને કુલ ૬૨૦ પુસ્તકે, વ્યાકરણુ, વેદાંત; 
વેદ, ધમ*શાસ્રો, આયુવે' દ, કાવ્ય, નાટક, શબ્દકોશ, અલ'કારશાસ્ર આદિ 
“વિષયોને લગતાં હતાં. આ ઉપરાંત શરોરશાસ્, યોગાસનો, યાંત્રિક ક્રિયાઓ 
વગેરેના ચોટ હતા. આ ॥ પુસ્તકાલયને। પ્રથમ વર્ષ માં ૬૪ વાચકોએ લાભ 

લીધેલો. 


પુસ્તકાલયતા ઉદ્ધાટન પ્રસ'ગે શ્રી પ્રમ હાદા પુસ્તકાલયનો, વિકાસ 
થાય અને તેને ઉપયોગ વધારેને વધારે વાચકો કરતા રહે તેવી ઈચ્છા પ્રદશિ'ત 
કરેલી, અને તે પ્રસગે ઉપસ્થિત રહેલા સવશ્રી માણુભાઈ જશભાઈ, વલ્લભ . 
હરિદત્ આચ[ય*, ડો. અમીદાસ મનજ, કલ્યાણુરાય માસ્તર, રેવાશ'કર માસ્તર, 
સુ'દરજ પ લલ્લુભાઈ મહેતાજી, અમરજી આણુ ૬જી કચ્છી, વિજયશ' કર્‌/ 
જીવાભાઈ, માધવરાય કીકાણી તથા ર્‌ાનરામ થુચ * તેમાં સહકાર આપે તેવી 
પણુ ભાવના વ્યક્ત કરેલી. 


નગર્‌ [નશાળ 


શ્રી નરતિંહપ્રસાદે તાગરે તેમતાં બાળકોને ઉચ્ચ કેળવણી માટે પ્રાર'ભિક 
ભૂમિકા તૈયાર થાય અને વિશિજ્ સ'સ્કારાનું બાળકોમાં સિંચન થાય તે માટે 
છી, સ. ૧૮૮૦માં એક નાગર નિશાળની સ્થાપના કરી. ઉદ્ઘાટન ગ્રસ'ગે તેમાં 
જ૯૬ બાળકોએ પ્રવેશ મેળવેલે.. 


પ્રિસ એફ વેક્સ 


ગ'ભીર્‌ માંદગીમાંથી પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ એઠવડ* બચી જતાં મ પ્રુનો 

, પાઠ માનવા સવે ધર્મોના લોકોએ પોત પોતાના ધમ” સ્થાનોમાં પ્રાથનાસભા 

યોજવા આજ્ઞા | તા ૪-૮-૧૮૭૨તા રોજ આવી પ્રાથનાએ કરવામાં 

આવી. ' 

 ફૅદ્ર્તી આફતો 

 * છું, શ. ૧૮૫૭ તથા ઈ સ. ૧૮૬૧ એ બે વર્ષા દુકાળનાં હતાં ૪. સ. 
૧૮૬૯ના ઓકટોબરમાં પ્રથમ વખત તીડોાનાં ઢોળાંએ પુષ્કળ વુકસાન કયું, 


તજ વષે દીવાળીના ત્રણું દિવસોમાં ભારે વરસાદ અને પવનનાં તોફાને ધણુ” 
નુકસાન કયુ, જૂનાગઢ શહેરના ઘણુ ભાગોમાં પાણી ફરી વળ્યુ'. 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ $ ૨૩૩ 


ઈ. સ. ૧૮૭૧ના ડીસેચ્બરથી ઈ. સઃ ૧૮૭૨ના માચ સુધી ર'ગીલુ' 
છબીલુ' નામના ભય કર્‌ શેગના પ્રકોપથી અનેક મનુષ્યો મૃત્યુ પામ્યા. 


ઇ સ ૧૮૫૫માં અનાવૃષ્ટિ હોવાથી જાહેર ગ્રાર્થનાએ' યોજી દાત 
ખેરાત કરવામાં આવ્યાં. મ 

ઈ. સ. ૧૮૭૨માં ચોત્રોસા નામે જણીતા થયેલો મહાદુકાળ પડયે અને 
તે અધૂરું હોય તેમ તીડો પણુ આવ્યાં. 


ઈ. સ. ૧૮૭૬માં જૂત માસની દશમી તારીખે ભૂક"પ થયે! અને તેમાં 
ઘણાં મનુષ્યો મૃત્યુ પામ્યાં અને મકાનો પડી ગયાં. 
છ. સ. ૧૮૮૨માં અતિ પ્રકાશિત ભષપ્રદ ધૂમકેતુ દેખાયો. 
નવાબ સહાબતખાનને માન 


 શાવ્ભૌમ' સત્તાએ નવાબ મહાબતખાનને ઈ. સ. ૧૮૭૧માં 'કે સી. એસ. 

ઈ. નો ચરક આપ્યો તથા જૂનાગઢના રાજકર્તાને ૧૧ તાપનું માન હતુ” તે 
ધારી ૧૩ તાપોનું અને નવાબને અગત ૧૯ તોપોનું માત આપ્યુ'. તેમને 
જ. સી. આઈ ઈ.ને। ચ%ક આપતાં તા, ૨૦-૧૧- પહ્લ્્ના રોજ રાજકોટમાં 
ગવત રે ખાસ દરબાર ભરેલો. 


1 તા. ૩૦-૮-૧૮૭૫ના સેજ આવી એક પ્રાથના સભા હાટકેશ્રરમાં યોનનેલી, તેમાં 
પ્રમુખ સ્થાનેથી શ્રી મણિશ'કર કીકાણીએ ઉદ્બોધન કર્યું”, તે ઉપરાંત સર્વશ્રી પાડક 
ગારાભાઇ રામજી, પ્રતાપરાય વસ'તરાય,  શોાસ્રી હરિદત્ત વિ કરૂણારા'કર, વલ્લભ 
વિ હરિદત્ત, શુકલ નમદારા'કર ભુધરજી, જટયાશ'કર હરજીવન વોરા, ઇશ્વશજ વિ. 
અમરજ, તુલન્નરા'કર વિ. રેવાશ'કર, પ'ડયા દુ્ગાશ'કર મણિધર, આચાય વિશ્વ'ભર તિ. - 
હરિદિત્ત, લન્ટનનશ'કર રામજીએ પ્રવચનો! કરેલાં, ખ્રાહ્મણાએ ઉપમન્યુ કૃત રશિવસ્તોત્રે, 
શ્રી ભાગવતની વેદસ્તુતિ તથા વેદ મ'ત્રેચ્ચાર કરેવા. 
તે જ વર્ષમાં તે પછી ભાદરવા વદ અમાસના રોજ ખીજ સભા થયેલી; તેમાં પણ સર્વ 
થ્રી છોટાલાલ વિ, નદવરાય, વેણીરા'કર ભવાતીશ'કર, પ્રતાપરાય વસ'તરાય તથા 
ગોરધનદાસ ઇ'દ્રજીએ સ્વરચિત પ્રાર્થના કવિતાએ ગાઈ હતી. સભામાં ૨૦૦૦ કેરીને 

ફાળે કરી તે રકમ શ્રી નરતિહ મહેતા ચોરામાં મરામત કામમાં વાપરી. બીજે દિવસે 
થોડો વરસાદ આવ્યો,-સૌરાષ્ટ્ર દર્ષણુ જન્ય, 9૮૭૬, 

2 નવાખ આ સમાર'ભમાં ભાગ લેવા તા. ૨૩-3૬-0૮૯૦ના રોજ સ્પેશ્યલ ટ્રેનમાં રાજ- 

કેટ ગયેલા ત્યારે પણુ શ્રી કાશીનાથ નેશીને સાથે રાખેલા, 


જઃ ગિ "ર૦ 


4 


૨૩૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


નવાબને વાઈસરેયે આસં'ત્રણુ આપતાં ઈ. સ. ૧૮૭૦, ૧૮૭૨, ૧૮૭૬ 
અને ૧૮૭૭માં દિલ્હી દરભારમાં હાજરી આપી. 


ખેગસો-સ'તાના 


નવાબ મહાબતખાનનાં પ્રથમ લગ્ત રાધતપુર નવાબ જેરાવરખાનજીનાં 
કુ'વરી કમાલ બખ્તે સોથે થયેલાં. તેના કુ'વર અમદખાત હતા. તે બતાવટી 
છે તેમ નવાબે જહેર કરી સાબિતી આપતાં કમાલબખ્તે તેને સાથે લઈ 
રાધનપુર ચાલ્યાં ગયાં. 


ખીજ* લગ્ન જમાદાર બહાઉદ્દીનભાઈ શેખનાં બહેન લાડડી ખીખબી સાથે 
થયેલાં. તેના કુ'વર બહણાદરખાન હતા. 


ત્રીજ' લગ્ત રાણુપુરતા બાબી સામતખાનનાં પુત્રી સરદારમખ્તે સાથે 
થયેલાં. તેને કાંઈ સ'તતિ હતી નહિ. 


ચોાથાં લગ્ન જનાગઢના નુરષ્ુ સાથે થયેલાં. તેતા વેરે રસુલખાન હતા. 

પાંચમા લગ્ન જૂનાગઢનાં છેટીખુ સાથે થયેલાં. તેના કુ'વર એદ્લખાન હતા. 

હ્ઠ્રાં લગ્ન જૂનાગઢનાં તાનીખુ સોથે થયેલાં. તેના કુ'વરી તાજબખ્તે હતા. 
નવાબ સહોબતંખાનનું મૃત્યુ 


ઈ. સઃ ૧૮૮૬ના સપ્ટે” બરની ૨૯મી તારીખે ૩૦ વૃષ રાજ કરી ૪૫ 
વર્ષની વયે તવાબ મહાબ1ખાન ગુજરી ગવા. 


જૂના યુગૃતા અ'તમાં અને નવાના પ્રાર'ભમાં સગીર વયે ૨।જપદ પ્રામ 
કરી આ નવાબે અ'્રેજી શિક્ષણુ | લીધુ હંતુ' અને અ'ગ્રેજ અધિકારીઓના 
સ'પક*માં આવી રાજકતાની ફરજે અને જવાબદારીઓ શુ' છે તે સમજી શોલા. 
તેણું અનુભવી, પીઢ અને સ'નિષઠ દીવાને! દ્દારા રાજત'ત્રને સુવ્યવસ્થિત અને 
આધુનિક પષ્ધતિસરનું કરવાના પ્રયત્નો કરેલા. નગર વિકાસ અને રાજ્યની 
આબાદી માટે આ દીવાનોાએ કરેલા પ્રયત્નોમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો તડિ અને પરિ- 
ણામે જૂતી મધ્યકાંલન પધ્ધતિએ ચાલતા રાજત'ત્રનું આધુતિકરણુ થયુ” અને 
રાજ્યતા આવક, આબાદી અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થઈ. તવાબ મહાબતખાને 
જૂનાગઢમાં સુદર મકાનો, સુશોભિત રાજમાર્ગો, ઉદ્યાના બનાવી શહેરની શોભા 
વધારી અને તે સાથે કલા, સાહિત્ય, શિક્ષણુ અને વ્યાપારને ઉરોજન આપ્યુ”. 


' અહાદરખાન ૩ જા 


બહાદરખાનજને જન્મ તા, ૨૨-૧-૧૮૫૬ ના રેજ થયે। હતે. તવાબ 
મહાબતખાત ખીજના મૃત્યુ પછી ઈ. સ. ૧૮૮૨માં તે માત્ર ૨૬ વર્ષની વયે 


બાખી વ'શ-શત્તરાર્ધા : ૨૩૫ 


જૂનાગઢના નવાબ થયા. તેમને રાજ્યાભિષેક પર્‌'પરાગત ચાલતી આવતી પ્રથા 
અનુસાંર ર'ગમહેલને। ઉતર દરવાન્ને છે ત્યાંથી પૂવ માં સાત હવેલીના મકાન 
પાસે આમલીવાળા ઓટા ઉપર કરવામાં આવ્યે. 1 


બહાદરખાને રાજકોટની રાજકુમાર પ્લેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતે. અને 
ગાદીએ આવ્યા પહેલાં ભારતને પ્રવાસ પણુ કર્યો હતો. તેણું તેના પિતાની 
હયાતીમાં, પોલીસખાતું' સ 'ભાળેલુ' અને તેની પ્રવાસ દરમ્યાનની ગેરહાજરીમાં 
ઈ. સ. ૧૮૭૭માં રાજત'ત્રની જવાખદારી પણુ અદા કરેલી. 


ગાદીત્રારસને। પ્રશ્ન 


તવાભ મહાબતખાનના પ્રથમ બેગમ કમાલબખ્ેના પુત્ર અહમદખાને, 
મહાબતખાનના મૃત્યુ પછી તરત જ જૂનાગઢની ગાદી ઉપર પોતાને દાવે। રજૂ 
કરયો. મદદદમ નવાબની હયાતીમાં, અહમદખાત રાજપુત્ર નથી તેવે 'નિણુરષય 
બિટિશ સરકારના સેકેટરી એફ સ્ટેટ તરફથી લેવાઈ ગથેલે! હોવાથી તેને અ'તિમ 
ગણી એજન્સીએ તે ૨૬ કર્યો અને ગહાઉદીનશાઈનાં, બહેન લાડડી બીબીના 
પુત્ર બહાદરખાનને નવાબ તરીકે સ્ગીકૃતિ આંપી. 


સેયાઓનું રિસાસણુ' 


જૂનાગઢ રાજ્મતા કેશોદ મહાલતા કણેરી, શેરગઢ, અજાબ, તરસિંગડા 
બગેરે ગામોમાં વસતા મૈયા જતિના  ગીરાસદારે જૂનાગઢ રાજ્યની સ્થાપના 
પૂર્વા ના સમયથી તેએ। ગીરાસ ભોગવતા હોવા ૭તાં રાજ્યે તેમને યાકરીયાતની નીચી 
કક્ષામાં ગણુતાં ઈ. સ. ૧૮૭૭માં 'ેટલીક લેત્રીઓ લાગુ પાડી. 'સૈયાઓએ, 
રાજ્ય નસત્તાધીશોેને કરેલી કેટલીક અરજીઓ નામ'જૂર થઈ એટલે. તએએ 
એજન્સીમાં અરજ કરી ન્યાય માગ્યો પણુ ત્યાંથી પણુ દાદ મળી નહિ, તેથી 
ઈ. સ. ૧૮૮૨ ના ડીસેમ્બર માસની ૨ મી તારીખે, તેઓ કેશોદ પાસે આ વેલા 
કનડા ડુ'ગર ઉપર ધારણ બેઠા. આગેવાનોએ આખી સાતિને ધેર ઘેરથી એક 
એક પુસ્ષને મોકલવા આજ્ઞા 'કરતાં મોટી સ'ખ્યામાં મૈયાઓ એકત્ર થયા અને 
નિઃશસ્્ર થઈ સત્યાત્રહીઓની રીતે શાંત અને મૂક ધારણું' શરૂ કર્યું”. તેએ ર૯ 
દિવસે। ૫૫*ત સમાધાનની આશાએ અહીં બેઠાં” રહા. તેમને કહેવામાં આવેલુ 
જુ રાજકોટથી બ્રિટિ શ અંમલદારે વિષ્િ લઈને આંવે છે પણુ કોઈ આવ્યુ' 


1 પ્રથમ નવાબ ખહાદરખાનનો રાન્‍્યાભિષેક ખા ઓઢા પર્‌ થયેલે।, તેથી નવાબે। ગાંદીએ 
બેસતાં પહેલાં તે સ્થળે બેસી શિર કરાવતા, 


: જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


નહિ. ઈ. સ, ૧૮૮૩ ના જાન્યુઆરીની ૨૫ મા તારીખે, જૂનાગઢથી જમાદાર 
સુલેમાન ઉ'મર તથા ચીસ્તી મકખ્ુલમીયાં ફેઝદીનમીયાંની સરદારી નીચે રાજ્યની 
શીબ'દી આવી પહોંચી અને તણું આ શાંત અને નિઃશસ્ત્ર મેયાએ ઉપર 
_સશસ્ આકમણુ કયુ", સિપાઈઓની તલવારોતી ધાર નીચે અને તેમની 
બ'દુદ્મોમાંથી આડેધડ છૂટતી ગાોળીએઓને। શિકાર થઈ ૮૫ મૈયાએ સખત રીતે 
ધવાયા જેમાંતા ધણા પાછળથી મૃત્યુ પામ્યા અને ૧૧૦ એયાએને શીબ હીના 
સરદ.૨। પકડી, બાંધી, હસડીને માર મારતા જૂનાગહ લઈ આવ્યા. મરાઈ ગયેલા 
સૈયાઓનાં શખેોનાં માથાં કાપી ગાડીઓમાં ભરી જૃત,ગઢ લાવતા હતા પણુ 
મેજર. સ્ક્રેટે વચમાં પડી તેને પલાંસવાં ગામ પાસે દટાવી દીધાં. આગેવાનોના 
શબો।ને જૂનાગઢ લઈ આવે ઈન્કવેસ્ટ ભરી. 


' આ ક્રર અને નિર્દય કતલમાં તરસી'ગડાને। માત્ર ૧૨ વર્ષનો મુખી તેના 
ધરમાં પુખ્ત વવેતું કોઈ ન હોવાથી આવેલે।. તેની સાથે આવેલી તેની મોટી બહેને 
તતિપાઈઓને, તેતા ભાઇનું રક્ષણુ કરવા આજજ કરી ખોળે પાથર્યો પણુ તેની 
વિત'તી ન્ય્થ ગઈ અને તલવારને। ધા કરતા શતક આડે આ બહેને પોતાની 
કાયા ધરી દઈ ભાઇનું રક્ષણુ કરવા પ્રયેત્ન કર્યો. તેના ભ!ઈ ઉપર પણુ ધા 
થયો અને ભાઇને પ્રાણુ પરવર્યો તે પહેલાં આ બહેનનું ગ્રાણુ પ'ખીડુ' ઊડી 
ગયુ .? 


આ હત્યાકાંડતા સમાચારથી દેશભરમાં હાહાકાર મચી ગયો. મુ'બઈનાં 
તત્કાલિન વતષમાન પત્રેએ અને આગેવાનોએ આ પ્રશ્ન ઉપાડી લીધો અને 
મષ્યકાલિત રાજ્યોમાં થતા તેવો જુલમ બિટિશ ત'ત્રના આશ્રયે નિભ'ય ,થયેલા 
જૂનાગઢ રાજ્યમાં થાય તેનું સમમ્ર ઉત્તરદાયિત્વ બિટિશ સત્તાનું છે તેવો સૂર 
નીકળ્યો. પરિણામે સાવ ભોમ સત્તાએ દીવાન સાલેહ હિન્દીને, નાયબ દીવાત 
ખાપ લાલ માણેકલાલને તથ! પે લીમ ઉપરી જમાદાર સુલેમાત ઉમરને રાજન 
તામા આપવા ફરજ પાડી, પ્રજાને અવાજ તેથી પણુ શાંત થયે! નહિ તેથી 
સરકારે, [મ. એસ, હેમીકના પ્રમુખપણા તીચે એક તપાસ પચ નીમ્યુ', તેમાં 
વાંકાનેર રાજના મેનેજર શ્રી ચુનીલાલ સારાભાઈ હઝરત તથા ચૂડા કારભારી 
શ્રી રતીલાલ છોટાલાલ સભ્યો હતા. આ કમિશતરે મેયાઓના હક્કો અને કક્ષાની 
તપાસ કરી એક તિવેદત રજૂ કચુ', જે વિચારણામાં લઈ મુ'બઈ સરકારે 
આગ્તા કરી કે મૈયાએ ચાકરીયાત જીવાઈદાર હતા, મૈયાએએ આ નેકરીની 


1 આ કરણુ પ્રસ'ગની સ'“પૂણુ વિગતે માટે જુઓ કનડાને। કેર રા'. હ. દેશાઈ 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાર્ધ 


શત*માંથી મુક્ત થવા માગણી કરતાં, જૂતામહ રાજ્યે, સ્પાશયલ દીવ!ન 
ખાતબહાદુર અરદેશર જમશે૬જી તથા ખાનગી કારભારી ત્રી અમરજ% આણુદછ 
કચ્છીની ઈનૅમણૂક કરી અને તેઓએ મેયાઓની અમુક જમીને રાજ્ય દાખલ 
કરી તેમને ને કરીમાંથી માફી આપી 


આ ભયકર હત્યાકાંડની જવાબદારી નવાબની નથી અને તેને તેની 
માહિતી પણુ ન હતી તેમ કહી સમત્ર દોષ પોતાના શીરે દીવાત સાલેહ 
હિન્દીએ લઈ લીધે। છતાં રાજ્યનું ઉજ્વલ નામ અને નવાબ બહાદરખાનની 
રાર થતી કારકી૬* ફલ'ક્તિ થયાં. 


સાલેહ બીત સાલમ હિન્રી 


જમનગર રાજ્યના જેડીયા ગામેથી ઈ. સ. ૧૮૩૯માં ૧૯ વષ ષતી નયે 
તોકરી શોધવા આવેલા આ આરબ યુવાને તેતી ખુદ, શકત, નીતિ અને 
વફાદારીથી ભાગ્ય બળે આગળ વધી જૂનાગહતા દીવાનનું પદ પ્રાત કયું. તેણે 
નવાબ મહાભતખાન બીજનો જત અને માન બચાવી તેની કૃપા સપાદન 
કરી અને વાઘેરાોના બહારવટાં ગ્રસ'ગે રાજની શીબ'દીના ઉપરી તરીકે, 
કોશલ્ય. અને વીરતાથી અ ગ્રેજ લશ્કરી અમલદારની પણુ પ્રશ સા મેળવી. તે 
લગભગ નિરક્ષર હોજા ૭તાં, હૈયા ઉકલત્ત અને જુદરતી સમજથી રાજ્ત-ત્રમાં 
પણુ તેણું એક કુશળ વહીવટકર્તા તરી'ે પ્રાતેષ્ઠા અને નામતા મેળવ્યાં. બિટિશ 
' સરકારે તેને ઈ. સ. ૧૮૭૭માં ખાનતબહાદુરનાો અને ૪. સ. ૧૮૭૮માં સી. 
આઇ ઈ. ના ચદકા આપ્યા, નવાબે તેને હાંડલા અને વાંદરવડ નામનાં ગામે 
ઈતામમાં આપ્યાં, 


જમાદાર સાક્ષેહ હિન્દી; સાલેભાઈના નામે જણીતા થયા હતા. તેમના _ 
આગલા દિવસોમાં પ્રભાસપાટણુના સે।મપુરા બરાહ્મણુ કરશનજી જની નીચે તેણે 
નોકરી કરેલી તથા મામલભાઈ ઉરે જશવ'તરાય વસાવડા તેની સાથે નોકરીમાં 
હતા તેમને તે દીવાતપદે પહોંચ્યા પછી પણુ જે રીતે તેએ પૂવ જજભનમાં 
વર્તાવ કરતા તેવો જ માન અને મ્રેમ ભર્યો. વર્તાવ કરતા, મામલભાઈ તો 
સાલેડ હિન્દી દીયાતપદે આવ્યા પછી તેના પરમ વિશ્વાસુ મિત્ર અને સલાહ- 
કાર ઉત્તા. તેઓ વાસ્તવિક દીવાન હતા અને આજ પણુ ધણુ સ્થળે “સાલેહ 
બીત સાલમ હન્ધીની સહી દા. મામલ' વાંચવામાં આવે છે. 


સાલેહ હિન્દી' ગ્‌'ભીર, નિષ્પક્ષપાતી અને સ્વભાવની સમતુલા જળવી 


સ્ડ્-- જ 
1 તેના પાંત્રા આજ પણુ જૂનાગઢમાં વિદ્યમાન છે, 


૮ : જૂનાગઢ અનૈ ગિરનાર 


શકે એવા મુત્સદી અને મહારથી હતા. જૂનાગઢના નગર વિકાસ અને આવે 
જનને વેશ તેમને ફાળે જય છે. નવા યુગના પ્રાર'ભમાં તેમણે જૂના 
ર વિચારોથી પર જઈ, ધામિ*ક સહિષ્ણુતા, રિક્ષણુ પ્રેમ, ન્યાયેવૃત્તિ વગેરે ગુણે 
મેળવી એક ત'દુરસ્ત પ્રણાલિકા પાડી. “ફી 


સાલેહુ હિન્દી ઈ. સ. ૧૮૮૭; ફ્રેજ્રુઆરીની ર૪મી પરિ યુજરી ગય, 
કાદુ સકરાણી 


પ્રભાસપાટણુમાં નવાબ તામને। મકરાણી રહેતો. તેને જતાગઢતા નવાબ 
 હુામેદખાન પહેલાએ પાટણુ તાલુકાનું ઈણાજ ગામ ઈનામમાં આપેલુ. ઈ. સ. 
૧૮૨૪ લગભગ મકરાણુના મ'૬ જિલ્લાને વલીદ'દ નામનો મકરાણી પ્રેભાસ- 
પાટણુ આવ્યો અને નતવાબતા પુત્ર મહમદના પુત્ર ઈસ્માઈલ જમાદારના 
કારખાના એટલે થાણામાં નોકરીએ. રલો. ઈણા।જ ઉજ્જડ પડેલું' અને વસતી 
રહેવા આવતી નહિ તેથી ઈસ્માઈલે માળીયા હાટીના)ના મકરાણી દોસ્તમહમદના 
પુત્ર મંધીયાનને ઈણાજ ગામે પસાયતા તરી કે રાખ્યે|. પણુ તેણે કઈ 'ફ્ીતુર 
કરવાથી' તેને દૂર કરૌ ત્યાં વલીદાદને એક સાંતી જમીનનું પળત આપી 
પસાયતા તરીકે રાખ્યો, 


વલીદ્ાદ તેની મરદાતગીથી આ પ્રદેશમાં ટર ચઈ ગયે અને તેણુ ઈ. 
સ. ૧૮૪૬માં માંગરોળના શૈખને ગઢ લૂ'ટી ભાગેલા શકર જમાદરની 
ટોળીનાો પીછે પકડી પેટલાદની બનરમાં ધી'ગાણું કરી તેને. ઠર માર્યો. 
દરમ્યાનમાં મલીયાને, ઇણાજમાં. તેનો' ભાગ છે એવો દાવે। કર્યો અને તેને 
દાદ મળી નહિ ત્યારે તે બહારવટે ચડયો. વલીદાદે તેને પણુ મારી નાખ્યો. 
આ વીરતાથી પ્રસ થઈ ઈસ્માઈલ જમાદારે, જૂનાગઢ સજ્યની પરવાનગી 
લઈ તેને ઈણાજ ગામમાં ચોથો ભાગ આપ્યો. | 

વલીદાદ સાથે ઈસ્માઈલ જમાદારે તેની બહેતતાં લગ્ત પ! આપ્યાં 
અને તે ઈણાજમાં સ્થિર થયે. તે પછો તેણું મકરાણુમાંથી તેંતા ભાઈ ઉ'મર, 
નુરમહમદ તથા ઓસ્માનને બોલાવ્યા. નુરમહમદને અમરાપુર થાણે પસાયતુ' 
સળ્યુ' અને એસ્માન, સનવાવ થાળે રહ્યો, ઉ'મર પ્રભાસપાટણુમાં વલીદાદ 
સાથે રહ્યો. ી 


ઈસ્માઈલ જમાદારની આથિ*ક સ્થિતિ કથળી ગઈ હતી તેથી વલીદાદે 
ઈણુ!જને બાકીનો ભાગ, મોટી 'રકમે ધીરી તેની પાસેથી લખાવી લીધો, અને 
ઈણાંજ આંગત કરી લીધુ. 


વલીદાદ્ને ફતેડ મહમદ નામને! એક જ પુત્ર હતા અને ત્રણુ પુત્રીઓ 


ભાખી વ 'શ-ઉત્તરાર્ધ 


હતી. તેમાં એક પુત્રીની મા બેગમ, વલીદાદના ભાઈ નુરમહમદતા _ પુત્ર 
ક દરબક્ષને પરણા।વેલી. નુરમહમદ અમરાપુર થાણું રહેતો. તેને દશ માણુસોના 
કારખાના સાથે એક સાંતીતી જમીન મળેલી, તેથી કાદરબક્ષ તથા તેને! ભાઈ 

અખ્ુબકર્‌ ત્યાં રહી સરકારી નેકકરી કરતા તથા આવ્યા ગયા પ્રભાસપાટણ 
રહેતા. સિ'હતાં બચ્ચાંઓ પકડી નુરમહુમદે તવાબને નજર કરતાં તેને એક 
સાંતોને ચાલીશ વીધા વિશેષ જમીન'૪તામમાં મળેલી. ' 


જમાદાર ઉ"મરનું કારખાનું 'ાડીનારમાં હંતુ' પણુ તે પ્રદેશ : ઉપરથી 
નત્રાબની હકુમત ઊડો જતાં, તે બ'ધ પડમુ' અને તેથી તેના પુત્રે અલીમહમદ 
અને વલીમહમદ પ્રભાસપાટણુમાં રહેવા આવ્યા અને ઈશાજનેો વહીવટ કરવા 
લાગ્યા. ધીમે ધીમે તેઆ એટલા બળવાન થઈ ગયા કે ઈણાજના મૂળ માલિકો, 
જમાદાર ઈસ્માઈલના પુત્ર અખ્દલા વગેરેના હક્કોનો ઈન્કાર કર્યો, તેથી અબ્દલાએ 
તેમને ઈણા।જમાંથી દૂર કરવા જૂનાગઢ રાજ્ય સરકારની સહાયે માગી. 


તે ઉપરથી ઇ. સ* ૧૮૭૭માં દીવાત ગોકુલજીએ, પ્રભાસપાંટણુ વહીવટદાર 
ઉતાના શ્રી ગોકળદાસ તાપીદાસ દ્દારા ઈણાજ ઉપર જપ્તી મૃકી તેનો વહીવટ 
પ્રમાસપાટણુના દેશાઈ વલ્લભજી મોરારજને સોંપ્યો. ગામની ખાલાવાડે તૈયાર 
થઈ અને વલ્લભજી દેશાઈ ખળાં ભરવા ગયા એ સમચે અલીમહમદ તથા 
વલીમહમદે “તાફાન કરી” ખળાં ભરવા દીધાં નહિ અને હવાલદાર એભા 
રબારીને બ'દુક બતાવી બહાર કાઢી મૂકયો. પ્રતિવર્ષ તેએ સરકારના 
હુકમોનો અનાદર કરતા રલ્રા. ઈ. સ. ૧૮૮૧માં વસતી ગણુત્રીના પ્રશ્ને 


વિરોધ કર્યો, અને ઈ. સ. ૧૮૮ઢમાં વહીવટદારને ઈણાજમાં પ્રવેશ પણુ કરવા 
દીધો નહિ. નૃ ક 


"આ ફૃત્યે સામે સરકાર સખત પગલાં લેશે એવી આ ભાઈઓને ખીક 
લાગતાં તેમણે સોળ મણુ જેટવે। દારૂ અને છ સણ્‌ જેટલુ સીસું” એકત્ર કરી 
ભરકાર સામે લડવા તૈયારી કરી. તેઓનું કૃત્ય ગેરકાયદેસરતું હોવા છતાં, 
સરકારે સમાધાન માટે શકય એટલા પ્રયત્નો કર્યા પણુ તે બધા વ્યથ* ગયા 
ત્યારે દીવાન હરિદાસ વિહારીદાસે વેરાવળતા મુત્સદ્દી શ્રી અ'બારામ સુ'૬ર% 
છાયા'ને શીબ'કી લઈ જઈ ઈણાજને। કખ્જે લેવા તથા મકરાણી ભાઈઓને 
પરહેજ કરવા હુકમ કર્યો. 


1 સાજ પોલીસ કમિશ્ચર શ્રી ધીરૂભાઈ છાયાના પિતાશ્રી, 


૨૪૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


ઈ. સ. ૧૮૮૪ના એગસ્ટ માસની ૪થી તારીખે, રાજ્યના મિલિટરી 
 સદ્રાહકાર મેજર કોટનો મુકામ ભીડીયા મહાદેવ પાસે પ્રભાસપાટણુમાં પડેલો 
તેને સાથે લઈ શ્રી અ'ભારામ છાયા, ૬૦ સવાર અને પાયદળ લઈ ઈણુ।જ 
ઉપર ચડયા. તેમણે ખે તોપો પણુ બળદો નેડાવી સાથે લીધી. મકર!ણીઓની 
ફારસો ભાષા, તેમના રિવાજે અને તેમની પદ્દતિથી પૂરેપૂરા પરિચિત તેમજ 
તે સહુને વ્યક્તિમતત ઓળખતા તેમજ બ'દુકભાજી, શરીરબલ, વિઠતા, વાફ- 
ચાતુય થી પ્રાસષ્ધ થયેલા ત્રભાસપાટણુના યુવાન દેશાઈ હરપ્રસાદ ઉદયરા'કર્‌ 
જુ, જે તે સમયે ન્યાયખાતામાં પ્રોબેશનર હતા તેમને પણુ સાથે રહેવા 
ખો।!લાવવામાં આવ્યા. 

તવાબનું સૈન્ય, દણાજ ઉપર પહેંચ્યુ' ત્યારે અ'તિમ જિ કરવા 
હરપ્રસાદે સૂચન કયું, આ સૂચત સ્વીકારી મેજર સ્કોટે, એજન્સી દફેદાર 
જમાદાર મહમદ જ'ગીને તથા દીલમુરાદને વૃલીંમડફમદ તથા અલીમહમદને 
સમજાવવા માટે જવા હુકમ આપ્યો. આ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો અને [વશેધ 
વિચાર કરવામાં આવે તે પહેલાં, ઈણાજ ગામ ફરતા ચણી લીધેલા માટીના 
જાટની ઓથે રહી, મકરાણીઓએ ગોળીબાર શફર્‌ કર્યો. અ ઉપરથી અ'બારામ 
છાયાએ હુમલો કરવા અ.્ઞા કરી. નાયબ હાશમખાં શુજતખાં નામના 
તાપખાનાતા અધિકારીએ તાપ દાગી માટીના કોટ ઉપર ગોળાએ। છોડયા અને 
બ'દુકદારેએ ગોળીબાર શરૂ કર્યો. મેજર સક ટ, અ'બારામ છાયા તથા હરપ્રસાદ 
દેશાઈએ જુદી જુદી દિશાએથી માગ“કશત આપ્યુ. થોડા જ કલાકોમાં 
સ'ખ્યાબળ અને શસ્રબળ આગળ મકર ણીએ મહાત થવા. અલીમહઉમદ તથા 
તેને પુત્ર વજરમહમદ તથા વલીમહુમદ મરાઈ ગયા. અલીમહમદને। બન્ને 
પુત્ર અખ્દરેમાન, જમાદાર એંસ્માતતા ભાઈ સાખીરના પુત્ર શાબદાદતા પુત્ર 
ગુલમહમદ પકડાઈ ગવા. રાજ્યે પદ્લે, પ્રભાસપાટણુના ચિસ્તી બડામીયાં 
ફ ઝદીતમીયાં મરાણા તેના માથા બદલ રાજ્યે તેના વારસાને ગલીયાવાઠ ગામ 
ઈનામમાં આપ્યુ. 

ધી'ગાણા પૂવે, અલીમહમદ તથા વલીમહમદે, તમાઝ પઢી 'ેસરીયાં કર્વા', 
ગામની પ્રજનતી માફામ!ફી -કરી તેમને ગામ છોડી જવા વિન'તી કરી ત્યારે 
કર્સત ગામોટ નામનો થાલ્ભણુ, હરિજન માધો તથા જીસે! અને લુહાણી ખાઇ 
ફુલી ડોસીએ આફતને સમયે જન્મભૂમિ ત્યાગવા કરતાં તેની માટીમાં મળવાનું 
પસ'દ કરી ઊડેતી ગોળીઓ સામે ઊભા રહી મૃત્યુને ભેટવાં. 


આ ધી'ગાણા વખતે અલીમહમદના કાકા નુરમામદને પુત્ર કાદરબસ્ન 
હાજર ન હતે. તેને ' જ્યારે ખબર પડવા કે અલીમહમદ-વલીમહમદતા ઝુટુ'બની 


માખી વ'શ-ઉત્તરાર્ધ 


સ્રીએા તથા બાળ દીવના શાગે“થી તેએ મકરાણુ નાસી જતાં હતાં ત્યાં * 
રાજ્ય પોલીસે પકડી લીધાં છે ત્યારે તે પ્રાંસલીથી દમો!હમ પાછળ પડી તેને 
છોડાવવા ગયો પણુ ધણો મોડા પડયે. તે ત્યાંથી પ્રભાસપાટણુ આવ્યો અને. 
રાત્રે દેશાઈ હરપ્રસાદ ઉદયશ'કરને મળી કહ્યું કે આ જુલમ સામે હુ સવારથી 
રાજ્યે સામે બહારવટે ચડુ' છુ', તેથી અલ્લાખેલો કરવા આવ્યો છુ'. દેશાઈ 
હર્પ્રસાદ, પ્રભાસપાટણુ મદ્ર'સામાં કાદરભક્ષતા સહાધ્યાયી હતા. બન્ને ફારસી 
ભાષામાં ૫૨સ૫૨ વાર્તાલાપ કરતા. કુસ્તી. બ'દુકબાજી, પ જબાજીમાં બન્ને એક 
ખીજના પ્રતિસ્પધીઓ હતા અને કાદરબક્ષ પ્રભાસપાટણુમાં હોય ત્યારે બહુધા 
તેની પાસે જ રહેતા. તેથી તેણે કહ્યું 'ે “હરકે બા ફોલાદ બાઝુ ૫'જ કર્દ, 
સાયેદે સીમીને ખુદરા ૨'જે 8દ' ચાંદીના કાંડાવાળોા, પોલાદના કાંડાવાળા સાથે 
પ'જે મેળવે તો પોતાનું જ કાંડુ ખેડવે એ ન્યાયે તમે રાજ્ય સામે પહોંચી 
નહિ શકે અને પાયમાલ થઈ જશે. આખી રાત્રી ચર્ચા વિચારણુા। થતી રહી. 
અ'તે ક!દરબક્ષે કલું કે નને કાલે બહારવટે નહિ ચકુ તો ટબર આવીરા, ન 
આવું તો માનજે કે ગઈ કાલનો નવાબને નિમકહલાલ ને.કર કાદરભક્ષ આજથી 
તેનો ભયકર બહારવટીએ છે.' હરપ્રસાદે ત્યારે ઉત્તર આપ્યો જે “ખુદ્ઠા તમને 
સન્મતિ આપે. પણુ નને તમે બહારવટે ચડશે અને મને હુકમ થયે હુ' સામો 
ચડીશા અને મુકાબલે થાય તેમાં નિમકની શતે" મારી બ'દુક તમારી છાતીનું * 
[નિશાન લે'કે તમારી ગોળી મારી છાતીમાં પડે તે આપણે માડું' ન લગાડું 
જોઈએ, તે વાદ રાખી લેવું જ્ર્રી છે.' કાદરબક્ષ, હાથ મેળવી ખુદાહાફ્રીઝ કૅરી 
અ'ધારામાં ઊતરી ગયે, 


ઈ. સ. ૧૮૮૫તા પ્રાર'ભમાં કાદરબક્ષે પ્રભાસપાટણુ તાબાના ખીજ 
ગામે નવાખી રિસાલાના જમાદારે કબીરખાન તથા હુસેનમીયાંને ઠાર સારી 
મહારવટાનો આર'ભ કર્યો. 


કાદરબક્ષનું સ'ક્ષિસ તામ કાદુ હતુ' તેથી આ બહારવડુ' કાદુના બહારવટા 
તરી'કે મશહૂર થયુ. તેની ટોળીમાં તેનો; ભાઈ અખુબકર, ભાણુજે અલાદાદ 
અને દીનમહમ૬, શેરમહમદ, હાજી વિલાયતી અમે વસુ વિલાયતી ભળ્યા અને 
આ ટોળીએે બહારવટું” ખેડયુ”. 


_અલીમહમદતા બનેવીએ પીશ્મહમદ લથા કમે; રાજ્યે મનામણુ' 
કરવા મોકલ્યા પણુ કાદુએ શત મૂકી કે ઈણાજ પાછુ' સોંપે તથા મકરાણી 
સ્રીઓ, પુસ્પો તથા બાળકોને કેદમાંથી મુક્લ કરે અને રાજ્ય વચન પાળે તે 
જુ. ગિ.-૩1 


૨૪૨ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


માટે જમાદાર અખ્દલા મુબારક જમીન થાય. રાજ્યેને આ શત સ્વીકાય ન 
કાદુતા કુટુંબીઓ જૂનાગઢમાં મકેરાણી નજરમહમદના મકાનમાં કેદ હતાં 
ત્યાંથી તેને 'કોઇએ નસાડી મૂકયાં. તેને પકડવા પાછળ પડેલા સરકારી સવા રોને 
કાદુએ ઠાર માર્યા. 


ગામે ગામ ભાંગતી અને માર્ગોમાં જતા આવતા પ્રવાસીઓને લુ'ટી તેના 
નાક, કાન ફાપી લેતી આ ટોળીને। ત્રાસ એટલે! વ્યાપક થયે કે માર્ગો ઉપર 
વટેમાગુ'એ જતા આવતા બ'ધ થઈ ગયા. ગામડાંઆ ઉજ્જડ દેખાવા લાગ્યાં 
અને ખેડૂતોએ પીતમોલ કરવાનું બધ કયું '. લગ્નો અને ઉત્સવે। પણું બ'ધ 
થઈ ગયા પણુ આ બધે જુલમ કાદુને પસ'દ ન હતે. તેણું જેલમાં, હરપ્રસાદ 
દેશાઈ પાસે કખૂલ કરેલુ' તેમ જે પ્રજા સાથે પોતે જીવ્યો અને મોટો થયે 
તને વિના કારણ ત્રાસ આપવાથી તેને પોતાને બહુ દુઃખ થતુ, પણુ બહાગ્વટુ' 
અધવચ મૂકાય નહિ તે અરસામાં વેરાવળ, પાટણુ વચ્ચે સમુદ્ર તીરે પોલિટિકલ 
એજન્ટ મેજર સ્કોટ અને અમરેલીના આસિ. રેસીડેન્ટ મેજર જેકસન 
નાતાલની રજએ ગાળવા કેમ્પ નાંખીને પડેલા, તેઓને મળી સમાધાન કરાવવા 
કાદુએ એક હિમ્મત ભર્યો પ્રયાસ કર્યો. તેણું પ્રભાસપાટણુ-વેરાવળના ધોરી 
માગ" ઉપર હાજી મ'ગરેાળી શ્ાહ પીરની જગ્યા પાસે ઊભા રહી, આ સાહેબે 
ઘે!ડાગાડીમાં ફરવા નીકળે ત્યારે તેને આંતરી .લેવા વિચાયું* કમ ભઃગ્યે તે 
દિવસે મેજર જેકસન એકલે જ ફરવા નીકળ્યો. તેને કાદુએ રોકી દીધે!. કાદુની 
વાત સાંભળી તેણું કહ્યું કે પોતે તો મહેમાન છે પણુ કાદુનો સ'દેશે। તે કતલ 
વેસ્ટને પહોંચાડી દેશે. કાદુએ જવાબની માગણી કરતાં તેણે [તયત સ્થાને 
ખીજે દિવિસે જવાબ આપવાનું વચન આપ્યુ' અને આ મર્દ અને એકવચની 
અગ્રેજ વગર શસ, નિયત સમયે અને સ્થાને બહારવટીયાને મળી કહી આવ્યો 
જ, કત્લ વેસ્ટ, કાદુતું સમાધાન કરાવી તાહ ઓપે. * 


કાદુને જેર કરવામાં જૂનાગઢ રાજયના સત્તાવાળાઓ નિષ્ફળ નિવડયા છે . 
એમ કહી મુ'બઈ સરકારે મેજર હટર નામતા અગ્રેજ અધિકારીને રાજ્યેના 
સલાહકાર તરી”ે નીમણૂક કરી, આ નીમણૂક કરવાથી જૂતાગઢ રાજ્યેના 
આંતરિક વહીવટમાં અનાવશ્યક હસ્તક્ષેપ થાયે છે તેમ કહી રાજ્યે કાઉન્સીલર, 
શ્રી મનસુખરામ સૂયરામ ત્રિપાઠીને મુ'બઈ મે।કલી વિરોધ દર્શાવતાં મેજર 
હુ'ટરની નીમણૂક રદ થઈ. પણુ જૂનાગઢ રાજ્યે તેની નોકરી ઉછીની માગી 
અને તે મળતાં તેની નીમણૂક કરી. થે।હા દિવસોમાં મેજર ઉ'ટર ગયા અને 
તેને સ્થાને મેજર હ'ફો આવ્યા, 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨ 


કાદુ ઉપર એ પછી એવી ભીસ થઈ કે, તે તથા તેતા સાથીઓ કરાંચી 
માગે: મકરાણુ તરફ નાસી જવા એક પછી એક નીકળી ગય!. અલાદાદ 
| સિધતા રણુમાંથી તાધેરના કોળીઓ, હિગળાજ પરસવા જતા હતા તેની સાથે 
ભળી ગયેલે। ત્યાંથી પકડવામાં આવ્યો. દીનમહમદ મુ'બઈના સ્ટેશન ઉપર 
ગોળના માટલામાં સોના ચાંદીના સિકા ભરી ઉતર્યો પણુ માટલું પડી જતાં 
પોલીસે વેરાઈ ગયેલી ગીનીઓ અને રૂપિયાએ સાથે પકડી લીધે. કાદુ કચ્છની 
સરહદ એળ'ગી, એક ઊ'ટ ભાડે કરી મકરાણુ તરફ નીકળ્યો. કરાંચીમાં, જૂના- 
ગઢથી થયેલા તારના આધારે કાદુને કોઈ પકડી લેશે કે પકડાવી દેશે તેને 
ઇતામ મળશે તેવા ભીં'તપત્રે ચોડેલા. તે આજ કાદુ હશે તેવી ઊ'ટવાહકને શકા 
જતાં તેણું કરાંચીમાં પોલીસ સ્ટેશન પાસે ઊ'ટ ઝુકાવી અ'દર જઈ ખબર 
આપ્યા. કાદુ બેખબર ખેઠો બેઠો આસપાસ નેતા હતે ત્યાં પોલીસ પાટી5એ 
તેને ઘેરી લીધો તે પણુ તેણું ઉમેદઅલી નામના કોન્સ્ટેબલને ઠાર કર્યે, 
ખેષરમહમદ નામના પોલીસ જમાદારે તેને પાછળથી બથ નાખી પકડી લીધે, 


 શૂદર્બક્ષની ઉપર કરાંચીમાં જ કેસ ચલાવવાનું નષ્કો થયુ” તેથી અલાદાદને 
જૂનાગઢ લઈ આવવા અને કાદુને આએળખી લઈ. આવવા હરપ્રસાદ ઉદયશ"કર્‌ 
દેશાઈ તથા અ'“બારામ સુ'દરજી છાયા કરાંચી ગયા. ત્યાંથી અલાદાદને સ્ટીમર 
દારા વેરાવળ લઈ આવ્યા. કાદુએ કરાંચીમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું ખૂન કરેલુ 
તેથી તેનો કેશ ત્યાં જ ચલાવી ફાંસી દેવાનું નક્કી થતાં તે ત્યાંજ રહ્યો, તેને 
કરાંચીમાં તારીખ ૫-૬-૧૮૮૭ ના ર!જ ફાંસી આપવામાં આવી. અલાદાદ 
તથા દોતમહમદને જૂનાગઢમાં તારીખ ૨૮-૬-૧૮૮૭ ના રે।જ આજે જ્યાં 
જીમખાના ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં “હેરમાં ફાંસી આપવામાં આવી.' અખધુબકર એક 
ધી'ગાણામાં, ચીસ્તી મકખુલમીયાં ફે'ઝદીનમીયાં તથા જમાદાર અખ્દલાના હાથે 
મરાઈ ગયે! હતો. ગુલમહમદ શાબદાદ પકડાઈ ગયેલા ત્યારે તેનું વય માત્ર ૧૬ 
વષ'નું હતુ'. તેમને થેડાં વર્ષો પછી મુક્ત કરવામાં આવ્યા અને 'રાજની 


ત તત ક યિ 
1 કાદુ ખહારવટ્યાનું જૃત્તાંત સ્વ. શ્રી. ઝવેરચ'દ મેધાણીએ સોરઠી ખહારવટ્યામાં સુ'દર 
અને સરલ રીતે આલેખ્યા પછી તેના આધારે નાટકો, ફ્લ્મે અને વાર્તાએ ઘણા 
ફેરફાર અને કલ્પિત પ્રસગો સાથે લખવામાં આવ્યાં છે અને તેનાથી નહેર પ્રન્તમાં 
'ધણી ખોટી માન્યતાએ પ્રચલિત થઈ છે. તેથી આ પ્રસ” ગને આ પુસ્તકમાં આપવું 
જેઈએ તેના કરતાં વિરોષ વિસ્તૃત સ્વરૂપે આપ્યુ છે. તેની ભાથી પણુ વિશેષ વિગતો 
માટે જીએ 'પિતૃતર્પણુ”-ર. હ. દેશાઈ, 


૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


નોકરીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. તેઓ ડીવીઝનલ ફેારેસ્ટ એક્મિરતા પદ 
ઉપર પહોંચી નિવૃત્ત થયા.' 


કાદુનું બહારવટું” તારીખ ૧૬-૧-૧૮૮૫ થી શાર થયુ' અને તારીખ 
૨૦-૪-૧૮૮૪ ના રેજ તેને! અ'ત આવ્યો. આ સ્વા ખે વર્ષના હ'ગામાને 
રાજ્યને રૂપિયા ૩,૯૩,૭૧૨ નો ખચ થયે. ? 
 કાદુને એક જ પુત્રો ફ,તિમા હતી. તેતા એક પુત્ર અલીમહમદ અખ્લ્લા 
હમણાં જ ગુજરી પયા છે. ખીજ પુત્ર વલીમડમદ જગલ ખાતામાં ને।કર હતા. 
હુવે વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થયા છે. 


સ'ધી લૂ'ટારાએ। 


ઈ. સ. ૧૮૮૮માં ખૂન અને લૂ'ટના ગુનાઓ માટે જન્મટીપની સન્ન 
ભોગવતા સ'ધી પુના જુમા અને તેના સાથીઓ, વોડરેને મારી ગૉંડલની જેલ- 
માંથી નાસી છૂટયા, તે સમયે હાલારમાં મઢીને! ચારણુ બહારવટિયો, રાયદે 
ભાયા ખ્રુચડડ જમજળ બહારવટ્' ખેડતો તેની સાથે તેઆ મળી ગયા. આ ટોળી 
સોરડંમાં ઉતરી આવી અને જૂનાગઢની પોલીસે તેમને મે'દરડા પાસે આંતરી 
ધી'ગાણું કયું”. તેમાં જૂનાગહના આસિસ્ટન્ટ પોલિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ જમાદાર 
ઉ'મર હોનાકે તારીખ ૨૫-૮-૧૮૮૮ ના રોજ ઉ'મર સોહાને મારો ન.ખ્યે.. 
તે પછી જમાદાર સુલેમાન ઉ'મરે, પુના, કાસમ, રાણા, ઝી'દા, અભરામ; 
કાસમ શરાફ અને ખમીસા ૧'ડાર્રાને, સમળવી કર્નલ હ'ફો પાસે રજૂ કરી 
દીધા. 


કેટીનો બળવો 


ઈ. સમ ૧૮૮૮માં જૂતાગઢ સે'ટ્રલ જેલના સોળ કેદીઓ સાંજે ચાર વાગે 
વોડરોને મારી, ડયિયારા લઇને તાસી છૂટયા. તેની પાછળ પડેલી જેલ 
પો!લીસે, તેમને ધારાગઢ દરવાજા પાસે પકડી પાડી ધી'ગાણુ' કરતાં તેમાં નવ. 
કેદીઓ અને ખે પોલીસ કોન્સ્ટેબલે માર્યા ગયા. બીજ ડેદીએ! શરણુ થયા. 


1 શ્રી. ગુલમહમદ શાખદાદના પુત્ર અખ્ટરહેમાન, વેસ્ટર્ન રેલવેમાં ગાર્ડ છે. શ્રી ઝવેરચ'ટ % 
મેઘાણીને કાદુની હકીકત શ્રી ગુલમહમટભાઇએ આપેલી. 

2 આ ખહારવટીઓ લેકોનાં નાક કાન કાપતો. તત્કાલિન ચીફ્‌ મેડીકલ સિર ડે. 
ત્રિભાવનદાસ મોતીચ'દ રાહે સ્વય'સ્કૂરણાથી પ્લાસ્ટીક સર્જરીથી કપાયેલાં નાક પાછાં 
જેડયાં તેમતું નામ આજ પણુ પ્લાસ્ટીક સર્જરીમાં પાયોનિયર તરીકે છે. 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ' $ ૨૪૫ 


માંગશેળ કેસિશન 


' માંગરોળ તથા જૂતાગઢ રાજ્યનાં કેટલાંક ગામા મજમુ' હતાં. આ 
ગામોની ઉપજને। ભાગ પાડવામાં આવતા અને ખચ પણુ ભાગે પડતા થતો. 
આ વ્યવસ્થા મુસ્ક્રેલીવાળી હતી, તેથી માંગશેળે અમુક ગામે! સુવાંગ કરી 
આપવા માગણી કરતાં એજન્સાની સૂચનાથી ૪. સ. ૧૮૮૪માં મેજર હ'ટરના 
પ્રમુખપણા। તાચે એક કમિશત નીમવામાં આવ્યુ, આ કમિશને તેતું નિવેદત 
ઈ. સ. ૧૮૮૬ના સપ્ટે'બર માસમાં રાજ્ય સરકારને સુપ્રત કયું”. પણુ તેને 
અમલ કરવામાં પુષ્કળ દ્રવ્ય અને શક્તિને! વ્યય થાય તેમ હતુ. તેથી જૂતાગઢ 
રાજ્યે અને માંગશેળે ધર મેળે સમાધાન કરી માંગરેળને ૨૧ ગામે! સુવાંગ 
કરી આપ્યાં. તેની મહેસૂલ માંગરે!ળ લે પણુ હકૂમત જૂનાગઢ રાજ્યની રહી. 


આ કમિશન પાસે રાજ્યેને કેસ ખા. બ. અરદેશર, જમશેદજી કામદીન, 
શ્રી ત્રિકમજી નત*ભેરામ વૈશ્વવ તથા શ્રી ન'દલાલ મદતરાય સુતશીએ રજૂ કરેલો. 


ગિરની સરહદ 


વડોદરા રાજ્યે આ સમયમાં ગિર સરહદને મી ગયેલો, પ્રશ્ન ફરીથી 
તાજે કર્યા. પર'તુ તેના ણુ ય એકવાર સેકેટરી એક સ્ટેટે' કરી આપેલે 
હોવાથી તે પ્રશ્ન ફ્રી ઉખેળી શકાય નહિ એવે નિણુય ઈ. સ. ૧૮૮૭માં ” 
સાવભોમ સત્તાએ આપી વડોદરાને। વિવાદ રદ કર્યો. 


રેલવેની હદ 


જૂતામહ રાજ્યની હદમાંથી રેલવે લાઈન, જેટલી જમીનમાંથી પસાર થાયે 
તેની હકૂમત જૂનાગઢ રાજ્યે બ્રિટિશ સરકારને ઈ. સ. ૧૮૮૬માં સુપ્રત કરી. 


દીવ 


દીવતા પોટ્ટુંગીઝ ગવત રે ઈ. સ. ૧૮૯૧માં દીવ વેધલામાં વલસાડ 
અને સુરતના સમુદ્રકાંઠેથી શિયાળાની કઠતુમાં લોધ કરવા આવતા મચ્છીમારેોને 
જૂનાગઢની હદ્દમાંથી પસાર થતી ચાસી નદીમાંથી પાણી લેવા દેવામાં હરકત 
ન કરવા ઉતા વહીવટદારને લખ્યુ, પર'તુ તેણે આવી રજા ઇ. સ. ૧૮૫૯માં 
થયેલી તહની શતાથી વિરૂદ્ઠ છે એમે કહી આપી નહિ, તેથી દીવના ગવત રે 
જબરજસ્તીથી પાણી લેવા પ્રયત્ન કર્યો અને ઉતા વહીવટદાર શ્રી રાજારામ 
મોતીરામ ખૂચે તેટલા જ બળથી તેને। પ્રેતિકાર કર્યો, તે સાથે દીવસાં જતા 
અને ત્યાંથી આવતા માલતી હેરફ્રેર ઉપર પણુ અ'કુશ મૂકયે!* 


ર૪૬ : જૂતાગહ અને ગિરતાર 


આ પ્રશ્ન પરદેશી સત્તાને લગતો હોવાથી બિટિશ સરકારને, જૂના3ઢ 
રાજ્યે નિવૈદત કયુ” તે ઉપરથી મિ. એચ. આર. હીલ નામનો અ-ગ્રેજ 
અધિકારી તપાસ માટે આવ્યો. તેણું તપાસ કરી એવો નિણુંય આપ્યો 'કે 
જૂનાગઢ રાજ્યને વાંધો યથાશ્થિત છે અને દીવના સત્તાવાળાઓએ જૂતાગહ 
રાજ્યને નુકસાનીના વળતરના રૂપિયા ૯૫૬૬ આપવા. પોટ ગીઝ ગવનરે આ 
રકમ ભરી આપી પણુ તે સાથે તેણે દીવની સરહદ, પાણોનો હક અને 
જકાતને પ્રશ્ન પુનઃ વિચારવા જૂનાગહ રાજ્ય સાથે વ!ટાધાટ શરૂ કરી પણુ 
તે નિષ્ફળતામાં પરિણુમી. 


કાજતત્ર 


સહાબતખાનના મૃત્યુ સમયે દીવાનપદે સાલેહ હિન્દી હતા તે બહાદરખાન 
ગાદીએ બેઠા પદ ચાલુ રહ્યા પણુ ઈ. સ. ૫૮૮૨માં મૈયાઓતી કતલ થયા 
પછી તેને પદભ્રણુ થવું પડયુ' અને નાયબ દીવાન બાપાલાલ માણુકલાલને પણુ 
વિદાય લેવી પડી. નાયબ દીવાનના . સ્થાને નવાબના ખાનગી કારભારી શ્રી 
પુસ્પોત્તમરાય સુરજ ઝાલાની ઈ. સ. ૧૮૮૩માં નીમણૂ ક કરવામાં આવી 
તથા તેમના ચૂચનથી'. નડીયાદતા દેશાઈ રા, બ. હરિદાસ વિહારીદાસની દીવાન 
પદે નિયુક્તિ થઈ. ખા. બ. અરદેશર પેસ્તનજી કામદીનની સ્પેશ્યલ દીવાન 
તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી. 


દીવાન હરિદ્યાસે, આ પૂવે ભાવનગર રાજ્યના વરિણિ ન્યાયાધીશ, ૧ઢવ!ણુ 
તથા વાંકાનેર રાજ્યોના મેનેજર અને ઈડરના દીવાન તરીકે સારી નામના મેળવી 
હતો. તેમણે તારીખ ૧૨-૬-૧૮૮૩ના રોજ દીવાતપદ સ ભાળ્યુ 


આમ રાજ્યના સદ્ભાગ્યે બે અનુભવી દીવાને, ખુહશાળી નાયબ દીવાન 
અને પીઢ વજીર બહાઉદોનભાઈતી સેવાઓ નવાબ બહાદુરખાનને સાંપડી. 
તેમણે પણુ રાજકુમાર કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતા અને અ'ગ્રેજ્નેએ સ્થાપેલા 
વહીવટી ત'“ત્રથી વાકેફગાર હતા; તેથી ત'ત્રમાં ઝડપી ફેરફારો થયા. 


રૈવન્યુ 


અત્યાર સુધી ગામડાંઓની મહેસૂલના ઈજરા અપાતા અને ઈજરદારે। 
ખને એટલી રકમો! વસૂલ કરતા. રાજ્યે આ પહતિ' નાબૂદ કરો અને તલાટીઓ 


1 શ્ર મ“્રીશ્વર રાયજી સાહેખ--શ્રી જ. પુ જેથીપુરા 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૪૭ 


દારા મહેસૂલ લેવાનું ધોરણુ દાખલ કયુ”. ઈ. સ. ૧૮૯૦માં, વજે ભાગની 
અસમાનતા દૂર કરી, રોકડિયા પાકમાં ભાગને બદલે રોકડ વીધેટો લેવાનું 
ધોરણુ દાખલ કરવામાં આવ્યુ. 


પોલીસ 


 સપષ્યકાલિન, જમાદાર પિ આ સમય સુધી સિ હતી. આ 
જમાદારે પોલીસની ફરજે તેમના માણુસો દ્દારા બજવતા અને તેના બદલામાં 
તેએને જમીન જાગીર મળતી તેનો ઉપભોગ કરતા. આ જમાદારનાં થાણાંઓને 
કારખાનાં કહેતા. પ્રત્યેક કારખાનામાં દશથી બાર સિપાઈઓ રહેતા તેને 
જમાદારો પગાર આપતા. આ સિપાઈઓ વાર'વાર બખેડા પણુ કરતા. ઈ. સ. 
૧૮૮૮-૧૮૯૭ના ગાળામાં આ પધ્ધતિને! અ'ત આવ્યો. હંથિયારબ'૬, સિપાઈ- 
વગ તા અભણુ અને અગડ માણુસોને છૂટા કરવાનું કાર્ય સરળ ત હતુ' તેમ 
હતાં કુનેડથી અને સમજાવટથી તે પાર પાડવામાં આવ્યુ. તે સાથે પ્રજતા 
જન માલતા રક્ષણુ માટે પોલીસ દળનો વિકાસ કર્યો. 


ઈ. સ ૧૮૯૦ માં ડીસ્ટ્રીકટ પોલીસ એકટ અને વિલેજ સીમ એકટ 
અમલમાં આવ્યા. તે અનુસાર મ્રામ રક્ષયુની જવાબદારી પોલીસ આધકારીઓને 
સોંપવામાં આવી. 


સવે પ: 2 

ઈ. સ. ૧૮૯૦માં સવે ખાતુ ખલવામાં આવ્યુ' ' અને ખાલસા ગામોની 
મોજણી કરવાનું કાય શર્‌ થયુ. 
લાન્સસ 

બ્રિટિશ સત્તાનું સાજ“ભોમત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યુ' ત્યારે રાજ્ય સૈન્યો 
રાખે નહિ તેવુ' નક્કો થયેલુ. પણુ ઈ. સ. ૧૮૯૦ માં જૂનાગઢ રાજયની 
વિન'તી સ્વીકારી બિંટિશ સરકારે તેને એકસે। લાન્સર્સ, તાજના રક્ષણારથે 
રાખવા પરવાતગી આપી. 


માર્ગો 4 
બહાદરખાનજના સમયમાં, વેરાવળથી જૂનાગઢ અને ત્યાંથી જેતલસર 


સુધીના માર્ગો પાકા બાંધવામાં આવ્યા અને તાલુકા તથા ગામડાંઓના માર્ગો 
સુધારવામાં આવ્યા. 


વીજળી 
આ સમયમાં વીજઝળીને। પ્રકાશ જૂનાગઢના માર્ગો ઉપર પાથરવાની એક 


૨૪૮ : જૂનાગ6 અને ગિરતાર 


યોજતા ઢેરેવામાં આવી પણુ કોઈ કારણુસર તે પડતી મૂકવામાં આવી, 
રેલવે. 


નવાબ મહાબતખાનના સમયમાં, ધોરાજી શુધી આવી ગયેલી શેલવેૈ લાઈન 
જૂનાગઢ સુધી લ'બાવવા, ઈ. સ. ૧૮૬૭માં નિર્ણય લેવામાં આવેલો. તેની 
પૂર્બ ભૂમિકા તરીકે, ધોરાજી, જૂનાગઢ માગ પણુ બ'ધાયો અને તારની લાઈન 
પણુ રાજ્ય ખચે ધોરાજીથી જૂતાગહ સુધી લાવવામાં આવી. ૫૨'તુ ભાવનગર- 
ધોરાજી લાઈન થતાં, તે યોજના પડતી મૂકવામાં આવી અને જેતલસરથી _ 
ૂનતાગ્રઢ પોતાને ખચે રેલવે લાઈન લેવાનો નિણુ'ય લેવામાં આવ્યે. 

વેરાવળ બ'હરતા એન્જિનિયર મિ. બેલીયલ સ્કોટે, ધોરાજી-જૂનાગઢ 
લાઈનની સવે કરેલી અને મિ. ડબલ્યુ ફ્લોરડીએ જૂનાગહ-વેરાવળ લાઇનની 
સવે* કરેલો તે રદ કરી, જૂનાગઢ રાજ્યે ભાવતગય-ગોંડલ રેલવેના એન્જિનિયરો 
મિ. ડેન્ગર ફ્રીલ્ડ અને મિ. ને।કસને આ કામ સૉંપતાં તેઓએ સતોષકારક 
રીતે સવે સ'પૂણુ કરી. 

ઈ. સ* ૧૮૮૬ના ડીસેમ્બરની ૧૧મી તારીખે, રેલવેનું ખાત મુદત 
મુ'ભઈતા ગવનર લોહ રેતા હાથે કરવામાં આવ્યું. અને ઈ. સ. ૧૮૮૭ના 

ડીસેમ્બરની ૩૦મી તારીખે જેતલસરથી ઉપડેલી પ્રથમ ટ્રેત ચોકીના સ્ટેશનમાં 

આવી ત્યારે તેને મ'ગલ પ્રવેશ પણુ લોર્ડ રે ના હાથે કરવાને ભવ્યે સમાર'ભ 
ચોકી સ્ટેશને યોજવામાં આવ્યો. 


૪. સ. ૧૮૮૮ના જન્યુઆરીની ૧૯મી તારીખે જૂતાગઢતા સ્ટેશનમાં 
રેલવે ટ્રેનનો પ્રથમ પ્રવેશ થયો તે પ્રસ'ગને યાદમાર બતાવવા કેપ્ટન કેનેરીના * 
હાથે સ્ટેશન પાસે પોલિટિકલ એજન્ટ કનલ વુડ હાઉસ નામનું પરૂ' વસાવવાતું 
ખાતમુટ્ત થયુ'. વજીર બહાદદ્દીનભાઈએ ત્યાં નવા મૂકેલા રે. ગેઇટની દક્ષિણે 
મકાને। બાંધ્યાં અને ઉત્તર તરફ રાજ્યે બાંષ્યાં,. આજ આ પર્‌' પ્લોટના નામે 
એળખાય છે. રે ગેટ ઉપર ટાવર બતાવી ત્વાં ઘડિયાળ મૂકવામાં અઆવેલુ' પણુ 
તે હાલમાં બ'ધ પડેલુ' છે. 


આ રેલવે લાઇતતા બાંધકામનો ખચ* રૂપિયા ૩૮,૫૮,૭૮૯ થયે! હતો, 
જ્યારે પ્રથમ રેલવે ટ્રેને જૂનાગઢ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે રાજકર્તાએ અને 
પ્રજજનેએ તેતું સ્વાગત કયું” અને ત્યાંથી ભવ્ય સવારી કાઢી રાજમાર્ગો 
ઉપર નવાગ્‌ ફર્યા. લોકોએ પણુ નગરને સુ'દર રીતે શણુગાયુ હતુ. 

વેરાવળથી બ'દર સુધીની ૦- ૮૪ માણલની ડોક એસ્ટેટ રેલવે પણુ ઈ 
સ. ૧૮૯૦ માં સ'પૂણુ' થઈ. 


માખી વ'શ-ફત્તરાધ : ૨૪૯ 


રાજયનું વષ 


નવાખીની સ્થાપનાથી રાજ્યનું ખેસતુ વર્ષ તકા થયેલુ” તેના પ્રથમ 
દિનને ગુર્રામહેર કહેતા. ઈ. સ. ૧૮૮૪ માં રાજ્યે નશી કાશીનાથે એવું 
મ'તવ્ય રજૂ કયુ” 'કે પ્રતિવષ' ૩૬૫ દિવસ અને ૧૫ ઘડીનું થવું જેઈએ પણુ 
ધડી લદ્યમાં લેવાતી નથી, પરિણામે એક શતક વિત્યે ૨૬ દિવસને! ફેર પડે 
છે. આ મ'તત્ય રાજ્યે લા લઈ દીવાન ઇફતર જા. ન'. ૭૦ર તા. 
૩-૮-૧૮૮૪તા વટહુકમથો અગ્રેછ તારીખ ૧ લો સપ્ટેમ્બરથો દો ગણુવા 
ઠરાવ કર્યે 


ફેળવણી 


કેળત્રણીમાં મુસ્લિમો પછાત છે તેથી તેમને ઉરોજનની જરૂર છે એમ 
વિચારી વજીર બહાઉદીતભાઈએ મહાબત મદ્રેસા નામની સસ્થા સ્થાપી. તેનું 
મુઠૂત તા. ૨૨-૧૧-૧૮૮૪ના રોજ સુ બઈતા ગવર્નર સર્‌ જેઈમ્સ ફરગ્યુનના 
હાથે તથા ઉદ્ધાટન તા. ૨૦-૧૦-૧૮૮૭ના રેજ ગવનર લેડ રે ના હાથે 


થયુ, 


બહાદરખાનજી હાઈસ્કૂલમાં ઇ. સ. ૧૮૮૭માં વિવાથી ઓની સ'ખ્યા 
૩૦૦ની થઈ ગઈ અને તે પ્રમાળ્ુ પ્રાથમિક શાળાઓમાં પણુ સખ્યા વધી 
ગઈ, 


ગુજરાત "કોલેજમાં ખી. એ. ની પરીક્ષામાં સહુથી વિશેષ ગુણું! મેળવી 
ઉત્તીણું" થનાર મુસ્લિમ વિધ્યાથી5ને ફેલો નિમવા માટે મહાબત - ફેલોશીપ 
જૂનાગઢ રાજ્યે આપી અને તેતા માટે મુ'બઈ યુનિવસિ'ટીને રૂપિયા ૩૦,૧૦૦ની 
રકમ પ્રદાન કરી. બહાઉદ્દીન કોલેજ યયા પછી આ ફેલેશીપને તે પ્રલેજમાં 
ફેરવી તાખી. 


ઈ. સ. ૧૮૮૯માં ૨૧ વર્ષની વયે મુ'બઈની એલ્ફીસ્ટન કોલેજમાંથી 
ખી. એ. થઈ. ઈ. સ. ૧૮૯૧માં એલ. એલ, ખી. થચેલા જૂનાગદતા પ્રથમ 


1 માહિતી મૂળ કાગળ સહ-શ્રી રા'ભુપ્રસાદ નશી. 


જૂ. ગિ.-૩૨ 


ર૫૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


ડબલ ગ્રેજ્યુએટ મણિરાય ત્રિકમરાય નામના નાગર ગઝૃડસ્થને' તવાબ બહાદર- _ 
ખાને કચેરીમાં બોલાવી પોતાની ખુશી વ્યકત કરી ઈતામ અને પોશાક * 
આપ્યો.* 
_ રાજ્યમાં કેળવણી માટે કોઈ ફી લામાં આવતી નહિ, કે જ નહિ 
પણુ 5. સ* ૧૮૮૫માં રાજ્યે ઈ'ગ્લાંડ જઈ, મેડીકલ, એન્જિનીયેરી'ગ, કાયદા 
આદિ વિષયોમાં વિશેષ શિક્ષણ લેવા માગતા વિઘાથી-ઓ માટે માર્સિકે રૂ।. 
૨૫૦ની શિષ્યવૃતિએ પણુ સ્થાપેલી.* આવી એક શિષ્યવૃતિ વજીર બહાઉદ્દીત- 
ભાઈએ પૃણુ સ્થાપેલી * 


રાજ્યે અન્ય વિધાથી એ લાભ લઈ શકે તે માટે રાજ્યે બહારની શિક્ષણુ 
સ'સ્થાઓને દાન આપેલુ'.* રાજકોટની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ તથા બાર્ટન ફીમેલ 
ટ્રેની'ગ કોલેજ, અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજ, પૂતાની ફરગ્યુસન કોલેજ, 
સુ'બઇની મે કોલેજ, વહવાણુની ગીરાસિયા કોલેજ તેમાં મુખ્ય છે. તે સાથે * 
ત ઉપરાંત માણુકવાડા છાવણીમાં સ્કૂલ માટે એક મકાન બાંધી આપી તેનું * 
નામ ૧જીર્‌ બહાઉદ્‌ તભાઈના « નામ ઉપરથી બહાઉદીન બિલ્ડી'ગ આપવામાં 
આવેલુ. 


અન્ય “ડો 


રાજ્યે તેની ઉદાર નીતિને અનુરૂપ રહી રાજકાટની. વિ સિ 
જ્યુબિલી બાગનાં મકાનો, કોનોટ હોલ, રાજકોટ વોટર વકસ, ઝંડુ ભટજનું 
ર દવાખાનું વગેરે મકાનોતાં બાંધકામમાં અનુદાન આપેલુ. 


' ફીીવાનત ગોકુલજ ઝાલા સ્મારક ફ'ઠે, વૈદ કરૂણાશ'કર ફ'ડ, કવિ દલપતરામ _ 
ડાહ્યાભાઈ સ્મારક ફડ, પ'ડિત ભગવાનલાલ ઇંદ્રજી સ્મારક ફ'ડ, લેડી ડફરીન 


1 માહિતી શ્રી. વિને1દદરાય જેશીપુરા. 


2 શ્રી. મણિરાય, દૂ જૂતાગઢના એક કાલે પ્રસિદ્દ રાજપુર્ષ હતા, તે ગુલાખરાય અ'બાશ'કર 

નેશીપુરાના પૌત્ર અને તેવાજ પ્રસિદ્ધ મજમુદાર «જલાલ ર'ગીલદ્યાસ વૈશ્ચવના દોહિત્ર 

' હતા તેએ વડોદરા રાન્ત્યની સેવામાં રહેલા અને સુખા પદે પહોંચી ઈં, સ. ૨૯૨૩માં 
નિભૃર્રા થયા અને તે જ વર્ષ માં ગુજરી ગયા. 


૩ જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ ડો. નરોત્તમદાસ ઇ'દ્રજી વેશ્ચવ આ દે લઈ ઈ'ગ્લાંડમાં 
અભ્યાસ કરી આવેલા. 


4 આ રિષ્યરૃતિ મેળવી જૂતાગઢના મિ ગુલામમહમદ બાવામીયાં  બેરિસ્ટર-એટ-લે 
થયેલા. 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


હોશ્પિટલ, ડોકટર કલ્યાણુ. ફ'ડ, વગેરે ફ'ડો તથા મહાભારતના ભાષાંતર માટે 
ખાણુ પ્રતાપચ્રને તેમજ તાપીના પુરથી જેમને નુકસાન થયુ' હતુ તેવા 
માણુસો।ને પણુ | આર્થિ ક સહાય આપેલી. આ રકમને। સરવાળે રૂપિયા ૨,૬૪૦૦૦ 
જેટલે! થાય છે. 
ટેરગ્યુસન પુલ 

જૂતાગઢને। વિસ્તાર શહેરથી દક્ષિણુ તરફ વધી શકે ત તેમજ ર વ'થલી 
વગેરે વિસ્તારમાંથી જૂતાંગઢ આવતી પ્રજને સુવિધા થૉય તે માટે કાળવાના 
 વોંકળા ઉપર રાજ્યે એક “શે ભાષમાન' પુલ બાંધવાનો નિણુંયે લીધો. આ 
પુલના પાયો સુ'બઈના ગવતર સર જેઈમ્સ ફરગ્યુસને ઈ. સ. ૧૮૮૫ના 
તવેમ્બર માસતી ૨૨ મી તા રેજ તાખ્યો,* અને તે જ દિવસે મહાબત 
મદ્રેસાનો પણુ પાયો નાખંવામાં આવેલે।. આ પ્રત'ગે નવાખે ભવ્ય સવારી કાઢી 
અને પ્રજજનોએ નગરને રોશની અને ધજપતાકાથી : શણુગાયુ”. તે સમયતા 
વૃત્તાંત નિવેદક નોંધે છે કે ઢાલ રેડ ઉપર નગરશેઠ માધવજી કાજી રાજા તથા 
વોરા જફરભાઈની દુકાને ૨'ગબેર'ગી ફાનસોથી સુદર રીતે શણુગારી હતી. 
શેઠે માધવજી કાનછઃએ તેની દુકાનમાં ખીલોરી કાચનાં ઝાડો અને તખ્તાઓ 
મૂકી સુશેભન કયુ” હતુ'.3 


લેપર એસાયલમ 


જૂનાગઢમાં જમીયલશાહ દાતારની જગ્યામાં રક્તપીતિ માંઓને દર્દ સટે. 
છે તેવી શ્હ્દાથી સે'કડો દદી ઓ ત્યાં પડયાં રહેતાં. તેથી રાજ્યે ઈ. સ. 
૧૮૯૦માં ત્યાં લેપર એસાયલમ બાંધવાને। નિર્ણય લઈ પ્રિન્સ એક્‌ વેલ્સ 
આલ્બર્ટવિકટર ગિરમાં સિ'હના શિકારે આવતાં તેના હાથે દાતારની નીચેની 
જગ્યા પાસે લેપર એસાયલ્મનું શિલારેપણુ કરવામાં આવ્યુ, આજે પણુઆ 
સ'સ્થા અનેક રોગીઓને રાહત આપી રહી છે, 


ગિરનાર લોટરી 
ગિરનાર ઉપર ચડવાનાં પગથિયાં, આડાં અવળાં, ઊ'ચાં નીચાં, ભાંગેલ 


કાર. 


1 આ પુલને વિસ્તૃત કરતાં તેનું ઉદ્ધાટન તા. ૬૧૭-૫-૧૯૭૨ના રોજ ચુજરાત રાન્યના 
'સતત્રીંશ્રી રતુભાઈ અદાણીના સાનિધ્યે થયુ'. 
2 શ્રી ચિત્તર/જન (બચુભાઈ) રાન્નના પિતામહ, 

3 સૌરાષ્ટ્ર દર્ષપણુ ડીસેમ્બર ૧૮૮૪. 


૨૫૨ $ જૂતાગઢ અને ગ્રતાર 


તૂટેલ અને અણુધડ' હતાં તેથી યાત્રિકાને અપાર તકલીફ પડતી. તે નિવારવા 
દીવાન ઉરિદ્યાસ વિહારીદાસ' દેસાઈખે ડો. ત્રિભોવનદાસ મોતીચ'દ શાહના 
સહકારથી ગિરનાર લોટરી કાઢી, તેમાંથી રૂપિયા સાડા ત્રણુ લાખ જેટલી રકમ 
મેળવી* તેમાંથી ગિરનાર ઉપર જવાનાં પગથિયાં ઈ. સ. ૧૮૮૯માં બ'ધાવ્યાં.૬ 


શાહપુરનો કિલ્લો * ત 
“નવાબને ગમે તે કારણું શા$પુર બહુ પ્રિય હતુ, તેથી ત્યાં ગામ ફરતે 
કિલ્લો બ'ધાવ્યો, આ કિલ્લાનું ખાતમુટ્તત તા, ૧૭-૫-૧૮૮૭તા રજ 
કરવામાં અ! વેલુ'. 


પથ્થરના સિ'હો 


ગિરનારન! પથ્થર! કારીગીરી માટે તથામા છે એવો અભિપ્રાય નિષ્ણાતોએ 
આપતાં વજીર બહાઉદ્દીતભાઇએ, ગિરનારતા જુદા જુદા પથ્થરને ઈ'ગ્લાંડ 
અને અમેરીકાની ગ્રયોગશઇ એમાં મોકલી જુદા જુદા તમૂતાએ તૈયાર કરાવ્યા 
અને તેમાંથી મોટા પાયા ઉપર “હુશ્ર ઉદ્યોગ” કરવા વિચાયું. તેમણે 
દામોદર મુ'ડ પાસે સોતરખતા ડુંગરની પાળીમાંથી ગ્રેતાઈટ પથ્થરને મોટા 
ટુકડો ઢહાવી રાજકોટની હુન્નર શાળાના સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ મિ. સાઈકસને ભતાવી 
તેતા હુન્નર શાળામાં ચાર સિ'હો તૈયાર કરાવ્યા. આ સિ'હો પ્રથમ લોલ 
નદીને માર્ટત બ્રીજ થયે ત્યાં ૪. સ. ૧૮૮૦માં મુકાવેલા પણુ પછી રેલવે 
સ્ટેશનના સિ'હ દ્‌1૨ પાસે ઈ. સ. ૧૮૮૮માં મૂકાવ્યા. ખીનન વેરાવળના રેલવે 
સ્ટેરાતના દ્વારે મૂકાવ્યા* 


લોાટર વડૅસ 


જૂનાગઢ શહેરને નળ દારા પીવાનું પાણી આપવાની યોજના ૨।જ્યે 
વિચારી. પ્રથમ કાળવાને સજીવન કરવા તપાસણી કરી પણુ તે શકય ન જણાતાં 
ઈ. સ. ૧૮૭૬માં દામોદર કુ'ડ પાસે સોનરખ નદીમાં બ'ધ બાંધવા મોજણી 
શરૂ કરી. આ મોજણી થતી હતી ત્યાં વિ. સ”. ૧૯૩૩તા ચૈત્ર વદી ૧૫ 
' સોમવારની તારીખથી એક અરજી, પાંચસે[થી અધિક હિન્દુ નાગરિકોની સહીથી 
' વીલ રેવાશ'કર મયાશ'કર તથા વજ્ીલ ભવાનીશ'કર ઊંમયાશકરે આપી. 
દામોદર કુ'ડ પાસે વકસ થાય તો તીથ*સ્થાનોને અડચણુ પડે તેવે વાંધે 
ઊઠ.વ્યો, તે ઉપરથી એજન્સી એન્જિનીયર તથા ગૉંઠલ રાજ્યના ચીફ એન્જિનીયર _ 


' 1 વિગતો માટે જીએ પ્રકરણુ ૮મુ. 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


રાવ ત્રડાદુૂર ગણુશ ગેવ'દને તેમજ પાછળથી ઈ. સ. ૧૮૮૧માં મુ'બઇ 
સરકારના જહેર બાંધકામ ખાતાના સચિવ અને કનસલ્ટી'ગ. સંવેયર જનરલ 
હેકાકને જૂનાગઢ બોલાવી અભિપ્રાય લાંધો પણુ કોઇએ, એક પણુ માર્ગ 
દર્શાવ્યો નહિ એટલે એ સમયે આ યાજના પડતી મૂકવામાં આવી. 


ફરતો સાર્ગ 


જૂનાગઢ શહેર ફરતી ખાઈ હતી. આ ખાઈને! ઉપયોગ રઘલો નહિ તેથી 
ત્યાં સુ'દર માર્ગ બાંધવાને નિણુ ય લઈ ખાઇ પૂરાવી ફરતા પાકો રસ્તા 
ઈ. સ. ૧૮૮૧માં બાંધવામાં આવ્યો તથા તે સાથે ગિરતાર સુધીને રસ્તા દુ 
સુધાર્યા 


પ્રાણી સગ્રડસ્થાન 


ઈ. સ. ૧૮૬૭માં સોર!ણૂનાં અને સવિશેષ મ્િરમાં થતાં પ્રણય 
પ્રક્નજને। નિરીક્ષણુ કરી શક્રે ત માટે સકકેરબાગમાં એક પ્રાણી સ-ત્રહસ્થાન 
સ્થાપવામાં આવ્યુ'.' જેમાં સિહ, દીપડા વગેરે પ્રાણીઓને સખવામાં 
આવ્યાં, * 


સિ'હોની સ'ખ્યા 


ગિરમાં આ સમયમાં સિહેેની સખ્યા લત્રભગ નહિવત્‌ પ: ગઈ હતી, 
ઈ. સ. ૧૮૯નમાં ડયુક ઓફ જાનાટ શિકારે આવ્યો ત્યારે એક પણુ સિહ 
મળ્વા નહિ તેથી સાવભૌોમ સત્તાએ સિ હોની સખ્યા વધે તેભા ઉપાયે! યોજવા 
રાજવૅખે અનુરોધ કર્યો.* 


દાતાર 


જમીયલશાહ દાતાર ઉપર જવાનાં મિમી તથા ત્યાં સુધી માક 
માર્ગ બાંધવાનું કાય ૪. સ. ૨૮૯૧માં શરૂ કરવામાં આવ્યુ' અને ઈ. સ. 
૧૮૯૪માં સ'પૂણું થતાં ક 'બઈતા ગવત”ર લોર હેરિસના હાથે તેનું ઉદ્ધાટત' 


1 વિગતો માટે જુઓ પરિશિષ. 

2 આ સ'ગ્રહસ્થાન થોડા સમય માહે સરદાર બાગમાં રાખેલુ' પણુ પાછળથી ફરી પાછુ” 
' સક્રરઆગમાં લઇ જવામાં આવ્યું". 

૭ સિંહોની સ'ખ્યા આ પ્રમાણે હતી, ઈ. સ, ૧૯૫૫-૨૯૦% ૧૯૬૨ -૨૮૫,' ૬૯૭૦-૬૭૬૭, 
૧૯૭૪-૧૮૦ તેમાં પપ નર, ૭૭ માદા તથા ખચ્ચાંઓ. 


૪ : જૂતાગઢ અને મિરનાર. 


ઉપરકોટ-બોરહેવી 


દિ તપ્રતિદિતિ દેત જજરિત થતા' જતા એતિહાસિક ઉપરકાટની દીવાલે। 
તથા તવધેણું કૂવા અને અડીચડીવાવનું સમારકામ દીશન હરિદાસ વિહારી- 
દાસના પ્રયાસથી રાજ્યે કરાવ્યુ. 


સ્પેસ્યલ આસિસ્ટ'ટ દીવાન અરદેશર જમરેદછ કામદીને સુદશન 
તળાવના સ્થાનનું ઈ. સ. ૧૮૮૮માં સ'શોધત કરી તેને નરણ કર્યો. તથા 
 બો[ર્દેવીના બોદ્ધ સ્તુપા શોધી કાઢયા. આ કાય તેણું મિ. જે. કેમ્પબેલ તથા 
મિ. એ. કોરડી'ગ્ટતતા સહકારથી કયુ. 


ગળીનુ' કારખાતુ* 


દીવાન હરિદાસ દેસાઈએ દોદતપરા પાસે ગળીનું કારખાનું ૬૦૦ એકર 
જમીનમાં રાજ્ય તરફથી નાખ્યુ, પરતુ પાછળથા બ'ધ કરવામાં આવ્યુ”, 


. તોપ 


જૂનાગઢની પ્રજને સમય જણુવાનું અનુકૂળ થાય તે માટે તા. ૩-૨-૧૮૮૯ 
તા દિવસથી બપોરે બાર વાગે તોપ ફરેડવાનો નિણુષય લેવાતાં પ્રતિદ્નિ બાર 
વાગે ઉપરકોટ ઉપરથી તોપ ફે્‌ાડવામાં આવતી. આ તોપ ફ્ડવાનો કમ 
જૂનાગઢનું સૌરાષ્ટ્રમાં વિલિતોકરણુ થયુ” ત્યાં સુધી અવિચ્ઠિન્ન રજ્યો. * 


થોરવાડેની આબાદી 


ચોરવાડની પ્રસિદ્ધ પાનવાડીઓ અને બગીચા યુ'ધો દરમ્યાન નાશ પામેલા 
અને લેકોની દુબળ સ્થિતિના કારણું તેએ તેને આબાદ કરવામાં અસમર્થ 
હતા. તેમાં પાતવાડીઓ વાવતા વેલારીઓ અને કોળીએ વચ્ચે પાનવાડી 
. કોળીખો વૉવે તે પ્રશ્ને વાંધો પડતાં કોેળીઓનોા વેલારીએએ બહિષ્કાર કર્યો 
તથા પોતે વાવેતર બ'ધ કયુ, તેથી રાજ્યે વચમાં પડી કોળીઓને સમજવ્યા 
અને વેલારીઓને પાનવાડી વાવવા અને ત વાવે તો જમીન છેડાવી લેવામાં * 
'આવરે તેવી આજ્ઞા દી. ૬. ન”. ૮9€ ત!. ૩-૧૨-૧૮૮૮થી આપી. પરતુ 
તેનું ધાયુ પરિણામ આવ્યુ' નહિ અને આબાદી માટે રાજ્યે ઘડેલી યોજના 
પડતી મૂકવામાં આવી, * 


1. ચોરવાંડની આખાદી માટે જુઓ આ પ્રકરણમાં ર્સુલખાનજીને। ક્મય, 


બાખી વશ-ઉત્તરાધ 
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ 
શ્રી. મણિંશ'કર ફ્રીકાણી * ર 
આ સમયમાં જૂનાગઢમાં મણિશ'કર ઇીકાણી ન્‍ તામના. એક પ્રખર વિદ્દાન 
વસતા. તમને જન્મ ઈ. સ. ૧૮૨૨માં થયેલો અને ઈ. સ. ૧૮૩૪થી 
ઈ. સ. ૧૮૭૪ સુધી એજન્સીમાં નોકરી કરી નિવૃત્ત થઈ જૂનાગઢમાં રહેતા 
હતા. આ બહૃશ્રુત અને પ્રકાંડ પ'ડિતે તે સમયમાં પ્રવત'તા ધામિ ક, સામાજિક 
અને રાજકીય વિચારોથી ધણા આગળ જઈ મૂતિષપૂજ, સામા!જક કુરિવાન્ને, 
અ'ધશ્રહા આદિ સાન્યતાઓનું નિર્ભય પણે ખ'ત કરી, જનતાને મધ્યયુગના 
અ'ધારામાંથી પ્રકાશમાં લાવવા પ્રયત્ન કર્યો, તેષુ ઈ. સ. ૧૮૬૪ માં જૂનાગઢમાં 
સાન ગ્રાહક સભા, ખૃદ્દિધક સભા તથા સુપ'થ પ્રવર્તક મ'ડળી સ્થાપી, જે 
પાછળયી સોરાષ્ટ્ર નાગર મ'ડેળી થઈ ગઈ. જ્ઞાન ત્રાહક સભાના ઉપક્રમે ઈ. સ. 
૧૮૬૪માં તેમણે સોરાષ્ટ્ર દપણુ નામતું માસિક શરૂ ક્યું, તેનું ત'ત્રીપદ 
વૈદમૂતિ" આચાય વલ્લભજી હરિદરો' સ'ભાળ્યુ* અને તેનું પ્રકાશન બ'ધ પડતાં 
ઇ. સ. ૧7૭૯માં તેનું પુનઃ પ્રેકાશન શ્રીં રૂદ્રજ સુદ્રજી રાણાના ક દે 
નીચે રાર્‌ થયુ*. 


શ્રી. મણિશ'કર કવિ હતા, સમાજ' સુધારક હતા, મ અને ફારસી 
ભાષાના પરમ વિદ્દાત હતા. તેમણે કલા અને વિજ્ઞાન, વેદાંત અને અથ*શાસ્ 
રડ કાવ્ય અને સાહિત્ય ઉપર પુષ્કળ લખ્યુ' છે. કમભાગ્યે તેનાં 'કોઈ પુસ્તકે 

કે લેખો ઉપલખ્ધ નથી.' ર 

શ્રી. મણિશ'કર કીકાણીનું નિવાસસ્થાન વિદ્દાનોના મિલન સ્થાન જેવું 
થઈ ગયુ. ડે. ભગવાનલાલ ઇંદ્છી અને આચાય. વલ્લભજી ઉરિંદત્ત જેવા 
પુરાતત્ત્વવિદ્દો, ભગવાનલાલ સ'પત્તરામ છત્રપતિ તથા ફપાશ'કર. ઉમિયાશ'કર. 
વસાવડા જેવા ઈતિહાસકારો, વેદશાસ્ર | પાર'ગત, ગોરાભાઇ રામજી પાઠુક તથા 
શાસ હરિદ્ત્ત કરૂણાશકર, વોરા જટાશ'કર હરજીવન, જીવાભાઈ કીકાણી 
જેવા વિદ્દાનાએ તેમની વિદૂતાથી અને તેમનાં કાર્યોથી ગુજરાતી સાહિત્ય અને 
ઈતિહાસનાં ક્ષેત્રોમાં જૂનાગઢનું તામ ઉજ્જવલ કયું છે. 


થ્રી. મણિશ'કરે, ઈતિહાસ, લોકવાર્તા, ખગોળ; ભૂગોળ, આરોગ્ય, આયુ- 
વે, ભાષાશાસ, ધમ શાસ, વેદાંત, સમાજની સમસ્યાએ આદિ અનેક 
1 મણિર'કર કીકાણી (જીવન ચરિત્ર) શ્રી. જ. પુ. જેશીપુરા. 
2 શ્રી, લાધાભાઈ મણિશ'કર કીકાણીના પિતામહ, 


૫૬ : જૂતાગઢ અને મિરતાર 


વિષયે! ઉપર, તત્ત્વપ્રકાશ, બુદ્ધિ પ્રકાશ, કાઠિયાવાડ સમાચાર, અમદાવાદ સમાચાર, 
ચાબૂક, સમશેર બહાદુર, ખેડા સમાચાગ, રાસ્તગુકતાર વગેરે સામાયિકો અને 
વતમાન પત્રોમાં વિદ્દતાપૃણું અનેક લેખે લખ્યા. તેની વિ્દતા જેઈ કવ 
દલપતરામે લખ્યુ' છે કે, : 


વેદ તણા બહુ ભેદ સિ શુદ્ધ ચિત્ત' ચતુરાઈ 
ભાંગી શકે ભવ ભેદ ભષ'કર શકર 'કે મણિશ'કરભાઈ 


 તેમણુ તારીખે સેરરઠત! ફારસી મ'થનું ગુજરાતી ્ઞાષાંતર પણુ કયુ હતુ', 
પણુ કૅમભાગ્યે તે પ્રત કયાંય મળતી નથી, 


આ બહુશ્રુત અને પ્રકાંડ વિઠ્દઠાત અને રાજપુર્ષનો તા. ૧૦મી નવેમ્બર 
૧૮૮૪તા રેજ દૈહ વિલય થયે।. 


શ્રી. મણિશ'કરતા મ'ડલતા વેદમૂતિ* શ્રી ગોરાભાઈ રામજીએ સ્ક'દ- 
પુરાણુતા તગરખ'ડ અને પ્રભાતખ'ડનો ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો અને ખીજ” 
પુક્તકો અને લેખો લખ્યા. થ્રી ત્રિકમરાય ઉદયશ'કર્‌ માંકડે! ઈ, સ. 
૧૮૮૧માં ન્યાત પ્રકાશ' અનેશ્રી મથુરદાસ અમૃતલાલ વસાવડાએ “વેદાથ* 
 પ્રકાશ' નામનાં માસિકો શર કર્યા અને તેમાં જૂનાગઢના નવે।દિત 
લેખકેતા લેખો પ્રગટ કરી સાહિત્ય પ્રવૃતિને વેગ આપ્યો, ઈ, સ. ૧૮૮૯માં 
વિજ્ઞાનનો પરિચય આપતાં “મધમાખ' તથા જ્ઞાન દીપક' નામનાં માસિક પણુ 
પ્રકાશિત થયાં” 


શ્રી ભગવાનલાલ કિ 


જતાગઢના ગૌરવ “જેવા આ મહાપુર્ષના જ જન્મ, જૂતાગઢમાં પ્રશ્નોરા 
તાગર જ્ઞતિમાં તા, ૪-૧૫-૧૮ક૯ના રોજ થયે હતે. એ કાલે જે અજ્ઞાત કે 
અલ્પજ્ઞાત હતી તેવી પુરાતત્ત્વ વિદ્યામાં તેમણે રૂચિ મ કોઇ્પણુ પ્રકારની 
તાલીમ .કે શિક્ષણુ વષર આપમેળે અશોકના લેખના રબી'ગો લીધાં અને તે વાંચવા 
પ્રયાસ કયોય જૂનાગઢ એક કાળે ગિરિતગર કહેવાનું અને તેની સમીપે સુદ્શ ત નામતું 
તળાવ હતુ તેની તણે જગતને પ્રથમ જણુ કરી. જૂતાગઢ રાજ્યે તેને માસિક 
૩૦૦ના પગાર આપ્યો તથા પ્રસિ વિદ્દાન અને પુરાવિદ ડો. ભાઉ દાજીની 


1 સ્વ. રા. બ. શિવદતરાય માંકડના પિતાશ્રી. 
2 સ્વ શ્રી કનકરાય મહાસુખરાય તથા ડો. અશ્વિનભાઇ વસાવડાના પિતામહ 
3 આ માસિકેના ત'ત્રીઓના નામે! મળ્યાં નથી, 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ર૫૭ 


ભલામણુથી તેમને ભારતના જુદા જુદા સ્થળે જેવા સ'શોધનત અથે” મોકલવામાં 
આવ્યા.' 

ઈ. સ. ૧૮૭૭માં તેએ રોયલ એશિયાટિક સોસાયટીના માનદ સભ્ય તરી કે 
ચૂ'ટાયા. ઈ. સ. ૧૮૮૩માં મુ'બઈ યુનિવર્સિટીના ફેલો થયા. ઈ. સ. * ૮૮૩માં 
નેધરલેન્ડઝની શેયલ ઈન્સ્ટીટચુટે શબ્દશાસ્્ર, ભૂગોળવિદ્રા તથા માતવશરીશાસ્ત્ર 
વિભાગના માનદ સભ્ય (ફ્રેરેન મેમ્બર) બનાવ્યા, ઈ. સ. ૧૮૮૪માં તેમને 
જમનીની લી'ડત યુનિવસિટીએ પી એય. ડી. ની માનદ પદવી આપી. 

આ સહાન વિદ્દાનતો ઈ. સ. ૧૮૮૪ના માચ્ની ૧૮મી તારીખે દેહાન્ત 
થયો. 


અન્ય પ'ડિતેો 


ભગવાનલાલના ભાઇએ। રઘુનાથજ ઈ%જી ઉરે" કતા ભટ અને કરૂણાશ'કર્‌ 
ઈ%જી પણુ પ્રખર વિદ્દાન હતા. તેમણે જમષન વિદ્દાન ડો. છુલ્હરને વેદોના 
જટિલ શબ્દ પ્રયોગોના અર્થો સમજવેલા. , 

રધુનાથજીએ આયુવે'“દનેો “નિધ'ટઠું સ'ત્રહફ' નામને પ્ર'થ લખી અમર 
નામના મેળવી છે. તેઓ સ'સ્કૃત અને ગુજરાતીમાં શીધ્ર કવિતા રચતા, 

આ સમયમાં કાશીનાથ કમલાકર નશી પણુ જૂનાગઢમાં એક બહુ માન્ય 
જ્યોતિષી થઈ ગયા. તેમનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૩૬માં પ્રશ્ચોરા જ્ઞાતિમાં થયે। 
હતો અને ઈ. સ. ૧૯૦૬માં તે સ્વર્ગવાસી થયા. તેમના પુત્ર હરિદત્ત પણુ 
પિતા જેવાજ પ્રકાંડ પડત અને જ્યોતિષવિદ્‌ હતા. ઈ. સ, ૧૯૦૫માં 
લોકમાન્ય બાલગ'ગાધર તિલકે મુ'ભઈમાં બોલા વેલી જ્યોતિષશાસ્રીઓની પચાગ 
શ'શાધત સભાની પરિષદમાં તેણે તા. ૨-૧-૧૯૦૫ના રોજ સ્ટાન્ડડ" ટાઇમ 
કયાં હોઈ શકે તે પ્ર*ને તેનાં વકતવ્યથી સવે” વિદદાનાને પ્રભાવિત કરેલા અને 


1 તેમણે ભારતના જુદા જુદા નગરે।માંથી તેના પ્રવાસનાં વર્ણનો તથા અવલોકતોતા 
નિવેદનો નવાખને મોકલ્યાં છે. “સૌરાષ્ટ્ર દરપણ'--જીલાઇ ૨૮૭૨ થી ન્તન્યુઆરી ૧૮૭૪ 
સુધીના અ'કો. વિ 

તા. ૨૬-૨-૬૮૮૯ના યર્દમ્સ એક્‌ ઈન્ડિયામાં જે. એમ, કેમ્પબેલે લખ્યુ' કે વસઇ પાસે 

સેપપારામાં તેણે તથા ભગવાનલાલે સફળ ઉત્પનત કરેલુ” ત્યારે તેણે ગિરનાર પાસે એક 

રી જયો હતો. તે વાત કરેલી તે ગુજરી ગયા પછી ત્યાં ઉ.પન્ત કરતાં ધણુંમળ્યુ'. 
ગિર 


૮ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


અ'તે તેમનો જ અભિપ્રાય સવ*સ્વીકૃત થયો હતો. % 
આચાય વલ્લભજી હરિદત્ત 


આચાય વલ્લભજી હરિદત્તને જન્મ ઈ. સ. ૧૮૯૬માં જૂતા૩ઢમાં થયે 
હતો. તે સ'સ્કૃત સાહિત્યના પ્રખર વિદ્દાન, ઈતિહાસકાર અને પુરાતત્ત્વવિદ્‌ 
હતા, તેઆએ અનેક શિલાલેખો, મૂર્તિ એ, તામ્રપત્રો વગેરે શોધી કાઢી આ 
પ્રદેશના ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાડયો છે ઈતિહાસનું સ શોધત કરતા 
વિદ્દાનો માટે તેણું પાડેલી કેડી ઉપર ચાલી અનેક વિદ્દાને આગળ વષ્યા છે. 
કીતિ” કૌમુદી, નિધ'ટુકોષ, પ્રબોધ ચળોદયં, રામાયણુના સમશ્લે[કી અનુવાદ 
અને સ'સ્કૃત સાહિત્યેતા અન્ય ગ્ર'થોમાં તેળું વિઠ્દતાપૂર્ણ, ભાષાંતર ર્યા છે.? 
વત'માન જૂનાગઢ મ્યુઝિયમઃી સ્થાપનાનો યશ પણુ તેને ફાળે જય છે. શ્રી 
વલ્લભજી ઈ. સ. ૧૮૮૮માં રાજકોટ જટુતિલી મ્યુઝિયમના અને ઈ, સ. 
૧૮૯૨માં વેઓટસન મ્યુઝિયમના કયુરેકટર હતા. તેમને। દેહાંત તા. ૭-૫-૧૯૧૧ના 
રોજ થયે. 

તેમના પુત્ર સ્વ. ગિરજાશ'કર આચાય' મુ'ભઈના ન એફ વેલ્સ 
મ્યુઝિયમતા કયુરેટર હતા. તેમણું ગુજરાતના શિલાલેખો, ભાષાંતર અને ટિકા 
સાથે પ્રસિદ્ધ કરી ઈતિહાસસ વિદ્દાના ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. 


ભગવાનલાલ સ'પત્તરામ. છત્રપતિ 


શ્રી ભગવાનલાલ સ'પત્તરામ છત્રપતિ, જનાગહતા ધ જ્ઞાતિમાં 
જન્મ્યા હતા. તેમણે સૌરાષ્ટ્ર દેશના ઈતિહાસ લખ્યો તથા વોકર રિપોરટ'ું 
ભાષાંતર કયુ, તેણે તથા શ્રી કૃપાશ'કર ઉમિયાશ*કર વસાવડાએ ઈતિહાસના 
ક્ષેત્રમાં પુષ્કળ સ'શાધત અને સ'કલન કરી જૂતાગઢને અગત્યનું સ્થાન 
_અપાવ્યુ છે. 
શ્રો રૂપશ'કેર ઉદયશ' કુર એઝા 


જનાગઢમાં ખાલુભાઈના નામથી જાણીતા શ્રી રપશ કેરે ઉદયશ કર ઓઝા, 
જૂનાગઢ પ્રિન્ટી'ગ પ્રેસમાં માત્ર સોળ વર્ષની પ્રુમળી વયે ને।કરી અથે" આવ્યા. 
થોડી કેળવણી લીધી હોવા છતાં ખ્રુદ્ધિ અને પ્રતિભા, શ1મ અને વાચનથી આ 


1 માહિતી, શ્રી રા'ભ્રપ્રસાદ હરિત જેશી, ્‌ રી 
2 વલ્લભજી આચાયે લખેલા અનેક લેખો! ઉપરાંત ૨૪ જેટલી મૌલિક કૃતિએ। કે ભાષાંતરો 
ગદ્ય તેમજ પદ્યમાં લખ્યાં છે. સાચીપ્ય. એપ્રિલ-જૂન ૬૯૮૫ શ્રી જયેન્દ્ર નાણાવટી" 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાર્ધ 


યુવાને જેતજેતામાં જૂનાગઢના સાંસ્કૃતિ ક્ષેત્રમાં અમ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કયુ, તેણે 
ઈ સ. ૧૮૮૬માં જૂનાગહમાં અવેતન કલાકારોને એકત્ર કરી, સ્વરચિત 
રાણુકદેવી-રા'ખે'ગારનું નાટક, વડીલોના વાંધા અને વિરેધ વચ્ચે ભજવ્યુ*. 
થીર'ગધર મૂળશ'કર્‌ માંકડ નામના કવિ મિત્રના સહયોગ અને સહકારથી 
તેમજ શ્રી ગિરધરલાલ માધવલાલ ધોળક્યા જેવા પ્રખર રાજપુસ્ષના 
ઉત્તજનથી તેણું જૂનાગઢમાં સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ વિકસાવી. નવાબ મહાબન- 
ખાનજી ગુજરી ગયા ત્યારે મહાબત વિરહતું દીધ કાવ્ય લખ્યુ*. થોડાં 
વર્ષો પછી તેએ કવિ કલાપીના કવિ દરબારમાં સ્કાન પામ્યા અને સ'ચિત 
ઉપનામથી કાવ્યો લખતા થયા. તે પછી તે બગસરા, પોરરબ'દર વગેરે તાલુકાએ। 
અને રાજ્યોમાં સલ!હકાર પદે રલ્રા અને માત્ર હૈયા ઉકલતથી યાંત્રિક કૃષિ 
પષ્ધતિતું શાન સાધ્ય કરી બોરિંગ નિષ્ણાંત થયા. ઉત્તરાવસ્થામાં તે મોરબી 
મહારાજા લખધીરજી પાસે રહેના અને ઈ. સઃ ૧૯૩૨માં ગુજરી ગયા, % 


પ'ડિત ગઢુલાલ' 


મૂળ વારાણુસીના વાસી પર'તુ જૂનાગઢ આવી વસેલા એક તેલ'ગી 
ભાહમણુને ત્યાં વિ. સ. ૧૯૦૧તા પોષ વદી ૧ર ના શેજ આ વિભૂતિને। જન્મ 
થયો. તેમનું મૂળ નામ ગોવધષન હતુ*. બાલ્યવયમાં અદ્ભુત પ્રતિભા બતાવી 
માતાપિતા અને શિક્ષક્રેને આશ્ચય ચક્તિ કરનાર આ બાળકની આંખો શીતળાના 
રાગમાં તવ વષની વયે સદાને માટે ચાલી ગઈ, પણુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ પં'ડિત ગટુલાલે 
માત્ર ચૌદ વષની વયે; યમુનાલહરી, રૂકમણી ચ'પૂ , ચિંતામણિ, મારૂત શક્તિ 
લગેરે પ્રથા લખ્યા અને લક્ષ્મણગિરિતા પ્રશ્નોનું સત્સિષ્ધાંત માત નામે 
ખ'ડત લખ્યુ*. તેમને નેધપુર મહારાજની કચેરીમાં ક'સવધનું શીધ્ર સ'સ્કૃત 
' કાવ્ય રચતાં, શીધ્રકવિની ઉપાધિ મળી. તેઆએ સ'સ્કૃત, હિન્દી અને ગુજરાતી 
કાવ્યો લખ્યાં છે તેનો સ'મ્રહ “સુભાષિત લડુરી' તામથી નણીતોા છે. તેએ! 
સગીતકાર, વક્તા, શતાવધાની અને ગણિતશ્ાસ્રી હતા. તેઓ પુષ્માગી“ય હતા 
અને બહુધા સુ'ભબઈમાં રહેતા* તેમને ભારત ધમ મહામ'ડલે ભારત માત ડની 
પદવી આપી બહુમાન કરેલુ', તેમનું [વિ. સ. ૧૯૫૪ ના માગ'શીષ" શુકલ 
અણમાના રજ અવસાન થયુ * 


થી અન'તપ્રસાદ વેષ્ણુવ 
પરબત મહેતાના વ'શમાં, વૈષ્ણુથવ યુળમાં મી અનત્તપસાદ મિકમરામ 


1 સદુપદેશ માત 'ડ-વિદ્યા વિલાસ પરિષિતૂ-જૂતાગદે. ના આખારે, 


૨૬૦ $ જૂતાગઢ અને નિરતાર 


વેષ્ણુવનેો જન્મ જૂતાગઢમાં ઈ. સ. ૧૮૬૧ માં થયે! હતે. તેના પિતામક કહાનજી 
બક્ષીના નામે આએળખાતા. એ સમયમાં તેમણું મેટ્કિ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. 
ઈ સ. ૧૮૭૯ સાં તેમણે તેતી પ્રથમ કૃતિ “હિમ્મત વિજવે' નાટક રચી. તે 
પછી. “જેરાવર વિને!ઇ,' નાટક લખ્યુ*, “યાત્રા વિલાસ' નામનું પ્રવાસ વણુતનું 
પુસ્તક અને “રાણૂકદેવી,' “ત્રિદ'પતી,' “વિદ્યાલક્ષમી' નામની નવલકથાઓ લખી. * 
પરતુ સવયી કશ્રેણ્ુ કૃતિ તેમતું પધ મહાભારત છે, જેમાં તેની કવિત્વ શક્તિને % 
પરિચય થાય છે. શ્રી અન'તપ્રસાદ, રામાનુજ સ'પ્રદાયના અનુયાયી હતા અને. 
દક્ષિણુ ભારતમાં વાર'વાર જતા. તેએ રાધનપુર સ્ટેટમાં રેવન્યુ કમિશ્રર હતા. 
નિવૃત્ત થઇ તેમણે ધર્મ" પ્રચારનું કાય સ્વેચ્છાએ સ્વીકાયુ” હતુ". તે પ્રવાસ 
અ'તગત ઈ. સ. ૧૯1૭માં તેમનું અવસાન થયુ. 


સનોહર સ્વામી 


ઈ. સ. ૧૮૩૮માં ભાવતગરમાં સન્યસ્ત દીક્ષા લઈ ત્યાં જ વસી જનાર 
મનોહર સચ્ચિદ્દાન'દ સ્વામી, જૂનાગઢના નાગર ગૃહસ્થ હતા. તેના મામા વસાવડના 
પ્રસિદ્ધ કવિ કાલીદાસે ધુવાખ્યાત આદિ આખ્યાનો લખ્યાં તેની મનોહર ઉપર 
છાપ હતી. એમને જન્મ ઈ. સ. ૧૭૮૮માં થયો હતા અને સ'સ્કૃત, વૃજ 
અને ગુજરાતી ભાષા ઉપરનું તેનું પ્રભુત્વ જેઈ ભાવનગરના દીવાત ગૌરીશ'કર 
એઝાએ તેમને ભાવતગર્‌ બોલાવેલા અને તેણું ત્યાં રહી “મનોહર અને 
 _“સચ્ચિદાન'દ' નામથી સુદર પદે રચ્યાં છે. રેન કો 


આદિત્યરાસ વ્યાસ 


ઈ. સ. ૧૮૫૧ થી જમનગરમાં વસવાટ કરી ગોસ્વામી વ્રજરત્તલાલજી 
કે ત્રજનતાથજી મહારાજની હવેલીમાં રહેતા પ્રસિદ્ધ સ'ગીતાચાય' આદિત્યરામ 
વ્યાસ જૂતાગઢના પ્રશ્નોરા નાગર સ્તાતિમાં જન્મેલા તેમના સ'ગીત ઉપરના 
અદ્ભુત સ્વામીત્વથી તે તત્કાલિત સગીત શાસ્રોઓનાં શિરમોડ ગણાયા હતા. 
તેમતા પિતા વૈકુ'ઠકરામ શાસ્્રો પ્રખર: વિઠ્દાત હતા. તેણે આદ્ત્યિરામને શાસ્ત્રો 
અને પુરાણો શિખવેલાં અને નવાબના દરબારી ગાયક, ઉસ્તાદ નન્નુખાન પાસે 
તેમણું સ ગીતનું જ્ઞાન મેળવેલુ'. તેમને નવાબની કચેરીમાં પણુ અગ્રસ્થાન મળેલુ” 
પર'તુ જમનગરની હવેલીના મહારાજશ્રી યાત્રામાં મળી જતાં તેના આગ્રહથી 
તેઓ જમનગર ગયા, વિં, સ. ૧૯૩૭ તા મહા સુદ ૧૪ ના રે।જ તેમને 
દેહાન્ત થયો. 
સુધારકો 

પ્રખર વિદ્દાન અને વૈદ્દોધ્ધારક મહુષિ સ્વામી દયાન'દ સરસ્વતીને સદ્‌- 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


ઉપદેશ વિચારી તથા કવિ નમ*દાશ'કર્‌ લાલશંકર અને કરસનદાસ મૂળજી 
જેવા સુધારકેનાં વ્યાખ્યાને વાંચી આ સસયે જૂનાગઢમાં એક સુધારક મડળ 
અસ્તિત્વમાં આવેલુ. આ મ'ડળમાં સવ*શ્રી પ્રતાપરાય વસ'તરાય સૌરાષ્ટ્રકર, 
રૂદ્રજ સુ'દરજ રાણુા।, મથુરાદાસ અમૃતલાલ વસાવડા £, અ'બારામ સુ'દરજ છાવા, 
2યુ'બકરાય મજમુદાર, બાપુભાઈ મજમુદાર, દામોદરદાસ હીરજી જગડે, ગિરનારા 
ખાહ્મણુ અ'બાશ'કર વલ્લભજી, પ્રભાસપાટણુના હરપ્રસાદ ઉદયશ'કર દેશાઈ 
વગેરે યુવાને! હતા. શ્રી પ્રતાપરાયે, દેશભક્તિના અને ધામિક અ'ધશ્રધ્ધા વિરૂદ્ધતાં 
કાવ્યો અને નાટકે રચ્યાં. શ્રી મથુરાદાસ અમૃતલાલ વસાવડાએ વેદધર્મ'તાં મૂળી 
તત્તવે! અને મિદ્ધાંતાના બોધ તેના માસિક વેદ ધર્મ" પ્રકાશ દ્રારા આપ્યો. 
હરમ્રસાદ ઉદયશ'કર દેશાઈખે પ્રભાસપાટણમાં પ્રભાસ આર્યેત્કષ ક સભા સ્થાપેલી. 
તએ વારવાર જૂતામઢહ આવી, વેદધમ અને પૌરાણિક ધમ' ઉપર ભાષણે 
આપતા. શ્રી રૂદ્રજ સુ'દરજ રાણાએ તે સમયે જ્ઞાતિમાં અને સમાજમાં પ્રવેશેલી . 
મુરૂઢીઓ અને ફકુરિવાજે સામે; લેખો, સ'વાદો, નાટકો અને વાર્તાએા લખી 
વડીલોને વિરોધ વહેરી લઈને પણુ તેણું જનતાને સાચી દોરવણી આપી. 


આ ઉપરાંત# જૂનાગઢના વેદમૂતિ વોરા જટાશ'કર હરજીવન, પાઠક 
ગારાભાઈ રામજી, ભાનુશ'કર રણુછોડજી (ઉત્તરકાળમાં સ્વામી ભાસ્કરાન'૬જ,) 
છોટાલાલ જદવરાય મજમુદાર વગેરે સ'સ્કૃતના પ્રકાંડ પડતો તયા જવાભાઈ 
ફીકાણી, આણુ'દલાલ વૃજદાસ વસાવડા, નભુભાઈ વાઈ જવાશ'કર જટા 
શ'કર જીકાર વગેરે કવિએ અને લેખકો આ સુવણુ યુગની નાંમાકિત વ્યકિતઓ 
તરીકે ઉલ્લેખનીય છે. “ક 


ડોક્ટરે 4 
જૂનામઢ રાજ્યના વેદ#ીય ખાતાતા મુખ્ય પરે વર્ષો સુધી રહેલા ડે! 
ત્રિભાવનદાસ મોતીચ'હ શાહે તેમની ફરજ બજવવા ઉપરાંત તે કાળે પ્રવતષતી 


કેટલીક રૂઢિઓ અને માન્યતાઓ સામે આરેગ્યશાસઅ્રની દણ્િએ લેખો અને 
પુસ્તકો લખી તે સમયમાં જે વિચારો હજી જતમ્યા ન હતા તેનું પ્રજને જ્ઞાન 


1 આ સમયના કવિએ લેખકે। વગેરેની નામાવલિ બહુ મોટી -થાચ છે. તે સર્વના જવન 

કે કવનની નોંધ વિસ્તાર ભયે લેવાનું રાક્ય નથી. તે જૂનાગઢના સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસને 

વિષય છે અને તે ન્ન્યારે લખારો ત્યારે સવેની નેંધ લેવામાં આવરો, તેમ છતાં કેઇ 

* ઉલ્લેખનીય વ્યક્તિનો નિદેશ કરવાનું રહી જતુ' હોય તો સ'બ'ધકર્તા વાચક મને સૂચન 
કરવા ફુપા કરે અને તે ક્ષતિ માટે માફ ડરે. લેખક, 


ર૬૨ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


આપ્યુ”. ડો. ત્રિભોવનદ્યસ શાહે પ્લાસ્ટીક સર્જરીની શૈધ કરી જગતભરમાં 
નામના પ્રાપ્ત કરી. 


_ રોકટર નશેાતમદાસ ઈ%જી વેશ્વવ કે જે ગનુભાઈન્ર લોકપ્રિય નામે 
પ્રખ્યાત છે; તેમણું ઈ. સ. ૧૮૮૪માં માત્ર ૨૨ ૧ષ*ની વયે મુ'ભઇની મ્રાન્ટ 
મેડીકલ કોલેજમાંથી ડીક મેળવી અને જે સમયે સમુદ્રવે'ત કરવાને જ્ઞાતિનો 
પ્રતિબ'ધ હતો ત્યારે ઈ'ગ્લાંડ જઈ ડરહામ યુનિવસિટીમાંથી એમ, ખી. ખી. 
_એસ,ની ઉપાધિ મેળવી, જૂનાગઢ રાજ્યે જુદી ડીસ્પેન્સરીની સ્થાપના કરી 
તેમને ત્યાં નિયુક્ત કર્યા. આજ પણુ ઉપરકોટ ડીસ્પેન્સરી ગનુભાઈના દવ'ખાના 
તરી'કે આળખાય છે. એ સમયે સોરાષ્ટ્રમાં લેબોરેટરી ન હતો ત્યારે રાજ્યના 
ગ્રોત્સાફનથી તેઓ ઈ. સ. ૧૮૯૪માં મુ'”ઇ તથા આગ્રા ગયા અને ત્યાં 
' તાલીમ લઈ જૂનાગઢમાં પ્રથમ કેમીલ લેબોરેટરી સ્થાપી ૪. સ. ૧૮૯૮માં 
કુતિયાણુ।માં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો ત્યારે તેમણું રસી બતાવી, કવે।રતટાઈનનો 
પ્રથા પ્રથમ વાર્‌ અપનાવી પ્લેગને નાખૂદ કર્યો. કમભાગ્યે તે ઈ. સ- ૧૯૦૦માં 
માત્ર ૩૫ વષ'તી વયે પરલેકવાસી થયાન્* 


ઝુદરતી આફવા 


તા. ૨ર-૬-૧૮૮૪તા રજ જૂતાગઢ અનૈ ગિરતાર ઉપર અતિ ભારૈ 
વૃજ્તિ થઈ, વીજળી અને કડાકા ધડ!કાએ માઝા મૂકી ગિરનાર ઉપરના 
અબભાજીના મ'દિર ઉપર તથા માંડવી ચોકમાં ભસીદના મ્નારાં ઉપર વીજળી 
ઘૂડી. માંડવી ચે।કમાં ચાર વ્યક્તિઓનાં જૃત્યુ થયાં અને કાળવાના ચોકમાં 
હાતીપુર પાણી ચાલ્યુ એક રાતમાં ૧૩ ઈ'ચ પાણી પડતાં ધણી ખરાખી 
થઈ.* ક ક 
સ્વામી વિવેકાન'દ-એની બીસાન્ટ 

દીવાન હરિદ્યાસ વિહારીદાસ, ફરાસખાતામાં ૨હૈતા ત્યારે જગત્‌ પ્રસિહ 
સ્વામી વિવેકાન'ક ઈ. સ. ૧૮૯૨માં જૂતાગક આવેલા” અનૈ તેમને ત્યાં ઉતરેલા 
પ્રસિદ્ધ દેશભકત આંગ્લ મહિલા મિસીસ એની ખીસાન્ટ પણુ જૂનાગઢ આવેલાં, 


1 ડર. નરતમદાસ વેશ્ચવનું જીવનચરિત્ર, શી ઇીતિ'કુપાર વેશ્નવ. 
2 સૌરાષ્ટ્ર દરપપણુ-જુલાઈ ૨૮૮૪, 
3 એમ કહેવાય છે કે તે પ્રથમ કાળવાને કઠે પ્રકારાપુરીમાં ઉતરેલા, ત્યાંધી દીવાન હરિદાસ 
તેભને પોતાને ત્યાં લઇ ગયેલા. 
વિવેકાન'દૃજીની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા દાતાર રોડ ઉપર તા, ૨૫-૮-૬૧૯૪૫નતા રોજ થડ 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૬૩ 


વજીર બહાઉટ્ટીનભાઇ 


વજીર શેખ બહાઉદીતભાઇએ રાજીનામુ આપ્યુ”, પરતુ નવાબ બહાદુર 
ખાને તારીખ ૨૮-૫-૧૮૯૧ના ફરમાનથી તે નામ'જૂર ક્યુ”, 


નવ્રાભ બહાદરખાન 


તવાબ બહાદરખાને, અ'ઝ્રેજીને। અભ્યાસ કર્યો. હતો. તેઓ અ'શ્રેજ ખેલી 
શકતા અને પાશ્ચાત્ય સ'સ્કૃતિની તેના ઉપર અસર હતી. તેની.રહેણીકહેણી 
પૌર્વાત્ય પહ્દતિની હતી. 


તેમનાં લગ્ને તેમના પિતાની હયાતીમાં થયેલાં. પ્રથમ લગ્ત બાટવાના 
બાબી શેરણુલ'દખાનનાં પુત્રી ઉમરાવબખ્તે સાથે ઈ. સ. ૧૮૭૩માં અને ખીજ” 
લગ્ત રાણુપુરના બાબી જવામર્દખાનની પુત્રો અમીરબખ્તે સાથે તે જ વષષમાં 
થયેલાં. ઈ. સ. ૧૮૭૫માં તેમનાં ત્રીજ લગ્ન વાડાસિનારનતા બાખી મનવર- 
ખાનનો પુત્રી લાલબખ્તે સાથે અને ચોથાં લગ્ન ધ્રાંગધ્રાના ગામ માલવણુના 
પુ-'જાજી ઝાલાની પુત્રો રૂપાળીબાઈ સાથે તથા પાંચમા લગ્ત ઈ. સ. ૧૮૯૧માં 
ધોળકાના કસબાતી હયાતખાનતાં પુત્રી સરદારબખ્તે સાથે થયેલાં. તેમાંથી 
જઈને કાંઈ સ'તતિ હતી નહિ. 


નવાબ બહાદરખાનને શાહપુરમાં રહેવાનું બહુ પસ'દ હતુ', તેથી તેણે ત્યાં 
બહાદરખાગ તથા બ'ગલે બનાવ્યો અને રેલવે લાઈત પણુ વ'થળા પાસેથી ન 
લઈ જતાં શાહપુર પાસેથી લઈ ગયા. તેઓ સ્વભાવે ૨'ગીલા અને મો।જી હતા. 


બિટિશ સરકારે તેમને ઈ. સ. ૧૮૯માં જી. સી. આઈ. ઈ. ને! ખિતાબ 
આપ્યો. 
નવાબ બહાદરખાનનું મૃત્યુ 
તેએ ઈ. સ. ૧૮૯૨ના. જન્યુઆરીની ૨૧મી તારીખે અપૃત્ર ગુજરી ગયા. 
ગાદીના વારસે। 
નવ,બ મહાદરખાન અપુત્ર ગુજરી જતાં ગાદી કોને મળે તે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 


થયો. તેનાથી નાના ભાઈ રસુલખાત હતા અને તેનાથી નાના એદ્લખાન 
હતા. 


મહ'મ નવાબ મહામતખાનનાં પ્રથમ ખેગમના પુત્ર અહમદખાનને। દાવે। 
મહાબતખાતની હષાતીમાંજ નામ'જૂર થયો હતો. બહાદરખાતજી માદીએ 
આવ્યા ત્યારે પણુ તેણ તેનો દાવો આગળ કરતાં ફરીવાર તે રદ કરવામાં આવ્યે 


૨૬૪ : જૂતાગઢ અને મિરના૨ 


હતે! તેણે ફરીથી તવાબ બહાદરખાનના મરણુ વખતે દાવો આગળ ધર્યો પણુ 
આ પ્રસ'ગે પણુ રબિંટિશ સત્તાએ તે સ્વીકાર્યો નહિ. 

_સહાબતખાનનાં છોટીણુ નામનાં એક બેગમ હતાં, તેતા કુ'વર એદલખાન, 
રાજકોટની રાજકુમાર કેલેજમાં ભણ્યા હતા અને નવાબ મહાબતખાન અને 
બહાદરખાન સાથે કેમ જાણે તે તેના અનુગામી થવાના હોય તેમ દરમારેી અને 
એજન્સીતી કચેરીઓમાં જતા અ ત્ર જ અધિકારીઓ સાથે તેને ઘાટો સ'બ ધ 
હતે! અને તેથી જ્યારે બહાદરખાનજ% અપુત્ર ગુજરી ગયા ત્યારે તેના વારસ 
તરીક આગળ આવ્યા અને સત્ત'ધીશ અ'ગ્ર'જ અમલદારે।એ તેને જૂનાગઢના 
નવાબ તરી'ે સ્વીકારવાનો નિગુષ્વ લીધે. 


મહમ નવામતાં નુરેણ્ીુ નામનાં એક બીજ પત્તી હતાં. રસુલખાન તેના 
પુત્ર હતા. તે સ'સારી હોવા ૭ાં વિરક્ત જેવા હતા. તેનો સમત્ર સમય 
સ'તોા, ફકીરો અને સાધુએતા સત્સ'ગમાં જતે. તેએ બહુધા જમાલવાડી 
નામતા સ્થાનમાં પીરની દરગાહ છે ત્યાં રહેતા અને તેમને જે જવાઇ મળતી 
તેને ખૈરાતમાં વ્યય કરી નાખતા. તેમને। અભ્યાસ પણુ નહિવત્‌ હતે છ્તાં 
તેની સાદાઈ, ગૃહસ્થાઈ, અમીરાત અને સખી સ્વભાવથી તે અતિશય 
લોકપ્રિય અને આદરણીય ર।જકુ'વર હતા. તેમને જન્મ તા ૩૦-૭-૧૮૫૮ના 
રજ થયે! હતે. 


એદલખાનને। “જન્મ. તા. ૨૪-૧૧-૧૮૬૫તા રોજ થયે હતો. તેથી 
રસુલખાન વયમાં તેનાથી મોટા હતા છતાં ૨જગાદી એદલખાનને મળે તે 
જૂત!ગઢના મુત્સદીખએા, ભાયાતા અને અગ્રેસરોને યોગ્ય લાગ્યું નહિ, તેથી 
વજીર શેખ બહાઉદોતભાઈ, નાષત્ર દીવાન પુસ્પરોતમરાયે સુ'દર૨% ઝાલા અને 
અન્ય અમીરાએ, રસુલખાનજી જયેણુ છે અને તેને એક પુત્ર છે તેમ ઢહી તેને 
ગાદીતશિન કરવાને નિણુ'ય લીધે! અને તેને અમલી પણુ બનાવ્યો. 


આ કૃત્યથી જૂનાગદમાં ગાદી વારસના પ્રશ્ને મોટે વિવાદ ઉપસ્થિત 
થયો, પજ્ધાો બંધાયા અને એજન્સી અધિકારીઓને આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે 
મોટી મૂ'ઝવણુ થઈ. 


તાત્કાલિત પોલિટિકલ એજન્ટ સર ચાલ્સ" ઓલીવન્ટને એજન્સીની સ્પષ્ટ 
સમ્મતિ વગર રસુલખ'નને ગાદીએ ખેસાડી દેવાનું કૃત્ય અયોગ્ય જણાયુ' 
તેથી તેણે દીવાન હરિદ્યસ વિહારીદાસ્ને રાજકુટુ'બની અને રાજની તમામ 
મિલમ્તો જપ્તીમાં લઈ રાજ્યનો વહીવટ એજન્સી વતી ચલાવવા આત્ઞા 
આપી સર ચાલ્સ એલીનન્ટે એવો મુદો ઉર્પાસ્થત કર્યો 'કે ર્સુલખાન રાજપુત્ર 


ખાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૬૫ 


તથી, નિરક્ષર છે અને ફકીર થઇ ગયે છે માટે તે રાજકર્તા થવા યોગ્ય નથો. 
તેણે મુ'ભઈ સરકારમાં નિવેદત કરતાં તેના જવાબમાં જૂતાગદતા અધિકારી- 
ઓએ, ૨।જ જ્યોતિષી કાશીનાથ કમળાકર નેશીએ - સ્વહસ્તે કરેલી જન્મ 
કુ'હળી રજ કરી તેનો શજપુત્ર તરીકે સ્વીકાર થયે। છે, એવા પુરાવાએ રજ 
કેરી લખ્યુ ક તેમતે અ ગ્રેજનું જ્ઞાન નથી તેતો અથ એ થવો ન ધટે કે તે 
તિરક્ષર છે અને એક રાજપુત્ર, સાધુ સ “તો કે ફકીરેના સત્સંગમાં આનદ 
લેતા હોય તો તે ફકીર થઈ ગયા કહેવામ નહિ.* 


મુ'ભઈ સરકારે આ પ્રશ્નનો નિણુ'ય કરતાં ઠરાવ્યું” કે, ઈ. સ. ૧૮૬૬માં 
તવાબ મહાબતખાને, તેના વારસ તરી કે, બડાદરખાનને નીમવાના પ્રશ્ને જણા વેછુ' 
ક, રસુધખાનત તથા એદલખાત બન્ને અનોરસ છે. તે પછી ઈ. સ. ૧૮૭ઢ 
હ૪ના પોલિટિકલ રિલેશન્સ સ્ટેટમેન્ટમાં એદ્લખાનનો સાહેબઝાદા અને 
રેસુલખાનને। ભાયાત તરી કે ઉલ્લેખ છે, પર'તુ ઇ. સ. ૧૮૭૫-૭૬ના સ્ટેટમેન્ટમાં 
' બન્નેને સાહેબઝાદા તરીકે વણુ્યા છે. રસુલખાન વયમાં મોટા છે અને 
જનાગહતા લોકો તેને ઈચ્છે છે. તેમજ પેદવણી સિવાય બીજુ” કોઈ તત્ત્વ તેની 
વિજેદ્માં નથી, તેથી તેને ગાદી આપવામાં કાંઈ અયુક્ત નથી. અનોરસપણાને! 
ગરશ ચર્ચાયોજ નહિ અને બન્ને દાવેદારો એક જ કક્ષાના હોવાથી, રસુલખાન 
ષષમાં મોઢા હતા તે લાયકાત ઉપર તેમને નવાબ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં 
આવ્યો, ક 
નવાબ ર્સુલખાન ર 
૪. સ. ૧૮૯રતા જૂત માસની ૨૦મી તારીખે, પાંચ માસ સુધી અનિ- _ 

[મત પરિસ્થિતિ રશ્યા પછી, નવાબ રસુલખાનને ગાદીનશિન કરવામાં આવ્યા. 
સર ચાલ્સ. ઈ. :એલીવન્ટે ૬૨રબાર ભરી તેને સાવભોમ સત્તાનો ખરીતોા 


આપ્યા. તે સમયે તેના હઝુર સેક્રેટરી તરી કે શ્રી. છે.ટાલાલ મશુરાદાસ બક્ષીની 
તિમણૂક કરવામાં આવી ર 


પવાસ 
એજન્સીની સૂચતાયી નવાખ રસુલખાન, કેપ્ટત હ।ઇડ જઈટસ, ન તાયેબ 


1 શ્રી મ'ત્રીશ્વર રાચજી સાહેબ, થ્રી. જ. પુ. નેશીપુરા. 
2 પોલિટિકલ પ્રેકટીસ ઈન કાઠિયાવાડ-એ. ડખહ્યુ. ટી. વેખ. 


૬ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


દીવાન પુસ્ષોતમરાયે ઝાલા તથા અન્યે અમીરો અને અમલદારોને સાથે લઇ 
ઈ, સ. ૧૮૯૩ના જનયુઆરી માસની ૨૧મી તારીખે ઉત્તર ભારતના પ્રવાસે 
ગયા અને માર્ચ માસની ૨૩મી એ પાછા ફર્યા. તે પછી ખાનગી કારભારી, 
શ્રી અમરજી આણુ'૬જ કચ્છી, હઝુર સેકેટરી શ્રી છોટાલાલ મથુરાદાસ બક્ષી" 
ડો. -નરોતમદાસ ઈ દરજ વૈષ્ણુવ તથા કેપ્ટત હાઈડ કેઈટસ સાથે ઈ. સ. ૧૮૯૩ના 
એપ્રિલ માસની ૧૦મી તારીખે દક્ષિણુ ભારતના પ્રવાસે ગયા અને જૂન માસની 
૧૪મી તારીખે પાછા ફર્યા. તેમને યુરેપતા પ્રવાસે જવા માટે આગ્રહ કરવામાં 
આવ્યો હતે. પણુ રસુલખાને તે માટે અનિચ્છા બતાવતાં, પ્રવાશ યોજના 
પડતી મૂકવામાં આવી. 


જમનાથ ઉપર હફમત 


ઈ. સ. ૧૮૯૦માં વડોદરા રાજ્યની સરકારે એવે। પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો 
કે, પ્રભાસપાટણુમાં આવેલા સોમનાથતા મદિર, પ્રાચીમાં આવેલા પ્રાચીકુ'ડ 
તથા અન્ય મદિરે ઉપર ગાયકવાડ સરકારની હકૂમત છે અને તેથી વડોદરા 
રાજ્યના અધિકારીઓ કે પ્રજજનેો પ્રાચીકુ'ઠમાં સ્તાનાથે* કે યાત્રાથેજ જય તેની 
પાસેથી જૂનાગઢ રાજ્ય કર માગી શકે નહિ. એટલુ' તો નહિ પણુ તે સમયે 
વસતી ગણુતરીનું કાર્ય ચાલતુ તે કાય સોમતાથની હદમાં રહેતા ગાયકવાડના 
પૂ”્નરી અને અન્વયે કમ'ચારીઓ, કરે અને તે મ'દિરેની હદ તથા અન્યે મ “દિરોની 
હુદ ગાયકવાડની ગણાય તેવે પણુ દાવે। કર્યો. જૂનાગઢ રાજ્યે સરકારે તે મારે 
બિટિશ સરકારમાં વાંધો ઉપશ્થિત કરી રજૂઆત કરતાં મુ'બઈ સરકારના 
ઠરાવ ન. ૫૭૦ તારીખ ૨૭-૧-૧૮૯૧થી વડોદરા રાજ્યનો દાવો તામ'જૂર 
કરવામાં આવ્યો, તેથી તેણું અપીલ કરતાં સેકેટરી એફ સ્ટેટ ફેર ઈન ડેયાએ 
આ મર્દરે અને પાંવેત્ર સ્થાનો જૂનાગહની હકૂમતમાં છે અને તેના ઉપરને। 
સવ પ્રકારનો અકુશ જૃતાગઢ રાજ્યને છે તેવો નિણુય આપ્યો. 


પ્રભાસપાટણુમાં અશાંતિ 


પ્રભાસપાટણુનાં પવિત્ર તીથ'સ્થાનોની “અમર્યાદ' થતી રહેતી. અને વ[ર'વાર 
જામી ઉપદ્રવા થતા અને હિન્દુ પ્રજની લાગણી દુઃખાય એવા પ્રસ'ગા બતતા, 
તેથી બિટિશ સત્તાના આદેશથી તે પ્રશ્નોના અ'તિમ નિણુષય કરવા માટે કનલ 
જે. એમ. ઉટરના પ્રમુખપણા નીચે એક કમિશન નીમવામાં આવ્યુ*. 


પ 


1 શ્રી. ખાખુરાય તથા શ્રી, શ્રીનિવાસ ખક્ષીના પિતામહ, 


ખાખી વ'શ-ઉત્તરાધષ $ રદંછ 


નીમવામાં આવ્યુ*. તેમાં મિર્ઝા અખ્બાસખલી બેંગ અને શ્રી રણુછ્ઠોડલાલ : 
કપુર્ચ'દ દેસાઈ સભ્યો નીમાયા. આ કમિશને તેનો રિપોર્ટ ઇ. સ. ૧૮૪૩ના 
મે માસની ર્‌ જ તારીખે રાજ્યે સરકારને સુપ્રત કર્યો... 


રાજ્ય સરકારે, આ રિપોટ થોડ! ધણુ ફેરફારો સાથે સ્વીકારી કેટલાક 
હુકમો કર્યા છતાં ઈ. સ. ૧૮૯૪તા જુલાઈ માસની ર૨પમી તારીખે પ્રભાસ- 
પાટઢણુમાં તાજયા દફન કફેવાના પ્રસગે હુલ્લડ કૅરી કેટલાક મુસ્લિમોએ, 


સાધુઓ, બાહ્મણા અને સરકારી નોકરોની હત્યા કરી અને સ'દરોને આગ 
આંપી.૫ 


જ્યારે હુલ્લડ પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલુ' ત્યારે પ્રભાસપાટણુના જ વતની 
પોલીસ અમલદાર હરપ્રસાદ ઉદયશ'કર દેસાઈ સુત્રાપાડાથી આવી પહેંચ્યા 
અને હુલ્લડખારેને અ'કુશમાં લઈ તેના આગેવાનોને પરહેજ કર્યા. 


આ ભયકર હત્યાકાંડના સમાચારથી સમમ્ર ભારતમાં રોષની લાગણી, 
વ્યાપી થઈ મુ'બઈની જનતાએ તે માટે મોડું” આંદોલન કરી મુ'ભઈ સરકાર 
પાસે કડક પગલાં ભરવાની અને ન્યાય આપવાની માગણી કરી. 


હુલ્લડખોરશે ઉપર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો ત્યારે તહોમતદારાના બચાવ 
માટે રાજ્ય સરકારે બેરિસ્ટર ખ્રેતસનને રોકયા અને પ્રોસીકયુશત માટે બેરિસ્ટર _ 
જે. જરડાઈત, શ્રી માણેકશાહ જહાંગીર તલ્યારખાન અને કે કહાનદાસ 
પારેખને રોકવા. 


આ સમયે સુપ્રસિર્દ દેશભક્ત સરે ફીર[ઝશાહ મહેતા જૂનાગઢ રાજ્યમાં 
હઝુર કાઉન્સીલર હતા. તેમના પ્રમુખપણા નીચે હુલ્લડ કેસમાં અપીલ સાંભળવા 
બસ ટ્રિખ્યુનલ નીમવામાં આવી તેમાં ત્રી આર. એસ* ટિપનીસ તથા સૈયદ 
નુરદીન સભ્યો હતા. 


શ ટ્રિબ્યુનલે સર્વાનુમતે હર તહોમતદારમોંથી ૧૮ સખ્સોને જુદા જુદ્દ 
સમયની સ%એઓ કરી,* 


1 આં હત્યાકાંડમાં સે!મપુરા બ્રાહ્મણ ત્રવાડી વલ્લભજી રતનજી; ન્નની જેશા'કર્‌ રણછે।ડ, 
સાધુએ સુમિત્રાદાસ, ખલિરામ, કૃષ્ણદાસ, ડો. મતોહરદાસ, તેનો કમપાઉન્ડર, પટાવાળા 

માલી દયાળ, વેકસીનેઢર તથા તેનો પટાવાળો મરાઈ ગયા, ' 

2 આ પ્રસ'ગ અને તે પછીની વિગતો માટે જીએ “પ્રભાસ અને સોમનાથ” રા” હં. દેશાઈ, 


૨૬૮ $ જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


ઈ, સ. ૧૮૬૬માં બન્ને કોમો! વચ્ચે કાયમી કડવાશ દૂર થાય તેવા 
હેતુથી મ્રભાસપાટણુના હિન્દુ અત્ર-સર આચાય" રણુછેડ વિષ્ણુ તથા સૈયદ 
જનામીવાં અકબરમીયાંના પ્રયાસથી એક સમાધાત થયુ'. રાજ્યે આ સમાધાન, 
દીવાન દફતર જવક નબર ૧૫૪૦ તારીખ ૨૯-૪-૧૮૯૬ થી મ'જૂર રાખ્યુ. 
તે અન્વયે સજ ભોગવતા અઢારે આરોપીઓને છેડી મૂકવામાં આવ્યા અને 
_સમાધાનને મૂત'સ્વરૂપ આપવા માટે ઈ, સ. ૧૮૯૬ ના એપ્રિલ માસની ૩૦ 
મી તારીખે, વજીર બહાઉદ્દીતભાઈ, નાયબ દીવાન પુસ્પોતમરાય ઝાલા, સ્પેશ્યલ 
દીવાન બેજનજી મેરવાતજ, ગોંડલ દીવાત શ્રી તરખડ વગેરેતી ઉપસ્થિતિમાં 
પ્રભાસપાટણુ મુકામે એક સભા ભરવામાં આવી ' આ હત્યાકાંડ અને તે પછીના 
પ્રસ'ગોમાં જૂનાગઢના પ્રતિષ્ઠિત, ધર્માનુરગી અને સેવાભાવી વજીલ જટોાશ'કર 
જીવણુજી છાયાએ, પ્રજની અપૂવ સેવા કરી રાજ્યે અને પ્રજાની પ્રીતિ મેળવી. 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણુ મદિર 


આ પ્રિસ'ગે દેહેત્સગ" ધાટ ઉપર આવેલા શ્રી લટ્્મીનારાયણુ | મદિર્ને 
હુલ્લડખોારેએ નુકસાન કરેલુ, તેથી તેને! પુતરે દ્રાર કરવામાં આવ્યો. તેનું 
શિલારોપણુ વજીર બહાઉદીનભાઈને હાથે થયુ' અને રાજ્યે તે મ'દિરે 
નવેસરથી બાંધવા, દીવાન દફતર જાવક ન'બર ૨૮૧૫ તારીખ ૧૪-૮-૧૮૯૭થી 
જૂરી પણુ આપી. આ મ'દિરે બ'ધાઈ ગયુ' અને જ્યારે પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ 
ચાલતા હતા ત્યારે તારીખ ૪-૩-૧૯૦૭તા રજ પ્રભાસપાટણુના મેજીસ્ટ્રેટ શ્રી 
અન'તરાયે નાનાલાલે તે, કામ ન કરવા મનાઈ હુકમ આપ્યો અને ઉત્સવ 
બ'ધ કરાવ્યો. આ હુકમ શા માટે કરવામાં આવ્યો છે તેનાં કારણ! પણુ 
દર્શાવવામાં ન આવ્યાં, 

ઈ. સ* ૧૯૦૭થી ઈ. સ. ૧૯૪૭ સુધી અવિરત પણે હિદુ આગેવાને: 
તેના માટે અરજ અહેવાલ કરતા રહ્યા પણુ | તેનું કાંઈ પરિણા।મ આવ્યું નહિ, 
દીવાન સર પેટ્રિક કેડલે અમુક શતે" તે સોંપવા આજ્ઞા કરેલી પણુ તેનો અમલ 


1 આ પ્રસગે કાયદો અને વ્યવસ્થા નનળવવા અને શાંતિ અને એખલાસ પ્રસ્થાપિત કરવા 
હિંદુ ન હોય કે મુસલમાન ન હોય તેવા અધિકારીને પ્રભાસમાં મૂકવા નિર્ણુચ લેવાયે।. 
તે પ્રમાણે શ્રી પી. ઝેડ. વાઝ નામના ક્રિશ્ચિયન ગૃહસ્થની ત્યાં નિમણૂક થઈ, પર'તુ તે 
થોડા જ દિવસે।માં ચાલ્યો ગયા તેથી રાજ્યે પ્રભાસપાટગુના વતની શ્રી હરપ્રસાદ 
ઉદયરા'કર દેશાર્ઈની ત્યાં વિશેષ સર્રાએ સાથે આસિ. પોલીસ સુપ્રિ, તરીકે નિમણૂક 
કરી. તેણે શાંતિ અને સલામતી પુનઃ સ્થાપી બન્ને કોમે! વચ્ચેના સમાધાનની ભૂમિકા 
તેયાર કરી. જીએ “પ્રભાસ અને સોમનાથ” રા, હ, દેશાઈ. 


માખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૬૯ 


થયો નહિ. આ મદિર હિન્દી સ'ધતા અજીત સૈન્યોએ જૂનાગઢને! કબ્જે લીધો 
તેને ખીજે દિવિસે એટલે તા. ૧૦મી નવેમ્બર ૧૯૪૭ના રજ ખોલી નાખવામાં 
આવ્યુ. ' 


ફઝીર્મહમદ સડેરાણી 


ઈણાજના ધી'માણુામાં માર્યા ગયેલા મકરાણી અલીમહમદની બહેત 
એમનાને પુત્ર ફકીરમહમદ્‌ લસ્કરાન અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતો. તેણે પ્રભાસ" 
પાટણુનાં કુ'કા ડોશી નામનાં ધનિક વૃષ્ધાના ઘરમાં ખાતર પાડતાં આસિ. 
સુપ્રિ. એફ પોલીસ શ્રી હરપ્રસાદ ઉદયશ'કર દેશાઈએ પકડી જેલવાસી કરેલે!. 
ત્યાંથી મુક્ત થતાં તેણે ઈ. સ. ૧૮૯૫ના ડીસેમ્બરમાં ચોરવાડ પાસેના કડાયા 
ગામના પટેલ પબાને બાન પકડી મે।ટી રકમ પડાવી, આ ગુનાસર પકડવા 
ગયેલી પોલીસ પાટી ને તેણું કહેવરાવ્યુ' કે તે બહારવટે છે. 


કહેવાય છે કે ફકીરમહમદની મા એમના તથા બહેનો જીરતા અને 
રહીમાએ તેને રાજ્ય સામે ચડવા ઉસ્‍્કેરણી કરેલી. ફકીર મહમદની ટોળીમાં 
કાદુનો ભાણેજ નથુ જહાંગીર અને અલ્લાદાદ જહાંગીર' ભળી ગયા. કાળા 
મ'દોસ નામને મકરાણી, 'કેટલાક બલેચ અને સ'ધીઓ પણુ જેડાયા અને 
મે'દરડા સામે બહારવટ્ટ' ખેડતા ઝિણા મૈયાનો તેને સહકાર મળ્યો. _ 


' આ બહારવટિયા પાછળ ચિસ્તી મકખુલમીયાં, ફ જુદીનમીયાં, હરપ્રસાદ 
ઉદયશ'કર દેશાઈ તથા દામોદરદાસ હીર% જગડે* ગીસ્તે ફેરવી તેને ચારે કેરથી 
ભીડાવ્યો. આ અધિકારીઓના પરિશ્રમથી તેને વિશેષ સમય ટકવાનું મુસ્કેલ 
બન્યુ”, એવામાં ગીસ્તે તા. ૫-૪-૧૮૯૬: ના રજ ધારી પાસે કરમદડી ગામે 
બહારવટીઆઓને આંતરી ધી'ગાણુ' કયુ તેમાં ગીશ્તનો સવાર ગજસિંહ કહાન- 
સિહ મરાઈ ગયો અને ગીસ્તે બહારવાટયા ટોળીના હોથી તથા ગજીને ઠોર 
કર્યા, ન જ 


-.-.....નાાનવાાનાાાાાતાવસતાખાનતારવતનકનવણતવાનાગનસતાતતાયનકાકતાનાવાકનવાલાનતાનુતશાન.ક.-૦૦-મ.નામતાનગલુતાતવ-રલનયતલાતાવનયતસાાતાક.નતળા.....ક.૭૦૦૦૦-૦૩૦૦૦૧૦..---૯...-૦૦૯૦૦૦-૦૫તત૯૦૦૦.-........-તાળનાાનનાભના-ણળતતક૦--ાવાતાકસનનબલાન.---૦---તન૭-નમળાતાતાનસકરાાાકાતાતસતણા તતા 


1 પાછળથી અલ્લાદાદ પકડાઈ જતાં સઃ થઇ હતી પણુ રાનયે મારી આપી તેની પોલીસ 
ખાતામાં નિમણૂક કરેલી, 

2 દાશેદરદાસ હીરજી જગડ જૂનાગઢ રાન્ત્યમાં આસિ. સુપ્રિ, ઓફ પોલીસ હતા, તેમણે 
દીધ કાળ પર્યત જૂનાગઢ રાન્ત્યમાં ઊ'ચા પટ્ટ ઉપર નોકરી કરી. નિજ્નર્ા થયા પછી 
પન્તા સ્ટેટમાં પોલીસ સુપ્રિ, હતા. ત્યાં ચ.ખલ ખીણુના ડાકુએ સામે જેડાદ ઉપાડી 
ધી'ગાણાંએ કરી ડાફુઓને પારપત કરેલા.” 


૨૭૦ $ જૂનાગઢ, અને. મિર્નાર 


તે પછી દિ મિ ધી'ગાણુ' થયુ“, તેમાં નથુ મી મરાઈ ગયે 
અને ફકીરમંહમદે ઝેર પીને આત્મહત્યા કરતાં તેના મૃતદેહને તેના સાથીઓ 
જમંવૉોળા પાસે ઝાંતરડી નદીમાં નાખી દઈ ભાગતા હતા ત્યાં ગીશ્ન ઓફિસર 
હરપ્રસાદ ઉદયશ'કર્‌ દેશાઈને હાથે પકડાઈ ગયા. તેમાં કાળા મ દોશ સુખ્ય 
હતો. આ હરામખોરેને . તેણું પ્રાચી મુકામ રાખી પડેલા નાયબ દીવાત 
કુ સુદર્‌જી ઝાલા પાસે રજૂ કર્યા અને તે સાથે બહારવટાંના અ'ત 
વ્યો." 


રા. સેટલમેન્ટ 


જૂનાગઢમાં બાબીવ'શની સ્થાપતા થયા પૂવે“, હિન્દુ રાજાએ, દિલ્હીનાં 
સુલતાને, ગુજરાતના સુલતાને અને મુમલે પાદશાહેતા સસયથો કેટલાક જગીર- 
દારો! જુદા જુદા પ્રકારની જમીનોને ઉપભોગ લેત, તવાખોએ પણુ ઘણા 
માણુસોને જંગીરો આપી હતી, પર'તુ તેનું કોઈ પધ્ધતિસરતું દફતર ન હતુ' 
જ તનાઃવારશા હિરશાં મોરે નિયમો પણુ ન હતા. તેથી સમત્ર જાગીરદારોના 
હકો, પ્રક રો, વિસ્તાર અને ઉધડલેત્રી વગેરેનો કાયમ નિકાલ કરવા દીવાન 
હરદાસ દેસાઈએ સેંટલંમેન્ટ કરવા વિચાફુ' ૫૨"તુ તે કાંઈ સકિય કાર્ય કરે તે 
પહેલાં તે નિવૃત્ત થયા. તેણે આ કાર્ય માટે, મિ. એ. એફ. મેકાનેકી નામના 
સનત'દી અમલદારની નિમણૂક કરેલી. પણુ તેને તથ! હરિકાસંતા અનુગામી દીવાન 
શામ _ફૃષ્ણુવર્મા વચ્ચે મતભેદો પડતાં આ કાય સ્થગિત થઇ ગયુ”. શામજી 
કૃષ્ણુવર્મા પાછા જતાં રા. બ. બહેચરદાસ વિડારીદાસ દેશાઈ દીવાનપદે આવ્યા 
ત્યાં મિ. મેકોનેકી થિટિશ હિન્દ્માં પાછ ફર્યા અને તેના સ્થાને સુયોગ્ય 
વ્યક્તિતી નિમણુક કરવાને! પ્રશ્ન ઉપશ્થિત થયે. ધણા પત્રવ્યવહારને અ'તે સુ'બઈ 
સરકારે મહીકાંડાના પોલિટીકલ એજન્ટ કનલ સી. ઢબલ્યુ. સીલીની નોકરી 
જૂનાગઢ રાજને ઈ, સ. ૧૮૯૬ના ડીસેમ્બરમાં ઉછીતી આપી અને તેણે ઈ. સ* 
૧૮૯૭ના માચ માસમાં તેના સેટલમેન્ટ કમિશતરના હેદાનો ચાજ સ'ભાળી 
કામ શર કયુ. 


સેટલમેન્ટ કૅમિશતર પાસે રાજ્ય તરફથી કામ ચલાવવા સવ્‌'ક્રી ત્રિકમજી 


1 ફઝીરમદેમકંતા બહાર્વયંતી વિગતે માટે જુઓ “પિ તપણુ'--શ'. હ. દેશાઈ, 


ખાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ર૭૧ % 


નરભેરામ વૈષ્ણુવ,' શ્રી ત્રિભાવનરાય દુલેરાય રાણા? અને પાછળથી મગનલાલ 
સુ'દરજી ફીકાણી* ને નીમવામાં આવ્યા, આ અધિકારીઓને દરબાર એજન્ટના 
હેદા આપવામાં આવ્યા. કનલ સીલી, ન્યાયપ્રિય અ'ગ્રેજ અધિકારી છે અને 
જગીરદારોને તેમના હક્કો સાબિત્ત કરવા પૂરતી તફ આપે છે અને તેમના 
રૂકકાઓને[ ઝોણુવટથી અભ્યાસ કરે છે તેથી રાજ્યને મોટુ” નુકસાન જશે અને 
'ગીરદઃ રોની જમોને। પાછી ખે'ચી લેવાની ધારણા ફૂલિભૂત નહિ થાય અને 
પરિણામે, રાજ્યને મોઢું નુકસાન જશે એવી ભીતિ નાયબ દીવાન પુસુષોતમરાય 
ઝાલાને થઈ, અને :તેણું “ધરમેળે સમાધાન'ની ફ્‌।રમ્યુલા ઊભી કરી. આ ફેારમ્યુલા 
અન્વયે વજીર બહાઉદીનભાઈ તથા નાયબ દીવાન શ્રી ઝાલાએ જગીરદારેને 
રબર ખોલાવી, સામ, દામ, ૬'ડ અને ભેદતી નીતિ અજમાવી, ધણાખરા. જગીર- 
દારોતા હક્કો લખાવી લીધા અથવા જમોનેનાં રાજીનામાં લઈ લીધાં. જેઓ 
સમાધાનની નીતિને વશ ન થાય તેમના ઉપર મોટી મોટી લેત્રીએ લાગુ કરી. 
કનલ સીધી કેસોની તારીખો નાખી કેસો ચલાવ્યા કર્યા અને ખીજ બાજુથી 
આ રાજ્ય સ્થ'ભોએ ધણા જગીરદારેનું “ધરમેળે સમાધાન' કરી નાખ્યુ'. જૂના 
જૃગીરદા રોની કક્ષામાં ફેર કરવામાં આવ્યો, કેટલાં ગામા અને જમીને! ખાલસા 
કરવામાં આવી. તે સાથે ટલાક રૂપા પાત્રોને હક્ક ન હોવા છ્તાં જમીને 
મળી અને જેમની પાસે હતી તેમને સવિશેષ હકો મળ્યા. 


કતષ્લ સીલીએ જ્યારે ૫૬ આખાં ગામોની ૮૪,૩૪૮ એકર છ ગૃ'ઠા 
જમીત તથા ૩૬,૨૪૮ એકમ ૨૯ ગૂ'ડા છુટક જમીનનું સેટલમેન્ટ કયુ” ત્યારે 
“ધરમેળે સમાધાન'ની પદ્દતિથી વજીર તથા તાયેબ દીવાને, ૧૫૯ આખાં 
ગામોની ૨,૩૨૦૬૬ એકર -૨૪ ગૃ'ડુ જમીન તથા રે એકર ૨૬ ગૂ'ઠા 
છુટક જમીનનું સેટલમેન્ટ કયુ, 


સેટલમેન્ટ સ'પૂણુ* થતાં જમીન જગીરના હક્ક, હિસ્સા, વારસા, લેત્રી 
વગેરેના નિયમો ઘડવામાં આવ્યા અને જગીરેોની નોંધણીનાં રજીસ્‍ટર રી 
સન'દો કે હકકપત્રકે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં. 


1 શ્રી ભૂપતરાય ત્રિકમજના પિતાશ્રી 

2 રા. ખબ. ટી. ડી. રાણા-પાછળથી દીવાન થયા તે, - 

૩ શ્રી મનુભાઇ કીકાણી તથા શ્રી બળવ'તરાચ કીકાણીના પિતાશ્રી અને શ્રી ઉરસુખરાય 
કીકાણીના, (રાજકોટવાળા) ના પેસ 


ર૭૨ ડ જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


જાગીરના પ્રકાર. _ 


. ' _જૂતાગહ રાજ્યમાં, નવાભતા વ'શામાંથી ઉતરૈલા બાબીએ ભાયાત કફેવાતા, 
જનાગઢમાં બાખીવ'શની સ્થાપના થઈ તે પૂવે. જેઓએ ગીરાસ ધરાવતા તેઓ 
મૂળ ગીરાસિયા કહેવાતા. તેઓના હક્કો અન્ય જાગીરદ્ારોથી સવિશેષ હત! 
અને એજન્સીએ તેમને રાજ્ય સામે રક્ષણુ આપવાનું સ્વીકારેલુ'. તેએ રાજ્યને 
જે રકમ ભરતા તે સુધારા વરાડ કહેવાતી. તે પછીની કક્ષા બારખલીદારેની * 
હતી, તેઓને જમીન ઉપર સ'પૂણુ મહેસૂલી અધિકારો હતા, ૫૨'તુ તેમને 
એજન્સીનું રક્ષણુ ન હતુ', તેમની જમીનો ઉપરની લેત્રીઓ પણુ વધારે હતી 
અને તે સેટલ સલામી કહેવાતી. બારખલીમાં ચાકરીયાત અને ઈતામી (પસાયતાં) 
એવા ખે પ્રકાર હતા. ચાકરીયાત ઉપર અમુક નો।કરી આપવાની ફરજ હતી. સેટલ- 
મેન્ટ વખતે આ બારખલીદારે પાસેથા અમુક જમીન કે શેકડ રકમ લઈ નોકરીની 
સાફી આપવામાં આવેલી. ઈનામી જમીન ખાનારાએ ઉપર કોઈ ફરજ હતી 
નહિ. તે પછીના વગમાં ધર્માદા બારખલીદઃરશેની જગીરો હતી, જૂનાગઢમાં 
આવાં પચાસથી વિશેષ આખાં ગામા તયા ખીજ છુટક જમાને હતી. તેમાં 
ખે પ્રકાર હતા. પ્રથમ પ્રકાર સદાવૃત ધર્માદાનો તથા બીજે પ્રકાર જત ખેરાતને 
હતો. સદાવૃત ધર્માદા જાગીરને। વારસો! સરકારની મરજી પ્રમાણ ઉતરતો, ૫૨'તુ 
જે સ'પ્રદાય કે ધમની. જગીર હોય તે જ સ'પ્રદાયમાં અને બનતાં સુધી 
મરતાર ગાદીપતિના શિષ્યને વારસો! આપવામાં આવતે. કેટલાંક ગામે! ધર્માદા 
પ્રકારનાં હતાં તેમના વારસા પ્રસ'ગે ૨।જ્ય હસ્તક્ષેપ કરતુ નહિ. 

જનાગઢ રાજયનું ક્ષેત્રળ ૨૬,૮૬,૯૩૩ એકર 213 ગૂ'ઠા હતુ'. તેમાંથી 
૧૪,૧૪/૪૭૫ એકર ૨૫ ગૂઠા ખાલસા અને ૬,૭૨,૪૫૮ એકર પર્ક ગા 
ભાષાતા મૂલ ગીરાસિયા તથા બારખલીદારે હસ્તકની જમીનવું ક્ષેત્રફળ હતુ. 


સાંગરેોળ ઉપર મેનેજમેન્ટ 


તા. ૨૧-૯-૧૯૦૭ના ૨।જ માંગરેળના શૈખ હસનમીંયાં અપુત્ર ગુજરી 
જતાં જૂતાગહ રાજ્યે સ્પેશ્યષ8 દીવાન શ્રી અરદેશર જમશેદજને મેનેજર તરી કે 
તિયુક્ત કરી વહીવટ સ્વાધીન લીધે! અને મહૂ'મ શેખતા ભાઈ જહાંગીરમીયાંને 
શેખ તરી'ે સ્વીકૃતિ આપી ત્યાં સુધી મેનૈજમેન્ટ થાલુ રલુ', 


નાણાંકીય વષ - 
 રૂજ્યનું નાણાંકીય વર્ષ તાઃ 1લી સપ્ટે'બર્થી શરૂ થાય તેવી રાજયાજા 
ઈ. સ. ૧૯૦૭માં પ્રસિ થઈ, આ વષનો પ્રથમ દિવસ ગુર્રામહેર કહેવાતા. 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


ન્યાય ખાતુ' 


 મુ*બઈતા સુપ્રસિદ્ધ ધારાશાસ્ી અને નિહર નેતા સર ફ્રીરોઝથાહ મહેતાની 
જૂનાગઢ રાજ્યના ઉપરી પદે તિમણૂક કરવામાં આવી. તેઓ મુ'બઇ રહેતા અને 
અમુક દિવસે। જ જૂનાગઢ આવતા. તેમની ખેન્ચમાં શ્રી જમિયતરામ નાનાભાઈ 
તથા શ્રી. (પાછળથી સર) ચિમનલાલ સેતલવડ બેસતા. સદર્‌ અદાલતના જજ 
શ્રી ડોસાભાઈ ખરરેદજી ગાંધી હતા. ન્યાય ખાતાના ઉપરીપદે તે પછી શ્રી 
ગુલાબદાસ લાલદાસ નાણાવટી અને પાછલાં વર્ષોમાં શ્રી એમ. એ. ફકીડ 
હતા. 


કેળવણી 'ાતુ' 


દેશી રાજ્યે!નાં કેળવણી ખાતાં, એજન્સીના અ'૬કુશ નીચે હતાં પણુ 
ઈ. સ. ૧૮૯૩માં અ'શતઃ અને ઈ. સ. ૧૮૯૯માં રાજ્યને સ'પૂણુ રીતે આ 
ખાતુ સોંપી દેવામાં આવ્યુ. 

ઈ. સ. ૧૯૦૫થી રાજયના તા 'કેળવણી ખાતાએ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાથમિક શાળા 
પત્રિકા નામનું સામાવિક પ્રસિદ્ધ કરવાનું શરૂ કયુ, 
બજેટ 

વિશાળ અનુભવવાળા દીવાને હોવા છતાં રાજ્યમાં બજેટ જ થતુ” 
નહિ. ઈ સ, ૧૮૯૪માં બજેટ કરવાની પહૃતિ દાખલ થઈ. 


ઉતારા 


ફ્રેરણીમાં જતા અમલદારોને મહાલેતા મુખ્ય માં ઉતરવા માટે 
ઉતારા હતા. સ્થાનિક અમલદારો પણુ ધણીવાર તેમાં' રહેતા. ત્યાં દરબારી 
ર્સોડાં ચાલતાં. તેમાં ભોજન રાજ્ય તરફથી મળતુ” અને જ્યાં ઉતારા ન હોય 
ત્યાં પેઈટિયાં મળતાં. અમલદારોને ભથ્થુ" મળતુ' નહિ, ઈ. સ. ૧૮૯૭માં આ 
પદ્દિને! અત લાવી ભાડાં ભથ્થાં પદ્ધતિ દાખલ કરવામાં આવી. 


સોરાષ્ટ્ર પો સ્ટ 


ઈ. સ. ૧૮૬૫માં અસ્તિત્વમાં આવેલી સૌરાણૂ પોસ્ટની સ'સ્થાને આ સમયમાં 
નિકસિત કરી અને રૈયતસ્રે વિશેષ સગવડ મળે તે માટે મહાલે મહાલે સૌરાષ્ટ્ર 


1 ખાતામાં વારવાર બદલીએ થતી રહેતી તેથી સવે'નાં નામો આપવાનું શકય નથી, 
છે.શ્રી ગિ.-૩૫ 


૨૭૪ : ભૂતાગઢ અને મિરતાર - 


પોસ્ટ ઓક્સિ। સ્થાપવામાં આવી. આ વ્યવસ્થા ઈ. સ. ૧૯૪૮ સુધી ચાલી. 
_. કહેવાય છે કે ઈ. સ. ૧૯૦૪માં તત્કાલિન દીવાન સર અખ્માસ અલી 
બેગે સોરાષ્ટ્ર પોસ્ટની સ્ટેમ્પ્સ ઉપર માત્ર મોનોમ્રામ છપાતુ' તેને બદલે 
નવાબતી મુખાકૃતિ મૂકવા પ્રસતાવ કરેલો, પણુ મુસ્લિમ રાજ્યના રાજકર્તાની 
' પ્રતિકૃતિ ન મૂજી શકાય તે કારણં તે પ્રસતાવ પડતો મૂકાયે. પરતુ નવાબ 
મહાબતખાન ત્રીન્નના સમયમાં જુદા જુદા દરોની સૌરાષ્ટ્ર પોશ્ટતી સ્ટેમ્પ્સ 
ઉપર રાજકર્તાની સુખાકૃતિ છાપવામાં આ વેલી. 

લોઢર વર્કસ 

જૂના સમયથી જૂનાગઢ શહેરમાં લતો લરો પીવાના પાણીના ફૂવાએ' કે 
વાવે! હતી. દીવાન રણુછેડજીએ આવા અનેક કૂવાઓ સ્વ ખચે" કે રાજ્ય 
ખચે કરાવેલા. આ ફૂવા એ'સીથી સો ફીટ કે અધિક ઊ'ડ! હતા અને તેથી 
લોકોને પાણી મેળવવા માટે અપાર ત્રાસ ભોગવવે। પડતે. રા. બૂ, બૃહેચરદાસ 
વિહારીદાસ દીવાનપદે આવ્યા ત્યારે તેણું એજન્સી એન્જિનિયર મિ. જે. ઈ. 
બ્ડીટી'ગની સલાહ લઈ રૂપિયા સાત લાખને! ખચ" થાય તેવું એસ્ટીમેઈટ 
તૈયાર કયું”. તે અનુસાર ઈ. સ. ૧૮૯૭ના માર્ચ માસની રરમી તારીખે, પોલિટિકલ 
એજન્ટ કન લ જે. એમ. હ'ટરના હાથે બહાઉદીન વોટર વક'સને। પાયે! નાખવામાં 
આવ્યો. આ જ'ગી રકમને! વ્યય થયો છતાં પાણી . પૂરતુ' થયુ' નહિ. આ 
યોજના ખોડીયાર ડેમ નામે જાણીતી થઈ. તેની નિષ્ફળતા સ્વીકારી રાજ્યે 
ઉપરકોટમાં ટાંકીઓ બાંધી તેમાં પવ*તાનું પાણી લઈ આવવાનું કાય” હાથ ધયુ” 
અને તે વે।ટર વર્કસ સાથે નવાબ રસુલખાનનું નામ જેડવામાં આવ્યુ, તેનું 
ખાતમુદૂૃત ઈ સ. ૧૯૦૬તા ડીસેમ્બર માસની ૨૫મી તારીખે મુ'બઈના 
ગવન ર લેડ” લેમી'ગ્ટતના હાથે કરવામાં આવ્યુ'. 
બહાઉદ્દોન કોલેજ 
વજીર બહાઉદ્દોતભાઈને ઈ. સ. ૧૮૯૭માં સાડ વષ પૂરાં થતાં તેના 

શુભેચ્છક્રાએ રૂપિયા સાડ હશ્નરનું એક ફ'ડ કરી તેનું સ્મારક રચવા વિચાયુ'' 
બહાઉદાતભાઈએ તેમાં પોતા તરફથી રૂપિયા વીશ હજાર આપી રાજ્યને ધરતાં 
રાજ્યે તેમાં રૂપિયા એક લાખ, પચાસ હજર ઉમેરી રૂપિયા બે લાખ ત્રીસ 


હજારના ખચે જૂનાગઢમાં બહાઉદ્દીન કોલેજનું મકાન બાંધવા નિણર્'ય લીધે. 

દુ -- ન 

1 આ ફડ વજ્ર ખહાઉદ્દોતભાઇને સી. આઇ, ઇ.તે। ચ'દ્રક મળ્યો ત્યારે થડુ' હતુ” તેમ 
એક લેખકે નેવ્યુ' છે. 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ' $ ૨૭૫ 


તેનું ખાતમુટ્ઠત ઈ. સ* ૧૮૯૭ ના માચ" માસની ૨૫મી તરીખે પોલિટિકલ 
એજન્ટ કતલ જે. એમ. હ*ટરતા હાથે થયુ' અને તેનું ઉદ્ધાટન હિન્દતા” 
વાઈસરોય અનૈ ગવર્નર જતરલ લેોડ' કઝતતા હાથે ઈ. સ. ૧૬૦૦ ના 
નવેમ્બર માસની ૩ જી તારીખે થયુ. 


આ કોલેજનું આલીશાન -મકાત તૈયાર થવા આવ્યુ' પણુ તેના ઉપર 
છાપર્‌' કરવાના પ્રશ્ને સ્થપતિએ અને રાજ્યના અધિકારીએ વચ્ચે મતભેદ 
પડયો. આ કોલેજના મષ્યસ્થખ'ડ ઉપર સે। ફ્રીટ લાંબુ' અને આઠ ફ્રીટ પહેળુ' 

હપરૂ' સ્થ'ભાવલી વગર રહી શકે નહિ તેવે! સ્થપતિઓનેો અભિપ્રાય હતે! 
જયારે નાયબ દીવાન પુસ્ષોતમરાય ઝાલા અને અન્ય અધિકારીઓ સ્થ'ભાવલી 
થય તો આવ! સુ'દર મકાનની શૈભા નજ થાય તેમ માનતા હતા. આ પ્રશ્ને 
જનાગઢમાં અને જૂનાગઢ બહાર મોટી ચર્ચા ઉપસ્થિત થઈ. મુ'બઈના અગ્રેજી 
દેતિક પત્ર ટાઈમ્સ એફ ઈન્ડિયાએ અમલદારશાહીના હઠામ્રહ ઉપર પ્રહારો પણ 
કર્યા, પરતુ નાયબ દીવાન શ્રી ઝાલાએ. તેનો તિશ્ચય ફેરવ્યો નહિ. તે સમયે _ 
રાજ્યના માપણી અધિકારી ભાવતગરના નાત્રર ગૃહસ્થ શ્રી વેણીશ'કર ગોવિંદરાય 
હતા. તેણે આ કાય કરવાનું બીડું' ઝડપ્યુ'. જૂતાગહતા નાગર એન્જિનિયર, શ્રી 
રૃદ્રજ સુ'દરજી રાણા,' જૂનાગઢના મિસ્રી જેઠ! ભત્રાને આ કાય કરવા ભૂસિતિ 
અને સ્થાપત્યના સિષ્ધાંતાની સમજ આપી, સમજવી શકયા, પરિણામે સ્થ'ભોની 
આવશ્યકતા વગર છાપર્‌ૂ' થઈ ગયુ”. તેના ઉપર નળિયાં ચડાવવાનું મુશ્કેલ * 
અને કપરૂ' કામ જૂતામઢના મેવાડા સુતાર શામજી કલ્યાણુજીએ કયું”, તેને : 
પવનના ઝપાટામાં અધ્ધર ઊભા રહી નળિયાં ગોઠવતા જેઈ તવ.બ રસુલખાને 
તને એકથી વધારે ઈનામો પણુ આપ્યાં. 


'પ્રલેજનું મકાન થઈ ગયુ' પણુ તેમાં સીડીઓ મૂકવી ભુલાઇ ગઈ, તેથી 
તેની બન્ને બાજુએ સીડીઓ મૂકવામાં આવી છે તેવી પ્રચલિત લે।કવાયકા છે. 
એમ પણુ કહેવાય છે કે કોલેજમાં જતા આવતા વિધાથીઓને લેકે જેઈ 
શકે તે માટે સીડીઓ બહાર મૂકી છે. પર'તુ સાચી વાત એ છે ' આ સીડી 
સધષ્યસ્થ ખ'ડમાં મૂકવાની યોજના હતી તે પાછળથી ખ'ડની વિશાળતા ન 

બગડે તેથી બહાર મૂકી 


1 શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ રાણા તથા મહેન્દ્રભાઈ રાણાના પિતાશ્રી. 
2 મિસ્ત્રી ચામજના પુત્ર મોરાંરછ, જુનાગઢ સ'ધાડીયા બન્નરમાં રહે છે, 


# 


૨૯૬ : જૂનાગઢ અને નિરતાર 


કોલેજનું મકાન સ'પૂણું થ!ય તે પહેલાં પટાંગણુમાં ઝૂ'પડીએ બાંધી તેમાં 

હૈવર્ગો શરૂ કરવ માં આવેલા.' 'દોલેજના પ્રથમ પ્રિન્સિપલ મિ. હેસ્ઠેથ હતા તે - 
પછી મિ. સ્કોટ આવ્યા. 

આ કોલેજના બાંધકામમાં કુલ ખર્ચ ર્‌. ૨,૦૩,૫૪૪ને। થયે. 


પી. એન્ડ એ. ક'પનીની પોરબ'દરતા બારામાં ડૂખી ગયેલી અને ભ'ગાર 
થઈ ગયેલી સ્ટીમર *ખેદિવ'ને। ધ'ટ 'કોલેજમાં મૂકવામાં અ વ્યો. 


હાશ્િપટલ 


જૂતાગઢની હોસ્પિટલનું ભવ્ય મકાન બાંધવાનું ની થતાં પ'ચેશ્વર પાસે 
પસદ કરેલા સ્થાનમાં, ઈ. સ. ૧૮૯૭ના ડીસેમ્બર માસની ૨જી તારીખે મુ'બઇના_ 
ગવન ર લેડ સેન્ડહસ્ટ'તા હાથે તેનું શિલારાપણુ થયુ'. અહીં'મકાન બ'ધાય 
તે પહેલાં, છપ્પનિયો દુકાળ પડયો અને તે પછીના વરસોમાં આવેલી કુદરતી 
આક્તોાના કારણું, આ કામમાં વિલ'બ થયો, દરમ્યાનમાં પ'ચેશ્વરમાં હોસ્પિટલ 
થાય તે! જનતાને તે દૂર પડે એવે પ્રજમૃત પ્રચલિત થતાં અત્યારે હોસ્પિટલ 
છે તે સ્થળે નવું મકાન બાંધવાનો નિણુ ય લેવાયો, દરમ્યાત સર અખ્બાસઅલી 
બેગ દીવાન પદે આવ્યા અને તેણુ વતમાન શાક બજર છે અને માકેષ્ટત 
મકાન છે ત્યાં હોસ્પિટલ બાંધવાનું સૂચન કયુ”, ૫ર'તુ જે સ્થળે ગવન*"રે' પાયે 
નાખ્યો છે તેના બદલે અન્યત્ર મકાન બ'ધાય “કેકેમ તે પ્રશ્ન ઉત્ર બન્યો અને 
મકાન થઇ શકયુ' નહિ. હેસ્પ્ટિલ છે ત્યાં એક જૂતું મકાત હતુ તેમાં 
રાખવામાં આવી અને ઈ. સ. ૧૯૧૧માં, નવાબ રસુલખનજીના મૃત્યુ પછી, 
બ્રિટિશ એડમિતીસ્ટ્રેટર મિ. એચ. ડી. રેન્ડાલે, વતષમાન હોસ્પિટલ ત્યાં રસુલ- 
ખાનજી હોસ્પિટલ તથા તેની સામે જનાના હે'સ્પિટલતાં મકાનો ભાંષયાં. 
પ'ચેશ્વરમાં લેર સેન્ડડસ્ટે" પાયો નાખ્યો તે શિલાલેખ એક મકાતમાં હજ તે 
, ત્રસ ગની યાદી આપતો જેવામાં આવે છે, 
આ હૉસ્પિટલના મુખ્ય અધિકારી પદે ઈ. સ. ૧૮૮૫થી ડે. ત્રિભુવનદાસ 
મોતીચ'દ શાહ હતા. જૂનાગઢના આ સપુતે, બહારવટાં દરમ્યાન કાદુ, લોકોના 


ટટ ૬૬૦૫૭૦૭5૨૦૫ ૦૦.૪૦ 
1 કોલેજના પ્રારંભના પ્રથમ વર્ષે, ઝૂંપડીમાં બેસી ભણનારા વિદ્યાથી'એમાં સદગતૂ 
' સાક્ષર શ્રી ખાપુભાઇ નદદવરાય વૈષ્ણુવની ખહાઉટીન કોલેજના સુવર્ણ મહોત્સવ પ્રેસ'ગે 
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાથી એમાં સવિશેષ ન્યેટ હોવાના કારણે પ્રમુખ સ્થાને વરણી થઇ હતી, 
તે પછીના વિદ્રાથી' સ્વ, રા, બ, ડો, નરસિંહપ્રસાદ બાપુભાઈ મજમુદાર હતા, 


માળી, વ'શ-ઉત્તરાર્ષ 


તાક કાપતે તેને રાહિનોા પ્લાસ્ટીક સજ'રીથી ફરી સાંધવાના થી પ્રયોગે 
જગતના સજનોને ચકિત કર્યા અને આજ પણુ આ પષ્ધતિ' તેની શે,ધ 
હોવાનું વિદેશી લેખકે સ્વીકારે છે. તેઆ ઈ. સ. ૧૯૦૭માં નિવૃત્ત થયા અને 
થોડા જ માસમાં ચુજરી ગયા. તેઆ અમદાવાદની મેડીકલ સ્કૂલમાં સજ રી 
અને પ્રસુતિ શાસ્ત્ર (પાઈનેકોલાજીના) શિક્ષક હતા તથા વિ કી ઉપર 
જટલાંયે પુસ્તક્રે તેણે લખ્યાં છે. 


લેબોરેટરી. 


જૂનાગઢમાં વસતા નાગર ઝૃડુસ્થ ત્રી ૪%જી વૈષ્ણુવ, મા કી 
હતા તથા આયુંવે' દના પ્રખર વિઠ્દાન હતા. તેના સૂચન અને શ્રમથી જૂનાગઢમાં 
બોટેતીકલ ગાર્ડન, આયુવે' દિક ફામસી, રસાયણુશાળા તથા પ્રયોગશાળા- 
લેબારેટરીની સ્થાપના કરવામાં આવી. તેના સુપુત્ર ડે. નરોત્તમદાસ કે જે 
ગનુભાઈના નામથી મશહદ્દર છે તેમણે તે સમયમાં ઈ'ગ્લાંડ જઈ એમ.બી.બી. 
એસ.ની ડરડામ યુનિવસિટી (ઈગ્લાંઠ)ની ડામી મેળવી સ્વદેશમાં આવી 
લેબોરેટરી પાશ્રાત્ય પતિએ વિકસાવી. 


હેોસિયોપથી 


આ સમયમાં હોમિયેપપથી રી પ્રચાર થયો. રેક એદલ- 
ખાનના અને જમ જસાજીતા ટયુટર તેમજ વદવાણુતાં રેવન્યુ કમિશ્વર પદે 
રહેલા શ્રી મયુરદાસ અમૃતલાલ વસાવડાએ, હોમિયોપથીનું ખાનગી દવાખાનું 
ઉઘાડી દરદીઓને વિના મૂલ્યે દવાએ આપવાનું કાય સ્વેચ્છાએ સ્વીકાયું. 
તેણે નિધન અને દરિદ્ર જનતાની વિના શુલ્કે કે વેતને સેવા કરી. તેતા સુપુત્ર 
શ્રો મહાસુખરાય વસાવઢા, ન્યાયખાતામાં જજ હતા અને પછીધી સદર અદા- 
લતના જજ થયા હતા. તેણે અને તેના સુપુત્ર ત્રી કનતકરાય, મામલતદાર હતા. 
તેણુ પણુ આ પ્રથા ચાલુ રખી હવી. જૂનાગઢના નવાબ મહાબતખાન ત્રોજને 
શ્રી કતકરાયની દવાથી ફાયદો થતાં તેણે બહુ મોટી રકમ ફી તરીકે મોકલા વેલી 
પણુ તે દવા મફત કરવાની વડીલેતા આજ્ઞા છે અને તવાબ, જૂનાગઢના ' 
રાજકર્તા છે પણ અત્યારે તેના ધ્વાખાનાના દદી છે એપ રી વૈણેં સાદર 
આ નાદર રકમ નકારેલી. 


 અહાદર'ખાનજી લાયબરેરી-સ્થુઝેયમ 


૪. સ. ૧૮૯૭માં શહેરના મધ્ય ભાગમાં, બહાદરખાનજી - લાયબ્રેરી અને 
રસુલખાનજી મ્યુઝિષમનાં મકાને બાંધવાનો રાજ્યે નિણુય લીધે અને તે જ 
વષ તા ડીસેમ્બર માસની ર જ તારીખે, મુ'બઈના ગવન'ર લેઈ સેન્ટહસ્ટે 


૮ : જૂતાગઢ અતે ગિરનાર 


તેનું શિલારપણુ'કેયું. તેના અનુગામી લોડ નથ કોટે ઈ, સન ૧૯3ના 
ડીસેમ્બર માસની પ મી તારીખે આ બન્ને મકાનોનું ઉદ્ધાન કયુ * 


આ પુસ્તકાલયમાં, અજકોણુ વાચનાલયમાં અધતન પદદતિનાં સાધને અને 
બહુમૂલ્ય પુસ્તક વસાવવામાં આવ્યાં, તેના ઉપર વાચકોને પૂણુ સક આપે 
તેવું કાચનું સળ'ગ છાપરૂ' પણુ કરવામાં આવ્યુ", કા જિ 


સ્યુઝિયમમાં સ્થાનિક કારીગીરીના નમૂતાએ ઉપરાંત ગૈતિહાસિક મ 
માંથી ઉત્ખનન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અને અન્ય ઉપયોગી અને અગત્યેની વસ્તુએ 
મૂકવામાં આવી. તેતા પ્રથમ કૅયુરેકટર તરી કે સુરતના શ્રી સારાભાઈ ઇલસીદાસને 
નીપવામાં આવ્યા.? 


આજે લાયખ્રી છે ત્યાંની ત્યાં જ છે પણુ ક સ્થાને જૂતાગઢ 
રાજ્યના સમયમાં શહેર સુધરાઈની એક્સિ ફ્રેરવી, મ્યુઝિયમને સફકરબાગમાં 
લઈ જવામાં આવ્યુ. શહેર સુધરાળ,, સ્વાત'ગ્ય પછી ફર!સખાતામાં લઈ 
જવામાં આવતાં, મ્યુઝિયમના મકાનમાં આજે ખાદી મ્રામાઘયોગ ખોઈ'તી દુકાન 
તથા રૈસ્ટે, ર્ન્ટ છે. 


સુધરાદ 

કી અધિકારીઓ દૂરાસ વિ શહેર સુધરાઈ આ સમયે અસ્તિત્વમાં 
આવી. તેમાં પ્રજને પ્રતિનિધિત્વ ત હતુ. 
પેડોક 


કાડી ઓલાદના સારા રા લેડાએ ઉછેરવા પેરોકની સ્થાપતા કરવામાં આ વેલી. 
તેમાં પાછળથી જૂતાગઢના ડો. મૂળચ'દ કેશવલ'લ દેશાઈ અશ્ષ ઉછેર અને 
પશુ ચિકિત્સક તરી કે તિમાચેલા. 


ફોઠા૨-ઘાસવાડો 
જૂના જમાનામાં દુષ્કાળ પ્રસગે લકને અન્ત પૂરું પાડવા અતાજને 
અને ખાસ કરીને જુવાર્નો ક સશ્રહ કરવા ખાણો ટરવામાં. આવતી તે બ'ધ 


થઈ પણુ જૂતાગઢમાં આ સમય સુધી “કેકાર' અને ધાસના સ'શ્રહ માટે 
'ધાસવાડો' આ્તિત્વમાં હુતા. 


1 વિરીધ વિગતો માટે જુએ પરિશિઇ; 


4 ભાળી વ'શ-ઉતરા 
સવજનિકે કાયો 
જું, સ. ૧૮૯1માં દતારનો માર્ગ . તથા સોપાનમાગ કરવાનું રર થયેલુ” 


કાર્ય ઈ. સ. ૧૮૯૪માં સ'પૂર્ણ થતાં મુ'ભઈના ગવન*ર લોર્ડ હેરીસના હાથે 
નવેસ્બર માસમાં તેનું ઉદ્ધાટન થયુ. રી 


અશેડ્નો શિલાલેખ 


 અશે।કનો ગૈતિહાસિક શિલાલેખ જેવા યુરોપીય વિદ્દાનો વાર'વાર 
આવતા અને તેની દુદશા જેઈ ખેદ વ્યકત કરતા. પોલિટિકલ એજન્ટ 
સર ચાલ્સ ઓલીવન્ટની સૂચનાથી તેની ઉપર એક.ઘુમ્મટ બાંધવાને 
રાજ્યે નિણુય લેતાં ઈ. સ. ૧૯૦૦ના જૂન માસમાં કર્નલ સીલીના હાથે તેનું 
શિલાસપણુ કરવામાં આવ્યું' અને આ લેખનું વાર'વાર વાચન કરતા અને 
રબી'ગ લેતા વિઠ્દાનાને ના પાડી શકાય નહિ અને લેખ બગડે તેથી તેની 
સમીપે તેની પ્રતિકૃતિ પણુ કરાવવાવું શરૂ કયું” પણુ તે અપૂણું રહી. 


ફુતરારે 


ઈ. સ. ૧૮૬૨માં દીવાન હરિદ્યસ વિહારીદસે, મર્દ્‌મ-તવાબ બહાદર- 
ખાનતા સ્મરણાથે સ્વખચે', તેતા મકબરા સામે એક ફુવારો બ'ધાવી તેને 
બડાદરખાતજ ફુવારો નામ આપ્યુ. 


દામોદર પુલ 


' દીવાન હરિદાસ વિહારીદાસે, ઈ. સ* ૧૮૮૭માં તેનાં માતુશ્રી હેતાબા 
તથા પિતાશ્રી વિડારીદ્યસ ઉફે" ભાઉ સાહેબના પુણ્યાથે" અને તેમની ગિરનાર 
યાત્રાનું સ્મરણુ રહે તે માટે સ્વખચે દામોદર કુ'ડ પાસે પુલ બ'ધાવ્યો, 
ચલણુ ” 

રાજ્યમાં “ક'પની” રૂપિયા ચાલતા છતાં રાજ્યનું ચલણુ 'કોરીનું હતુ. 
રાજ્યની ટ'કશાળમાં કોરીઓ છપાતી. ૧૦૦ કેરીની કિમત સાર્વભૌમ સત્તાતા 
રૂપિયા ૨૩-૨-૨ થતી. એક કરીના ૩૬ દોકડા થતા. ઈ. સ. ૧૯૦૯માં 
કેરીના ચલણુ માટે કુશ'કાઓ થતી તેથી દી. દ. ન'. ૧૬૦૧ તા. ૧૨-૧-૧૯૦૯થી 
કેરીનું ચલણુ કાયદેસરનું છે તેવી જહેરાત કરવામાં આવી તથા ફરીથી 
મુલ્કી જા, ન. ૧૪૩૩ તા. ૧૪-૧-૧૯૦૯થી તેવી જ જહેરાત કરી એક 
રૂપિયાની ચાર કોરી મુકરર કરવામાં આવી. 

ઈ. સ. ૧૯૦૭ માં નવા દોકડા પાડવાનો નિણુય લેવાતાં હંગુર ઓફ્સિ 
જાવક ત. ૨૯૪/૬૪ તા. ૭-૧૨-૧૯૦૭ તા હુકમથી જૂના અને જાડા દોકડા 


૮? : જૂનાગઢ અને ગિરનાર * પ 


ચલણુમાંથી પાછા ખૈ'ચી લીધા તથા નવા પાતળા . દોકડા પાડવામાં આવ્ય! 
તેનો ભાવ એક 'કોરીના ૪૦ મુકરર કરી તા. ૧-૧- -૧૯૦૮થી ચલણુમાં મૂકયા. _ 
જૂતા દોકડા એક કોરીતા ૨૪ લેખે તા. ૩૧-૧-૧૯૦૮ સુધી રાજ્યે ટ્રેઝરીએ 
સ્વીકાર્યા. 


ફૉવનુ' 


' રસુલખાનજી, પોતાનો હક મારીને ગાદી ઉપર બેઠા તેમ માનીને તેના 
પ્રત્યે વેરકૃત્તિ દાખવી એઘ્લખાને તેની તથા યુવરાજ શેરઝમાનખાનની હત્યા 
કરવાનું એક કાવનુ' કયું” હોવાનો આક્ષેપ એદ્લખાન ઉપર ઈ. સ. ૧૮૯૭માં 
મૂકવામાં આવ્યો. તેની તપાસ શરૂ થઈ તે દરમ્યાત ઈ. સ. ૧૯૦૧માં તેણે 
પશ્ચાતાપ જહેર કરી નવાબની માફી માગતાં, તેણુ તેના તારીખ ૨૩-૪-૧૯૦૧ના 
ફૂરમાનથી માફી આપી.” 


બદનક્ષી 


ઈ સ. ૧૯ન્‍૯માં મહીકાંઠા સ નામતાં માહ પત્રમાં તારીખ 
૧૯-૧૨-૧૯૦૭ ના અ'કમાં એક લેખ પ્રગટ થયો, તેમાં નવાબ રસુલખાનની 
લ્નિચર્યા ઉપર બદતક્ષી ભરેલુ' લખાણુ હતુ'. રાજ્યે તૈથી ભાઈશ'કર સે!લીસીટર 
ઠ્ારા સુ'બંઈની કોર્ટમાં તેના ઉપર ફરિયાદ નોંધાવી. મહીકાંઠા ગેઝેટતા ત'ત્રીએ 
તે લેખ માટેની સમમ્ર જવાબદારી સ્વીકારી લીધી તેમ છતાં જુનાગઢતા નાગર 
બાહ્મણુ શ્રી ગુલાબશ'કરે વે।રા ઉપર દોષારોપણુ કરી તેતી તથા તે કામમાં તેને 
મદદ કરવાના આક્ષેપ સહ સવ*ત્રી સારાભાઈ ગગરજશ”“કર વસાવડા; ગે!વ દજ 
તાનજ ખૂકસેલર, મહાસુખરાયે ભવાનીદાસ નાણાવટી, સૂય શ'કર બજભાઈ વૈદ 
વગેરેની ધરપકડ કરવામાં આવી. રાજ્યેના આ ૬મનકારી પગલાં માટે મુ'બઈના 
વત માન પત્રેએ મોટા ઉહાપોહ કર્યો. “જન્દુ પ્રકાશે” તેના તારીખ ૧૩-૧- 
૧૯૦૮ના અ'કમાં તેના માટે એક લેખ પણુ છાપ્યો. આ કેસમાં મહીકાંઠા 
ગેઝેટતા ત'ત્રીનો રૂપિયા બસોને દ૬'ડ થયેો। અને રાજ્યે પકડાયેલા ગ્ૃહસ્થોને 
મુક્ત કર્યા. 


યાદી 


' શાજ્યતી શન્માનતીય વ્યક્તિઓને દી દ. ત'. ૨૧૦૫ તા. ૪-૭-૧૯૦૧થી 


1 સ્વ. શ્રી સારાભાઈ રાજ્યમાં નોકર હતા. યુવાન વયમાં તે એક કુરતીબાજ અને 


અખાડીમલ હતા. તેમણે ઉત્તર ભારતમાંથી આવીને ચેલેન્જ ફે્‌'કતા લી'બુજી નામના 
 સલ્લને મહાત કરેલો, તે શ્રી દિનકર્યાય વસાવડાના । પિતાશ્રી, 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધષ * ૨૮૧ 


ષથાદીથી લખાણુ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી, તેમાં ગોારખમઢી તથા 
કાયલીતા મહ'તશ્રીઓ, નાથદ્દારાના ભ'ઠારીજી, ધણુફુલિયાના ખલીફા, બડી મેડી 
મકાતદાર, હઝરત શાહના મથાનદાર, રાણુપુર ભાષાત, ખાનશ્રી સુલતાન મહુમદ- 
ખાતજી, મહમદખાં ફરીદખાં, પીગ્ઝાદા ખલફશાહમીયાં તથા ખડીયા ખાનશ્રીને 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. 


ગિરની આબાદી 


ઈ. સ. ૧૯૦૧ સુધી ગિરતું જ'ગલ અગોચર અને અગમ્ય ગણાતુ*. 
પ્રતિવર્ષ, જ'ગલ અધિકારી, ખે ચાર સિ'હનાં બચ્ચાંઓ, સિ'હની ચરબી, 
દીપડાનાં ચામડાં કે નખ, મધના શીરા!, અરીઠા અને યણુ।ડી, નવાબની હઝુરમાં 
આવી ધરતા અને 1ગરનુ' રક્ષણુ કરવાનું કપરૂ' કામ કરવા બદલ મોટાં ઈનામ 
લઈને પાછા જતા. રાજવ'શી મહેમાનો, અ ગ્રેજ અમલદારો કે અતિ અગત્યની 
વ્યાક્તએ અહી” શિકાર અથે" આવતા ત્યારે ગિરનું મહત્ત્વ વધતુ", પર'તુ તે 
બતની વતસપત્તિ કે વત પ્રાણીઓના રક્ષણુ માટે કદી પણુ કોઈ વ્યવસ્થિત 
યોજના થઈ ન હતી. શિકાર પ્રસગે, વનમાં નેસડાએ વસવા દેવામાં આવતા . 
અને તેના માલધારીએ, કડિયારાઓ કે સીદીઓને, શિકાર વગેરે પ્રસગે બોલાવી 
લેવામાં આવતા. 


ગિરના મહાલનું સુખ્ય મથક છેલણા। હતુ", જે પાછળથી સાસણુ કરવામાં 
આવ્યુ”. ગિરના અધિકારી ચિસ્તી મકખુલમીયાં ફ'ઝદીનમીયાં જ'ગલની આબાદી 
માટે તથા ઉત્પન્ન વધારવા માટે વાર'વાર વિચારતા પણુ તેનો સમયે બહુધા 
હઝુરમાં જતા, તેથી તે સક્યિ રીતે કાંઈ કરી શાકમાં નહિ. પર'તુ તેણે 
રસલખાનને તે માટે વાર'વાર વિત'તી કરેલી. ગિરમાં વહીવટદાર પણુ નીમવામાં 
આવેલા, પરતુ ગમે તે કારણું ગિર, શિકારગાહ અને બહારવટિયાતા આશ્રય- 
સ્થાન માટેનો જ પ્રદેશ રલ્રો. આ દરમ્યાન વાર'વાર હઝુરમાં જતાં આસિસ્ટ'ન્ટ 
પોલીસ સુપરિટેન્ડેન્ટને ત્રી હરપ્રસાદ ઉદ્યશ'કર્‌ દેશાઈને જૂનાગઢના પોલીસ 
સુપરિટેન્ડેન્ટ્તા પદ ઉપર બઢતી આપવા માટે નવાબે બે।લાવ્યા ત્યાં અકસ્માત 
ગરની વાત નીકળી. ફફીરમહમદના બહારવટામાં મિરના ખૂણે ખૂણા ખૂ'દી 
નાખનાર આ અસલદારે તેની વિગતે આપી તથા વિકાસની યોજના પણુ મૂકી, 
નવાબ રસુલખાને તેથી તેને ગિર આબાદી અધિકારી તરી%, દીવાની, ફે।જદારી 
મેજસ્ટ્રેટની સત્તાઓ, મહેસૂલની અસાધારણુ સત્તાઓ તથા સમમ્ર જ'ગલખાતાની 
સ'પૂણુ સત્તાએ આપી નિમણૂક કરી. 
જૂ, ગિ.-૩૬ 


૨૮૨ # જૂતાગઢ અને નિરતાર 


તેણુ આ જગ્યાનો ચાજ તારીખ ૨૨-૯ ૧૬૦૩તા રે।જ લીધો અને 
તરત જ પોતાની યોજનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા કાંમગીરી શરૂ કરી. તૈણે 
જ'ગલના બે વિમાગા પાડી ધત જ'ગલને રક્ષિત વન તરીકે વિકસાવ્યુ' તથા 
શુષ્ક જ'ગલની જમીને ખેડવા માટે લાયક બતાવી હાલાર, ગૉંડેલ અને અન્ય 
પ્રદેશોમાંથી પ્રજાને લાવી વસાવી, રક્ષિત વન માટે ધારાને! મુમદ્દો ધડી દીવાનને 
મોકલતાં તા. ૧૬-૩-૧૫૯૦૮થી તે અમલમાં આવ્યે. શ્રી હરપ્રસ'દ દેશાઈએ, 
જ'ગલખાતાના પોતે ધડેલા નિયમોને ધારાના સ્વરૂપમાં, દીવાન દફતર જાવક 
ન. ૫૨૦/૬૧ તારીખ ૧૭-૧૦-૧૯૦૪ના હુકમથી ફેરેસ્ટ ધારે પસાર 
કરાવ્યો. , 

ભયાનક અને વિકરાળ વનમાં તેણું બે વર્ષ'ના ટ'કા ગાળામાં એકવીસ 
નવાં ગામો વસાવ્યાં અને ઉજ્જડ પડેલાં સોળ મામા ફરીથી આબાદ કર્યા'. 
તેમ કરી રાજ્યને વાર્ષિક ર્‌।. ચાર લાખતી આમદાની કરી આપી અને ત્રીમ 
હજર મ!ણુસની વસતી વધારી આપી. તેના કાયથી પ્રસન્ન થઇ દીવાન 
બહેચરદાસ વિહારીદાસે તેના જાવક ન'. ૧૫૧૨ તારીખ ૩૦-૧૧-૧૯૦૪થી 
નવાબને નિવેદન કરી શ્રી ડરપ્રસાદે કરેલા આ ભગીરથ કાય કરવા બદલ 
શાબાશી આપવા તયા કદર કરવા અનુરોધ કર્યો, ઇ. સ. ૧૯૦૪ તથા ઈ. સ. 
૧૮૦૫માં તેમના કાવેની રાજ્યે પ્રશ'સા કરી અને રાજકર્તાએ કદર કેરી. 

શ્રી હરપ્રસાંદ દેશાઈએ રની સેમ્પલ સવે" કરી. વન પ્રાણીએ અને 
પક્ષીઓતી ખ(િયતો વગેરેના પણુ અભ્યાસ કર્યો અને સિહોની પ્રથમવાર 
ગણુતરી કરી. 


યોરવાડેને વિકાસ 


ચોરવાડના પ્રસિ બાગો વેરાન થઇ ગયા હતા. આંબા, 'ેળ અને 
ફળઝાડાની વિપુલતા ભૂતકાળની કહાની થઈ ગઈ હતી. પાનને તો સદ'તર તાશ 
થઈ ગયો હતો. દીવાન હરિદાસ વિહારીદાસે ઈ. સ. ૧૮૮૭ લગભગ તેના 
નવરનિર્મોણુ માટે પ્રયોગ કરેલો પણુ તે નિષ્ફળતામાં પરિણુચ્યો હતો. એમ છતાં 
રાજ્યની ઈચ્છા ચોરવાડનતા બાગો તથ વાડીએ આબાદ કરવાની હતી, તેથી 
ગિરની આબાદીમાં શતપ્રતિશત ટકા સફળતા મેળવી ચૂકેલા શ્રી હરગ્રસાદ 
'ઉદયશ'કર દેશાઈની ચોરવાડમાં નિમણફ કરવામાં આવી ત્યાં તેણ એકવીસ તવી ' 
પાતવાડીએ, ૭ હજર કલમી આંબાખા અને ચાર હજાર ખીજ” ફલાઉ ઝાડા 
વવરાવ્યાં. બામાયત પાક આપતી વાડીઓની સખ્યા, “ફવાએ' તવા બતાવી 
જૂના કૂવાઓ “સમરાવી' વધારી, ચેરરવાડ પાસે મેમળ નદીમાંથી તેણે કેનલા 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાર્ધ : ૨૮૩ 


કાઢી કેનાલ ઉપર વાડીએ કરાવી. બ્રી હરપ્રસાદ દેશાઈની કામગીરી મ!ટે રાજ્યે 
દીવાન ઇતર જવક ન'. 83૧૧ તારીખ ૨૮-૩-૧૯૦૯, ત. ૨૧૭૧ તારીખ 
૧૪ ૪-૧૯૦૯, ન'.* ૬૦૬ તારીખ ૧-૬-૧૯૫૦ માં તેની અપ્રતિમ વ્યવસ્થા 
શક્તિ, સિહ અને સફળતા માટે પ્રશ'સાનાં પુષ્પો! વર્યા' છે તથા તેને શ્રેઇ 
અમલદાર તરીકે વણુ વ્યા છે. 


આજે કેશર નામથી જણુતી કેરી ત્યારે લી આંબૂડી કહેવાતી, 
તેની કલમો તૈયાર કરાવી તેને! પ્રચાર કરવાને। ષશ પણુ તેને ફાળે જવે છે. 


શીવાનેા 


શ્રી. હરિદાસ વિડારીદાસ દેસા5 


તનાબ ભહાદરખાતતા સમયમાં, ૪. સ, ૧૮૮૩માં દીવાતપદે આવેલા 
દેસાઈ હરિદાસ વિહારીદાસ, નવાબ રસુલખાન ગાદીએ અ.વ્યા પછી પણુ ચાલુ 
રહ્યા. ઈ. સ. ૧૮૯૩માં તેમણે નિવૃત્ત થના માટે નિવૃત્તિ પૂવેનની ચાર માસની 
રજ માગી અને તે મજૂર થતાં તારીખ ૨૮-૫-૧૮૯૩ના રે।જ નડીયાદ જવા 
રવાના થયા, * 


શ્રી. ચુનીભાઇ સારાભાઇ 


તેના સ્થાને નીમાયેલા દીબાન ચુનીભાઈ સારાભાઈ હઝરત અમદાવાદતા 
નાગર ગૃહસ્થ હતા, તેએ જૂનાગહથી તેમજ દેશી રાજ્યોના રાજકારણુથી 
અપરિચિત ન હતા. ત્તેમ છતાં, રાજસ્થાનિક જેટ તેતા કાયષ્ક્ષેત્રની બહાર 
જઈ રહી છે અને તેનાથી રાજ્યતા અધિકાર અને હક્કોને વિપરિતિ અશર 
પહોંચે છે. તેથી તે નાબૂદ થવી જેઈએ. અને સોરાણૂની રેલવે ઉપર એજન્સીને 
અ'કુશ હતા તે ઉઠાવી લઈ જે તે રાજ્યને રેલવે સોંપી દેવી જેઈએ એ પ્રશ્નો 
પરત્વે તે એજન્સી અધિકારીએ સાથે ધષ ણુમાં આવ્યા. દરમ્યાનમાં ઇ સ. 


1 ગિરતી આમાટી તથા ચોરવાડને વિકાસ તે શ્રી હરપ્રસાદ ઉદયરા'કર દેશાઈના પુરુષાર્થ, 
ખુધ્ધિ, શક્તિ, પ્રતિભા અને શ્રમનું પરિણામ છે. (તેની વિસ્તૃત વિગતો. “પિતૃતપણ”માં 
આપવામાં આવી છે.) એક લેખક મહાશયે આ વિષયની વિગતો સરકારી દફતર જેવા 
સિવાય વિફત સ્વરૂપે આપી હોવાથી આ સ્થળે તેની વિસ્તૃત માહિતી આપવાનું આવશ્યક 
ખન્યુ' છે સદગત્‌ હરપ્રસાદ દેરાઇ લેખકના પિતાશ્રી હોવાથી આ ચર્ચા ક'ઈક અ'શે 
અગત થઈ જતી જણાય છે, પરતુ તે અનિવાય છે. શ્રી હરપ્રસાદ દેશાઇની કાર્યશક્તિ, 
સિધ્ધિ, વગેરે માટે જુએ પિતૃતપંણુ* 7--ર હ, દેરાઈ 


૨૮૪ : જૂતાગઢ અને મિરનાર 


૧૮૯૩માં પ્રભાસપાટણુમાં જામી ઉપદ્રવ થયે। અને એજન્સીને હસ્તક્ષેપ માઇ 
યોગ્ય કારણુ મળી જવાં, શ્રી, ચુનીલાલને બિટિશ સેવામાં પ૭ બોલાવી લેવામાં 
વ્યા અને રાજ્યે શ્રી. હરિદાસ વિહારીદાસને બોલ.વી પુનઃ દીવાનગીરી સોંપી. 


શ્રી, હરિદ્યસ, વયના કારણં સ'પૂર્ણુ નિવૃત્તિ ઈચ્છતા હતા તેથી તેણે 
મુક્ત થવા માટે પુનઃ વિન'તી કરી અને તેને। સ્વીકાર થતાં તારીખ ૧૬-૧- 
૧૮૯૫ના રજ તેમણે જૂતાગઢ રાજ્યેની દીવાનગીરી છેડી દીધી. 


શ્રી. શ્યામજી કૃષ્સુવર્સા 


આ સમયે એજન્સીના અસુક વરિજ અધિકારીઓનો અભિપ્રાય એવો 
હતો કે મુંસ્લમ રાજ્યનો દીવાત મુસ્લિમ જ હોવે જેઈએ. તેથી રાજયે શ્રી 
_બદરૂદોન તૈયુખ જ અથવા અંખ્દલા મહેરઅલી ધરમશીને દીવાનપદે લઈ આવવા 
વિચાયું. પણુ પોલિટિકલ એજન્ટ કનલ હે' કોકે તેમનો પ્રસતાવ સ્વીકાર્યો 
નહિ. દરમ્યાન રાજ્યતા સલાહકાર શ્રી મતસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીની સૂચ* 
નાથી કચ્છતા ભણુશાલી શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણુવર્માની નવાબ સાહેબે દીવાન તરી કકે, 
નિમણૂક કરી દીધી, એજન્સીએ પણુ ગમે તે કારણે વાંધો લીધે નહિ. 


શ્રી સ્યામજ કૃષ્ણુવર્મા, સુ'બઈના શેઠં ૪છબીલદાસના જમાઈ થતા અને 
 ખીલદાસ શ્રી મતસુખરામના મિત્ર હતા. શ્યામજી મૂળ કચ્છ માંડવીના વતની 
હતા અને ઈ'ગ્લાંડ જઈ બેરિસ્ટર યઈ આવેલા. તેઓ ઓકસફર્ડ યુનિવાસિષટીના 
એમ. એ. પણુ હતા અને થોડા સમય ઓકસફડ નતી એક કોલેજમાં સસ્કૃત 
અને મરાઠીના અધ્યાપક પણુ હતા. ભારતમાં આવી રતલામ અને ઉદયપુર 
રાજ્યે!તાં મત્રી મ'ડલમાં તેમણું કામ કરેલુ. તેથી શ્રી બહાદદ્દોતભાઈની 
સસ્મતિથી શ્રી મતસુખરામે દીવાતપદ માટે તેમતા નામનું સૂચન કરેલુ, 


શ્રી શ્યામજ કૃષ્ણુવર્માએ તેની જગ્યાનો ચાજ' તારીખ ૧૬-૧-૧૮૯૫ના 
શેજ લીધો અને થોડા જ દિવસે।માં વજીર બહ દદીતભાઈ તથા નાયબ દીવાત 
પુસ્ષોત્તમરાય ઝાલા સાથે ધષ'ણુમાં આવ્યા. તેનો સ્વભાવ પણુ ઉગ્ર અને 
ઉતાવળીએઓ હતો, તેથી વરિછિ અવિકારીઓનું અપમાન કરવાના પણુ ધણા 
પ્રસંગો. ઉપસ્થિત થયા અને તેની વિચિત્ર રીતભાતના કારણે પ્રજન પણુ ત્રાસી 
' ગઈ. ર 


આ સમયે રાજકાટતા પ્રખર ધારાશાસ્ત્રી અને રાજપ્રુસ્ષ શ્રી કલ્યાણુરાયે 
જેડાભાઈ બક્ષી, પ્રતિમાસ અમુક દિવસે! માટે હઝુર અદાલતના સભામદ 
તરીકે જૂનાગઢ આવતા, તેના દ્દારા પોલિટિકલ એજન્ટને શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણુ- 
વર્માની અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિ અને ઉદ્દત સ્વૃમ્ાવની જાણુ કરીઃ તેને છૂટા 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


કરવાની અનુમતિ મેળવી તવાબે તેને ઈ. સ. ૧૮૯૫ના જૂન માસમાં જ 
સુહત કર્યા. પ 

શ્રો શ્યામજી કૃષ્ણુવર્માના સાળા કરશનદાસ ખેરિસ્ટરને સદર ની 
જજ તરી'ે નીમેલા, તેણે પણુ શ્યામજને તેની વિદ્યાય સમયે કાંઈ સુવિધા 
આપી નહિ અને અપમાનિત સ્થિતિમાં તે જૂનાગઢ છેડી ગયા. તેએ ત્યાંથી 
ઈ'ગ્લાંડ ગયા અને ત્યાં પણુ રહેવાનું યોગ્ય ન જણાતાં તે સ્વીટઝરલેન્ડમાં 
રહેવા ગયા. ત્યાં તેણે તેનું શેષ જીવન, એક કાન્તિકારી તરીકે વિતાવી ઈ. 
સ. ૧૯૪૮માં ગુજરી ગયા. જૂનાગઢની ગ્રામ જનતા “કચ્છથી કૅળડો એક 


ઉતર્યો એનું સામજી કરશન નામ રે' એ રાસડાથી તેને જાણ્યે અજાણ્યે હજી 
ચાદ કરે છે, 


શ્રી શ્યામજ ૃષ્ણુવર્મા પાછા જતાં દીવતપ૬ માટે સુયોગ્ય વ્યક્તિનું 
સશોધન શર્‌ થયુ'. તે દરમ્યાન તાયબ દીવાત શ્રી પુસ્ષોતમરાય ઝાલાને કાય - 
વાહક દીવાન તરી કે નીમવામાં આવ્યા. ત્યાં તેને ગમે તે કારણે કામમ કરવામાં 
આવ્યા નહિ, પરતુ ઈ. સ. ૧૮૯૫માં પરલેકવાસી થયેલા ભૂતપૂર્વ દીવાન 
હરિદ્યાસ વિહારીદદાસ દેસાઈના ભાઇ રાવબહાદુર બહેચરદાસ વિહારીદાસને 
કાયવાહક દીવાન તરીકે નીમવામાં આવ્યા. તેએ ઈ. સ. ૧૮૯૯તા અ'તમાં 
[તેવૃત્ત થયા અને તેને સ્થાને એજન્સીની અનુમતિ મેળવી શ્રી ચુનીલાલ 
સારાભાઈ હઝરતને પુનઃ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. 


શ્રો ચુનીલાલ સારાભાર્કુ 


શ્રી ચુનીલાલ સારાભાઈ, ઈ. સ. ૧૮૯૩માં દીવાનપદે હતા. તે પૂવે 
તેઓ એજન્સીમાં ડેપ્યુટી પોલિટિકલ એજન્ટ હતા; તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વાંકાનેર 
વગેરે રાજ્યોમાં વરછ પદો ભોગવી ચૂકેલા હતા. કચ્છમાં તેઓ નાયબ દીવાન 
હતા અને તેથી તેને વહીવટી કામનો વિશાળ અનુભવ હતે. તેઓ તિમકહુલાલ, 
_નૂફાદ્ાર અને નિડર નાગર મુત્સદીઓતી પર'પરામાં ઉછરેલા હતા. બ્રિટિશ 
સરકારના નોકર હોવા છતાં તેઆ જે રાજ્યની નોકરો કરતા તે રાજ્નેના 
હિત કે હકને જેખમાવતા એજન્સોના કે સરકારના હુકમોને સહેજ પણુ 
સ'કોચ વગર પડકાર કરતા. તેઆ આખો દિવસ એ કફિસમાં ખેસી અરજદારોને 
[નિયમિત રીતે સાંભળી પ્રજાજને।ની ફરિયાદ દૂર કરતા, 


તેના સમયમાં નાયબ દીવાનપદે ઈ. સ. ૧૮૮૩થી શ્રી પુસ્પોત્તસરામ 
સુ'દર% ઝાલા હતા. શ્રી ચુનીલાલને રાજ્યખટપટતા કારણું ઈ. સ. ૧૯૦૩માં 
રાજતામુ' આપવું પડયુ” અને તે તારીખ ૧-૮-૧૯૦૩ના રજ છૂટા થઈ 


૬ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 
ચાલ્યા ગવા.' 


થ્રી પુસુષાત્તસરાય ઝાલા 


બાબી વ'શના સ્થાપક શેરખાનતા મ “ત્રી જગનાથ ઝાલાતા ભાઈ રૂ%તા 
પુત્ર અમરજીના ત્રણુ પુત્રો હતા. તેમાં ગોવિ'દ૬છ તથા ઈ'% ' જૂનાગઢમાં 
દીવાન પદે આવેલા, ત્રોન ભાઈ વલ્લભજના પુત્ર સુ'ફર%જ હતા તે નવાબ 
મહાબતખાન બીજતા રહસ્ય મ'ત્રો હતા. નવાબ ઈ. સ. ૧૮૭૭માં દિલ્હી 
દરબારમાં જવાતા હતા ત્યારે સુ'દરજી વેરાવળ બ'દરે એકાએક ખીમાર્‌ થઈ 
જતાં નવાબે તેની અવજ તેના માત્ર ૫'દર વષ ની વયના પુત્ર પુસુષોત્તમરાયને 
સાથે લીધા. નવાબ દિલ્હી હતા ત્યાં જ સુ'દરજીને દેફાન્ત થયાના સમાચાર 
મળ્યા તેથી તેણે ત્યાં જ પુસુષોત્તમરાયને તેના [પતા રહસ્ય મ'ત્રી હતા તે 
પદ ઉપર નિયુક્ત કર્યા, 


૪. સ. ૧૮૮૩માં તે હઝુર આસિસ્ટ'ટ થયા | અને તે જ વર્ષમાં દીવાન 
સાલેહ હિન્દી છૂટા થતાં તેને નાયબ દીવાનને પદે નીમવામાં આવ્યા, આ 
રીતે તેણે ઈન સ. ૧૮૮3 થી છું સ, ૫૯૦૩ સુધી વીસ વર્ષો પયત જૂતાગઢ 
રાજ્યમાં એક ધારો અધિકાર ભોગવ્યો અને ત્રણુ રાજકર્તાએતો સેવા કરી. 
શ્રી ઝાલાએ તેની કારફીદિ* દરમ્યાન, રસુલખાતને ગાદી અપાવવામાં, દીવા- 
નોની પસ'દગી કરવામાં, બહારવટિયાઓને પારપત કરવામાં, રાજ્યેમાં અનેક: 
પ્રકારતા વહીવટો સુધારાએ કરવામાં અગત્યેના ભાગ ભજવ્યો, વજીર્‌ બહુા- 
દદ્દીનભાઈ સાથે સારે મેળ રાખી, રાજ્યમાં અને રાજ્ય બહાર નામના અને 
છીતિષ મળે તેવાં રાજ્યડિતનાં કાર્યો કર્યા”, 

જૂનાગઢ રાજ્યેને! વિસ્તાર દીવાન અમરજી અને તેતા પુત્રો ર્ઘુતાથજી 
અને રણુછેડજએ તલવારના બળથી વધાર્યો, ત્યારે ત્રી ઝાલાએ તેના ખુદ્દિબળ 
કુનેહ અને રાજનીતિથી ગીરાસદ્ારે પાસેથી ધણી જમીને! મેળવી તે કાર્ય 
કયુ, આ મહાત મુત્સદદએ, તેતી પ્રતિભા, વિચક્ષણુતા અને કુશળતાથી 
જૂતાગઢ રાજયને તત્કાલિત રાજ્યોમાં અત્રિમ સ્થાન અપાવ્યુ*. ૫૨'તુ રાજ્યેહિત 
કરવાના અદમ્ય ઉત્સાહમાં તેણુ પ્રનના એક વગ'ને દૂષ અને અગ્રેજ 
અધિકારીઓને વિરોધ વહેરી *લીધે. 


' વજીર બહાઉદ્દીનભાઇ વૃદ્ધ થયા હતા' અને તેની લાગવ-્ર રાજ દરબારમાં 
ન્યૂન થઈ ગઈ હતી. યુવરાજ શેરઝમાનખાન વષમાં આવતાં રાજ્યેવહીવટમાં 


1 તેએ તે પછી કચ્છના મુખ્ય દીવાનપદે નીમાયેલા. 


ભાળી વ'શ-ઉત્તરાધ : ર૮૪ 


અયોગ્ય રીતે હસ્તક્ષેપ કરતા હતા અને તેને તેમ કરતા અટકાવી શકે તેવી 
વ્યાક્તઓ વજીર અને નાયબ દીવાન હતા, તેથી તેઓ તેને કાંટારૂપ જણાતા 
હતા, આવતી ઉપાધિનાં એ'ધાણુ અગાઉથી પામી જઈ શ્રી પુસ્પે['તમરાય ઈ. સ. 
૧૮૯૭માં લાંબી રન લઈ તેમની જગીરના ગામ બહાદરપુરમાં રહેવા ચાલ્યા 
ગયા. દરમ્યાન યુવરાજના પાસવાને અને હઝુરીયાએ પૈજી કેટલાકને એજન્સીની 
ભલામણુથી નવાબ રસુલખાને હદપાર કર્યા અને આ કૃત્ય નાયબ દીવાનની 
ખટપટથી થયુ છે તેમ માની લઈ યુવર!જ્ની તેના પ્રત્યે વકદષ્દિ થઈ. શ્રી 
પુસ્ષાત્તમરાયે બે વર્ષની રજ માગી, પર'તુ તે પણુ નામ'જૂર થઈ. તે પછી 
યુવસજને। પક્ષ અને અન્ય વિરેધીએ ખટપટ કરતા રલ અને અ'તે નવાબ 
રસુલખાનને પણુ શ્રી પુસ્ષોત્તમરાય પ્રતિ અવજ્ઞા થતાં તારીખ ૧-૮-૧૯૦૩ ના 
રોજ તે રાજીનામુ' આપી જૂનાગઢમાં ર્યા, પર"તુ તેને ત્યાં કોઈએ જવું નહિ 
તેત્રી રાજ્યાસ્ઞા થઇ. આ આજ્તા દીત્રાત ચુનીલાલને અયોગ્ય અને અન્યાયી 
જણાતાં તેને જૂનાગઢમાં વિશેષ સમય રહેવાનું અનુચિત જણાતાં તેમણું પણુ 
રાજીતામુ' આપ્યુ' અને તેની સાથે વર્ણ અદાલતતા ન્યાયાધીશ શ્રી ગુલાબદાસ 
લાલદાસ નાણાવટી પણુ છૂટા થઈ તારીખ ૨૭-૧૦-૧૯૦૩ ના રજ જૂનાગઢ 
છેડી ગયા. તે પછી શ્રી પુસષોત્તમરાયની ધરપકડ કરવાતાં ચકે। ગતિમાન થયાં 
પણુ આ ચાણુકય ખરહ્ધે રાજપુસ્ષને તેની ગ'ધ આવી જતાં ખીજે દિપસે તે 
પણુ જૂનાગઢ છોડી ગયા. 


તેમતા જૂનાગઢ છેડી જવાના થે!ડા દ્વિસે। પૂવેન શ્રી પુસ્પોત્તમચયે, 
“બાખી રૂલસ એફ સોરઠે' વીથ એ શોટ એકાઉન્ટ ઓફ ધેઅર એડમિનીસ્ટ્રેશન' 
અને “એ સિનોપ્સીસ એફ ધી એક્સિસ એન્ડ ડીપાટમેન્ટસ ઈન ધી એડમિની- 
સ્ટ્રેશન એક બાખી રૂલ્સ એફ જૂતા સ્ટેટ' નામનાં ખે અ ચ્રેજ પુસ્તકે, 
રાજ્ય પ્રકાશન તરીકે બહાર પાડયાં. કહેવાય છે કે આ બન્ને પુસ્તકો, શ્રી 
ગુલાબદાસ લાલદાસે બડુંજ થોડા દિવસોમાં લખેલાં. આ ગ્ર'થો સ'ક્ષિસ્મમાં 
ધણી માહિતી પૂરી પાડે છે 


શ્રી પુસ્ષોત્તમરાય ઝાલાએ તેના અમલ દરમ્યાન ઈ, સ. ૧૮૯૨માં રૂ. 
૧,૫૩૦૦૦ની ઉચાપત કરી છે તેવો આક્ષેપ મૂકી ૨ર1જ્યે તેની તપાસ કરવા 
એક કમિશન નિસ્યુ'. તેમાં સવત્રી ગુલામ મડુમદ બાવામીયાં મુનશી, ડોસાંભાઇ 
ખરશેદજ ગાંધી અને માળુકલાલ ધારણુજીની નિમણૂક કરી. શ્રી યુસમોત્તમસયે, 
શ્રી ગુલામ મહમદ તથા શ્રી | માણેકલાલ તેમના અ'ગત વિરોધી અને દ ષી છે 
તેવા વાંધો લેતાં તેના અવજી સવ*શ્રી જે. જે. ગઝ૬ર અને મહમદ અમીન 
ફકીહની નિમણૂક કરવામાં આવી. ર 


૨૮૮ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


આ કમિશને તારીખ ૮-૧૦-૧૯૦૬ થી તારીખ ૧૭-૧૦-૧૯૦૬ સુધી 
તપાસ કરી મનું નિવેદન તારીખ ૧૮-૧૦-૧૯૦૬તા રે।જ રાજ્યે સરકારને 
મોકલી આપ્યુ; તે અનુસાર દીવાને તેને રાજ્ય પીનલ કોડની કલમ ૪૦૬ તાચૅ 
ગુનેગાર ઠરાવી રૂપિયા ૧,૫૩૦૦૦ જેટલી જ કિમતની શ્રી ઝાલાની સ્થાવર 
મિલકત ખાલસા કરવા તથા રૂપિયા ૨૦,૦૦૦નો દ'ડ વસૂલ લેવાને ઠરાવ કર્યો, 
આ ઠૅરાવતા આધારે શ્રી પુરુષોત્તમરાયનાં જૂનાગઢનાં મકાનો, બહાદરપુર મામ 
તથા ગાંગેચાની તેની પાટી ખાલસા કરવામાં આવ્યાં.” 


શ્રી પુસ્ષોત્તમરાયના અ'ગત માણસો! જેવા ગણાતા સવ*શ્રી જાદવરાય 
હરિશુ'કર્‌ વસાવડા, ભૂપતરાય ત્રિકમજી વૈષ્ણુવ,* રવિશ'કર્‌ જીવણુજ ઘોડા,* 
અને ખીજ અનેક અધિકારીઓને બરતરકફી મળી. શ્રી જદ્વરાય તથા શ્રી 
ભૂપતરાયની જગીશે પણુ ખાલસા થઈ. 


* શ્રી પુસ્પોત્તમરાયે ૧જ્યેના આ અન્યાયી ઠરાવ સામે અપીલ કરવા વ્યય” 
પ્રયત્નો કર્યા, પંર'તુ રસુલખાનના મૃત્યુ પછી તેણે કરેલા પ્રયાસમાં સફળતા 
મળી અને હિન્દી સરકારતી આજ્ઞાથી બ્રિટિશ એડમિનીસ્ટ્રેટર મિ રેન્ડાલે, મિ. 
હોલાંડ નામના ન્યાયાધાશની નિમણક- કરી. તેણું ફરીથી કેસ ચલાવી તારીખ 
“ ૨૫-૨-૧૯૧૮ના રોજ તેનું નિવેદત મુ'બઈ સરકારને મોકલ્યું” અને ત્યાંથી 

તારીખ ૨૨-૯-૧૯૧૮ના ઠરાવથી શ્રી. પુસષોત્તમરાયને તેમની ખાલસા થયેલી 
[મેલકતના બદલામાં રે।કડ રકમ આપી દેવાને ઠરાવ થયો છતાં તેને જૂનાગઢમાં 
પ્રવેશ ૭રવા સામે પ્રતિબ'ધ હતો તે ચાલુ રશ્રો. 4 

ગુજરાતમાં પુસ્પોત્તમદાસને “દાસ' અને પુસ્ષોત્તમરાયને (રાયજ'તા ટૂ કા 
તામથી બોલાવવાની પધ્ધતિ છે તે અનુસાર દીવાન હરિદાસ તેમને રાયજી કહેતા 
તેથી તેનું પ્રસિષ્ધ તામ રાયજી સાહેબ થઇ ગયુ”. 

તેમતું ઇ. સ. ૧૯૩૩ના મે માસની ૮માં તારીખે મુ'બઈમાં અવસાન થયુ',* 

દીવાન ચુનીલાલ સારાભાઈની વિદાયે પછી રા. બ બહેચરદ્યાસ વિહારીદાસ 
ઈ. સ. ૧૯૦૩માં ચાર વર્ષની ગેરહાજરી પછી પુન? દીવાતપદે આવ્યા. તેમતા 
તાના ભાઈ શ્રી ગોપાલદાસ ઉફ્ે' નાના સાહેબ, યુવરાજના સ-ત્રીપદે નિયુકત 


શ્રી પુ'નભાઇ તથા ઈન્દુભાઇ વસાવડાના પિતાશ્રી. 
શ્રી પ્રમાદરાય, શ્રી જરાવ'તરાય, શ્રી છોછટુભાઈ વૈશ્નવના પિતાશ્રી, 
શ્રી લક્ષ્મીશાય તથા શ્રી મહેન્દ્રરાય ભે।તીલાલ ધોડાના પિતામહ, 


શ્રી. પુરષે!ર્રમરાયના જવનના પ્રસ'ગોા માટે ફુ 'સ'ત્રીશ્ષર શ્રી, રાચછ સાહેબ” 
શ્રી. જ. પુ. જેશીપુરા. 


ધ [જે નન? 


ભાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૮૯ 


ચયા અને નડીયાદના પાટીદાર શ્રી. ગો।કુલભાઈ બેરિસ્ટર, ન્યાય ખાતામાં સદર 
અદાલતના જજ તરીકે આવ્યાં, તે સાથે ખીજ નાના મોટા અધિકારીઓની 
પણુ આયાત કરવામાં આવી.' 


જૂનાગઢમાં સ્થાનિક અધિકારીઓનું વિ હતાં ગણુનાપાત્ર- જૂથ જુદુ' 

પડી ગયુ'. આ જૂથની નેતાગીરી, નવાબના અગત મતી શ્રી છોટાલાલ 

મથુરાદાસ બક્ષીખે સ'ભાળી તે સાથે સર્વોચ્ય ન્યાયાધીશ શ]. ક કે 
બક્ષી. રાજ્ય સેવાને! ત્યાગ કરો ગયા. 


શ્રી છે।ટાલાલ બક્ષી 


નવાબ રસુલખાનના રહસ્ય મ'ત્રી શ્રી છોટાલાલ બક્ષી તે કાલતા એક 
ભદ્ર અને પ્રતિછિત રાજપુસ્ષ હતા. તેખ॥ ઈ. સ. ૫૮૮૧ માં જૂનાગઢ રાજ્યતા ' 
વરિણ ન્યાયાધીશતા પદે નીમાયા અને ઈ, સ, ૧૮૯૨માં તેમને નવાબના હઝુર 
સેક્રેટરી પદે નીમવામાં આવ્યા જ્યાંથી તેઓ નવાબના જતુ પછી છ. સ. 
૧૯૫૧ માં નિવૃત્ત થયા. તેમને નવાબે તળીયાધર ગામ આપેલુ. 


તેમના પિતા સથુરાદાસ બક્ષી જૂનાગઢ રાજ્યના મુખ્ય મહેયૂલી અધિકારી 
હતા. અને તે પૂવે દફતરી અને. બક્ષો દફતરના અધિકારી હતા. જ્યારે 
નવાબ મહાબતખાન ખીજ સામે મોટો ભય ઉત્પન્ન થયો ત્યારે નવાબના 
ખાતગી તોાશાખાના, . જમદારખાના વગેરેની તેભ મોટા જેખમે રક્ષા 
કરેલી. તેના પિતામહ કહાનદાસ બક્ષી પણુ એક ભદ્ર પુસ્ષ હતા. તેમણે રાજ- 
પીપળા, ન'દરબાર, પાટણુ, વડોદરા, પોરબ'દર વગેરે સ્થળે મુલ્કી તેમજ ફોજી 
નોકરી કરેલી, તેના પિંતા તાપીદાસ વડેદરા રાજ્યના દીવાન હતા. કહાનદાસને 
નવાબ હામેદખાને પોતાના રહસ્ય સચિવ અને બક્ષી પદે નીમેલા અને તેની 
નોકરીની કદર ફરી વાડાસીમડી ત્રામ ઈનામ આપેલુ. તેણે પોતાના સમયને 
ઈતિહાસ આલેખતુ* આત્મચર્ત્ર લખ્યુ' છે. તાપીદાસ પણુ પ્રખર રાજપુરુષ 
હતા. તેના ભાઈ ત્રિકમદાસ ગાયકવાડની સેવામાં હતા ત્યાં તેમણે જાગીરે। અને 
વતન મેળવેલાં.--તેના વ'શજે આજ પણુ મજમુદાર તરીકે જણીલાં છે. 


1 શ્રી ગોપાલદાસની કારછીદિ*ના કેટલાક પ્રસ'ગા માટે જુઓ 'પિતુતર્પણુ” શ”. હ. દેરાઇ. 


2 રાજકોટના આ વિખ્યાત રાજપુરુષ, રાન્યકીય પરિષદના પ્રથમ પ્રમુખ, પારખ'ટર 
રાન્‍્યના એડમિનીસ્ટ્રેટર અને દડરના દીવાન હતા, દારા દિ જીવન ચરિત્ર, 


૩ અપ્રગટ. 
જ્‌. ગિ.-3૭ 


૨૯૦ : જૂતાગઢ અને કિરતાર 


તાપીદાસના પિતા ભવાનીદાસ? 'એક યુહ્વવીર અને મુત્સદ્દી હતા. કહાનદાસના 
ખીજા પુત્ર દ્ાર્કાંદાસતા વ'શજે પણુ આજ બક્ષી સ'સાથી એ ળખાય છે. 


શ્રી છોટાલાલ બક્ષીના પુત્ર વેકુ'કરાયે બક્ષો* પણુ શાહઝાદાતા અગત 


શચિવ હતા, આમ બક્ષી કુટુ'બે એ સમયની રાજરમતમાં અગત્યનું સ્થાન 
ર ભોગવ્યું. 


અટપટ 


 શાજ્યમાં નાગરો અને ગુજરાતીઓના બે પક્ષો પડયા, પર'તુ રાજકર્તા 
અને યુવરાજ ગુજરાતી પક્ષની પીઠ પાછળ હોવાથી તેતા વિરૂદ્ધ ક'૪ પણુ 
કાય વાહી કરવાનું શકય ન હતું”. દરબાર ગેપાલદાસે તથા શ્રી ગોકુલજભાઈએ 
એજન્સીના અધિકારીઓ સમક્ષ, રાજકર્તા અને તેના સલાહકારો સમક્ષ અને 
અન્ય પ્રજા સમક્ષ નાગરો નિમકહરામ છે અને અનીતિને માગે” ધત ઉપા્જ*ત 
કરે છે એમ પ્રત્યક્ષ રીતે દર્શાવવા, જૂનાગઢમાં આવેલી “મોટી વાંકાનેર નાટક 
ક'પની' પાસે ભક્ત કવિ નરસિહ મહેતાનું એક નાટક ભજવવાની યેો।જના કરી. 
આ નાટક બહાઉદ્દાત કોલેજના * મધ્યખ'ડમાં ભજવવાનું હતુ' અને તેમાં 

એજન્સીના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત થવાના હતા, તેથી એક અ'ગ્રેજી પુસ્તિકા 
છપાવી તેમાં તાગરે ઉપર ટીકા કરવામાં આવેલી. નાટકમાં નરસિ'હુ મહેતાનું 
પાત્ર ભજવતા નટ 2૫'બકલાલ ત્રવાડીના મુખમાં, નાગરો માટેના અધતિત 
રાખ્દોનું ઉચ્ચારણુ થયુ' ત્યારે ખ'ડમાં મોટી ધાંધલ મચી ગઈ. પો!લિટ્કિલ 
એજન્ટ તથા યુવરાજને ખ'ડમાંથી ઊડી જવું પેડયુ' અને પ્રયોગ બ'ધ કરવાની 
ફરજ પડી. આ પ્રશ્ન કાડિયાવાડ ટાઈમ્સ તથા સૌરાષ્ટ્રની જનતાએ ઉપાડી 
લીધે, પ્રજામાં એટલી ઉમ્રતા વ્યાપી ગઈ કે શ્રી ગોકુલભાઈને રાજ્ય સેવાનો 
ત્યાગ કરવાનું અંનિવાય' ભત્યુ' અને બરબાર ગોપાલદાસે માફામાફી કરી મામલે! 
શાંત પડયે. 


1 જીઓ પ્રકરણ ૪થુ' પાનું ૨૧૦૫ 

2 શ્રી ખાખુરાય તથા શ્રીનિવાસ બક્ષીના પિતાશ્રી. 

3 ઘણાં ધેર્ષો પૂવેષ્ની આ પ્રકારની ખટપટની યથાર્થતા માટે ચર્ચા, કરવાનું આવશ્યક 
' છે, તે કાલે ભદ્ર પુરુષોની શક્તિના આવી જ રાજરમતે(માં વ્યય થતે।. તે સમયની 


સ્થિતિ, સ'જેગો પ્રમાણે સહુએ પોત પે!તાનો ભાગ ભજવ્યો હરો, તેના ગુણુદોષની 
ચર્ચા કરવાનું અનુચિત છે-લેખક 


માખી વ'શ-ઉત્તરા્ધા : ૨૯૧ 


દીવાન સર અખ્બામઅલી બેગ * 
ઈ. સ. ૧૬૦૬ના ડીસેમ્બરમાં રા. બ. બહેચરદાસે પણુ રાજીતામુ' કાપ 
અને તને સ્થાને સિક'દરાભાદના સર અઇ્બાસઅલી બેગની નિમણુક કરવામાં 
આવી. શાળા તિરીક્ષકના પદથી નોકરીનો પ્રારભ કરી જ'જરાના 'દીવાનતું 
અને મુ'બઇ સરકારતા ઓરીએન્ટલ ટ્રાન્સલેતરવું પદ પ્રાપ્ત કેરેલા સર અબ્બાસ 
જૂનાંગઢના દીવાન પદે આવતાં પ્રજમાં નવી આશાએ અને આકાંક્ષાએ। જન્મી; 
પર'તુ તે પણુ સ્થાનિક ખટપટમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા. 


સર અખ્માસઅલી ખેગની નિમણૂક ઇ. સ. ૧૯૧નમાં ઈન્ડિયા ક!ઉન્સીલમાં 
થતાં તેઓ ઈ'ગ્લાંડ ગયા અને તેની અવજી કાય'વાહક દીવાન તરીય અપદા- 
વાધ્ના શ્રી કુરેશી જે અહિં તાયબ દીવાન હતા તે નીમાચા. 


સર અખ્બરાસની ઈચ્છા તેને દીવોનધદે કાયમ કરવાની હલી, જ્યારે. 
નવાબની ઈચ્છા તેતા સસરા મહમદખાન ફરીદખાનને દીવાન પદ આપવાની 
હતી. નવાત્રને તેતા પ્રયાસમાં સફળતા મળી નહિ, પર'તુ તે પત્ર- 
વ્યવહારના પરિણામે શ્રી કુરેશી કાંયમ થઈ શકયા નહિ એને તે માટે કાંઈ 
વિશેષ પ્રવૃત્તિ થાય તે પહેલાં તવ:બ રસુલખાન ગુજરી ગય. 


શેર્ઝમાન'ખાન 


નવાબ રસુલખાતના વલીએેહદ શાહઝાદા- રા નો! : જન્મ ઈ. સ. 
૧૮૮૧ના માચ માસની ૪થી તારીખે થયો હતે. પ્રાથમિક કેળવણી, ખાતાના 
શિક્ષકો પાસે જ્‌નાગદમાં લીધા પછી. ઈ. સ. ૧૮૯૧થી ઈ. સં. ૧૮૯૪ સુધી 
તણે રાજકોટની રાજકુમાર '્રલેજમાં અભ્યાસ. કર્યો, ત્યાંથી આવી ર્ણ શ્રી 
પી ભગમવતીદ]સ તાણાવટી પાસે સાહિત્ય અને ભાષાને। તથા કતષ્લ 
ડબલ્યુ. એચ. સીલી પાસે કાયદા, અને વહીવટતું જ્ઞાન લીધુ'. ઈ. સ: 
૧૯૦૩માં મિં. હેસ્કેથ, મિ. સીલીની અવજ તેના ટયુટર થયા. ઘોડા જ 
સમયમાં તે 'કલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકે નીમાતાં તેની જગ્યાએ “કેપ્ટન એચ 
જ કાને ગીની અને નેટીવ ટયુટસ તરીકે ખા બ. (પાછળથી સર) મ મહેબ્રુબન 
મીયાં ઈમામબક્ષ કાદરી, તથા અલીગદ&તા પ્રોફેસર ચુરગાનીની નિમણૂક થઇ. 


“ શાહઝાંદાએ આ શિક્ષક મ'ડલ સાથે ભારતની એકથી વિશેષ મુસાફરીઓ 
કરી. વૈમની સાથે અ'ગ્રેજ અધિકારીઓએ સવિશેષ સહવાસ કેળવ્યો અને 


1. તે ઇ. સ. ણમા ના સિ ન્યાયાધીશ હતા, 


ર્‌ ઃ જૂનાગઢ અને [ગિરતાર 


“પરિણામે શાહઝાદા, પાશ્ચાત્ય સ'સ્કૃતિના ર્‌'3 ગે સ'પૂણુ" ૨*'ગાઈ ગયા અને 
“કેટલાંક દુર્વ્યસનોતા ભોગ બન્યા. 


 જપ્ટત કાનેગીખે જમતો આવી, ' શાહુઝાદાને શિક્ષણ આપવાની 
કામગીરી કરતાં જૂનાગઢની ખટપટમાં સવશેષ રસ લેવા માંડયો અને પરિણામે 
શાહઝાદા અને રાજ્યતા સ્થ ભે જેવા દીવાન પુરયોત્તમરામ અને વજીર 
બહાઉદોનભાઈ વચ્ચે મો[ટુ' અ'તર પાડી દીધુ. 


કહેવાય છે તે પ્રમાણું કેપ્ટત કાનેષગીને બ'ગલે અમુક માણુસે। મળવા 
માંડયા અને નવાબ રસુલખાતને પદ્ભ્રજુ કરી શ્ાહઝાદાને ગાદીએ બેસાડવા 
માટે જુદા જુદા ઉપાયો વિચારતા રલા. દરમ્યાન મુ'મઈના ગવત લોર્ડ 
લેમી'ગ્ટત ગિરમાં 4િ'હતા શિકારે આવતાં તે તકને લાભ લઇ તેતા કાનમાં 
તવાબ વિરૂદ્ધ ઝેર રેડવા અને તેને ગાદી ત્યાગ કરવાની ગવર્નર સલાહ આપે 
તેવો કેસ કરવા કેપ્ટત કાને*'ગીએ તૈયારી કરી, પરતુ ગેરમાં શિકાર ડયુટી 
ઉપર રહેલા અધિકારીઓને આ વાતની જણુ થઈ જતાં તે કાંઈ કરી શકયા 
નહિ અને જ્યારે આ વાત શાહઝાદાના મ આવી ત્યારે તેણે તેના 
રુભેચ્છકાને ઠપકો આપ્યો. 


કેપ્ટન કાને ગી 


તા. ૯-૩-૧૯૦૫તા રે।જ લોડ લેમી'ગ્ટત ખીજ વખત શિકારે આવ્યા 
«યારે શિકારમાં ધાયલ થયેલા વિકરાળ સિ'હની ૫1૭ળ ઝેપ્ટત કાને'ગીના 
કહેવાથી ગવતર, તેના સચિવ ચાલ્સ ઈ. ડયુબોલે વગેરે જવા તૈયાર થયા 
ત્યારે કેમ્પ ઓફિસર શ્રી હરપ્રસાદ દેશાઈએ તેમને શિકારના નિયમોથી વિરૂદ્ધ 
ધાયલ સિ'હતી પાછળ ત જવા સમજાવ્યા પણુ કેપ્ટત કાને ગી એકતા બે ન 
થયા. ગવતર મ“ડલ ત્રણુ [વભાગમાં વહે'ચાઈ ગયું' અને ઊચા ઊગેલા ધાસમાં 
કેડી ઉપર: આગળ વધવા માંડયુ'. શ્રી હરપ્રસાદ તથા ખોડા નામને! શિકારી 
અને કેપ્ટત કાનેગી ત્રીજ વિભાગમાં હતા, તે કેપ્ટન કાને ગીને સમજવતા % 
હતા કે ગવતષર જેવી સવિશેષ અગત્યતી વ્યકિતનો જત જેખમમાં મૂકવાનું 
હિતાવડુ નથી. તેએ એક ઝાડ પાસે આવ્યા ત્યાં ઊ'ચા ધાશમાં ઊભા રહી 
કાનેગીએ ખોડાને ઝાડે ઉપર ચડી જ્નેવા કહ્યું, ખોડો ઝાડ ઉપર ચડયે ત્યાં 
તેના થડ પાછળ જ ખેઠેલા સિ'હે એકાએક બહાર આવી તરાપ મારી કેપ્ટત 
કાને ગીનું માથું તેના જડબામાં પકડી લીધુ'. હરપ્રસાદે ગોળી મારી સિ'હને 
ઠોર કયો. જૃપ્ટત કાને“ગીતા મૃતદેહને ચિત્રાવડતા સુતાર ભગવાને તૈયાર કરેલા 


. માખી વ'શ-ઉત્તરાધ $ ૨૯૩. 


કોફીનમાં રાખી સાટે લઈ ગયા, જ્યાં આજ તેની સ્મૃતિમાં નવી હોસ્પિટલ 
પાસે ઢાનેગી ફાઉન્ટનત ઊભે છે. 


શાહઝાદા શેરઝમાનખાનનાં ગ્રથમ લગ્ન; તા. ૧૫-૪-૧૮૯૯ના રજ 
રાધનપુરના નવાબ ખીસ્મીલ્લાહખાતનાં કુ'વરી મુમરારકભખ્તે સાથે થયાં. તે 
પછી બીજ લગ્ત તા. $-૫-૫૮૯૯તા શેજ બાટવાના બાખી દરબાર શેર- 
અુલ'દખાનની પુત્રી રહીમબખ્તે સાથે થયાં તથા ત્રીજા" લગ્ન વજીરબેગમ સાથે 
થયાં. તેમને પ્રયમ લગ્તથી એક કુ'વરી થઈ જે બાલ્યાવસ્થામાં મૃત્યુ પામી. 
ખીજી કુ'વરી લાલભખ્તેનાં લગ્ન સુખપુર દરબાર ખાનશ્રી એદલખાનજી વેરે 
તથા ત્રોજી કુ'વરી સુખ્હાનબખ્તેતાં લગ્ન વાડાસિનોરના જમીયતખાનજી 
વેરે થયેલાં,* 


 )શૈરઝમાંનખાન કે જે શેરજુમ્માંખાન કે બાપુ સાહેબને નામે જાણીતા હતા 
તે તા. ૧૫મી એગસ્ટ ૧૯૦૮ના રજ સ ગવા* 


કુદરતી આફતો * 


નવાબ રસુલખાનના સમયમાં ઈ. સ. ૧૮૯૩માં મુ'બઈમાં ભયકર પ્લેગ 
આવ્યે. તેને ચેપ પોરબ'દરમાં આવ્યો અને ત્યાંથી તેણે કૃતિયાણામાં પ્રવેશ કરી 
સાનવ સ'હારનું તાંડગ શરૂ કયુ'. આ પ્રસ'ગે ડો. નરોત્તમદાસ ઈજ્રજી વૈષ્ણુવ 
તથા આસિસ્ટ'ટ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ એ પોલીસં શ્રી હરપ્રસાદ ઉદયશ'કર દેશાઈએ 
રાતદિવસ જહેમત ઉડાવી, કવોરન્ટાઈન કરી, અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી રૈયતના 
જતમાલનું રક્ષણુ કરી ફુતિયાણાને મહા વિતાશમાંથી ઉગારી લીધુ. 

ઈ. સ. ૧૮૬૮માં તેને પુનઃઉપદ્રવ થયો. ત્યારે રસી મૂકવાનું કાય પ્રથમ 
વાર હાથ ઉપર લેવાયું. તેમ છતાં રાજ્યમાં રોગ જુદે જુદે સ્થળે! પ્રસરી ગયો 
પણુ ડોકટરે, જિ એ અને અન્ય તાગેરિ રકાની પ્રશ સનીમ લા કારણે 


1 કૅપ્ય્ન કતેગગીના મૃત્યું બાબતમાં મિ. એસ. ડબલ્યુ, ' એડવર્ડઝ અને મિ. એલ, જી. 
ફ્રેઝર લિખિત “ર્લી'ગ પ્રિન્સીસ એફ ઈન્ડિયા-જુનાગર”મૉ જણાંવ્યુ' છે કે “ત્યારે 
કાનેગીને સિંહે પકડયા ત્યારે સિ'હ ઉપર તાસીરે। થયો તેમાં સાતથી આઠ ગોળીઓ 
નેઠીવોએ મારી, કૅપ્ટન ફોલ ન્નસ્બેએ પણુ એક ધા કર્યા” તે' વિશેષમાં ઉમેરે છે કે 
જેટીવોની હિ*મત પ્રશ'સનીચ હતી.” ખધુ* સારુ' - થાય તે અ'ગ્રેને જ કરે તેવી 
માન્યતા, મતોજૃરિ । અને પૂર્વગ્રહથી ગ્રસિત. થયેલાં આ અ'ગેજ .. લેખકે લખતા નથી 
છતાં તે વખતે નેટીવોમાં શ્રી હરપ્રસાદ દેશાઈ, એકલા જ હતા, ખોડો શિકારી પાસે 
બ'દુક જ ન હતી. * ી 


માહિતી ખા, શ્રી, ગુલામરસુલખાનજી ખાખી, 


(૪ : જૂનાગઢ શે ગિરનાર 


ઈ. સ. ૧૯૦૦માં તે સ 'પૂણુ અ'કુશ નીચે આંવી ગયો. 


ઈ. સ. ૧૮૯૯માં વરસાદ આવ્યો જ નહિ અને ઈ. સ. ૧૯*૦તા પ્રાર'ભમાં 
દુષ્કાળના ઓળા સોરઠ ઉપર ઉતર્યા. હપ્પાનેયા નામથી જણીતા થયેલા આ 
ભવૅ'કર દુષ્કાળમાં, અન્ય પ્રાન્તાના લેકે સે સોરઠમાં ઉતરી પડયા. ૫૨'તુ અહીની 
સ્થિંતિ પણુ વિષમ હુતી તેથી “રાજ્યે સરકારના ભગીરથ પુરુષાથ* અને પરિશ્રમ 
છ્તાં અસ ખ્ય પશુએ। અને મનુષ્યો મૃત્યુના મુખમાં મ્રાળીયો થઈ ગયાં. 


શા રુષ્કાળ પ્રસગે રાહત કાર્યો. અને સહાય પાછળ રાજયે શે 
_૧૯,૭૧૦૯૦૬ને। ખર્ચ: કર્યો. પ્રજખે, રૂપિયા ૭૯,૨૪૭. જેટલી રકમનું ફેડ કરી 
રાજ્યને આપ્યુ. તે ઉપરાંત વ્યકિતગત, ગામાયત અને સ'સ્થાગત જે ખર્ચ 
થયે। તેની માત્ર કલ્પુનાજ કરવાની રહે છે. 

પ્રકીણું 

નવાબ રસુલખ'તના સમયમાં, પ્રજાકીય જાગૃતિ ન હતી, પર'તુ સામાજિક 

અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ થતી રહેતી સભાએ થતી પણુ તે કોઈ ગવનર 'કે 
વાઈસરેયના હાથે ઉદ્ધાટત કે, શિલારોપણ વિધિ હોય, કે રાજકર્તાને ચ'ક 
મળે કે વજીર કે દીવાતની વિંદાયે વખતે કે કોઈ રાજપુસ્ષતા મૃત્યું વખતે જ. 
' આ સભાઓમાં રાજ્યના અમલદારે ભાષુણે। કેરેતા અને પમશ'દગી પોમેલા 
પ્રજનતા આગેવાનો બેલી શકતા. તેમ છતાં પ્રજવતેો જળવાય્ધી વગ* 
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વગર્‌ રેકટોક કરી શંકેત. આ સમયે, કોલેજના 
વિદ્યાથીઓ, યુનિયન કલમ નામતીઃ એક કલબ સ્થાપી હતી. તેમાં. 
ભિત્ર ભિન્ન વિષયો ઉપર ચર્ચા વિચારણા થતી. રમતગમત અને 
મનોર'જતના કાયકમો પણુ કરવામાં આવતા. ઈ. સ. ૧૯૦૫માં કોલેજના 
વિદ્યાથી'ઓએ, ભક્ત નરસિહ મહેતાના તાટય પ્રયોમમાં રજૂ થતા સ'વાદો સામે 

વાંધો લઈ મોટુ' તોફાન કરી સરધસ કાઢેલુ' તથા ઈ. સ. ૧૯૦૮માં હે લોકમાન્ય 
| તિલક મહારાજને થિટિશ સરકારે ૭ વષતી સન કરી દેશ. નિકાલ કર્યા તે 
પ્રસગે પણુ કોલેજના વિદ્યાથોએએ ત્રણુ દ્વિસની હડતાલ પાડેલી, ધામિક 
પ્રવૃત્તિ ઉભય કોમની વગર અ'તરાયે ફાલીફૂલી રહેતી. કથાઓ, પ્રભચને અને 
“ઉત્સવો. પૂણ્‌' સ્વાત'*્યથી અને ઉલ્લાસથી થતા; મિસીસ એની ખીસાંટ' જૂનાગઢ 
આવેલાં ત્યારે તેની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી થીઓસેોફીકલ સોસાયટીની પણુ 
સ્થાપના થઇ. અમુક ગૃહસ્થોએ દ્થ સીફી'ગ સે!સાયટી- -સત્યે શેધંક, મ'ઢલની 
_'સ્થાપતા કેરી તેનાં ઉપકમે વાર્તાલાપે। અને વ્યાખ્યાને! યોજ્યાં, શ્રી. લાભશ'કર 
લક્ષ્મીદાસ વૈષ્યુવે, “છવદયા બોધક મ'ડલી' શરૂ કરી જેની ગ્રેવૃત્તિ સમસ્ત 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ 


ભારતમાં પ્રમરી ગઇ અને આજ પણુ તે પ્રબ્ત્તિ સવિશેષ વિકસિત સ્વરૂપમાં 
સુ'બઈમાં જીવિત છે. પુરાવેત્તા મ'ડલની પણુ આ સમયમાં સ્થાપતા થઈ. આ 
[સેવાય ખીન રાજકીય મ'ડલેો અને સભાઓ પણુ કામ કરતાં, 


મનર'જન મણુમાળ નામનું કાવ્યોનું એક માસિક શ્રી છગનલાલ લક્ષ્મીદાસ 
બૂચ પ્રસિદ્ધ કરતા. સોરાષ્ટ્ર ૬૫' ણુ માસિકનું પણુ પ્રકાશન ઈ. સ. ૧૮૯૨ થી 
૧૯૦૭ સુધી ચોલુ હલુ. ”' 


રાજ્યે તરફ્થી દીપોત્સવી, દશેરા, ૪, મહોરમ વગેરે પ્રસગે ઉજવાતા 
અને તેમાં પ્રજજની ભાગ લેતા માસ્લમ રાજકર્તા હોવા હતાં દીપોત્સવી પ્રસગે 
રાજમહેલ! ઉપર રોશની યતી, શારદા પૂજન થતુ', દશેરાની સવારી ચડતી, 
ઈલ્તી સવારીઓં પણુ ચડતી અને મહોરમના તાજીયા દફનના દિવસે, સરકારી 
તાજીયા પણુ નીકળતો. આ તહેવારોમાં હિન્દુ, મુસલમાન સાથે મળી ભાગ દે લેતા, 
સવારીમાં હાથી, ધોડા, મેતા, પાલખી, શીબ'દી, આરબો વગેરે રાજમાર્ગો 
ઉપર પૂરતા ઠાઠથી નીકળતા. રાજ્યમાં, હાથીઓ રાખવામાં આવતા. તેમની 
અગડ સે'દટ્રલ જેલ પાસે હતી. જે આજ હાથીખાનાં નામથા જણુતી છે. પ્રત્યેક, 
હાથીને નામ આપવામાં આવેલુ. તેમાં બહાદરગજ અને મકને। પ્રજાપ્રિય 
અનેં મશદ્દર હતા. ગે'ડાની અગડમાં ગે'ડા રહેતા અને ચિત્તાખાનામાં, ચિત્તા 
રહેતા. સિહો અને દીપડાએ સરદારબાગમાં રહેતા. આ જગલી પ્રાણીઓની તંથા 
હાથીઓની સાઠમારીના ઉત્સવો યોજાતા અને ઘણીવાર પ્રજાને તે જેવાને 
લાભ મળતો. તે ઉપરાંત ડુકડાઓની લડાઈએ થતી. સલ્લો, કુસ્તીઓ કરતા 
તથા વ્યાયામનું શિક્ષણુ આપતા. ર 

નાટક ક'પતીઓને રાજ્ય તરફથી ઉરોજન્‌ મળતુ”. રાજમહેલમાં આ ક'પ- 
નીઓ નાટકે ભજવતી. તે ઉપરાંત ગવૈમાઓ, ઉસ્તાદે, કલાકારે દરબારમાં ' 

આવ્યા ગયા કરતા. રસુલખાનના દરબારમાં નતઝીઓને સ્થાન ન હતુ'. 

_ નવાબતા 'કે યુવરાજના જન્મ દિવિસે, ઈદ કે અન્ય ખુશાલીના પ્રસ” “ગે 
જેલના જેદીખાને, લ'ગરમાં ખાનારાઓને, મી દોસ્પિટલના દદી ઓને 
મિદ્રા્ન મળતુ. 

દીવાન ચોકમાં પશ્ેરે પહેરનાં ચોધડીયાં વાગતાં. મો લાલ રસાલા 
તથા પીળા રસાલાતા” સવારે। | સુદર ગણુવેશમાં, સજ્જ થઈ ઘોડાએ! ઉપર 
ફરતા રહેતા. 
નવાબ રસુલખાનનું મૃત્યુ 


નવાબ રસુલખાન કુ'વર પદે હતા ત્યારથી જ સ'તો, સાધુઓ, ફકીરો - 


: જૂનાગઢ અને  મિરતાર- ર 


અને. ભક્તિના ર્મે. ૨'ગાયેલા મહાત્માઓના સત્સ'ગમાં સવિશેષ રસ સ લેતા. તે ને 
સંસારી હતા, છતાં વિરક્ત હતા. 


તેએ ગાદીએ આવ્યા ત્યારે તેમના ખે પત્નીઓ અમતબખ્તે અને “કેશર” 
ભાઈ હતાં. અમનબખ્તેને પુત્ર શેરઝમાતખાન તથા પુત્રી સુબ્હાતબખ્તે હતાં. 
જુશરબાઇને એક જ પુત્રી જતબખ્તે હતાં. અમતબખ્ત્ે તારીખ ૧૪-૧૧-૧૮૯૫ 
ના રજ અને કેશરબાઈ તારીખ ૨૯-૪-૧૮૯૮ ના ૨% ગુજરી ગયાં. 
રસુલખાને તે પછી તાષકચી મહમદખાત ફરીદખાનનાં પુત્રી આસ્શા 'કે આયશા- 
ખીખી સાથે ઈ. સ. ૧૮૯૯ માં લગ્ન કર્યા, તેતાથી તેને ખે યુ'વરો અને એક 
મુ'વરી થયાં.' મેટ! કુ વર્‌ મહાબતખાનને। જનન તા. ૨-૮-૧૯૦૦ ના રજ 
કી નાતા કુ'વર બહાદરખાનનેો જન્મ તા. ૭-૪-૧૯૦૨ ના રોજ થયો 

|. યુ'વરીને। જન્મ તા. ૩-૧૧-૧૯૦૭ ના રોજ થયો હતો. તે તથા બહાદર- 
મ બાલ્યવયમાં મૃત્યુ પામ્યાં. નવાબ રસુલખાનના મૃત્યુ વખતે એક માત્ર 
_જુ'વર્‌ મહાબતખાન હતાં તેથી તે ગાદીએ બેઠા. 


આ ખેલદિલ, પરોપકારી, પરદુઃખભ'જન અને વિશાળ હદયના રાજવી, 
સૌરાષ્ટ્રની જૂળી પેઢીના રાજકર્તાઓ પૈકીના હતા. એમ કહેવાય છે કે, તેની 
કુમારાવસ્થામાં તેને શિકારના છ'દ લાગેલો. પર'તુ ઈન્દ્રેશ્વરના મહ'તના 
ઉપદેશથી તેણું પોપ કમ ત્યાગી એક અલ્લાહની ઇબાદતમાં ચિત્ત લગાડયુ'. 
તેના હદયમાં ભક્તિ અને વૈરાગ્યની ભાવના ઉત્પ થઈ. તેએ બહુધા જમઃલ- 
વાડી નામતા સ્થાનમાં રહેતા અને ફકીરની સાથે તેનો સમયે વ્યતિત કરતા, 
“મુસલમાન છતાં “હિન્દુ ધમ" ઉપર તેમની સારી આસ્થા હતી. ફકીરે સાથે 
સાધુઓને પણુ નાનપણુમાં સહવાસ થયેલો અને ઈન્દ્રેશ્વર મહાદેવની રમણીય 
જગા શ્ઞાંત, દૂર ગિરનારની તળેટીમાં આવેલી છે ત્યાં તેઆ અવારનવાર ગયેલા. 
તે વેળા ત્યાંતા મહારાજે કાંઈ ભવિષ્ય ભાખ્યુ' હતુ' કે આપકુ' રાજગાદી 
મિલ જયગી. આ વાત સાચી હેય 'કે ખોટી પણુ જ્યારે પોતે તખ્તતશીન 
થયા ત્યારે આ બાવાએ મહારી' મારફત પે।ાતાના આશીર્વાદ હઝુરને મોકલ્યા 
અને ઉપરનો વાત વાદ કરાવી તે ઉપરથી એમના સ'સ્કાર જાગૃત થયા અને 
ખાવાજીને કુરતસ માટે આવવાની રજા આપી હતી. એ સ્થળે પાણીનું સ્વચ્છ 
ઝરણુ નિર'તર વહે છે તેથી ગાયો! વગેરે જાનવરે ત્યાં પાણી પીવા આવે છે. 
તેની સાથે વખતે સિ'હ આદિ ભયાનક પશુઓ પણુ આવી ચડે છે. તે નિર્દોષ 
ગાયોના જત લે છે. તેથી બાવાને વિચાર એકાદ ગૌશાળા બ'ધાવવાનેો હતે. 


ક 


1 શ્રી છગનલાલ હં. પ'ડયા. 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધ : ૨૯૭ 


આ વાત હઝુરશ્રીને નહેર કરી 'કે તુરત જ પોતે પોતાને ખચે” ત્યાં તેવી 
ગોશાળા બ'ધાવી દેવા મ'જૂરી આપી.' ! ક ન્‍ 

બાવા સાધુઓ તેની પાસે આવતા અને જે માગતા તે યોગ્યતાના 
પ્રમાગુમાં મેળવી જતા* હિન્દુ અમલદારની માન્યતાને માન આપી તેમનો 
અદબ નળવતા. અધિકારીઓને તેએ વાર'વાર કહેતા "કે રાજને કોઈ ધર્મનો 
પક્ષપાત ન હોય રૈયતને તેના ધમ' વગર રેકટોકે પાળવાઃ દેવો જેઈએ. 
રાજાનો અને અમલદારાનોા ધમ તો એ છે કે, અન્યાય અને જીલમને દ. 
રયત તને શાપ નત આપે તે ધ્યાતમાં રાખી ચાલવું. 


તેઓ પ્રતિલ્નિ દુખી ગરીબોને દાત આપતા, તેના દરબારમાંધી પાઈ 
પણુ નિરાશ થઈને જતા નહિ. તેની સખાવત, દયા, અનુક'પા, ઈન્સાફ અને 
સાગર દિલિના અનેક પ્રસ'ગો આજ પણુ જુનાગઢમાં લોકજવ્હાએ અમર બન્યા 
છે. જેલવાસી કેદીઓને મુક્ત કરવાની, ગુનેગારોને માફી આપી સુધારવાની, 
નિરાધાર, નિરાશ્રિત અને નિઃસહાય મ ણુસોને ધન, ધરા કે આજવિકા આપી 
બચાવી લીધાના ઘણા પ્રસ'ગા આજપણુ જીવિત છે. અલ્લાહને તે સદા ય૬ 
કરતા રહેતા અને પાપથી ડેરતા રહેત! તે કહેતા કે રાજ્યને કે રાજકર્તાને ભલે 
માટુ' તુકસાત થઈ જાય પણુ પ્રજને નુકસાન કે અન્યાય ન થવાં જેઇએ. પ્રાચી 
મહુ'ત મહાદેવમિરિતાં મામો સેટલમેન્ટમાં ખાલસા થયેલાં અને મહ'તે તે માટે 
અન્ત છેડી દીધેલુ', તે વાત પ્રાચી મુકામે તેના ધ્યાત ઉપર મૂકતાં પોતે 
મ્રતિજ્ઞા કરી કે મહ'ત પારણાં કરે પછી જ પોતે જમશે. ત્યાં જ મહ'તનેઃ 
ગામે! સોંપી આપવા પા કર્યો અને તપાસ કરાવી 'કે મને કડુઆ મળે તેવા 
આવાં જેટલાં કામો છે તેની વિગતા રજુ કરોઃ 


સરકારી નોકરોની બહાલી બરતરફથી તેમણું પોતાના હાથમાં રાખેલી, 
હઝુર ફરમાન ન. ૭/૬૦ તા ૨૧-૧૨ર-૧૪૦૩થી તેણું આગતા કરેલી કે કોઈ 
પણુ નોકરને નિમતી વખતે અને છૂટો ફરતી વખતે તેની પાસે રજૂ કરવે।. તે 
પ્રસ'ગે કોઈને એક માસને! પમાર એડવાન્સ આપતા તો બરતરફ કે નિવૃત્ત 
થયેલાને ખીજ નોકરી કે મદદ આપતા. 


જૂનાગમાં પ્રતિઘ્તિ બહારથી આવતા 'ે શહેરમાં રહેતા ગરીબ માણુસોને 
લ'ગરખાનામાં કોઈ ભેદ્ભાવ વગર જમવાનું મળતુ. 


1 મારાં ત્તૂતાગઢનાં સ'સ્મરણો “ગુજરાતી,” સાપ્તાહિક-તારીખ ૨૦-૩-૬૯૩૨ લેખક 
શ્રી. છગનલાલ હરિલાલ પ'ડયા. 


જૂ. ગિ.-૩૮ * 


ર૯૮ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


તેમણે જૂનાગઢ શહેરમાં દારૂબ'ધી અને વેશ્યાવૃત્તિની સખત અને સ'પૂણુ 
બધી કરેલી, તેમની કચેરીમાં ઉ:સવ પ્રસ'ગે શ'ગારિક ગાયને! ગવાતાં નહિ કે 
નાચ મુજરા ચતા નહિ. 


તેએ અ _ગ્રેછ ભણેલા ત હતા છતાં ર તેમતામાં ઊ “ડી સૂઝ અને જ્ઞાત ઉતુ 
તેમતું મત વિશાળ અને હદય ઉદાર હતુ તેએ તેમતી મીતિ, રીતિ, દાત, 
દયા, ન્યાય અને પરોપકારથી “એલિયા નવાબ”વતું ખીરૂદ પામ્યા.' 


_'સાવભૌોમ સરકારે તેમને ઈ. સ. ૧૮૯૯માં % સી* એસ. આઈ. અને 
ઈ. સ. ૧૯૦૮માં જ. સી. એસ-* આઈ. ના ચ'#કો આપ્યા. 


યુવરાજ શેરઝમાતખાન તેની હયાતીમાં ઈ. સ. ૧૯૮માં ગુજરી ગયા 
'તેકારી ધા તેતા હદયને કેરી ખાતે હતા અને તેના જીવનમાંથી આનદ?ે 
'વિદ્યાય લીધી હતી. 


ઈ. સ. ૧૯૧૧માં ભાવતગર મહારાજ ભાવસિંહજી ગિરમાં શિકારે સિહ 
અને તા. ૨૨-૧-૧૯૫૧ના રે!જ તાલાળા કેમ્પ કરી શિક, ર્‌ ગોઠવાયે હતો. 
તેં જ દિવસે નવાબ રસુકખાન જન્તતનસીન થયા. 


પ્રજા જીવન (ઇ. સ. સ. ૧૮૮૨-૧૯૧૦) 


મધ્મકાલિન યુગમાં લોકોની જે રહેણી કરણી હતી તેમાં આ સમયમાં ' 
'ધણે ફેરફાર થયે. લેકે માત્ર દેવદશત કરવા શહેર બહાર જતા પણુ ફરવા 
જવાનો ચાલ ત હતો. શ્રી મતસુખરામ સૂર્ષરામ ત્રિપાઠી ઈ. સ. ૧૮૮૬માં 
નોંધે છે કે જ્યારે અમે બહ!રથી આવેલા ગૃડસ્થો સાંજે ફરવા. જતા ત્યારે 
જૂની રૃહિતા લેકેને આશ્રય થતુ', પણુ કમે કમે તેઓ પણુ તેમને અનુસરતા 
થયા. તે સમય પૂવે જહેર સભાએ પણુ થતી નહિ. દરબાર 'કે કચેરીમાં અથવા 
 ધાસિક સમ્મેલનોમાં લેકે ભાગ લેતા પણુ સભા યાય તેમાં સભાપતિ હોય 
અને ભાષણો થાય તે પાશ્રાત્ય પદ્દતિની સભાઓની આ સમયમાં શરૂઆત 
થઈ. તેમાં પણુ ગ્રાર'ભનાં વર્ષોમાં ભાષણેને બદલે 'કોઈ શિજ પુસ્તકમાંથી ફે 
ધમ પુસ્તકમાંથી વાચન કરવામાં આવતુ' તેમ 'કેટલીક સભાઓના અહેવાલો 
ઉપરથી જણાય છે. જહેર મકાને કકે સ્થળાનાં ખાતયુદ્દ તા અને ઉદ્ધાટન આ 
સમય પહેલાં ધામિ'ક વિધિ પૂરતાં પરરિમિત હતાં તેને બદલે જાહેર સમાર'ભમાં 
ઈ વિશેષ વ્યક્તિના હાથે તે કરવાની પ્રથા જૂનાગઢમાં શરૂ થઈ. 


1 નવાબ ખાનની ઉદારતા અને વિશાળ મનના પ્રસ માટે વાંચો જએલિયો 
નવાખ” પ્રકાર અને પરિચય, ૨. હ. દેરાઇ. 


બાખી વ'શ-ઉત્તરાધર્ષ : ર૯૯ 


પહેરવેશ તો લગ્રભગ જૂનો જ રલ. જે ભદ્ર પુસ્પોને રાજદરબારમાં 
જવા આવવાનું થતુ' તેએ પગની પાની સુધીનાં અ'ગરખાં અને સરવાલ અયવા 
ધોતિયુ' પહેરતા, કમરે ભેટ પણુ બાંધતા, મુત્સદ્દી વગના ગૃહસ્થો ખભે ખેસ 
તાખતા, લડાયક કેમના પ્રુસ્ષો ભેટમાં જમૈયા ભરાવતા તથા બગલમાં એક 
ફાળિયુ' અને તલવાર રાખતા. તલવારના પટામાં 'ે:રીએ જડવામાં આવતી ' 
તથા તેની મૂડ ચાંદીની કે સોનાની રાખવામાં આવતી. જે અમીચેને અધિકાર 
હેય તે પગમાં તોડા પહેરતા. માથા ઉપર પણુ વિવિધ પ્રકારની -પાધડીએ 
પહેરવામાં આવતી. નાગરો બાંધેલી પાઘડી પહેરતા અથવા અમુક પ્રકારને ફ્રે'ટે 
બાંધતા. મુસ્લિમ અમીરે બત્તી બાંધતા. બાહ્મણુ, વાણિવા, હે ટ: સ 
પોતપોતાની પધ્ધતિની પાધડી પહેરતા. 


ચા અને ખીડીને પ્રચાર આજ જેટલે! હતા તહિ. નાગરો અને બ્રાહ્મણે 
તમાકુ પી શકતા નહિ, બીજ હોકા પીતા અને જમીનદાર વગ*તા લોકો 
અફ્ીણુ પણુ લેતા. 


ડિ દુઓ, મુસ્લિમે। સાથે છૂટથી હળતા ભળતા અને મશક - પણુ 
હિ” દુઓ સાથે ઘાટા સ'બ'ધે ધરાવતા. ધાસિક સહિષ્ણુતા એટલી હદ સુધી * 
હતી કે બ'ને કમના માણસે। એક ખીનના ધામષિક અને સામાજિક પ્રસ'ગે- 
માં કોઈ પણુ જાતતા ભેદભાવ વગર ભાગ લેતા. જના જમાનાનાં ઝેર વેર 
સમી ગયાં હતાં અને કોઈતા મનમાં તેનો વિચાર પણુ ન હતો. 


નવાબ મુસ્લિમ રાજકર્તા હોવા છતાં આ સમ્નમમાં' હિંદુ દેવસ્થાને, 
સ'તો, મહ'તો અને સાધુઓને રાજ્ય તરફથી કોઈ કતડગત તો થતી નહિ 
પણુ ઉલટાની તેમને આથિ“ક સહાય મળતી. ધામિ'ક ઉત્સવો કોઈપણુ બ'ધત 
* સર્યાદા વગર ઉજવવામાં આવતા. 


જળવણીનું પ્રમાણુ વધતાં તેમજ મુ'બઈ અને અમદાવાદનાં વતમાનપત્રે 
અને સામાયિકો વ*ચાતાં થયાં તેથી તથા સ્વામી દયાન'દ સરસ્વતી અને કવિ 
નમ દાશ'કરનાં ભાષણ! અને લેખો, સ્વદેશી ચળવળ વગેરેએ જૂનાગ૯ની 
પ્રશના એક વગ ઉપર્‌ અસર કરી અને લોકોના જૂતા વિચારોમાં મોટુ 
પરવત'ન આવ્યુ. સુધારાની ચળવળ શરૂ થઈ અને લગ્ત અને મૃત્યુ પછીના . 
મુરિવાજ્ને, કન્યા કેળવણી, બાળ લગ્ન વગેરે વિષયોમાં ભૂતકાળની. માન્યત!* 
ઓનું સ્થાન નવીન ધારાએ લીધુ. 


આમ સધ્યકાલિન જૂનાગઢમાં. ઈ. સ. ૧૮૫૧ લગભગ નૂતત યુગને 
આર'ભ થયો અને અ'મ્રેછ સત્તાના અ'કુશ નીચે રહેતા નવાબના અ'ગત 


૩૦૬ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


જીવન ઉપર 'નિષ'ત્રણુ આવતાં અને રાજત'ત્ર પણુ આધુનિક પહતિએ લઈ 
જવા'॥. વારવાર તેખો. તરફથી થતી આજ્તામાનો અમલ થતાં રાજકર્તા અને 
રાજ્યત'ત્રમાં જે જૂનવાણી પહતિ અને સિદ્ધાંતો હતા તેમાં ધરખમ પરિવત'ત 
આવતા રાજદરભારની ખૂની ખટપટો અને કાવાદાવાનો અ'શતઃ અ'ત આવ્યો 
અને તેનું સ્થાન જુદા પ્રકારની ખટપટે લીધુ'. સમાજમાં પણુ શિક્ષણ, સ'સ્કાર, 
વ્યવસ્થા અને કાયદાની કોર્ટો અને નિયમો! પ્રમાણે ચાલતા ખાતાંઓની કામ 
ગીરીના પરિણામે જાગૃતિ આવી. પ્રજાની જે શક્તિ અવળે માગે* જતી હતી તે 
ર્યતાત્મક માગે વળી, રાજ્યને પણુ ગત યુગમાં યુહોતા ખચ*માંથી વિકાસ 
માટે ખચ' કરવા ધન બચતુ' તાહ અને સમય રહેતા તહિ તેના બદલે 
રાજયની આવક વધારવા ખેતી, ઉદ્યોગ તથા વ્યાપારતા વિકાસ પ્રત્યે ધ્યાન 
આપવાને સમય મળ્યો. અને ઈ. સ. ૧૯૧૧ માં મધ્યકાલિત જૂનાગઢ, ભાર- 
તતાં ખીજા' રાજ્યોની હરોળમાં ઊભુ' રહી શકવા સમથ થયુ”, 

તવાબ રસુલખાનના મૃત્યુ સાથે મધ્યકાલિન યુગના રલ્યા સદ્યા અવશેપે। 
અદષ્ય થયા અને તવા યુગને આર'ભ થયે. જૂતાગઢના રાજ્યમાં એજન્સીએ 
ગ્રસગોપાત હસ્તક્ષેપ કરેલો પણુ ત'ત્ર હસ્તગત કરવાને] ઈ, સ. ૧૯૧૧માં 
ત્રેથમ પ્રસ'ગ ઉપસ્થિત થયો અને તે સાથે બિટિશ એડમિનીસ્ટ્રેટર, રાજ્ય" 
ત'ત્રને બ્રિટિશ પદ્ધતિ ઉપર મૂકયું', તેણે બિટિશ હિન્દમાંથી અમલઘ્રોને 
બોલાવી નિયુકત કર્યા અને ત્યાંતા કેટલાક કાયદાએ, નિયમો અને કાયપહૃતિ 
જૂતાગઢ રાજ્યેમાં દાખલ કરી ત'ત્રનું માળખુ' ફેરવી નાખ્યુ*. એ સમયે જૂના 
અધિકારીઓ, કમ'ચારીઓ, આગેવાનો અને પ્રજાજનોને આ પરિવૃતષત 
અણુગમતુ' અને અકાર્‌* લાગેલ, પરતુ એ સ્વીકારવું રહ્યું કે પાછળતા 
વર્ષોમાં જૂતાગઢના રાજ્યૃત ત્રે એક કાયક્ષમ ત'ત્ર તરીકે જે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત 
કરી તે આ ફેરફારને આભારો હતી કિ 


2127 ૦1૦૦૯ 81/ 3૮|૦35 /11/૮ - ઉપા 


2127 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮|૦૩૬ /11/ - ઉપાંદરાદાં 


પ 
બાબી વ'શતોા અ'ત 

એડેસિનીસ્ટ્રેશન 
નવાબ રસુલખાનનાં મૃત્યુ વખતે મહાબતખાન સગીર હતા, તેથી બ્રિટિશ 
સાવ“ભોમ સત્તાએ જૂનાગઢને વહીવટ પોતાના હાથમાં લીધે. રાજકોટથી 
મેજર્‌ સ્ટ્રોંગ, ઈમ્પીરોયલ લાન્સસ'તા કેપ્ટત કે તામતા મિલિટરી અધિકારીને 
લઈને જુનાગઢ આવ્યા અને રાજ્યના તાપખાના, રાજમફેલના ખજના, 
અન્ય કિમતી વસ્તુઓ, રાજ્યનાં રૅકર્ડો વગેરે ઉપર જપ્તી મૂકી તેને સીલ 
કરી દીર્ધા. ક જે ગુ 
તે પછી રાજકે!ઢતા જ્યુડીશિયલ આસિશ્ટ'ઢ મિ, એચ. ડી. રૅન્ડોલ 
આઈ સી. એસ.ની જૂનાગઢ રાજ્યતા એડમિનીસ્ટ્રેટર તરોકે િમણૂક થઈ 


અને બ્રિટિશ સેવાતા શ્રી અન'ત સદાશિવ તાંબે તેના આસિસ્ટન્ટ તરીકે 
નીમાયા* ર 


આ અધિકારીઓએ મહ'મ નવાબના માણુસાનેો એક પછી એક હિસાબ 
લેવા માંડયો. અમીરે, વરિદે અમલદારો તથા હઝુરમાં રહેતા રાજપુસ્પોની 
મેલકતતી નોંધણી અને તપાસણી શરૂ કરવામાં આવી વજીર ત્રહાઉદીતશાઈ 
તેની વૃદ્ધાવસ્થા ગુજરી રહ્યા હતા ત્યાં તેને આચિ'તા દબાવી દેવામાં આવ્યા 
અને હવેલી ઉપર સીલ કરી મિલકત ઉપર જપ્તી મૂકી તથા તેતા ઉપર 
સિલિટરીના પહેરા ચડાવી દેવામાં આવ્યા. તેના ખાનગી કારભારી શેડ નથુભાઈ 
કિપારામની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પણુ કડક અ'કુરા મૂકવામાં આવ્યો, વજીર્‌ 


૩૦૨ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર * 


બહાઉદદીતભા્ઈએ મુ'ભઈના પ્રખ્યાત ધારાશાસ્રી સર ફોરોાઝશાહ મહેતાને તથા 
રાજકોટના ધારાશાસ્્રી ત્રી માધવરાય જેડાભાઈ બક્ષીને રે,કી મિ. રૅન્ડાલની 
રજૂઆત માગી પણુ આ લબિટિશ અધિકારીએ તેને સાંભળવાની પણુ ના પાડી. 
ધણી દલીલો અને વિત'તીઓ પછી વજીર તેતા અ'ગત માણુસો દ્વારા તેતી 
મિલકતની નોંધ કરાવી એડમિનીસ્ટ્રેશનને સોંપે તથા તેની મિલકત પોતાના 
ચેસામાંથી બ'ધાવી છે એમ સાબિત કરી આપે એવી આજ્ઞા થઈ. વજીર 
ખૃહાઉદ્દીનભાઈએ આવી નોંધ રજૂ કરી તથા તેની હવેલી બાંધવા માટે નવાબે 
આપેલી લેન તેણે આના પ!ઈ ભરપાઈ કરી દીધી છે તેમ નવાબતા હસ્‍્તાક્ષર- 
વાળી પહોંચો બતાવી સાગિત કરી આપતાં જપ્તી ઉઠાડી લેવામાં આવી. 


નવાબના રહસ્ય સચિવ શ્રી છેટાલાલ મથુરાદાસ બક્ષી ઉપર પણુ 
અનુમાનિક આક્ષેપો મૂકી તેની પાસેથી મહૂમ નવાબની દસ્તખચાષ (પ્રીવી પસ ) 
ની રકમનો હિસાબ માગવામાં આવ્યો. વર્ષો સુધી નવાબના અ”ગત સચિવ 
તરી'ે સ્વચ્છ અને પ્રમાણિક કાર્યભાર કરીને પ્રતિષ્ઠા પ્રો કરતાર વ્યક્તિને 
માત્ર રૂપિયા એ'સી ઇજરના હિસાબ માટે જવાત્રદાર ગણવામાં આવ્યા. 
તેનાથી પ્રજમાં પણુ રેષતી લાગણી પ્રસરી શ્રી છોટાલાલ બક્ષીને 
જૂનાગઢના પોતાના મકાનમાં રહેવા તથા જૂનાગઢ ન છેડવા હુકમ કરવામાં 
આવ્યો. પોતે સ્વચ્છઠહતા અને હિસાબ નિયમિત છે તેને તેને વિશ્વાસ હતો તેથી 
તેગુ ખાતાકીય તપાસ સ્વીકારી અને હિસાબ સાગિત કરી આપ્યો. તેમ હતાં બ'ધ 
બારણે આ તપાસ એક તરફી રીતે કરી તેમનો રૂપિયા એસી હજારને! દ'ડ 
કર્યો, પાછળથી તવાબ મહાબતખાનતા સમયમાં આ કેસ ફરી તપાસમાં દ્લેતાં 
શ્રી બક્ષીને આ જવાબદારીમાંથી નિર્દોષ ગણી મુકત ગણુવામાં આવ્યા પણુ 
ભરેલો દ'ડ પાછે આપવામાં આવ્યો નહિ.* 

નવાબના ખાનગી કારભારી શ્રી અમરજ આણુદજ કચ્છી* ઉપ્‌ર્‌ પણુ 
માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવ્યો, પર'તુ આ ગ્રેમાણિક અને પ્રૅભુપરાયણુ 
અમલદારની વિરૂદ્ઠ કઈ યઈ શકયુ રાહિ. 

આ ઉપરાંત નવાબતા હજુરીઓ, મહમદ પત 'ગિયા, જબરીભાઈ વગેરે 
ઉપર પણુ તવાઈ ઊતરી અને દમનનાં ચકો ગતિમાન કરવામાં આવ્યાં, 
મહ્દંમ નવાબના સસરા શ્રી મહમદખાન' ફરીદખાન પ્રત્યે પણુ ત્રાસદાયક 
વત'ત કરવામાં 'આવ્યુ', પર'તુ તેઆએ બધુ* સહન મ! આથિક વુકસાન 
વેડી લીધુ. 


સિં. રેન્ડોલે મુ'ભઈના સોલિસીટર શ્રી ભાઈશ'કર તાનાભાઈ ભને 
જૂતાગઢ રાજ્યને છેલ્લા ચાલીસ વધ નો હિસાબ તપાસી જવા માટે ખાસ 


માખી સાના ઃ ૩૦૩ 


નિમણૂક આપી. તેમણે દશ માસ ૫ય*ત હસને ત તપાસ્યા છતાં તેમાં કાંઈ, 
વાંધા ભરેૅલુ' નીકળ્યુ' નહિ. ર 


વજીર બહાઉદીતભાઈનતા ખાનગી કારભારી અને સરકારી શ્રોફ શેડ 
નથુભાઈ ક્િપારામ ઉપર એડમિનીસ્ટ્રેટરે સખત દબાણુ કરી તેની પાસેથી 
કેટલાંક નિવેદનો મેળવવા પ્રષત્ત કર્યોડ, પરતુ આ નિમકહલાલ અને વફાદાર 
કારભ'રીએ તેમ કરવા ના પાડી તેથી મિલકતા ઉપર પણુ જપ્તી કરવામાં 
આવી. શેઠ નથુભાઈના પિતાશ્રી પણુ વજરના કારભારી હતા અને વજરની 
મિલકત ઉપ%, ખચ વગેરેની તેને રજે રજની માંડિતી હતી; તેથી તેન્ને 
એવું નિવેદત આપે કે વજીરે રાજ્યની મિલકત ઓળવી છે તો તે નિવેદત 
વજીરને પ!યમાલ કરવાના કાયમાં ઘણુ' જ મહત્ત્નને! દસ્તાવેજ થઈ શકે 
જ્યારે શેઠ નથુભાઈને અસલ્ર ભીસ કરવ!માં આવી ત્યારે તેણે મુ'બઈના 
સો।લિસીટર ગુલાબચ'દને રેકી લડત આપી અને અ'તે ન ૩૭૦૦૦ને। ૬"ડ 
આપી મુકિત મેળવી.5 


શ્રી પુરુષોત્તમરાય સુ'દરજી ઝાલાના આપ્ત%ન શ્રી રવિશ*કર જીવણુરામ 
ઘોઢા ઉપર પણુ સખ્તાઈ કરવામાં આવી અને “તેને જનામદ શહેર ત્રહાર 
રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવી.* 

બિટિશ ન્યાયને કલ'કિત કરતાં આ ત્રાસવાદી પગલાં મેના પરિણામે 
જ્તાગઢમાં અને તરહાર મોટા ઉહાપોહ થયે. શ્રી રેન્ડાલની આ કાય” પહ્દાતે 
માટે દેશના ખૂશે ખૂણામાંથી ટીકાની ઝડી વરસી રહી અને તેથી તે. લાંબી 
ર૪ ઉપર ઉતરી સ્વદેશ ચાલ્યા ગયા. મુ'ભઈ સરકારે તેની જગ્યાએ જતરલ 
એડમિનીસ્ટ્રેશન. ખાતાના સચિવ સિ. એલ. શેબર્ટસનની નિમણૂક કરી. 
સ્વદેશી ચળવળ : 


મિ રૈન્ડાલની ભેહૃકમીને કારણું કે અગ્રેનને પ્રત્યેના અસત નાં 
મો દેશભકતોાએ તેના સામે આંદોલન કરવા ઈ. સ. ૧૯૧૨માં એક મ'ડળ 


1 માહિતી. શ્રી. ખાખુરાય  બેકુ'ઠરાય ય બક્ષી; 
2 શ્રી પરમસુખરાચ કચ્છીતા પિતાશ્રી. તેમને નવાખે $ધાળા ગામ ઈનામમાં આપેલુ. 
3 “મત્રીશ્ષર શ્રી રાયજી સાહેબ”-શ્રી, જ. પુ. નેશીપુરા. 


4 આવા ઘણા રાન્‍્ત્ય સેવકોને તથા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોને ત્રાસ આપવામાં આવેલેા હશે, 
પણુ તેની આધારભૂત નોંધ ઉપલબ્ધ નથી-મ' ત્રીશ્વર શ્રી. રાયજી સાહેખ શ્રી, જ. પુ. 
નેશીપુરા 


ડ૦૪ : જૂતાગહ અને મિરનાર. 


સ્થાપ્યુ' અને તે કાંઈ પણુ પ્રગતિ કરે તે પૂવે રાજયે એડ, : એ. ન'. ૪૪૫/૧૨ 

તા હુકમથી આવી ચળવળમાં લોકોને દશ્કેરાવા કારણુ ન મળે તે માટે 

 સચૂચતા આપી તથા પોલીસને તે ચળવળ ઉપર ચાંપતી નજર રાખવા આજ્ઞા 

આપી. આ “ચળવળની અન્ય વિગતો મળતી તથી પણુ એમ જણાય છે કે 
તે આ હકમ પછી બ'ધ પડી હરે. 


“૪. સ. ૧૯૧૩માં જતાગહના શ્રી ધતશ'કર પ્રભાશ'કર મિનિ “ગિરનાર 
પત્રિકા' નામતું માસિક શરૂ કર્યું” અને તે પણુ થોડાજ સમયમાં બ'ધ થઈ 
ગયુ, 
સિ. એચ. ડી. રેન્ડોલ 


. છી, સ, ૧૯૧૩તા રેબ્રુઆરી ૨ માસમાં, .મિ. રન્ડોલ રજ ઉપરથી પ 
ફરતાં મિ રેબટ'સત તેની મૂળ જગ્યાએ પાછા ફર્યા, મિ રેન્ડાલ, રજન ઉપર 
ગયા, ત્યારે તેના વિરૂ્ઠ જે ઉહાપે।$ થયે! .હતા તે શાંત પડી ગયેલો અને 
તેણુ પણુ તે પછી અમલદારે કે અમીરોને વિશેષ કનડમ્રત કરવાનું પણુ બ'ધ 
કૅરેલુ. 


વજીર બહાઉટ્ટીનભાઈ * 


ઈ. સઃ ૧૯૧૪માં જૂનાગઢના માજી વજીર બહાઉદીનભાઈ મી ગયે. 
તેમનો જન્મ ૪. સ* ૧૮૩૫માં થયો હતો તેમનાં બહેતનાં લગ્ત નવાબ 
મહામતખાન ખીજ સાથે કરવામાં આવ્યા, પછી તે લાલરિસાલાના જમાદાર 
હતા ત્યાંથી બઢતી આપી તેમને ઈ. સ.. ૧૮માં વજીર પદ આપવામાં 
આવેઘલુ'.' 


તેમણે લગભગ પાંચ દાવેકા સુધી મ અગત સલાહકાર અને 
લૂજીરનું પદ ભોગવી ત્રણુ નવાબે।!ની સેવા કરી, નામતા અને કીતિ* સ'પાદત 
કર્યા તેએ લગભગ નિરક્ષર છતાં વિદ્યાપ્રેમી હતા. અશિક્ષિત ૪તાં શિક્ષણુના 
હિમાયતી હતા અને સામાન્ય કુટ્ટ'બમાં જન્મેલા છતાં સ'સ્કારી હતા, આ ભાગ્ય 
શાળી પુસ્પે, રાજકર્તા અને પદાધિકારીઓ વચ્ચે, રાજ અને રૈયત વચ્ચે તટસ્થ 
રહી, રાજ્યના અટપટા પ્રશ્નો, તેની ધીર ગ'ભીર અને શાંત પ્રકૃતિના કારણે 
સરળતાથી ઉકેલી ઉભયૅની પ્રોતિ સ'પાદત કરેલી, વજર બહાઉદ્દીતભાઈ, 
સાહિત્ય, કાવ્ય અને કલાના પ્રેમી હતા. જગતની બજરેમાં ત મળતા હોય 
એવા દુલભ અને અપ્રાપ્ય કલાના નમૂનાઓ તે માં માગી કિ'મતે ખરીદ 


1 વજીર એટલે રાજકર્તાનો અગત મ'ત્રી, શ્યાસતને। મ'ત્રી તે દીવાન, 


ભાખી વશને-અત : ૩૦૫ 


કરી લૈતા અને તેમ કરી દૈશી વિદેશી કલાકારોની કદર કરતા. સાહિત્યકારો, 
કવિએ અને લેખકોને ઉતોજન આપતા. તેતા દાનથી કે પ્રોત્સાહનથી ધણાં 
પુસ્તકો પ્રકાશિત થયાં છે. તેઓ દાનેશ્વરી હતા અને તેના સખી સ્વભાવથી 
પરિચિત એવા "કેટલાયે, સાધુ, ફકીરો અને દીત દુઃખીઓગે તેની દાનગ'ગામાં 
સતાન કરેલુ જૂનાગહનું લેપર એસાયેલમ, દાતારને। સે!પાન માગ મહાબત 
મદ્દોસા, વગેરે મકાનો! તેના મુસ્લિમો તથા ઈસ્લામ પ્રત્યેના અનુરાગતાં પ્રતિકો 
છે, તેઆ મુસ્લિમ વિધાથા“ઓને શિષ્યવૃત્તિમા અને સહાય આપવામાં પણુ 
અગ્રસ્થાને હતા.' 


તેમને જૂનાગઢ રાજ્યે મદાટ્લ સઃ ઈલ્કામ આપેલો અને શાહી 
શક્તાએ ઈ. સ, ૧૮૯૬માં સી આઈ. ઈ. બતાવેલાઃ નવાબે તેમને અગતરાયે 
અને ભીયાળ ગામે! ઈતામમાં આપેલાં. તેતા મૃત્યુ પછી એડમિનીસ્ટ્રેટરે, ગામે। 
લથા હવેલી ખાલમા કરી, તેના અપ્રતિમ કલાના તમૂનામા દરબાર દાખલ 
કરવામાં આવ્યા અમળા હરશજ કરી નાખવામાં આવ્યા. તેની હવેલીમાં આજે 
ભરકારી ઓફિસે બેસે છે, માત્ર તેના તામનો શિલાલેખ તેની યાદી આપતો 
વાંચી રાકાન છે. 
જવલ -્ર 

એડમિનીસ્ટ્રેટરને 'જેસેથે' સ્થિતિમાં ત'ત્રતું વહન કરવાનું હતુ*. તેમ 
છતાં તે સમયની પ્રચલિત પદ્દિ પ્રમાણે દેશી રાજ્યો ઉપર એજન્સીને! વહીવટ 
થાય ત્યારે બિટિશ પહૃતિનું ત'ત્ર સ્થાપભાનું અતિવાય હતુ તેથી મિ. રેન્ડોલે, 
જૂતા અમલદારોને નિજૃત્ત કરીને, છૂટા કરીને કે અન્ય સ્થાનોએ ખદલી ખાતાના 
ઉપરી અધિકારીઓની જગ્યાઓ ઉપર જ્વિટિશ સેવાના અમલદારની આયાત 
કરી, હિસાબી દફતરના અધિકારી તરી'કે રા. બ. મણિશ'કર રાજારામ ત્રિવેદીને 
નિયુક્ત કરવામાં આવ્યાઃ આ વિઠ્દાન અને વિચારશીલ અમલદારે એકાઉન્ટ 
કાડ તૈયાર કરી અમલમાં મૂકયે! મહેસૂલ ખાતાના ઉપરી પદે રા, ભ. કેશવલાલ 
મિરધરલાલ ત્રિવેદીને નીમવામાં આવ્યાઃ તેમણે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ અને મેન્યુઅલ 
તૈયાર કરાવ્યાં. નહેર બાંધકામ ખાતાના વરિદ અધિકારી તરી'કે મિ. ઇ. 
ખુકફ્ેકસ, પોલીસ ખાતાતા ઉપરી પદે સિ. આઈ. શો. બોઈડ વગેરે અ'ગ્રેજ 


1 રેખ ખહાઉદ્દીનભાઇ નિર્ધન હતા, કઠિયારા હતા એવી વાર્તાઓ પ્રચલિત થઈ છે તે 
સર્વથા ખોટી છે. તેમનું કુટુ'બ પ્રથમથી જ રાજફટુ'બ સાથે સકળાયેકું હતુ' અને 
' તેની સ્થિતિ સુખી હતી. 


જ. ગિ.-38 


૩9૬ ; જતાગહ અને ઞિરતાર 


અમલદારો આવ્યો, જ. 

જનાગઢ રાજ્યમાં, ખેડૂતો પાસેથી રાજભાગ, ભાગબટાઈના ધોરણે લેવાતો 
તે ધોરણુ બ'ધ કરી. વીધોટીનું ધોરણુ દાખલ કરવામાં આવ્યુ', રાજ્યનું ભરણુ' 
ટ'કશાળમાં યતુ' તેને બદલે તાલુકાઓમાં અને પાટતગરમાં સબ ટ્રેઝરીઓ અને 
મુખ્ય ટ્રેઝરી કરવામાં આવી. નાણાં ખાતુ' અને હિસાબી ખાતાં એક હતાં 
તને જુદાં પાડવામાં આવ્યાં, ર 

જનાગઢ રાજ્યને કરી અને દોકડા પોતાની ટ'કશાળમાં પાડવાને 
અધિકાર અ'ગ્રેજ સરકારે માન્ય કરેલો, તેમાં સમ્રાટના નામની પણુ ખીજ 
રાજ્યોના સિક્કાએ ઉપર ૭1૫ પડતી તેમ પાડવા 'જર્‌ર હતી નહિં. એડમિનીટ્રેશત 
નોટિફોકેશન. ન. ૧૧/૧૯૧૨ તા. ૧૫-૧૧-૧૯૧૨ 'થી તા. ૧૪-૨-૧૯૧૭ના 
દિવસથી ચલણુમાંથી કોરી ખે'ચી લીધી અને સે। રૂપિયાની ૪૦૫ "કોરી ગણી 
તે પ્રમાણે ચુકાદો કયો, દોકડા તે પછી ઈ. સ. ૧૯૩૧ સુધી ચાલતા રલ. 


રાજ્યના નોકરોને પેન્શન આપવાનું એક સરખુ' ધોરણુ હતુ નહિ તેને 


નિવૃત્તિની વય મર્યાદા ૫૫ વષ'*તી કરવામાં આવી. 
મુખ્ય એન્જિનિયર મિ. ઈ. ખુકફ્રેકસે, જૂનાગઢમાં આજે છે તે બન્ને 
હેોરિપિટલે, બહાદરખાનજી હાઈસ્કૂલ (વતમાન. વિવેકાન'૯ વિતથ મદિર), 
ત્રક્રાણ બાપ અને તેની વચ્ચેનું બેન્ડ સ્ટેન્ડ, મહિલ્લાબાગતી ટાંકી, જીમખાના 
કલબ વગેરે સુ'દર અને આકર્ષક મક,ને। તેની દેખરેખ નીચે બ'ધાવ્યાં. 
બ'દરખાતાના એન્જિનિયર મિ. પ્રોક્ટર સીમ્સે, વેરાવળ બ'દરમાં ખ્રેક 


બદલે ૧/૩ પગારતું પૂરી નોકરીએ પેન્શન આપવાનું ધોરણુ કરવામાં આવ્યુ. 


વોટરની દીવાલ તથા ડ્રાયડોકનું કાંમ હાય ઉપર લીધુ, જે કે તે સ પૂણુ થયુ” 


તાહ છતાં તેનાથી પ્રવાસીઓને તથા માલની હેરફેર કરનારાઓને ઘણી સુવિધા 


ચઈ. બ'દર અધિકારા તરીકે શ્રી કૃષ્ણુલાલ ધુવ' હતા. આ લોકપ્રિય અને 


કાયૅ દક્ષ અમલદાર તે જગ્યા ઉપર ઈ સ. ૧૯૩1 સુધી રલ્યા. 
કેળવણીને એડમિનીસ્ટ્રેશનમાં ઘણુ' ઉત્તેજન મળ્યુ'. ઘણી તવી સ્કૂલે 
અને મિડલ સ્કૂલે ખોલવામાં આવી. વિદ્ાધિકારી પદે શ્રી ૭ગતલાલ હરિલાલ 


પ ડયાની નિમણૂક થ૪, આ સાક્ષર અને સહંદયી અધિકારીએ, મદ્‌*મ નવાતરતા' 
રહસ્ય સચિવ તરીકે તથા દીવાત ઓફિસના મેનેજર તરી કે કાયષ કરેલુ', તેથી 


તેની વહીવટી કાયક્ષમતા અને વિઠ્ઠતાથી તે લોકપ્રિય અધિકારી ગણાયા, 
ઈ. સ. ૧૬૧૨માં જૂનાગઢથી ખીલખાની રેલવે લાઈત લ'ભાવવાંમાં 


1 તેઓ અમદાવાદતા નાગર્‌ ઝહસ્થ હતા. 


કૈ 


ભાખી વ'શને।-અ'ત # ૩૦૭ 


આવી. ઈ. ૧૯૧૩માં ડુ'ગરપુર્થી પથ્થરખાણુ સુધી તેમજ ઈ. સ. ૧૯૧૫માં 
બાટવાથી સરાઠિયા અને ઈ. સ. ૧૯૫૮માં વેરાવળથી તાલાળા સુધીતી રેલવે 
લાઈન ચાલુ થઈ. 


પોાલીસખાતાને, પોલીસ કમિશતર મિ. આઇ સી. બોઈડે જિલ્લાની * 
કક્ષાએ મૂકયુ' જ'ગલ ખાતામાં પણુ મિ. વોલી'જર, મિ રત્તાકર્‌ અને મિ. 
દેશાઈ જેવા નિષ્ણાતો એક પછી એક વતાધિકારીઓ નીમાયા. 


આઝ્ીઓશે।૯૬૭કલ સોસાયટી 4 


ઈ. સ. ૧૯૧૫માં મિ. ખુક્ફ્ેકસતા પ્રયાસથી ઈતિહ'સ અને પુરાતત્ત્વની 
ખાણુ જેવા જૂનાત્રઢમાં, આકો“ઓલેજીકલ સૈૌસાયટીની સ્થ પના થઈ, .રજ્યે 
તેને વાષિ*ક રૂપિયા ૨૦૬૧નું અનુદાન આપ્યુ”. તેમાંથી કિમતી પ્રસ્‍્તક ખરીદી. 
આકી એ'લોજીકલ પૃસ્તકાલય સ્થ પવામાં આવ્યુ' અને હસ્તલિખિત પ્રતો. 
શિલાલેખ લોકસાહિત્ય વગેરે એકત્ર કરવામાં આવ્યાં. આ સોસાયટીના મ'ત્રી 
રાજ્યના મુખ્ય ઇજનેર મિ.ઈ ખુકફેકસ હતા. પ્રો એસ. એચ. હોડીવાળા 
તથા ઠિઞાખી ધ્કતર અધિકારી રાવ બહાદુર મણિશ'કર ' રાજારામ નિવેદી' 
તેના સકિય સભ્યો હતા. શ્રી જ. “કે વારા સભ્ય અને કારમુનત હતા. 


નવાબ મહાબભતખાન સત્તા ઉપર આવતાં આ સોસાયટીનું કાય* સ્થગિત 
ચઈ ગયુ પર'તુ પાછલાં વર્ષોમાં સર પેદ્રીક કેડલ દીવાન પદે આવ્યા ત્યારે 
તેણે સ'. ૧૯૯૮ના એન્શ્યત્ટ મોન્યુમેન્ટસ પ્રોઝવેશત એકટ બહાર પાડયે* 
અને આ સોસાયટી કામ કરતી થઈ. ઈ. સ. ૧૯૪૭ પછી તેનું આપોઆપ 
સમાપન થયુ*, ફા 

એડમિનીસ્ટ્રેશનમાં રાજ્યત'ત્ર શાંતિપૂવષક ચાલતુ રહ્યું. કોઈ કોમી તોફાને 
થયાં નહિ કે કોઈ આંદોલનો થયાં નહિ. પણુ જૂતા પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થામાં _ 
ઘણે! ફેરફાર થયો તેથી લોકોને થોડી મુ'ઝવણુ થઈ પણુ શનૈઃ શનેઃ આ ફેરફાર 
સારા માટે હતો તેમ પ્રતીતિ થઈ. જૂનાગઢની “છોટી મુગલાઈ'ની જહેજલાલી 
ભેદભરમેો, કાવાદાવા, ખટપટ, રાજમહેલની રાજર્મતે વગેરે અદૃસ્ય થયાં 
અને તે સાથે જૂના નવાના સમન્વય જેવા રાજત"ત્રતી સ્થાપના થઈ. _ 


3 રા. બ. મણિરશ'કર રાન્નરામ ત્રિવેદી સરકારી અધિકારી તો હતા પણુ તે સાથે 
ઈતિહાસ, ધર્મ શાસ્ત્રી અને સાહિત્યના પ્રકાંડ પ'ડિત અને ખહુશ્ૃત વિઠ્દાન હતા, 


2 આ ધારે પ્રભાસ ઈતિહાસ સ'રો।ાધન સભાના પ્રયાસથી પસાર થયેલે(, 


૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર _ 


નવાબ સહાબત'ખાન ૩ જા. 


મહાબતપખાને સગીર અવસ્થા પૂરી કરી હોવા ૭તાં તેને રાજ્વેસત્તાનાં 
સત્રો શ્રાંપવાનું વિલ'બમાં પડયુ' અને લે'કેોમાં અનેક શકા કુશ'કાએ જન્મી. 
બૉમ્બે કોનિકલતા કટાર લેખક અને નિડર વતમાન પત્રકાર જૂતાગ#ના શ્રી 
છગતલાલ પરમાણુ'દદાસ નાણાવટીએ, બેામ્મે કો[તિકલ અને અન્ય પત્રોમાં તે 
માટે લેખો લખ્યા અને પરિણામે ઈ. સ. ૧૯૨૦તા માર્ચ માસની 3૧મી 
તારીખે એજન્ટ ટુ ધી ગવનત*ર મિ. મેકેનેકીએ જૂનાગઢતી બહાઉદીન કોલેજના 
મધ્ય ખ'ડમાં કચેરી ભરી નવાબ મહાબતખાનને ગાદીનશિત કર્યા, 

મિ. મેકોનેકીએ આ પ્રેસ'ગે, આસિસ્ટ'ટ પોધિટિકલ એજન્ટ, સોરઠ પ્રાંત 
મિ. લેગ તથા અન્ય આમ'ત્રિત મહેમાનો સમક્ષ ખારિતા સોંપતી વખતે 
એડમિનીસ્ટ્રેશન સમયમાં રાજ્યે કરેલી પ્રગતિનું વર્ણુ ન કરી તેમને તે ચીલા 
ઉપર ચાલવા અનુત્રહ કર્યો. તવાખે આભાર માનતી વખતે તેની રેયત પ્રત્યે 
તે ન્યાયપૂવ“ક વત શે એવી ખાત્રી આપી. 
પ્રારભકે સુધારા 
. નવામ મહાબતખાને સત્તાતાં સૂત્રે સ'ભાળી, તારીખ ૨૫-૭-૧૬૨૦તા 
રજ એક ફરમાન બહાર પાડી ગામડાંઓમાં રેવન્યુ પટેલો રાજ્યે નિયુક્ત 
કરતુ તેને બદલે ચૂ'ટાયેલા પટેલે અને મ્રામ પ'ચ સ્યાપવાની અને તેને મહે- 
સૂલી અનેં દીવાની કામના અધિકારો તેમજ મર્યાકદ્તિ ફ્રેજદારી કામતા 
અધિકારોની સત્તાએ આપી. તે સાથે પ્રતિવર્ષ, ફેબ્રુઆરી માસમાં આ ગ્રામ 
પ'ચાયતાના પ્રતિનિધિઓને દરબાર ભરી પોતે તેમની મુસ્કેલીઓ સાંભળી 
નિણુંય કરશે અને સા પ્રાતનિધએ જૂનાગઢમાં આવે ત્યારે તેના મહેમાન થશે 
તેમ પણુ નહેર કયુ, 


તે પછી આ જ અરસામાં; સુધરાઈઓને વિસ્તૃત કરી જૂનાગઢ સ્ટેટ 
મ્યુતિસિપાલ એકટ બહાર પાડી, તે અન્વય સુધર'ઈનેો વહીવટ પ્રજ્નફીય પણુ 
રાજ્ય નિયુક્ત સભ્યોને સોંપ્યો. આ પ્રસગે નગરજનોએ તેમને આપેલા 
માતપત્રના ઉત્તરમાં નવાબે જહેર કયું કે, જૂનાગઢ રાજ્યમાં વિદ્યાથી ઓને 
પ્રાથમિક કેળવણી તથા અ ગ્રેજ પાંચમા (એટલે આજના નવમા) ધોરણુ સુધી 
માધ્યામિક કેળવણી વગર શુલ્કે આપવામાં આવશે. તેમણું તે સાથે કન્યાચે!રી 
નામને લગ્ત વેરો અને દામેઃદર્‌ કુ'ડમાં સ્નાન કરનારા યાત્રિકો પાસેથી અર્ધા 
આતાને! કર લેવાતા તથા મિરનાર જતા લેકે પાસેથી એક આનાને। કર 
લેવાતો તે કરે ૨૬ કર્યા. 


ભાખી વ'શને।-અ'ત $: ૩૦૯ 


સરકારી ને।કરેને મળતી મોંધવારી પગારમાં ભેળવી દેવાની, નિવૃત્ત વેતન 
૧/૩ હતુ' તેને બઘ્લે ૧/૨ કરવાની અને નિવૃત્ત વષની મર્યાદા ૬૦ વષની 
કરવાની પણુ જહેરાત કરી. 


ઈ. સ. ૧૯૨૨ ના જૂન માસની ૨૩મી તારીખે, યુવરાજ દીલાવરખાનજને। 
જન્મ થયો તેની ખુશાલીમાં નવાબે, ખેડૂતો ઉપરનાં જૂતાં લહેણાં માંડી 
વાળવાની, 1શક્ષક્ોને પેન્શન આપવાની, પ્રેવીડન્ટ ફ'ડમાં રાજ્યે ઉમેરેલી રકમ 
પાછી રીફ્‌'ડ ન લેવાની, તથા કેટલાક પરચુરણુ વેરાએ કાઢી નાખવાની પણુ 
આત્તા કરી. આ જાહેરાત કરતાં તેણું કહ્યું કે “પ્રનના હિત માટેની યોજના 
કરવાનું અમે અમારી ફરજ સમજીએ છીએ. 


દીવાનો [ઇ. સ. ૧૯૨૦-. સ. ૧૬૨૪] 


નવાબ મહાબતખાન ગાદીખે બેઠા ત્યારે મુ'બઈ સરકારે પસ'દ કરેલા 
દોવાન બહાદુર ટી. છજ્જુરામે તારીખ ૩૧-૩-૧૯૨૦ તા રૈ જ ચાજ* સ ભાળ્યો 
તે પૂવ તેએ રાજસ્થાનમાં જુદા જુદ્દા રાજ્યોમાં દીવાત પદે રહા હતા એટલે 
વયોવૃદ્ધ અને પૂણુ અનુભવી હતા. તેની સાથે જ વરિણિ અદાલતના ન્યાયાધીશ 
શ્રી, મહમદખમીન ફફીહને નાયબ દીવાન પદે નીમવામાં આવ્યા. 


ટી. છજ્જુરામ, પીઢ અને ગ'મીર રાજપુસ્ષ હતા. તેને યુવાત નવાબ 
સાથે કામ કરવાનું કેટલાંક કારણુ!સર અયોગ્ય લાગ્યુ' અને તેથી તેએ રાજી- 
નામુ આપી ચાલ્યા ગયા નવા દીવાનની પસદગી યાય ત્યાં સુધી આસિસ્ટ'ટ 
એડમિનીસ્ટ્રેર હતા તે શ્રી. અન'ત સદાશિવ તાંખેએ તારીખ ૧૨-૫-૧૯૨૦ ના 
રજ દીવાતપદ સ'ભાળ્યુ*. ન 
નવાબની ઈચ્છા, જૂતાગઢતા જ વતતી-હોય તેવા દીવાંતને રાખવાની હતી. 
તથી તેમણે સરકારી વફીલનેો હોદો ભોગવતા શ્રી. [પાછળથી રાવબહાદુર] 
ત્રિભાવનરાય દુલેરાય રાણાની નિમણૂક કરતાં તેમણે તારીખ ૨૫-૪-૧૯૨૧ ના 
રજ દીવાન પદ સ'ભાળ્યુ'.' તેમને પણુ રાજ્યદ્દારી કારણસર ઈ. સ. ૧૯૨૩ના 
1 તે સાથે મહેસૂલ અધિકારી પદે શ્રી મોતીલાલ ઝવેરચ'દ વસાવડા, પોલીસ વડાને પદે 
શ્રી ધીરજરાય અ'બારામ છાયા, હિસાબી દકતરના અધિકારી પદે શ્રી મણિલાલ 
કેશવલાલ નાણાવટી, જ'ગલખાતાના અધિકારી તરીકે શ્રી જય'તિલાલ હરિલાલ વસાવડા, 
કેળવણીખાતાના વડા તરીકે પ્રથમ શ્રી છગનલાલ હરિલાલ પ'ડયા તથા તે પછી શ્રી 
પુરુષાતમરાય ભગવતીદાસ નાણાવટી અને શ્રી મતિશ'કર સદાશ'કર દેશાઇ, દીવાન 


ઓફિસ મેનેજર તરીકે શ્રી દોલતરાચ ઝાલા વગેરે સ્થાનિક અધિકારીઓની નિમણૂક પણુ 
કરી, આ નીતિ અલ્પછવી હતી. 


૩૧૦ : જૂનાગઢ અને ત્રિરતાર 


ઓકટોબરમાં છૂટા (થવું પડયુ' અતે તેનું રાછતામુ' મ'જૂર થતાં, બત્રસરા 
દરબાર શ્રી વીરાવાળા દીવાનપદે નીમાયા. તેમણું તા. ૧૫-૧૦-૧૫૯૨૩તા રે।જ 
ચાર્જ લીધો અને માત્ર નવ માસ આ પદ ભોગવી રાજતામુ' આપી દીધુ. 
નવાખે તે પછી પોતાના મિત્ર અને વજીર શેખ મહમદભાઈ અખ્દલાભાઈને 
દીવાનપદ માટે પસ'દ કરી એજન્સીતી અનુમતિ મેળવી. આમ મહાબતખાનના * 
 સમવષસ્ક શેખ મહમદ્ભાઈએ માત્ર ચાવીસ વર્ષની યુવાન વયે તારીખ ૪-૯- 
 ૧૯૨૪તા રજ જૂતાગહના 'દીવાનની જગ્યા સ'ભાળી, 


દીવાન મહમદ્‌ભાય (ઇ. સ. ૧૯૨૩-૪. સ. ૧૯૩૨) _ 


ઈ. સ. ૧૯*?૦ થી ઈ. સ. ૧૯૨૪ સુધીના સમયમાં માત્ર ત્રણુ દીવાનોની 
ફેર બદલી સિવાય કોઈ નોંધપાત્ર પ્રસ'ગ ઉપશ્થિત થયે। નહિ. એડમિનીસ્ટ્રેશનમાં 
દાખલ થયેલા ધોરણુ। અને અમલમાં આવેલા કાયદાએ તથા પાડેલી પ્રણાલિ 
કાએમાં દેશકાળ અને પ્રજાને અનુરૂપ ફેરફારો માત્ર રાજ્યના હિતની દણ્િએ 
કરવામાં આવ્યા, પર'તુ તવાબે રાજત'ત્રમાં સીધી દખલ ત કરવાને સ્હ્િ'ત 
અપનાવી સમગ્ર વહીવટ દીવાનોને સોંપી દેતાં તેની અને પ્રજન વચ્ચે મોડુ' 
_અ'તર પડી ગયુ'. આ પગલુ જેટલે અ'શે હિતકારી હતુ' અને યે!ગ્ય હતુ” 
તેટલે જ અ શે, રાજકર્તા માટે જખમી અને પ્રજા માટે નિરાશાજનક નિવડયું', 


ગુપ્ત મયાગ 


ઉતા-દેલવાડા પાસે ગુપ્ત પ્રયાગ તામનું હિન્દુમોનું પુરાણુ પ્રસિદ્ધ તીથ” છે. 
આ તીથ માં, શ્રી. મહાપ્રભુજીની બેઠક, થ્રી. સ્વામીતારાયણુનાં પગલાં, શ'કચ્ની 
સાત દેરીઓ, શુ'ગાલેશ્રર, સિધ્ધેશ્વર, ગ'ધવે*શ્વર, ઉરગેશ્વર વગેરે મહાદેવે! 
તેમજ ગ 'ગાકુડ, બ્રહ્મકુ હ, વિષ્ણુકુ' હ; સહેશશુ'ડ વગેરે પવિત્ર મુ'ડા છે.. અહી” 
સુ'દર અનેં વિશાળ હિન્દુ ધમ શાળાએ પણુ છે. આ ધમશાળાઓ પૈકી એક 
ધર્મશાળા વિ. સ' ૧૮૩૭માં દીવના શેઠ મૂળજ રઘુતાથે બ'ધાવી છે, તે 
દેવચ'દ શેઠવાળી ધમ શાળા કહેવાય છે. 


આ ધમ*શાળા પોતાની મસ્જિદ છે તેમ કહી ગુપ્મ પ્રયાગ પાસે આવેલા * 
તાળીયા માંઠવી તામતા ગામઠાના સુશ્લિમોએ, ઉના દેલવાડાના કેટલાક સુસ્લિમ 
આગેવાનોની ઉસ્‍્કેરણીથી તેનો કબ્જે લેવા માટે તકરાર ઉઠાવી. સુલેહનેો ભ'ગ 
થશે તેમ માનીને રાજ્યે ધમશાળા રાજ્યે હસ્તક લઈ લીધી, 

ઈ. સ. ૧૯૨૮માં રાજ્યમાં પ્રવેશ પામી ચૂકેલા કોમવાહતા ફીફાએ, તેનું 
કલેવર ખાવા માંડયુ* અને તેના પગરણુ ગુક્ષ પ્રયાગથી થયાં. નાળીયા માંડવીના 
મુસ્લિમોએ, તીથમાં પ્રવેશી રુ ડોને ભ્રછુ કર્યા' અને તીર્થોની અમર્યાદ થતાં 


ભાખી વ'શને।-અત્ત : ૩૧૧ 


ઉતો દેલવાડાના 1હન્‍્દુઆખે તેતા વિરોધમાં હડતાલ પાડી, પણુ રાજયે વચમાં 
પડી માફામાશી કરાવી મામલે થાળે પાઢયેો. 


એ પછી આ પ્રશ્ન શાંત પડવાને બદલે સવિશેષ ઉમ્ર બન્યો. આ તીર્થમાં 
એક સાધુની સમાધિ હતી તે મુસ્લિમ સ'તતી કબર છે તેવો દાવો આગળ કરી 
ત્યાં મુસ્લિમોને ફાતેહા પડવાનો અધિકાર છે એમ કહી વિ, સ. ૧૯૮૫ના 
_શ્રાવણું માસની વદી ૧૪ના રોજ મુશ્લિમોએ ત્યાં મોટી સ'ખ્યામાં જઈ તીથ5ની 
અસર્યાદ કરી. આથી વળી પાછે! આ પ્રશ્ન સવિશેષ જટિલ થયે. હિન્દુ 
પ્રજાએ હડતાલ પાડી અને હિન્દુઓને થતા અન્યાય અને અપમાનનો જવાબ 
માગવા આંદોલનનું અષેલાન થયુ”. 


રાજ્યને મળેલી ફરિયાદ ઉપરથી, દીવાન ણા મિલિટરી સેકેટરી 
મેપ્ટત એફ ખી. એન. ટીન્લે, ચીફ ન્યુડીશિયલ એઓફ્સિર ખા. બ. [૫૭ળથી 
સર] મહેખુબમીયાં કાદરી, તથા શ્રી. [પાછળથી રા. બ ] શિવદત્તરાય ત્રિકમરાય 
સાંકડને જત તપાસ માટે ગુમ પ્રયાગ મોકલ્યા. : 


આ અધિકારીઓએ સ્થળ ન્નેયા પછી જવાબદાર શખસોને પૂછપરછ મ 
અને તે પછી તત્કાલિન દીવાન એક્સના મેનેજર અને ઉનાના માજી વહીવટદાર 
શ્રી. માતસિહ મ'ગલજી, તત્કાલિન રેવન્યુ કમિશ્રર અને ઉતાના માજી 
વહીવટદાર શ્રી. જે. એકસ. સિકવેરા, તત્કાલિત સરન્યાયાધોશ અને ઉનાના 
માજી મુન્સફે શ્રી, મહાસુખરાય મથુરાદાસ વસાવડા વગેરેતી જજુબાનીઓ લીધી. 
તેઓનાં નિવેદનેથી ધાયુ” પરિણામ તહિ આવે એમ માની ખા. બ. મહેષ્રુબ- 
મીયાં કાદરીએ આ પ્રસગે યોજાયેલી સભામાં, .એમ કહું કે હિન્દુ, મુસ્લિમ 
આગેનાને।, નામદાર દીવાત સાહેબ જે ફે'સલો કરે તે સ્વીકારશે કે કેમ ? 
કહેવાય છે કે આ પ્રસ'ગે હિન્દુ આગેવાનોને દબાવીને હા પાડાવવામાં આવી. 


આ સભા ચયા પછી હિન્દુઓ, ન્યાય મળશે તે વિશ્વાસે રાહ જેઈ રલ્યા 
હતા ત્યાં તારીખ ૧૩-૧૦-૧૯૨૯ના રે।જ દીવાને એવે ઠરાવ આપ્યે। 'કે 
ગુપ્ત પ્રયાગના તીથ માં દીવાલ ચણી લઈ સુસ્લિમાનો ભાગ જુદો પાડી આપવે!.. 
આ ઠરાવ બેહાર પડતાં જૂતાગઢ રાજ્યેમાં અને રાજ્યે બહાર વ્યાપક વિરોધ 
થયો અને સુ'બઈમાં ગુ પ્રયાગ સ'રક્ષણુ સાંમતિની સ્થાપના કરવામાં આવી, 
આ સામિતિતા ઉપક્રમે, પરસોત્તમદાસ ઠાકોરદાસની આગેવાની નીચે સર્વશ્રી 
અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ, ત્રો : “સૌરાષ્ટ્ર, વામન મુકાદમ, રાજ બહાદુર 
નારાયણુલાલ બ'સીલાલ પિત્તિ, પ'ડિત આન'દપ્રિયજી વગેરેનું બનેલુ' એક ડેપ્યુટેશત 
જતનાગઢ આવ્યુ, દીવાને આ ઝૃહસ્થાને સાંભળી તેમને આશ્વાસન આપ્યુ. તે 
પછી તારીખ ર૯-૧૧-૧૯ર૨૯તા રે।જ મુ'બઈના સર ઈબાહીમ હારૂન જાફરની 


ર : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


આગેવાની નીચૅ સવ'જરી મૌલવી મહમદ દાઉદી, ખા બ. હા અબ્દલા હાસમ; 

સૈયદ મુત ઝામીયાં વગેરેનું થને' એક સ્લિમ ડેપ્યુટેશન દીવાન મહમદશાઈને 
મળ્યુ... 

આ પ્રશ્ન દીવાત મહામદ્ભાઈ વિચારતા રલા અને જેમ જેમ સમય જતા 

ગયો તેમ તેમ તેતા ઉપર વિવિધ પ્રકારનું દબાણુ થતુ' રહયું. અતે તેણે તારીખ 

 ૧૨-૭-૧૯૩૦ના રોજ એક ઠરાવ બહાર પાડયો જેમાં મુસ્લિમોને ફાતેહા 
પડવા જવાના હકને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. 


આ સમયે બ્રિટિશ ભારતમાં સત્યાત્રહની એતિહાસિક લઠત પૂરનેફમાં 
ચાલતી હતી, એટલે ત્યાંથી તે માટે કોઈ આગેવાનો આવી શકે એમ હતુ' 
નહિ. તેથી તે હુકમ સામે ધાર્યા જેટલે વિરોધ થયો તહિ, ૫૨'લુ તેમને મળેલા 
હુકુથી સ'તેષ ન માનતાં તારીખ ૧૮-૨-૧૮૩૦ના રોજ ઉતાના કેટલાક 
મુસ્લિમોએ ઉતાની બજારમાં હુલ્લડ કરી, હિ'દુઓની દુકાનો લૂ'ટી અને 'ેટલાક 
માણુસોને માર માર્યો. પોલીસ ઈન્સ્પેકટર શ્રી ગિજુભાઈ છાયાએ તરત જ 
મામલે! કાબૂમાં લીધે અને રાજ્યે ત્યાં લસ્કર્‌ મોકલી માશ'લ લે! જહેર કર્યો, 

મુસ્લિમોએ કહેવાતી કબર પાસે ફાતેહા પડવા જવાના મહમદભાઈએ 
બક્લેલા હકનું પ્રતિપાદત કરવા પ્રયત્ન કર્યા પણુ રાજ્યના પોલીસ સૂંપ્રન્ટેન્ડેન્ટ 
શ્રી છેલશ'કર્‌ દવેની હિ'મત, અને ફૂનેહથી શાંતિ જળવાઈ રહી. 
આમ રાજ્યમાં, કાયદો અને વ્યવસ્થા ભયમાં આવી પડવાં. વિસાવદર, 
જશે, માળિયા વગેરે સ્થળોએ પણુ નાના મોટા બનાવો બનતા રહ્રા અને 
દીવાન, નિષ્પક્ષપાત નીતિ : અને ન્યાયના સિદ્ધાતો અનુસાર સમતાલપણુ' જાળવી 
શકયા નડિ- 


વેરાવળ 


ગુપ્ત પ્રવાગને પ્રશ્ન હછ સળગતો હતા ત્યાં તારીખ ૧-૧૦-૧૯૩૦તા 
રજ વેરાવળમાં નૃરમહમદ ઈબાહીમ તામતા આડ ૧ષ*તા મુસ્લિમ બાળકને 
' મૃતદેહ મળી આવ્યો. આ બાળકને। હિન્દુઓએ ' દેવીને ભોગ ચઢાવ્યો છે તેમ 
માની પોલીસે ૧૭ હિંન્દુએને પકડી તૈના ઉપર ખૂનનો આરે!પ મૂકી કેસ 
કર્યો. નીચૈતી અદાલતે, રબારી પુ'જ જવા તથા રબારી કાતા જવાને નિર્દોષ 
ગણી છેડી મૂકયા, પણુ સેશન્સ અદાલતના જજ શ્રી કરીમ મહમદ માસ્તરે; 
બાવા શામદાસ રામદાસને ફાંસીની તથા સોની વસનજી ત્રિકમ, વિપ્ર હીરજી 
મુરજી તથા ભ!ટ વસનજી લાલાને જન્મટીપની સજ કરી, 


આ ચુકાદાથી હિન્દુ જનતા ચોંકી ઊઠી. ગણુનામાં ત લ્રઈ  શકામ તેવા 


_બાખી' વ'શનેો-અ'ત : ૩૧૩3 


મનાવટી અને નિર્માલ્ય પુરાએના આધારે પોલીસે કરેલો. કેસ સાગિત માતવામ્‌ં 
આવ્યો તે પાછળ કોમવાદી માનસ છે તેમ માની જૂતાગઢ અને. અન્વયે નગરે 
અને ગામોતી  પ્ર'ન એક સાથે ઊડી. તારીખ ૩-૪- ૫૯૩૧ના રોજ આખા 
રાજ્યમાં હડવાલ પડી અને પ્રન્નનાં ઉમ્ર શેષને વાયા આપવા ભૂતાગઢમાં, 
જ્રાટીયા ધમ શાળામાં વકીલ નરસિ'હપ્રસાદ કહ!નદાસ નાણાવટીના પ્રમુખ સ્થ્રાને 
એક સભા યોજવામાં આવી અને તેમાં લેવાયેલા તિણુ'ય અનુસાર તારીખ 
_૬-૪-૧૬૩૧તા રેજ એક ડેપ્યુટેશન દોવાન મહમદભાઈને મળવા ગયુ” અને 
તેને આ ફે'સલા ઉપરની અપીલ સાંભળવા નિપ્પક્ષપાત ન્યાયાધીશ નીમંવાંની 
માગણી કરી, મહમદભાઈએ ડેપ્યુટેશનગ્રે શાંતિપૂવ*ક સાંભળી, આ વિષયમાં 
નવાબને પૂછી તે જરૂર યોગ્ય કરશે તેવી ખાત્રી આપી. 


ચીફ જ્યુડીશિયલ એ!ફ્િસર સરે મહેણુભમીયાં કાદરી ઈ. સ. ૧૯૩નમાં 
રાજ્યની સેવાને ત્યાગ કરી ચાલ્યા ગયા હતા અને તે જગ્યા ખાલી હતી, 
તેનો ચાજ પણુ ત્રી કરીમ મહમદ માસ્તર પાસે હતો. તે આ કેસની અપીલ 
ચલાવી શકે નહિ તેથી તવીત નિમણૂક આવશ્યક હતી. દીવાન મહમદભાઈએ 
તે જગ્યા ઉપર રજ કોટના ખેરીસ્ટર્‌ મસૃરેકરની નિમણૂક કૅરો, પણુ વેરાવળ. 
ખૂંત કેસની અપીલ તા ન હિ'દુ હેય કે ન મુસલમાન હોય એવા જજ સાંભળે 
એવી ડેપ્યુટેશનની માગણી હતી. તેથી રાજ્યે સરકારે તારીખ ૨-૫-૧૯૩૧ના 
હકમ ત'ભર ૮/૧૯૩૫થી એજન્સોના અ'મ્રેજ જ્યુડીશિવલ કમિશનર મિ. એચ. 
પી. એય. નેલીની નિમણુક કરી, 


' મિ. નેલીમે આ ઝેસની અપીલ સાંભળી, તારીખ ૩૧-૫-૫૯૩૧ન 
દૈ.જ ઠરાવ આપી સવે આરોપીઓને નિર્દોષ ગણી છેડી મૂકયા. 

શ્રી મસુરેકરને પણુ જસાએ મળતાં તે ડે ર્‌જ્વે સેવા ત્યાગી રિ 

ચાલ્મા ગવા, 


આ સમય દરપ્માત દીવાન મહમદસાઈને સૌ. આઈ, ઈ. ને! ચ'દક 
મળતાં તેમજ વેરાવળ કેસમાં «ચાય મળ્યો હતો તેથી તેને પ્રજનન તરફથી 
માનપત્રો એનામત કરવામાં આવ્યાં ઈ, સઃ ૧૯૭૧નો આખો જૂત માસ 
માનપત્રે લેવામાં જ દીવાને વિતાષ્યો અને લોક લાગણી શાંત થઈ ગઈ છે 
તેનો અનુભવ કર્યો, પણુ તેન! ભાગ્યમાં શાંતિ હતી નહિ, તારીખ ૧૮-૭-૧૯૩૧ના 
રોજ વેરાવળમાં, ઉપ્ર બનેલી સુસ્લિમ પ્રરૃત્તિના ફ્લ સ્વરૂપે, ત્યાંના હિન્દુ 
આગેવાને। ડો. ગોરધનદાસ ખ હેરીયા, શેઠ ગોવિ'દજી ખુશાલ, ત્રી જમનાદાસ 
કાલીદાસ ત'બેળી, શ્રી છેઢાલાલ નારણુજી તથા થી રામજી પ્રેમ સોાતીનાં 


%* ગિ,-૪ રઈ 


3૧૪ : જૂતાગહ અંને ગિરૅતાર 


ધોળે દિવસે વ્યવસ્થિત રીતે ખૂનો કરવામાં આવ્યાં તથા ત્રી લટ્મીચ*દ 
માણૅકચ'દ, મૌ છોટાલાલ રાયચ'દ, શ્રી ખારવા દામજ, ત્રી હરખચ'દ ખુશાલ, 
શ્રી પ્રેમછ ગોવિ'દજી તથા શ્રી ભોઇ ભવાન વગેરેને સખત ધાયલ કરવામાં 
આવ્યા. 


' અચાનક થયેલા આ અત્યાચારતા સમાચારથી દેશભરમાં રોષની માં 
પ્રસરી ગઈ. કોમવાદતા ભય'કર રાક્ષસે [હૅ'સક સ્વરૂપ ધા*ણુ કયું” હતુ' અને 
એક ભીષણુ દાવાતલ પ્રજ્વલિત કરી તેમાં શાંતિ અને સલામતિને ભસ્મિભૂત 
કર્યા" હતાં. ચંકી ઊઠેલી હિન્દુ પ્રજ ભયભીત થઈ ગઈ, વેરાવળમાં ડડતાલ 
પેડી અને નગરજનોએ હિજરત શરૂ કરો. જૂનાગઢ અને રાજ્યૅના અન્ય 
તગરોાએ પણુ સભાઓ અને હડતાલને રાહ લીધો. 


'__ આ સમાચાર સાંભળી ટ્રેનમાં જૂનાગઢથી વેરાવળ જઈ પ પહોંચેલા દીવાન 
મહમદશાઈ, ડો. ગોર્ધનદાસના પત્ની શ્રીમતી મણિબહેનને શાંત્વન આપવા 
ગયા ત્યારે તેણે અશ્રુપૂણુ નેત્રે અને ગળગળતા પણુ મક્કમ સ્વરે તેની વ્યથા 
ઠાલવી તેને થયેલા આધાતને। જવાબ માગ્યો, મહમદભાઈ તેને શાંત્વત આપી 
શકયા નહિ પણુ તેનો શાપ અ'તરમાં ભરી ચાલ્યા ગયા, 


આ સમયે પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ત્રી. છેલશ'કર દવે હતા, આ અનુભવી 
અને નિડર અમલદારે, હિમ્મતપૂવક, ખૂનીઓને પકડી લીધા અને વેરાવળમાં 
કડક પોલીસ બ'દોબસ્ત કરી, અસામાજિક તરવોને તેની ગોઝારી પ્રવૃત્તિ કરતા 
અટકાવી દીધા. કેપ્ટત જી. બી. વિલિયમ્સે પણુ ત્યાં થાણુ નાખી અરાજકતા _ 
અને અશાંતિને દૂર કરવા પ્રયત્ને કર્યા, 


આ હત્યાકાંડના પ્રત્યાધાત રૂપે જૂતાગમાં શ્રી. સિ હપ્રસાદ કહાતદાસ 
નાણાવટીની આગેવાની નીચે હિન્દુઓનું પ્રચ'ડ સરધસ નવાબ પાસે ગયુ 
અને દાદ માગી. વેરાવળ અને ખીજ શહેરોમાં જ્યાં સુધી હિન્દુઓને તેમના 
જતમાલની સલામતિની ખાત્રી નાહ મળે ત્યાં સુધી વ્યાપાર ધ'ધા બધ રહેશે 
એવે!। પણુ સમસ્ત રાજ્યના આગેવાનોની મળેલી સભાએ નિણુ'ય લીધો. 


દરમ્યાનમાં પ'ડિત આન'દપ્રિયછ, “સૌરાષ્ર”તા ત'ત્રી શ્રી. અમૃતલાલ 
દલપતભાઈ શેઠ, શ્રી. છગતલાલ પ્રભુદાસ વગેરે આવી પડેોંચ્યા અને કેપ્ટન 
જ .ખી. વિલિયમ્સ, પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ત્રી. છેલશ'કર વ્યાસ વગેરેતા 
પ્રયાસોથી તારીખ ૨૨-૮-૧૯૩1૧ના રોજ હડતાલ ખોલી નાખવામાં આવી. - * 

હડતાલ ખોલાવતી વખતે કેપ્ટત વિલિષમ્સે, પ્રદશિતત કરેલી દિલિગીરી 
અને ન્યાય માટે આપેલી ખાત્રીથી મુસ્લિમોના હિત નેંખમાય છે તેમ કહી 


માખી વશને-અત $ ૩૧૫ 


જૂતાગદના મુસ્લિમોએ, શ્રી ઈસ્માઈલ અખ્રેહાનીના નેતૃત્વ નીચે તારીખ 
૧ર-૧૧-૧૯૪૩૧ના રે% નવાબના રાજમહેલના દરે જઈ, જ્યાં સુધી તેમની 
માગણી ન સ'તાષાય ત્યાં સુધી સત્યાત્રહ કરશે એમ નહેર કરી મોટી 
સ'ખ્યામાં સરદારબાગ પાસે ખેઠા, તેમણું જે. માગણીઓ મૂકી તે રાજ્ય 
ઉત્રાવળે સ્વીકારી શકે એમ હતુ નહિ. નવાબ, સરદ્યરભ ગ છેડી રસુલગુલઝાર 
[વત'મ્‌ન રસિક નિવાસ] ચાલ્યા ગયા તો સત્યાત્રહીઓ ત્યાં મયાં, હિન્દુ 
આગેવાનોએ આ માગણીખા સામે બીજ માગણીએ મૂકી અને જૂનાગઢનું 
ત'ત્ર સવથા શિથિલ થઈ ગયુ અને રાજ્યમાં, વ્યવસ્થા ભાંગી પડવાની 
સ્થિતિમાં આવી ગઈ. 


અ'ધાધૂ'ધી. 


સોરાષ્ટ્રના પ્રથમ વગના રાજ્યના પાટનગરમાં આવી અવ્યવસ્થા થાય 
લે ચલાવી લેવા એજન્સી તૈયાર ન હતી. બિરિશ હિન્દમાં જ્યારે નન 
લડત ચાલી રહી હતી ત્યારે સોરાષ્ટ્રમાં અશાંતિ ફેલાય તે બિટિશ શાસકે। 
પોસાય નહિ તેવું હતુ, તેથી રાજ્ય ઉપર એજન્સીનું દબાણુ દિનપ્રતિદિત ક 
ગયુ. નવાબની મૂઝવણુ વધી ગઈ. દીવાન શેખ મહમદશાઈ જે ઢાંઈ પણુ 
જવાબ આપતા 'કે જે પગલાં લેતા તેમાં નવાબતા નામને ઉપયોગ કરતા અને 
આ ભયષ'કર પરિસ્થિતિમાં ગુ'ચવાઇ ગયેલા રાજ્યના ત'ત્રની જવાબદારી 
સ્વીકારવા તે તૈયાર ન હતા. તેથી નવાબે એજન્સીની સલાહથી રાજ્યે 
કાઉન્સીલની સ્થાપના કરી તેના પ્રમુખ પોતે થયા, દીવાન ઉપપ્રસુખ થયા 
અને રા. બ. શિવદત્તરાય માંકડ તથા 'ેપ્ટત જ. બી. વિલિયમ્સ સભ્યો થયા: 
અને શ્રી. એ. 'ે. વામ. અખ્રેડાની તેના સચિવ થયા. નવાબે પોતાની સમગ્ર 
સત્તા ઉપપ્રમુખને આપી. આ કાઉન્સીલ ઈ. સ. ૧૯૩૧ના ઓકટોબરથી 
અસ્તિત્વમાં આવી. 


મુસ્લિમોએ તેમના સત્યામ્રહનું આંદોલન સવિશેષ વ્યવસ્થિત અને રઢ 
ભતાત્યુ સરદારભાગ પાસે ઈદ્દાહ છે ત્યાં હજરો મૃસ્લિમા ધારણે. મેડા. 
રાજ્યના જુદ્દા જુદા ગામોના મુસ્લિમો આ જેહાદ્માં નેડાયા. પર રાજ્યો 
અને પ્રાન્તામાંથી ફકીરો, પીરે, દરવેશે, મોલવીઓ અને ઉલેમાએ આવ્યા 
અને ઠેર ઠેર ગરમ ગરમ ભાષણા થવા લાગ્યાં. કોમવાદી વતમાન પત્રે,એ 
જેરશોરથી લેખો લખવા માંડયાં અને રાજ્યની પરિસ્થિતિ વિષમ થઈ ગઈ. 

અજન્સી પણુ ચિ'તાતુર યઈ ગઈ. રાજકોટથી દીવાન મહમદ ભાઈને, 
એજન્ટ હઠ ધી ગવન ર જનરલનું તડ આવ્યુ અને ત્‌ મિ. સીમ્સ તથા 


દઃ જૂતાગઢ અને મિરતાર 


કાઉન્સીલના સભ લઇને તે રાજકોટ ગયા અને જક તેતી* પાસેથી 
માહિતી 'મેળવી. તારીખ ૧૪-૧૧-૧૬૯૩૧તા ૨।જ પોતે જૂનાગઢ આવ્યા. 


નૃવાંખે એજન્ટ કું ધી ગવત'ર જતરલને પોતાની નિઃસહાય સ્થિતિનું 
વણુત કરી પોતે દેવડા ચાલ્યા ગયા. મહમદભાઈએ તેના ગુરુ શામી પીર. 
અને શ્રી. ઇસ્માઇલ અખ્રેડાની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી મુસ્લિમોની માગણી 
સ તોષવામાં આવશે એવું વચન આપતાં તારીખ ૨૦-૧૧- -૧૯૩૫ના રોજ 
સુસ્લિમોએ : સત્યામ્રહુ પાછે ખે'ચી લીધો. 


રાજ્યત'ત્ર લગભગ ખોરવાઈ ગયુ* હતુ'. એક ણ પત્ર લખેલુ કે 
“જુલાઈ માસથી રાજ્યનાં તમામ ખાતાંઓનું કામ ઝકડાઈ ગયુ” છે. બધા 
અમલદારો, મહમદભાઈથી માંડીને હવાલદાર સુધીના જણે નિષ્ક્રિય બની ગયા 
છે. મહાલેના અગત્યના કાગળોના કોઈ જવાબ પણુ નથી વાળતું. પોલીસ 
ખાતાની અતિ જરૂરી ટપાલનો. દ્વિસો સુધી કોઈ ' નિણુ'ય તથી આપતુ". 
સરદારભાગમાં, પોતપોતાની જગ્યા સાચવવાની ચિ'તાના વિચારે અને 
વાટાધ,ટો સિવાય લાખો મરજજનોનાં _ હત, સલામતી કે સગવડ અગવડને 
ફ્ોઇ વિયાર જ તથી કરતુ.” 

' આવા વાતાવરણુમાં મહમદસાઈખે રાજ્ત'ત્ર ઉંપરથી તેતે! કાખૂ ગુમાવી 
દીધો. રાજ્યેનાં અન્ય નગરે; અને ગામોમાં કોમવાદી પ્રવૃત્તિ મર્યાદા એળ ગી . 
ગઈ. તારીખ ૨૮-?-૧૯૩ગના રે।જ જૂનાગઢથો માત્ર નવ માઈલ દૂર આ વેલાં 
ત'થળીમાં ભારે હુલ્લડ થયુ*. 'કેશે[દમાં ધૂળેટીના દિવસે જ કોમવાદી તોફાને 
થયાં. માળિયા તથા વિસાવદરમાં પણુ નાનાં નાનાં છમકલાં થયાં. અરાજકતા 
બ્યાપ્ત થઈ ગઈ અને વાના દર્દની જેમ એક - સ્થળે શાંતિ થાય તયા ખીજ 
સ્થળે અશાંતિ ઉત્પન :થતી ગઈ. 


મહમદશાદની બરતસ્ટ્રી 


સાવષ્ભોમ સત્તા આ પરિસ્થિતિ વિશેષ સમય ચલાવી લે' તેસ હંતુ' નહિ. 
તવાબ, મહાબતખાનને તથા દીવાત મહમદભાઇને ગવનર જનરલે દિલ્હી 
બોલાવ્યા. ત્યાં ગમે તે બન્યું” હોય પણુ પરિણામ એ આવ્યુ” કે દિલ્હીથી પાછા આવી 
#નવાભે તેના પ્રિય મિત્ર અને સખ! મહમકભાઈની દીવાનગીરી મોકુફ કરી તેની 
સાથે સિ. કિ સર) પેટ્રો કેઠલની દીવાનપદે 'તમણૂક કરી તેને સ્વ 


1 “સોરાષ્ટ્ર” તારીખ 1૨-૬૨-૬૯૩૬ 


ડી વ'શતે-અત્ત : 3૧૭ 


સત્તા સોપો નવાબ બિટિશ સરકારની આજ્ઞાનુસાર ૭ માસ માટે જામનગર 
રાજ્યના બાલાચડી ગામે રહેવા ચાલ્યા ગયા. 


મહમદભાઈ પ્રયમ રજા ઉપર ઉતર્યા અને તે સાથે નવાબે સ રેક 
રીતે તા. ૨૫-૨-૧૯૩૨ના રજ ન”. ૧૧૬/૩૨નું ફરમાન -બહાર પાડી તેની 
નોકરીની કદર કરી, પણુ તરત જ ન. ૧૧૭/૩૨નું ફરમાત તારીખ રહ-૨- 
૧૯૩૨ના રજ બહાર પાડી આગલા ફરમાન ઉપર્‌ પાણી ફેરવી દીધુ”. તેમાં 
જણાવ્યુ' કે, મહેમદ્ભાઈની રજ પૂરી થયે તેઓ રાજ્યની સેવામાંથી નિવૃત્ત 
થાય અને તે રાજ્યના દીવાત અને વજીર હતા તે વખતે તેએ ભોગવતા તેવા 
કરાઈ: અધિકાર તેની પાસે નહિ રહે અને તે માત્ર' અમીર તરીકે જ ચાલુ 
રહેશ. 


મહમદભાઇ તે પછી તેતીઃ- મનાં મામ અગતરાયમાં રહેવા ચાલ્યા 
ગયા. ઈ. સ. ૧૯૩૪માં -તવાબે તેની જાગીર તથા મિલકત ખાલસા કરી તેને 
નૂનાગઢની હ૬ છોડી જવા ફરમાન કયુ”. મહમદભાઈ સુ'બઈ ગવા જ્યાં 
તેમની આથિક. સ્થિતિ કફોડી, થઈ ગઈ અને કરજદાર સ્થિતિનાંથો બચવા 
તેણું અફ્રીણુ ખાઈ તા. ૪ મી ડીસેમ્બર ૧૯૩૯'નતા રોજ આપધાત કર્યો. તેના 
મૃતદેહને વજર્‌ બડ ઉદ્દીનભાઈતા મકબરામાં દફન કરવા રેલવે રસ્તે લાવવામાં 
આવ્યો પણુ નવાબે તેના શબને પણુ જૂનાગઢમાં લાવવા મતાઇ કરી, અ'તે 
તેના આપ્તજનોની વિન'તી સ્વીકારી _અગતરાયતા આમ કબ્રસ્તાનમાં તેને 
દફત કરવા રજા આપો. 


' મહમદભાઈના પિતા માક વજીર મડાકામમાઈમાઃ ભાઈ નથુ- 
ભાઈના પુત્ર હતા. બાલ્યવયેથી તે મહાત્રતખાનના સહચર હતા તેએએ 
 અભ્યામ,પણુ સાથે જ કરેલો અને ૪ગ્લાંડે પણુઃ સાથે ગયેલા. તેમને વજીર 
પદ મળ્યુ' પણુ તેનાથી સ'તાષ ન પામતાં તે યુવાન વયમાં દીવાતપદે આવ્યા. 
જનાગઢ જેવાં પ્રથમ વગના રાજ્ય . માટે, જ્યાં રાજકર્તા મુસ્લિમ અને 
મજાનો ૮૨ ઢકા ભાગ હિન્દુ હોય, જ્યાં તવાબ યુવાન હોય અને જયાંતા 
પ્રશ્નો અન્ય રાજ્યોના પ્રો. કરતાં નિરાળા હોય ત્યાં અપરિપકવ ખ્ુદ્દિ અને 
અનુભવ રહિત એક યુવાન .અમીરના હાથમાં ત'ત્રનો સ્વત*ત્ર દોર આપતાં 


રે. - વ ર ર * . દ * જે ા ય ક 
1 મહમદભાઈના મૃત્યુની ચોકકસ તારીખ મળી નથી પણુ પૂવે તેણે કેટલાક કાગળે 
લખ્યા છે લ છેલ્લો પત્ર તા. ૬ ઠી ડીસેમ્મર ૬૨૯૩૯ને। છે તેના ઉપરથી -આ 


તારીખ લીધી છે, આ પત્રો કર્ણ અને હદયદ્રાવક છે, તેમાં તેની નિ:સહાયતાનું 
સચોટ વણુન સ. 


૧૮ : જનાગઢભને ગિરનાર 


તેનું જે મ આવે તે આવ્યુ અને મહમદભાઇને અ'તે વિષ પ્રયે3 
કરી જવનનો અ'ત આણુયો પડયે. 


 શહમદ્ભાઈ સ્વભાવે આન'દી, મોજલા અને ઉદ્દર હતા. તેએ સ 
અને ઈતામ, બક્ષિસ કે મધ્ક આપવામાં સખી હતા. કામ પણુ ઘણુ' કરતા, 
ટૅલમ ઉપર કાબૂ પણુ સારે ડતો. પરતુ તેની યુવાન વયને। લાભ લેવામાં, 

આવ્યે! અને તેને યોગ્ય માગ'દશન તેના સલાહકારો તરફથી મળ્યું નહિ 
અને સ્વત'ત્ર નિણુ'ય લેવામાં કેટલાંક તતવો અવરોધક થયાં, પરિણામે તેનું 
પતત થયુ. 


દીવાન સિ, પી. આર. ફેડલ (ઇ. સ. ૧૯૩૨-૪ સ. ૧૬૯૨૩૫) 


સમિ, પી. આર. કેડલે તારીખ ૨૫-૨-૧૬૩૨તા રજ. દીવ!ન પદ 
સ'ભાળ્યુ'. રાજ્યમાં ફેલાયેલી અ'ધાધૂ'ધી અને કોમવાદી અશાંતિ વખતે જેવા 
કક્ક અને નિડર દીવાનની જર્‌ર હતી તેવા અ અ'ગ્રેજ અધિકારીએ, થોડા 
જ દિવસે।માં, તોફાની તત્વોને ચૂપ કરી દીધાં અને રાજ્યમાં કાયદો અને 
વ્યવસ્થા સ્થાપી, શાંતિ અને સલામતી જે ધણા વખતથી વિદ્દાઈ લઈ ગયેલાં 
તેને શ્થિર્‌ કર્યા. 
ન્યાય ખાતુ” નિષ્પક્ષપાત અને નિર્મળ હોવું જેઈએ તેવી ભાવતાથી 
તેગ ચીક જ્યુડિશ્યલ એ[ફ્રિસરની જગ્યાએ શ્રો ખી. એન. સ"જણા નામના 
પારસી ન્યાયાધોશની નિમણૂક કરી.-વેર.વળ ખૂન કેસના આરોપીએ સેશન્સ 
કમિટ થતાં થ્રી. સ'જણાએ સેશન્સ જજ તરે કામ કયુ” અને સવે 
આશોાપીમોને ફાંસીની સજ કરી. તેના ઉપર હાઈક્રોટ તર કે રાજ્યે અ'ઝેજ 
ન્યાયાધીશ મિ. એચ. પીન એચ. નેલીને નીમ્યા અને તેતર આ સજ કાયમ 
રાખી રાજ્યે અપરાધીઓતી માગણી નકારી અને ફાંસીની સજાએ, ના અમલ 
કરવામાં આવ્યે. 


' ગુપ્ત પ્રયાગનાં તાફાનો વખતે અને મો ખૂનો પ્રમ'ગે જૂનાગહ 
રાજ્યેના તત્કાલિન પોલીસ સુક્ઠિન્ટેન્ડેન્ટ શ્રી છેલશ'કર્‌ જવૅકૃષ્ણુ દવેએ અપૂવ' 
મુનેડ, અપ્રતિમ હિમ્મત અને સ'પૂણુપણું તટસ્થ રહી જે પ્રકારે કામગીરી 
બજાવી તે માટે બ'ને કોમોમાં તે લે।કપ્રિય થયા અને તે ષછી મિ. કેડલને 
પૂણુ" સહયોગ આપી કોમવાદના હિંસક તાંડવને નષ્ટ કરવ.માં તેણું અમ્ર 
ભાગ ભજવ્યોઃ* 


વીઘોટી 


વીધોટીની આકારણી નિયમ મુજબ ૬ર વીક્ન વષે? થાય તેમ છતાં દીવાન 


ન ભાખી વ'શને-અ'ત : ૩૧૯ 
મહુમદભાઈએ તે નિયમની ઉપેક્ષા કરી વીવેટોને। ૬ર હતો તે કરતાં સવાયો 
કરેલે।. મિ. કેડલે, વિશેષ ચડાવેલે દર રદ કર્યો. 


ગ્ડણુ રાહત ધારો 


ખેડૂતા ઉપર શાહુકારોનું મોટું' લહેણુ' હતુ” અને ખેડૂતો દિ તપ્રતિદિન 
ત્રઠણુના બાજમાં દબાતા જતા હતા. તેથી ભાવનગર રાજ્યે અમલમાં મૂકેલાં 
ત્રણુ રાહત ધારા જેવો એક ધારે જૂનાગઢ રાજ્યમાં લાયુ પાડવામાં આગ્યે.. 
કાપકૂપ 4 
આગલા સમયમાં વહીવટો ખચ* બેફામ વધેલો અને જૂની પહતિ વધુ 
ખર્ચાળ છે એ માનન્‍્યતાએ મિ. કેડલે, મુ'બઈ સરકારના સિ. કાપડીયાને 
નિમણફ 'આપી કાપકુપી માટે પંચને માગ્યા. મિ. કાપડીમ!નાં યૂચનોનો, 
સ'પૂણુ અમલ થયો નહિ. ર 


જીતા મ'દર 


જૂનામઢ શહેરમાં સુખનાથ ચોકમાં સુખતાષ મહાદેવનું પુરાતન, 
સદર છે, તેના મહ'ત મેસમગર મહારાજે આ સ્થ'નને ભવ્ય 
અને સમૃદ્દ બનાવ્યું હતુ'* પણુ તેના મૃત્યુ પછી તેની ચોથી 
પેદીમે આવેલા મ$'ત ગુલાબગિરેએ આ જગ્યાનાં મકાનો પરધમી ઓને 
વેચી. તાખ્યાં છે અને મદિર પણુ વેચવાનું સાટું. કયુ છેઃ એવી 
શ'કા શ્રો સુ'દરજી પઢીયાર નામતા આગેવાનને મળતાં, તેણે અનેક આપત્તિમાં 
અને અવરોધોને સામનો કરી ગિરનાર ઉપર જટાશ'કર ધમશાળા; આ 
સમયમાં તિર્માણુ કરનાર પૂ. રામાત'દછી મહારાજના સહયોગથી અ. મ'દિરે 
ખરીદી લીધુ'. આ પ્રશ્ન" હિત ધરાવતા કેટલાક માણુસેએ ઉપાધિ ઊભી કરવા 
ધારેલુ' પણુ કાયદે હાથમાં ન લેતાં ર!જ્યેની અદાલતને આ મામલે સૉંપતાં 
બધી પ્રવૃત્તિઓ શાંત થઇ ગઈ. 


મિ. પેટ્રીક કેઠલને, હાની દીવાનગીરી દરમ્યાત બિટિશ સરકારે 
નાઈટડુડે આપ્યુ". તેએ તારીખ ૯-૪-૧૯૩૪થી રજ ભોગવવા સ્વદેશ ગવા. 
તેતા ગેરહાજરીમાં કાર્યવાહક દીવાન તરી કે મુ'બઈ ઈલાકાના ઉત્તર વિભાગના 
કનિશતર મિ. જે. એમ. મોન્ટીથ આવ્યા. સર પેટ્રીક રજા ઉપરથી પાછા ર્ય 
ત્યારે મિ. મોન્ટીય મૂળ સ્થાને પાછા ગયા. 


સર પેટ્રો કે તેના મ'ત્રી મ'ડલમાં ખા. બ. અખ્દલકાદર મહમદહુસેન 
નામના સિંધી ગ્ૃડસ્થની નાયબ દીવાતપદે નિમણૂક કરી, તેમણે તેમની જગ્યાનો 
ચાજ તારીખ ૧-૨-૧૯૩૫તા રોજ લીધે. 


૩૨૦ : જૂનાગઢ અને ગિ ગરતાર 


રાજ્યે કાઉન્સીલમાં, નાયબ દીવાન અખ્દલકાદર ઉપરાંત રા, બ. યાત 
ત્રિકમશથૅઃ માંકડ ચાલુ રેલા અને તારીખ ૧-૬-૧૯૩૫થી રેવન્યુ કમિશનર મિ. 
જે. એકસ. સિકવેરાનૈ, રેવન્યુ મેમ્બર તરી કકે કાઉન્સીલમાં નીમવામાં આવ્યા. 
 રૈલવે મેનેજર મિ. જી. ડમલ્યુ.એત. રોઝ વધારાના સભ્ય પદે રલ. 


સર્‌ પેટ્રીક કેડલે, તેની કડક રાજનીતિ, સખત કામ અને ન્યાયદત્તિથી 
રાજ્યમાં શાંતિ સ્થાપી ઘણુ જૂતા પ્રશ્નોનો નિકાલ કર્યો અને વર્ષોથી જામેલા 
દેશી રાજ્યના ઠંડા વાતાવરણુમાં મુક્તિની ઉષ્મા આપી.૫પર*તુ તે આખરે એક 
દેશી રાજ્યેતા દીવાત હતા અને તેને મર્યાદા હતી, તેતા કેટલાક હુકમો કાગળ 
ઉપર જ રલ્યા અને સર પેટ્રીક તે જાણ્યા છતાં કાંઈ કરી શકયા નહિ. 
પ્રભાસપાટણુમાં દેહાત્સગ ધાટ ઉપરના શ્રી લઉમીનારાયણુના મ'દેરના ત્રશ્ને, 
રાજ્યે જેહુકમીથી તે મ'દિર્‌ ઉપર ગેરકાયદેસરતી જપ્તી કરી છે તેમ માની 
તેણે લ'બાણુ ચર્ચાને અ'તે તે હિન્દુઓને સોંપી આપવા હુકમ કર્મે પણુ તેને 
અમલ તે કરાવી શકયા તહિ. 


દીવાન સિ. જે. એસ. સોન્ટીથ (ઇ. સ. ૧૯ રુપ-ઇ. . સ. હટ) 


સર પેટ્રોક કેડલ તેમના હે'દાનો ત્યાગ કરી તારીખ ૫-૪-૧૯૩૫ના 
રેજ સ્વદેશ ગયા અને તેને સ્થાને મિ. જે, એમ. મોન્ટીથ તીમાયા, તેણે - 
તેના હેોદઃને ચાર્જ તે જ તારીખે સ'ભાળ્યો, શ ફી 
ખા. બ, અખ્ફલકાદરે, “જાસા ચિક્ટી કેસ” તામથી જણીતા થયેલા 
સમાં વેરાવળતા પ્રતિષ્ડિત વકીલ અને અગ્રગણ્ય નાગરિક શ્રી જમનાદાસ 
૭મતલાલ રાહોડ તથા શ્રી બુઢટુભાઈ નામના ગ્ૃડસ્થોની ધરપકઠ કરી, તેઓ 
નાગરિકો ઉપર જૃત્રા ચિટ્ટીએ લખે છે એવું તહોમત મૂકયુ'' આ ઝેસનું 
પરિણામ શત્યમાં આવ્યુ'. આ પગલાંથી શાંત થયેલી લાગણીઓ પુનઃ ઉમ્ર 
થઈ પરતુ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નહિ ખા. બ. અખ્દલકાદર તે 
પછી રાજ્યે સેવાને! ત્યાગ કરી ચાલ્યા ગવા. તેની જગ્યાએ ટૉકના સાહેબઝાદા 
સરદારમડમદખાન તારીખ -૨૯-૫-૧૯૩૬થી નીમાયા. મિ. મોન્ટીથ રજા ઉપર 
| સ્વદેશ જતાં થ્રી. સરદારમહમદખાત તારીખ ૨-૭-૧૯૩૬થી તારીખ 
૫-૧૨-૧૯૩૬ સુધી કાર્યવાહક દીવાન તરીકે રલ્રા. 


સિ. જે. એમ. મોન્ટીથ મોટા દિલના અને કાયષક્ષમ દીવાન હતા, પર'તુ 
સર પેટ્રોક જેટલી ધગશ તેનામાં ન હતી, તેમની દીવાતગીરીના સમયમાં 
જૂનાગઢ રાજ્ય પ્રજા મ'ડલની લડતને। પ્રાર'ભ થયો. મિ. જે એમ. મોત્ટીથ 
તા. ૧-૮-૧૬૩૮ના શેજ બ્રિટિશ ભારતમાં પાછા ફર્યા અને તે જ તારીખે 


ખી વશને।-અત : ૩૨૧ 


ટૉકના સાહેબઝાદા સરદારમહમદખાને દીવાન પદ સ'ભાળ્યુ'.' 

તા. ૩૧-૭-૧૯૪૦ના દિવસે જતાગદમાં સોરાષ્ટ્રના રાજાઓની પરિષદ 
થઈ. તવાભ મહાત્રતખાને તેમનું સ્વાગત કયું”. રાજાએ. એ. બોજ. વિશ્વ વિમ્હમાં 
બટીશ સરકારને સહાય આપવા ઠરાવ કર્યો, ' 
જૂનાગઢ રાજ્ય પ્રજામ'ડેલ 

જૂનાગઢ રાજયમાં વાર'વાર થતા કેમી ઉપદ્રવા સામે રક્ષણ જ મેળો 
અને ડિન્દુખાને સ'ગઠ્તિ કરવા ઈ. સ. ૫૬૩૦માં હિન્દુ પ્રજમ'ડલ નામની 
એક સ'સ્થાં સ્થાપવામાં આવી. વેરાવળ હત્યાકાંડ પ્રસમ'ગે અને અન્ય પ્રસગે 
આ પ્રજમ'ડલે સુ'દર કાય કયુ” પરતુ રાષ્ટંય કોંગ્રેસની નીતિ કેોમવ:દી 
ન હતી, તેથી આ પ્રજામ'ડલને કોંગ્રેસના ટેકો મળ્યો નહિ. કૉંગ્રેસના ટેકા 
વગર દેશી રાજ્યોમાં કોઈ મ'ડલે કાંઇ અસરકારક કામ કરી શકે નહિ તેથી 
ઈ. સ. ૧૯૩૨માં રાજકોટમાં મળેલા કાઠિયાવાંડ રાજકીય પરિષદતા અધિવેશ- 
નમાં તેના પ્રમુખ સ્થાનેથા પડત જવાહરલાલજએ આપેલા પ્રેરક પ્રવચન _ 
ઉપરથી પ્રેરણા મેળવી, જૂનાગઢના અગ્રગણ્યુ નાગરિકોએ રાજ્ય પ્રજમ'ડલ _ 
સ્થાપવ!ને। વિચાર કર્યો, પરતુ સ'જનેગો અનુકૂળ ન હોવાથી તે વિચાર જ્યાં 
જનમ્યો હતે ત્યાં જ વિરમ્યો. 

ઈ. સ. ૧૯૩૭માં શ્િટિશ ભારતમાં 'કોંગ્રેમ પ્રધાન ની કામ કરતાં 
થયાં અને ઈ સ. ૫૯૩૮માં કાઠિયાવાડ રાજકીવ પરિષદે રાજ કોટમાં જવાબદાર 
રાજત-ત્રેની માગણી કરી, તેને અસ્વીકાર થતાં આં દોલન શર્‌ કયું. જૂનાગહના 
નેતાએએ આ તક ઝડપી લીધી અને પ્રજમ'ડલની સ્થાપના કરી જૂનાગદના 
રાજકર્તા પાસે જવાબદાર રાજત”ત્રની માગણી મૂકી. 


પ્રજમ'ડલના કાય કતોએ રાજ્યના તાલુકાઓમાં ઘૂમી વળ્ના અને પ્રજાને 
જમ્રત કરી. પ્રેત્યેક વગના, કોમના અને ધમના પ્રજજનેો પ્રજમ'ડલમાં 
નનેડાયા. જૂનાગઢમાં કદી ન જેયેલી કે ત કલ્પેલી જગૃતિતી ઉષા પ્રકાશ પાથરી 
મ દે હ? ર 

રાજ્યે પણુ આ નગૃતિને કારણે ઉપસ્થિત થયેલા આંદોલનને કચડી 
નાખવા, બળ અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો મક્કમ નિર્ધાર કરી, મુસ્લિમોને 
તેમાંથી જુદા પાડવા પ્રયત્ને! કર્યા. તેમને કહેત્રામાં, આવ્યુ' કે નને જવાબદાર 
રાજત ત આવશે તો જતસ”ખ્યાના પ્રમાણુમાં પ્રતિનિધિત્વ રહેશે અને મુસ્લિમો 


1 રાજવીઓની પરિષદ 


૩૨૨ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


લઘ્યુમતીમાં હોવાથી તેમનો અવાજ રાજત'ત્રમાં ર્તાડે રહે. મુસ્લિમોને ગળે 
આ દલીલ ઉતરી, પર'તુ વથળીના શ્રી અબ્દરેમાન પટેલ, જતાગઢના શ્રા 
“અયુમખાત ખલીલ વગેરે રાષ્ટ્રવાદી માનસ ધરાવનાં આગેવાને ચકિત થયા 
નહિં, ૨૨ ર 
રાજ્યના વર્ષ અવિકારીખોએ જવામભદાર રાજત'ત્રૅની માગણી સતાષવાને 
બદલે ખેડૂતા અને વ્યાપારીઓની પરચુરણુ માગણીઓ સ'તાષી તેમને જુદા 
પાડવાનું વિચાયું”. તારીખ ૧૧-૧૨-૧૪૩૮ના એક ફરમાનથી નવાબે, રાજ્યાના 
ખેડૂતોને ફ્લાઉંઝાડ વાવે તા જમીનના વેચાણુ હકક આપવાની, ગામડાંઓમાં 
ચાની હોટલો બધ કરવાની, પટેલે સરકારી કામે જૂનાગહ આવે તે। સરકારી 
મહેમાન તરી કે ગણુવાની, ખોરડાવાડાના પત્રકો આધારભૂત ન ગણુવાની અને 
સમરી વેરે! રદ કરવાતી જાહેરાત કરી, તારીખ ૯-૧૨-૧૯૩૮ ના ફરમાતથી 
આ જાહેરાતોને કાયદાનું સ્વરૂપ આપ્યુ". આ હાસ્યાસ્પદ નવાજેશો અપૂણુ' 
જણાવાથી, દીવાન દફતર ડૅરાવ ન". ૧૮૦૨ તારીખ ૨-૧-૧૯૩૯ થી ખેડૂતોના 
મરી ગયેલા બળદનાં ચામડાં ખેડૂતોને આપવાની, વીલોટીમાં દર્‌ રૂપિયે બે 
આતા ધટાડો કરવાની, ખેતીતા ઉપયોગ માટે જ'ગલમાંથી લાવવામાં આવતાં 
લાકડાંની રૂપિયા બેની ફ્રી ઘટાડી રૂપિયો એક કરવાની જહેરાત કરી. 


' રાજ્યાસને ખેઠેલા નવાબને અને તેના ત'ત્રને, ટકાવી રાખનારા મ'ત્રીઓને 
લાગ્યુ' કે આ જહેરાતાથી પ્રજામ'ડલમાં ભાગલા પંડશે અને આં દોલન બ'ધ 
' થઈ જશે પણુ તેમ ન થતાં તેનાથી વિરૃદ્ અસર થઈ. 


પ્રનમ'ડેલની વધતી જતી લે।કપ્રિયતા અને મહત્તાથી ત “ત્રવાહકો ચિ'તિત 
* તે સાથે જમિયતુલ મુસ્લિમ નામની એક સ'સ્થાની સ્થાપના થઈ અને 


તેનો ઓ મુમરલમાનોને, પ્રજામડલની ચળવળમાં ભાગ ન લેવા આજ્ઞા 
કરી, 


પ્રનમ'ડલના પ્રમુખ શ્રી નરેસિ'હપ્રસાદ નાણાવટી અને કાશેારીના 
સભ્યોએ તારીખ ૮-૧-૧૯૩૯તા રે।જ દીવાન તથા કાઉન્સીલના સભ્યોને મળી 
તેમનું દ્રદ્ટિબી'દુ સમજવ્યુ'. દીવાને જવાબદાર રાજ્યત'ત્ર આપવાની દિશામાં 
આંગળ કેદમ ભરવા એક સુધારા સમિતિ નીમવાનું સ્વીકાર્યુ” તથા તેમાં જન- 
સંખ્યાના ધોરણે કે પ્રજનું પ્રતિનિત્વ ધરાવતા હોય તેવા સભ્યોને તહિં પણુ 
રાજ્યતા કૃપાપાત્રે કે લઘુમતીના સભ્યોને નીમવામાં આવ્યા, 
રાજયે વયનભ'ગ કરી પ્રજમ'ડલની હાંસી કરી છે એમ કહી 'પ્રજમડલે 
તારીખ ૧૩-૧-૧૬૩૯તા રે।જ હડતાલ, સભા, અને સરધસને। કાય કમ યોજ્યો. 


બાખી વ'શનો-અત : ૩૨૩ 


રાજયે પણુ સીમ ૯-૧-૧૯૩૯ની જાહેરાતથી આવી પ્રવૃત્તિને ગેરકાયદેસર 
ઠરાવી અને હગુર ફરમાન ન'બર ૨૦૩ તારીખ ૧૦-૧-૧૯૩૯થી નવાબે આવી 
પ્રવૃત્તિ સામે નાપમ'દગી દર્શાવી, પર'તુ તે માટે હવે બહુ 'મોડુ' થઈ ગયુ 
હતુ”. પ્ર્નમ'ડલે વિશેષ વાટાધાઢો ટો. બદલે સીધી લડતમાં ઉતરવાનો 
નિણુયે લીધે. 


પ્રજમ'ડલની કારોબારીમાં આ નિણ્યે યે વિસ'વ:૬ ઊભે કર્યો સવ થરી 
દયાશ'કર ત્રિકમેજી દવે, જેઠાલાલ ડ્પ'ણી, મગનલાલ ગાથા વગેરે વકીલોએ 
આ લડત બ'ધારણીય હોવી જેઈએ એમ કહી રાજતામાં આપ્યાં. 


પ્રજનમ'ડલને હડતાલ, સભા, સરથંસને કાર્ય કમ અમલમાં મૂકાય ત 
પહેલાં રાજયે, બ્રજમ'ડલના મોવડીઓ સર્વશ્રી નરોત્તમદાસ લાલજી શેઠુ, 
નોતમલાલ વ્યાસ, પ્રભુદાસ વખારીયા, ડો. મણિલાલ વૈશ્વવ, રતીલાલ -કાતજી 
દવે, ડો. મહાશ કર, વિદલદાસ, જીવાભાઈ પટેલ વગેરેને પકડી લીધા. 


કારાવાસમાં રાખેલા નેતાએ ઉપર જુલ્મની ઝડીઓ વરસો અને પ્રજામાં 
દમતને। દોર છૂટો મૂકાયા આ લડત વિશેષ ઉમ્ર સ્વરૂપ ધારણુ કરે તે પહેલાં 
પૂ. ગાંધીદએ, રાજકોટની લડત સડેલી લેથા આજ્ઞા આપી અને તેથી પ્રજ- 
મડલે પણુ લડત બધ કરી. તારીખ ૧૩-૨-૧૯૩૯તા રોજ સવે જેલવાસી 
ખેતાઓને મૂક્ત કરજામાં આવ્યા. પ્રજમ'ડલની લડત આ દ. ભાંગી પડી 
અને તે સાથે પ્રજ્નમમ'ડલ પણુ ભાંગી ગયુ“: 


પ્રજમ'ડલની લડત પડી ભાંગી તેની પાછળ નેતાઓમાં પડેલા - તત્ર 
મતભેદો મહદ્‌ અ'શે જવાબદાર હતા. એક પક્ષ, બ્રિટિશ ભારતમાં જે રીતે 
સત્યાત્રહની લડત ચાલતી હતી તે ધોરણે સભા, સરદરુ, હડતાલ, સત્યામ્રહ 
અને કાનૂનભ'ગનો કાય“કમ વગર વિલ'બે અપનાવવાના મતને હતા, જયારે 
બીજે પક્ષ દેશી રાજ્યોની કચહાયેલી પ્રજન માટે આ અભિતવ પ્રથા કરતાં 
પહેલાં પ્રજને તૈયાર ડરવા અને તે પછી ઉદામવાદી પમલાં લેવાના મતને 
હતો. પ્રજા લડત માટે વયાર ન હતી. જ્યારે લડતનું અયલાન અપાયુ ત્યારે 
મજમ'ડેલની સભા ખોમાં, જવાબદાર સજત'ત્રને બદલે, વ્યાપારમાં અને ખેતીમાં 
લાભદાયક થાય એવી છુટછાટો માગવામાં આવી. રાજ્યની વિરૂદ્ધ બોલવાથી કે 
ચળવળ કરવાથી સવ તાશ નોતરવો પડશે એવી ભીત પણુ ઘર કરી ગયેલી. 
થીમ'તોઇ રાજ્ય' શ્રિ1 વ્યાપારીએ, ઈજરદારે અને કોન્ટ્રાકટર જેવાં કામે માંથી . 
કમાણી કરતા ગૃહસ્થ, નગી૬દારે અને સરકારી નોકરો કે તેના આતજને[, 
રાજ્યને વફાદાર રફેવાતી શત જમીને ખાતા બારખલીદારો, મહતા, સતા 
વગેરે રાજ્વેતી સામે ઊધ!ડા ઊડવા કે ન હતા. ખેડુ ડા પણુ રાજ્યની 


: જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


સરજી યુધીના ગણઞાતિયા હતા અને તેએ પણુ આવી લડતમાં ન્નેડાવા માટે 
અચકાતા હતા. તે સાથે વિશ્વવિત્રહતાં નગારાં યુર।ેપ એશિયામાં ગાજતાં થયાં, 
સોરડમાં દુષ્કાળ પડયે અને રાજે ટની લડત નિષ્ફળ ગઈ. એ બધાંની અસર 
પ્રનમ'ડલની લડતને થઈ અને -અ'ત તે સ'કેલાઈ ગઇ. 


તેમ છતાં આંદોલન સર્વથા નિષ્ફળ ગયુ" નહિ તેમ તે 1 પછીના ઇતિ” 
હાસથી સ્પષ્ જણાશે. 


એટેચ્ડ એરિયા ચોજના 


ઈ. સ. ૧૯૪૩માં સાવ'ભૌમ સત્તાએ તેનું ભાવિ સ્પણ્પણે જેઈ લીધુ'.. 
તેથી સોરાષ્ટ્રનાં નાનાં રાજ્યો અને તાલુકાએ ઉપર એજન્સીની સીધી દેખરેખ 
હતી અને વહીવટ ઉપર અ'કુશ હતો તેવાં રાજ્યોને પ્રથમ વગના રાજ્યે 
નીચે મૂકી દેવા ઘડેલી યોજના પ્રમાણુ' એજન્સી નોટ્ફીકેશન ત'. ૮૭ તારીખ 
૮-૬-૧૯૪૩ થા તારીખ ૧૪-૬-૪૩ના દિવસથી નીચેના તાલુકાઓ જૂનાગઢ 
રાજ્યના 'અ'ુશ નીચે મૂકવામાં આવ્યા. 


૧ બાઢવા બડા મજમુ ર બાઢવા છેટા મજમુ ૩ સરદારગહ ૪ 
સૂય પ્રતાપગઢ ૫ અનિડા ૬ નડાલા ૭ સનાળા ૮ ભાયાવદર «૯ 
માનપુર ૧૦ માયાપાદર ૧૧ ખીજડિયા ૧૨ આલીધરા ૧૩ અકાળા 
૧૪ મરઃ*દારપુર. 

તે ઉપરાંત હકૂમત વગરના નીચેના ધિકા પણુ જૂનાગઢ રાજય નાચે 
મૂકવામાં આવ્યા. 


૧ અમરાપુર ર્‌ હરિ ૩ કુબા ૪ વીછાવઢ., 

તે પછી એજન્સીના નોટિફીકેશત ન'બર ૧૯૨ તારોખ ૩૦-૧૧-૧૯૪મ૩થી 
માણાવદર, થાણાદેવળી અને  જેતપુરનાં રાજયે પણુ તારીખ ૭-૧૨-૧૯૪૩થી 

_ભૂતાગ4 રાજ્યે નીચે મૂકવામાં આવ્યાં. 

આ  નૈઠાણ્થી જૂનાગઢ રાજ્યના વિસ્તારમાં ૬૮૦ ચોરસ માઉ 
વધારે થયો અને ૧/૪૩, ૬રપની વસતી વધી. 

આ રાજ્યોના વહીવટ કરવા સ્પેશિયલ એઓફ્સિર તરીય "પ્ટત હાવે 
જેન્સ: તથા આસિસ્ટ'ટ સ્પેરિયલ એશકફિસર તરીકે શ્રી સી. એન: મોદી 
અને તે પછી શ્રી જે એમ પડયા તીમાયા. જૂનાગઢ રાજ્યે આ રાજ્યો અને. 

તાણા સ ત ડી 


1 જૂનાગઢ રાય તરફથી આ થે।જનામાં પ્રાર'ભિક કાય આ લેખકે અને શરી છુહુભાઈ 
ખોખરે કરેનુ'. શ્રી: શુહુભાઇ ૨ અ'ત સુધી તેમાં કાર્ય કરતા રલ્યા, 


બાખી વ'શનો-અ'ત : ૩૨૫ 


તાલુકાઓ પાસેથી લેવાતી મીની રકમ માફ્‌ કરી અને ન્યાય માટે 
જનાગઢમાં હાઈ કોર્ટની સ્થાપતા કરવામાં આવી. 
દીવાના (ઇ. સ. ૧૯૩૮-ઇ. સ. ૧૯૪૭) _ 

મિ. જે. એમ. મોન્ટીથ ગયા પછી ટૉકતા સાહેબઝાદ્ય સરદારમહમદખાન 
દીવાન થયા. તેના સમયમાં પ્રજમ'ડલની ચળવળ; બીજને વિશ્વવિમ્રહ, સ. 
૧૯૯૬ને। દુકાળ વગેરે રાજ્યને ઉપાધિમાં મૂકનારા પ્રસ'ગો આવ્યા. તે સાથે 
નાનાં રાજ્યો અને તાલુકાઓને જૂતાગહ_ રાજ્યમાં જેડવાની પ્રવૃત્તિ પણુ કરવાની 
જવાબદારી તેની હતી. તેમણું બધાં કાર્યો. પાર પાડયાં પણુ રાજ્વેમાં તેની બહુ 
સારી છાપ પડી નહિ. રાજવ'શી અને બિટિશ રાજ્યમાં ઊ'ચે। અધિકાર પ્રાપ 
કરી શકેલા આ દીવાન ઈ. સ. ૧૯૪૨માં ગયા અને ખા. બ. અખ્દલકાદર 
સહમદહુસેને તારીખ ૨૮-૮-૧૯૪રના રોજ નૂતાગઢના હ પદ 
સ'ભાળ્યુ*. 

આ શક્તિશાળી, દદિાર જ અને વહીવટી ત'ત્રના નિષ્ણાત દીવાને ધણીજ 
બાહોશીથી રાજત'ત્ર ચલાવ્યું. પરતુ તેતા પુરોગામી દીવાને, રાજ્યની નોકરીમાં 
મુસ્લિમોનું પ્રમાણુ વિશેષ હોવું જેઈએ તે માટે ખાતાએ ઉપર. મોકલેલા ગુમ 
પરિપત્રને બદલે ઉધાડી રીતે રાજ્યની નીતિ જહેર કરી અને રાજ્યના દરેક * 
ખાતામાં મુંસ્લમ અધિકારીઓને હક્ક ત હેય હતાં બઢતી આપવામાં આવી, 
_કમ્‌ચારીઓની ભરતીમાં યોગ્ય લાયકાતવાળા સ્થાનિક મુસ્લિમો ન મળે તો 
પર પ્રાન્તમાંથી મુસ્લિમોને ખોલાવી નિમણૂકો આપવામાં આવી. આમ જૂનાગઢ ' 
રાજ્યમાં હિદુ-મુશસ્લિમ વચ્ચે ભેદભાવ ન હતો તેનું પ્રગટ રીતે સજષન થયુ 
અને બે સદી જની રાજનીતિમાં પલ્ટો આવ્યે. 
જયારે દેશના ભાગલા પડયા ત્યારે ખા. બ. અબ્દલકાંદર ગ હતાઃ _ 
અને સિ'ધના હતા, ૭તાં તેણે જૂનાગઢ ભારતમાં જેડાય એવે! આંભપ્રાય આપ્યો 
પણુ એ જ સમયે તેને હદયરોગનો હુમલો થતાં અમેરિકા ગયા અને તેતા . 
સ્ષાને જૂનાગઢનું રાજ્યે ગુમાવવા સર શાહનવાઝ ભુટોને મૂકતા ગવા. સર 
શાહનવાઝે તેની જગ્યાનો ચાજ' તારીખ ૩૦-૫-૧૯૪૪ ના રાજ લીધે. 


૨ાજમલ ત્ર 


ઈ. સ. ૧૯૧૧માં તવાબ રસુલખાનજી ક ગયા અને ષિટિશ 
એડમિનીસ્ટ્રેશન થયુ' ત્યારથી બિટિશ હિન્દુસ્થાનમાં જે વહીવટી પહ્દતિ હતી 
તે રાજ્યના પ્રત્યેક ખાતામાં દાખલ કરવામાં આવી. ઈ. સ. ૧૯૨૦માં 
મહાબતખાનજએ સત્તાનાં સત્રો સ'ભાળ્યાં પછી પણુ તે જ પહદતિએ વહીવટ 
ચાલતો રલ પર'તુ તે પછી પ્રજની અને વહીવટની મુશ્કેલીઓ સમયે, સ'જેગ 


૩૨૬ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


અને પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ, અહી” તહી' ફેરફાર થયો, પર'તુ તેનું મૂળ 
માળખુ' તો તેનું તે જ રહું. રેવન્યુ ખાતામાં લેન્ડ રેવન્યુ કોઠ, અને તે. અં'ગેના 
તિયમો અને વટહુકમે। પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા. હિસાબતી પહતિ પણુ બિટિશ, 
જિલ્લાની પદ્દતિએ નિમિત થેઈ, રાજ્યે, તેનો એકાઉન્ટ કોઢ પણુ તૈયાર કર્યો. 
પોલીસ ખાતામાં, જહેર બાંધકામ ખાતામાં, કેળવણી ખાતામાં, હિમાખી અને 
નાણાં ખાતામાં, થોડા ફેરફાર સાથે બ્રિટિશ વહીવટી પદ્દતિ અપનાવવામાં 
આવી અને જ્યાં દિધા “કે વિવાદ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં તે પદ્તિ અન્વય સ્થ પિત 

થયેલા ધેોરણુનું અનુસરણુ થતુ'. ન્યાયખ' ું કારેબારીથી સ્વત'ત્ર હતુ અને 
તેની પ્રમાણિકતાની પ્રણાલિકા, અન્ય રાજ્યે! કરતાં અવશ્ય ઊ'ચી હતી ન્યાય 
ત'ત્રમાં રાજકર્તા કે દીવાન હસ્તદ્યેપ કરતા નહિ. 


પ્રત્યેક ખાતા ઉપર અનુભવી અને પીઠ અધિકારીઓ તીમવ,માં આવતા 
અને દી॥નને મદદ ક*વા માટે કાઉન્સીલ હતી. તેના પ્રમુખ નવાબ પાતે હતા 
છતાં તેઆ કાઉન્સીલની મિટી'ગોમાં ક્વચિત આવતા પર*તુ નીતિ વિષયક 
પ્રશ્નો, એજન્સી સાથેના સ'બ'ધો વગેરે અગત્યની બાબતોના નિર્ણય તવાબતી 
અનુમતિ. અને આજ્ઞાનુસાર જ લેવાતો. નવામ પોતે રાજ્યન પ્રત્યેક પ્રશ્નથી 
સ'પૂર્ણુપણે વાકેફ રહેના ૫ર'તુ રાજ1ત્રમાં સીધો હસ્તક્ષેપ કરતા નહિ, તેના 
ફપાપાત્રો કે અ'ગત સ 'ત્'ધી મોની બાબતે! માટે પણુ તે “યોગ્ય દ્ાર,જ' નિણુય 
થવો! જેઈખે તેવે! આગ્રહ રાખતા. પાછળથી તેમણે પ્રમુખની, સત્તા તથા હદેદો 
દીવાનને આપેલો, 
શભ્યો 


કાઉન્સીલમાં ઈ., સ. ૧૯૩૧. થી ઈ. સ. ૧૯૪૭ સુધી જૂનાગઢતા શ્રી 
શિવદત્તરાય ત્રિકમરાય માંકડ વરિજ્િ સભ્ય પદે રહા. તેમને બિટિશ સરકારે 
રાવ બહાદુરનો ચ'ક આપેલે।. આ મુત્સદી, પ્રતિભાશાળી અને પીઢ રાજપુસ્ે 
છ દીવાને! સાથે કાઉન્સીલમાં રહી રાજ્યની એકધારી સે કરી, તવાબની 
પણુ ફૂપા અને વિશ્વાસ મેળવી તેણે તટસ્થ અને ન્યાયપશમણુ રહી પ્રજાનો 
 ચા$ અને રાજકર્તાતી પ્રોતિ મ'પાલ્ન કરી. જતાગદ રાજ્યે પાકીસ્તાન સાથે 
જેડ!વા નિર્ધાર કર્યો ત્યારે તેઓ તેમાં સહમત ન થઈ શકતાં ઈ સ* ૧૯#૭ માં 
તિવૃત્ત થઈ ગયા અને થોડા સમયમાં તેમનો દેહાંત થયો. 


ઈ. સ. ૧૯૩૫માં, રેવન્યુ કમિશ્રર પદે દશ વષ*થી અધિક સભય રહેલા 

શ્રી જે. એકસ સિકવૈરાને કે!ઉન્સિલના સભ્ય પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આ 
ગોવાનીઝ કિશ્ચિયન ઝૃડસ્થ યુવાત વચે જૂનાગઢ ર જ્યની સેવામાં જેડાયેલા. 
વિશાળ વ્યવસ્થા શક્તિ, ફૂને$ અને વહીવટી કાયક્ષમતાના કારણું તેઓ 


 છ્‌ખી વ'શને-અ'ત : સ્ઝૂ૦_ 


તવાબતા પ્રીતિપાત્ર થયા. તેએ પ્રાઈવેટ સેકેટદી પટે પણુ રહ્યા. ૪. સ. 3૯૩૯માં 
તેએ રજન ઉપર ગયા અને પાછળથી દીવાન સાહેબઝાદા સરદારમહમદખાને 
તેમના વિરૂષ્ધ તપાસ કરી તેમને બરતરફ કર્યા તે પછી થોડા જ માસમાં તે 
ગુજરી ગવા 

તેમતા ગયા પછી, મુ'બઈતા - માજી ટર એફ કસ્ટમ્સ રાવબહાદુર _ 
માણુકલાલ લલ્લુભાઈ રેવન્યુ મેમ્બર થઈને આવ્યા અને તેભની ગૃહસ્થાઈ, 
નિષ્પક્ષપાત નીતિ અને કાયષક્ષમતાથી તે પ્રજપ્રિય યયા. તેઓ ઈ. સ. ૧૯૪૨ 
માં છુઢઠા થયા. સિ'ધતા નિકૃત્ત કલેકટર રા, બ. ધરમદાસ હીરાત'દાણી ઈ. સ. 
૧૯૪૨માં, ડાયરેકટર ઓફ સિવિલ સપ્લાઈઝ થઈને આવેલા અને તે પછી 
રેવન્યુ કસિશનંર પણુ નીમાયેલા. તે ઈ. સ. ૧૯૪૫માં રેવન્યુ મેમ્બર થયા. 
આ બાહોશ, વિચારશીલ, કાય*ક્ષમ ફૂનેહભાજ અને અતિ અનુભવી અમલદારે 
તેની શાંત, ગ'ભીર અને નિડર પ્રકૃતિથી રેવન્યુ ખાતાનું માળ ખુ” ફેરવી નાખ્યુ'. 
તેણે નવા ગ્રેજ્યુએટોને અધિકારી પદે અને મુખ્ય કચેરીમાં રાખો, ખાતાનું 
આધુનિકરણુ કરી કેટલીક ઉચ્ચ પ્રણાલિઓ પાડી. તેએ પણુ જનાગહનું પાકી- 
સતાન સાથે ન્નેડાણુ કરવાના ઠરાવમાં કાઉન્સિલ સભ્ય તરી'કે સહમત ન થતાં 
વિરોધ કરી રાજીનામુ” આપી છૂટા થઈ ગયા. 

ખા. બ. અખ્દુલમજીદખાન ઈ. સ. ૫૯૪૧થી ઇ. સ. ૧૯૪૭ ” સધી કાયદા 
સભ્ય રહ્યા. 

ઈ. સ. ૧૯૪૭માં રાજ્યના અ'તિમ સિસોમાં શ્રી. એ કે. વાવ અબે 
હાનીને સભ્ય પદે લેવામાં આવ્યા પર'તુ તેમના જયા પછી થોડા જ દિવસોમાં 
જૂનાગઢ રાજયમાં નવાબીનો અ'ત આવ્યો. 

આ ઉપરાંત કાઉન્સીલમૉં, મિ. રોઝ, કેપ્ટન વિલિયમ્સ, જૃપ્ટન એફ. . 
બી. એન. ટીન્લે) મિ. ખૉઈડ વગેરે અ'ગ્રેજ * સંભ્યો વાર'વાર્‌ લેવાયા હતા. 
જૃપ્ટત હાવે જનેન્સ છેલ્લી કાઉન્સિલના સભ્ય હતા, 


' છી, સ. ૧૬૩૧માં: મુ'બઈ રાજયની સેવામાંથી” આવેલા શ્રી. એસ. પી. 
ઘીત્રાલા પ્રથમ દીવાન ઓફિસના મેનેજર અને પછીથી ચીફ સેકેટરી પદે ઈ. સ. 
૧૯૪૭ના નવેમ્તર સુધી રહ્યા. અતિ સખત કામ અને પરિશ્રમ કરત!ારા આ 
પારસી ગૃહસ્થે સોળ વર્ષ સુધી જૂનાગઢના વહીવટી / ત ત્રમાં અગત્યનું સ્થાન 
ભોગવ્યુ*.. 
રાજયનાં જુદાં જુદાં ખાતાંઓ * 

બધાં રાજ્યોની જેમજ રાજ્યમાં પા પોલીસ આદિ જુદાં જુદાં 
ખાતાંએ હતાં. ૫ર'તુ અમુક ખાતાંઓમાં 'ેટલીક વિશિષતા હતી અને કેટલાંક 


૩૨૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


વિશિષ્ટ ખાતાઓ હતાં જેની નોંધ લે લેવાનું આવશ્યક છે. 
કેળત્રણી _ ર 2 પી 


જૂનાગઢ રાજ્યમાં મા અને શી શિક્ષણુ વિતા શુલ્કે આપ- 

વામાં આવતુ', જેકે પ્રાથમિક કેળવણી ફરજીયાત ન હતી. કોલેજમાં ફ્રી લેવાતી 

| પર'તુ સ્થાનિક 'ે પર પ્રાંતીય મુસ્લિમ વિદ્યાથી"એઓને સાવ માફી હતી એટલુ 

તા નહિ પણુ તેમને મફત પુસ્તકો આપવમાં આવતાં, હોસ્ટેલમાં મકત ભોજન 

આપવામાં આવતુ' અને સ્થાનિક મુસ્લિમં વિદયાથ[“એ।ને તેમજ બહારના 
જેટલાક મુસ્લિમ વિદ્યાશી“ઓને સ્કોલરશીપ પણુ આપવામાં ઓવતી. 


બહાઉદીન કોલેજમાં મહાબત ફેલોશીપ હતી તે પણુ માત્ર મુસ્લિમોને જ્‌ 
અપાતી. મુસ્લિમોને ધ'ધાકીય તાલીમ આપવાઈ સ. ૧૯૩૫માં ટેકનિકલ સ્કૂલ 
પૃણુ સ્થાપવામાં આ વેલી 


મુશ્લિમ વિદ્યાથી“એને મહાભત ઝે સામાં પણુ મકત શિક્ષણુ આપવામાં 
આવતુ. 


બહાઉદ્દીન 'ાલેજસાંથી સાયન્સતા બ'ધ થયેલા વર્ગા ઈ સ ૧૬૪૩માં 

ચાલુ કરવામાં આવ્યા. તા. ૧૧-૭-૧૬૪૩ના રોજ અબ્દલકાદર સાયન્સ ખ્લોકનું 

યુવરાજના હાથે ઉદ્ધાટન થયુ'.* 

આરેગ્ય ર 

જૂનાગઢમાં એક જનરલ હોસ્પિટલ તથા એક ઝનાના હોસ્પિટલ હતી. 

1 દા ત. જૂતાગઢ રાડેરમાં દીવાન ચોકમાં દરેક પ્રહરનાં ચોઘડિયાં વાગતાં અને તેના 

માટે નકાર ખાતુ' ચાલતુ'. ઉપરકોટમાં બપોરે ખાર વાગે તોપ ફેડવામાં આવતી, 
ગરીખ લોકોને મફત ભે।1જન આપતુ' લગરખાનું હતુ' તે ઉપરાંત હથિયાર રહેતાં તે 
રાસ્ત્રાગાર સીલષેખાનું તથા જી'મતી ઝવેરાત! રહેતાં તે તોષાખા, સવારીમાં ચડવાના જ 
ઉપયોગના કોતલ ધેોડાએ, રથે। અને સીગરામોનું ર્થખાનું, ગાડીખાનું, મોટરખાનું 
વગેરે ખાતાંએ હતાં તે સાથે ધરભેણી, સૌરાષ્ટ્ર પોસ્ટ, જેવાં ખાતાએ હતાં અને 


ખીનન' ખાતાઓમાં ખીન્ન' રાનયો। કરતાં ક'ઈક જુદી પદ્ધતિ હતી તેને અનુલક્ષીને અહિ 
સક્ષિપ્ત વિગતો લેવામાં આવી છે, 


2 કેળવણી ખાતાના ઉપરી પદે સ્વ. છગનલાલ પ'ડયા શ્રી પુરૃષાતમરાય વી શ્રી. 
શ્રી મતિશ” કર દેરાઇ, શ્રી. લાખાણી, શ્રી. બદૃલઝમાન કાઝી તથા શ્રી ઈંસ્માઇલ 
અથ્રેહાની વગેરે ઉતરોત્તર આવેલા. કોલેજ, કેળવણી અધિકારી નીચે ન હતી ત્રિન્સિ- 

પાલ પદે શ્રી હોડીવાળા, શ્રી માધવજી ભટ્ટ, શ્રી નવાબઅલી, શ્રી સલ્ધાના અને શ્રી 
ઝફુરૂક્ીનઅહમદ હશો ।૨ હતા. 


ભાખી વ'શને-અ'ત : ૩૨૯ 


તેના ઉપરી પદે પ્રિન્સિપાલ મેડીકલ એ।ફ્સિર્‌! હતા. રાજ્યનાં રીમ 
ઉપરી ચીફ મેડીકલ એઓક્સર હતા સીલ્વર જ્યુબિલી ઉત્સવ પ્રસ'ગે જે 

થયુ' તેમાં જે જે મફાલનું જેટલુ” ફ'ડ થાય તેટલી રકમ રાજ્યે ઉમેરી પ 
જ્ાઈપણુ સાવ નિક દવાખાનાં કરવાને! રાજ્યે તિણુ'ય લીધે હતો. તે ઉપ- 
રાંત મહાલનાં કેન્દ્રોમાં તથા અન્ય મોટાં ગામોમાં દવાખાતાંએ હતાં. 

ઈ. સ. ૧૯૩૫માં ત્યજી દેવાયલાં બાળકે! માટે ફાઉન્ડલિ'મ હેમની 
સ્થાપના કરવામાં આવી તે સાથે બાલ આરેગ્ય કેન્દ્ર તથા રેડકેોસ સસ્થા 
પણુ કાય કરતી. દિલ્હીની રેડકોસ સ'સ્થાતી મૃખ્ય કચેરીનું મકાન જૂનાગઢ 
રાજ્યે બ'ધાવી આપેલુ અને તેની શાખા જૂનાગઢમાં હતી. નવાબે ચીલ્ડ્ત. 
વેલફેર સોસાવેટી સ્થાપી હતી. તેવું ઉદ્ઘાટન તેના હાથે તારોખ ૫૭-૧૨-૧૯૩૩: 
તા રજ થયુ' હતુ. 

લેપરએસાયલમમાં રક્તપીતના દદી એની વિના રા સારવાર થતી. 


આયુવે*દિક અને યુતાની દવાખાનાં અને ફરતાં દવાખાનાં પણુ 
દરેક મહુલનાં અગત્યેનાં ગામડાંઓમાં ચાલતાં. 
સ'સ્પાએ સ્થાપિત અને સ'ચાલિત દવાખાનાંએને અનુદ્દાન મળતુ”. 
મહેસૂલ 3 ર 
રાજયની જમીન ફળંદૂપ હતી. પણુ ખેડૂતો ગણોતિયા હતા. તેમને 
જમીન ઉપર માલીકી કે કખ્જ હકક હતા નહિ, પર'તુ વારસાના નિયમો 
ઉદાર હતા, પુત્રના અભાવે પુત્રીઓને વારસો મળતો, દત્તક લેવાની છૂટ હતી. 
ખેડૂતનું મૃત્યુ થાય, પુત્ર ન. હોય અને પુત્રીએ સગીર કે અવિવાહિત 
હોય તા; અથવા વિધવા હેય કે અપ'ગ આશ્રિતા હેય તો જમીન ખીન્ને 
સ થાય તે સાથે મૂળ ખેડૂતનાં આશ્રિતોને ખોરાકી પોશાકી આપનામાં આવતી. 
વિધવા ધણીના હછમાં રહે ત્યાં સુધી ખાતુ પણુ તેના નામે ચાલતુ*. ખેડૂતોના 
ભારસા હિસ્સા, વહેચણુ વગેરે સર્વ” પ્રશ્નો મહેસૂલ ખાતુ' જ પતાવતુ”. તેમને 
બકીલો રોકવા કે કોટે જવાપણુ* હવુ' તહિ. લહેણાં કારણુ ખાતુ છૂટી જય 
તા ખેડૂતને રહેવા માટે મકાત આપવામાં અ.વતુ'?૨ 3 


1 ઇ. સ. ૨૯૩૭ થી ૧૯૪૭ સુધી ચીફ મેડિક્લ ઓફ્સિર પદે કેષ્ટન પી. ટી. મજમુદાર 
તથા ૪. સ. ૧૯૩૬ સુધી પ્રિન્સિપાલ મેડીકલ એ[ફ્સિ॥ .ડો. માડી'ન્સ હતા, તે પે 
ડો. નરસિ'હદાસ તથા ડો. કોડારી આરોગ્ય ખાતાના ઉપરી હતા, 


, ગિઃ-૪૬ 


૩૩૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


પાછળતાં વર્ષોમાં, બગીચાઓની જમીન વેયાણુ હકકે મેળવવા તથા 
ઉભડ હક્કતાં મકાનો પણુ 'વેચાણુ હક્કો મેળવવા મ'જૂરી આપવામાં આવતી. 


ખેતીની સુધારણા માટે ખેતીવાડી ખાતુ” હતુ' ૫ર'તુ તેનું ક્ષેત્ર મર્યાલ્તિ હતુ. 


ખેડૂતે! તથા ઉભડો પાસેથી વેઠ લેવાતી પણુ તે માત્ર સરકારી કામ માટે. 
“લેવાતી, વેઠ કરનારને ભથ્યુ' આપવા ધોરણુ હતુ તવાબ પોતે વેડ લેવાની 
વિરૂદ્ધ હતા પણુ તે ધોરણુ નાબૂદ કરી શકયા નાહ. 


ખેડૂતો ઉપર કરજના બોજે વધી જતાં ઈ. સ. ૧૯૩૪-૫ માં ત્રકણુ 
રાહત ધારે અમલમાં લાવવામાં આવ્યો અને તને પારણામે ઘણા ખેડૂતો ત્રડણુ 
' મુક્ત થયા 


ખેડૂતોને બળદ, કેસ, બીયારણુ વગેરેની તગાવી અપાતી. કીમ મહેસૂલ 
ખે હડૂતાથી વસૂલ થતી. બધાં ખાલસા ગામોમાં સવે? થઈ ગઈ હતી અને ધણાં 
ખરાં ભાષાતી, ગીરાસદારી અને બારખલી મામોમાં પણુ સવે થઈ ગઈ હતી. 


અહત કકે દુષ્કાળનાં વર્ષોમાં માફી મુકાણુ આંખને અડસઢે નુકસાનને 
અ'દાજ બાંધી, આપવામાં આવતાં. 


એડમિનીસ્ટ્રેશનમાં રા. બ.કેશવલાલ ગિરધરલાલ ત્રિવેદી, ચીક સુ એક્સિર 
હના. તવામ માદી ખે બેઠા પછી જૂતાગઢતા શ્રી મોતીલાલ ઝવેરચ'દ વસાવડા તે પછી 
તિમાયોા. ઈ. સ. ૫૯૨૫-૨૬ થી મિ જે. એકસ. સિકવેરા રેવન્યુ કમિશનર પદે 
ઈ. સ. ૧૯૩૫ સુધી રલ્રા. તેએ! કાઉન્સીલમાં મેમ્બર પદે નિમાતાં તે જગ્યાએ 
ચીફ રેવન્યુ ઓફ્મિરના હોદાથો શ્રી બાણુ પરશુરામ પુરાણિક નીમાયા, તેના 
અવજ શ્રી યુસુફજી પટેલ આવ્યા તે પછી રા. બ. ધરમદાસ હીરાન'દાણી રેવન્યુ 
કંમશતર્‌ થયા અને તેએ ઈ. સ. ૧૯૪૫ માં રેવન્યુ મેમ્બર પદે જતાં ખાનશ્રી 
મૃતઝાખાનજી મણેમયૂલ ખાતાના, વડા થયા. તા. ૧લી તવેમ્બરે તે જગ્યાએ 
અખ્દુલસમદ ખીનહમીદ તામાયા અને મા નવેસ્બરે જૂનાગ રાજ્યમાં રાકન- 
શાહીનો! અ'ત આવ્યે. ' 


ઘર્ભેણી 


રાજયમાં ધરભેણી ખાતા નામનું એક ખાતુ' હતુ. તે ઘરભેણી નિયમો 
અનુસાર કામ કરતુ આ નિયમો, જૂનાગઢ અને ખીજ નવં નગરને લાગુ 
હતા. તે અન્વય મકાન માલિકોને, જે જમીન ઉપર મકાન છે તે જમીન 
ર.જ્યે પાસેથી કયારે વેચાણુ લીધી છે તે બતાવવા કહેવામાં આવતુ અને જે 
તેવા પુરાવા રજૂકરી ન શકે તા જુદા જુદા સમયના જુદા જુદા દરની કી'મત વસૂલ 
લેવામાં આવતી, આ અન્યાયી અને ત્રાસદાયક નિષમે। સામે પ્રજાએ વાર'વાર અવાજ 


ભાખી વ'શને-અ ત : ૩૭૧ 


ઉઠ! વ્યો પણુ કાંઈ સ'તોષકારક પરિણામ આવ્યુ નહિ ર 
નગરમાં મકાને! બાંધવા માટેની જમીને વેચાણુ હક્રથી મળતી તેના 
ઉપર કિરાયે! કે અન્ય પ્રેઈ વેરે કે ટેકસ લેવાતો તાડુ 


ગીરાસ 


ગીરાસિયાએ' તથા બારખલીદારે પ્રત્યે પણુ -૨જ્યની નીતિ ઉદાર હતી. 
તમની પાસેથી મુકરર થયેલા સુધારા વરાડ “કે સેટલ સલામી ઉપરાંત કેઈ રકમ 
લેવાતી નડે. સગીર ગીરાસદારની જગીર ઉપર જપ્તી રહેતી અને તેને 
વહીવટ રાજ્ય કરતુ' કે જતરલ વાલી નીમવામાં આવતા. જનગીર ઉપર કરજ 
થાય તે। કરજ કાલ ખાતુ', વહીવટ કરી જાગીર ત્રડગુ મુક્ત થાય તતેવી 
યો।જના કરતું”. આવશ્યક પ્રસગે ગીરામદારેને લેન પણુ આપવામાં આવતી. 
બીજ રાજ્યોમાં ગીરાસદારોને ધીરધાર કરી ' તેની જગીરો લખાવી લેવામાં 
આવતી, તેમ અણી' થતુ નાહ, 


ધર્ાદા, દેવસ્થાનો, પીરસ્થાને.ની જાગીરે। પ્રત્યે પણુ ઘણી જ ઉદાર નીતિ 
હતી. ધર્માદા સંસ્થાના મહ'ત ગુજરી જવ ત્યારે રાજ્યને મહ'ત નીમવાને 
અધિકાર હતો. પર'તુ, જે સ'પ્રદાયની જગ્યા હોય તે જ સ'પ્રદાયતા અને બનતાં 
સુધી મર્મ મહ'તના શિષ્યને ગાદી આપવામાં આવતી, મહ 'તોને સ'સારી 
થવાની પણુ છૂટ આપવામાં આવેલી. 


બારખલીખાતુ', રેવન્યુ કમિશનર નીચે અને ઈ. સ. ૧૬૩૫થી  ા 
મેમ્બર નીચે હતુ. તેના દારા જપ્તી જગારે।, સંગાશેની જાગીરો, કરજદારેની 
'૪ગીરા તથા ખફગાનની જાગીરોને। વહીવટ પણુ ં થતો. 


ફળ ઝાડ ઉછેર 


કેરીને વિપુલ પાક થાય તે માટે ખરાબાની જમીનમાં પ્રજને આંબા 
વાવવાની છૂટ હતી. આવી રીતે વાવેલા આંબાએ ફળાઉ થોય ત્યારે દર ઝાડે 


1 ઘરભેણી ઓફિસર તરીકે, સર્વશ્રી છેલશ'કર રાણા, જય'તિલાલ વસાવડા, લાલભાઇ 
દેશાઈ, બી. પી, પુરાણિક, વજુભાઇ કોઠારી, મનુભાઇ કીકાણી, અ, ખબીનહમીદ તથા 
રા. ઉ, દેરાઇ ઉતરેત્તર હતા. 


2 ખારખલી આસિસ્ટ'ટના પદે સર્વશ્રી, મુગટરાય કલ્યાણુજી, નેરાવરસિંહજી, વજુભાઇ 
કોઠારી તથા સી. પી. ભટ હતા. તે પછી ખારખલી ઓફિસરની જગ્યા થતા 
તેના ઉપર સર્વશ્રી સી. પી. ભટ બીનહમીદ, કાસમ વીશલ અને જી. એસ. તહેરાંની 
ઉત્તરાર્રાર હતા. 


૩૩૨ $ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


માત્ર ચાર્‌ આનાની ૬સ્તુરી લેવાતી, તે રીતે નાળીયેરીના વાવેતરની પણુ છૂટ 
હતી અને તેના ઉપર દર ઝાડે માત્ર ખે આના દસ્તુરી હે લેવાતી. 


' ફૂળાઉ ઝાડના બગીચાઓની જમીન વેચાણ હક્કથી આપવામાં આવતી. 


ગાડ'ન સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ત્રી. એ. એસ. કે. આય'ગરતા પ્રુસ્ષાથર અને પરિ* 
શ્રમથી જૂનાગઢમાં 2 ગિરનારની તળેટીમાં ૫૦૦ એકર જમીન જ'ગલખાતા 
પાસેથી લઈ તેમાં દુધેશ્વર પ્લાન્ટેશન નામનું અ*'બવન બન્યુ'. છે તેમાં ખાનગી 
ગૃડુસ્થોનાં આંબાવાડિયાં છે, આ અ'બવનમાં કેસર તથા અન્ય ઉમદા પ્રેકારની 
જરીએ થાય છે. તે જ અધિકારીએ. ઉના પાસે વાસે।જમાં નાળીયેરનું પણુ 
સુ'દર પ્લાન્ટેશન બનાવ્યુ છે જે સૌરાષ્ટ સરકારે, સોમનાથ ટ્રસ્ટને આપો 
દીધુ' છે. * 

રાજ્યમાં સરકારી છ ખાગે જૂતાગહમાં અને ૭ માગો મહાલોમાં હતા, 
ગાસ'વધન 


' નવાબ મહાબતખાનને ગાયો પ્રત્યે અનહદ અનુરાગ હતો. તેના વિલિંગ્ડત 
ફામ'માં ઊ'ચી ગિર ઓલાદની ગાથા ખુ'ટો રાખેલાં. આ ગાયોનાં નામે પણુ 
ગ'ગા, ગોદવારી વગેરે હતાં. તેઆ તેના ઉપર અ*ગત ધ્યાન આપતા અને પોતે 
ઘણી વાર ગાય દોહી પણુ લેતા. આ ગાયો શુષ્ક થઈ જય તે પછી પણુ 
પાળવામાં આવતી. કોઈપણુ સ'જેગામાં ગાયો કતલખાને મોકલાતી તહિ*. * 

 આફામ*તા ધણુખૂ'ાએ અખિલ ભારત પ્રદશ નોમાં અનેકવાર પ્રથમ 
ચક્રે જીત્યા હતા. ગોવ'શ સુધારણા માટે આ ચ મ કે ધણુખૂ રોને 
મડાલેમાં રાખવામાં આવતા. 

સરકારી ડબામાં આવતી રખડતી ન હરરાજ ન કરતાં પાંજરાપે!ળમાં 
મોકલવામાં આવતી અને તેની હરરાજ કરવાનું જરૂરી જણાય તે! મુસલમાંનની 
માગણી લેવાતી નહિ કે મુસલમાતને ગાય વેચાતી અપાતી નહિ. 
પાંજરાપોળને જમીને, વીડીઓ અને અનુદાન અપાતાં, 
 મ્રભાસપાટણુમાં ગોવધનો પ્રતિબ'ધ હતો અને રાજ્યના ખીજ ભાગોમાં 
પણુ જાહેરમાં પશુવધ કરવો એ ગુનો હતા. 
પશુ સ'વષન 
ગાયો ઉપરાંત, ઊ'ચી જતની ભે સે।, ભકરાંએ, વેૈટાંએ અને ધોડાઓના 
ઉછેર માટે પણુ નવાબ પોતે ધ્યાન આપતા. રાજ્યેનો ધોડારમાં ઊ'ચી જતતાં 
અરખી, કાડિયાવાડી અને અન્ય નતતા ધેોડાએ રહેતા. કાઠી જતની ધોડીઓ 


ભાખી વ ડે ટે : ૩૩૩ 


પણુ રહેતી. મહાલોતાં “કેન્દ્રોમાં વાલી ઘોડાએ રાખવામાં આવતા. જૂનાગઢમાં, 
સવારી પ્રસ'ગે નીકળતા કોતલ ઘોડાએ પણુ હતા. 


જૂતાગઢમાં પશુ ચિકિત્સાલય હતુ” અને નિષ્ણાત પશુ સજ “નો પણુ 
સેવામાં હતાં પશુ તે જૂનાગઢ શહેરમાં જ રહેતા. આ સજને। મુખ્યત્વે રાજ્યના 
રેર અને ધોડાઓ માટે જ હતા, ૭તાં ખાનગી માલીકીનાં પશુઓને ઈલાજ 
કરતા, રાજ્યના તાલુકાઓમાં સરકારી * ઘોડા કે ધણુખૂ'ટાતા ઈલાજ માટે અથવા 
રારમાં મોટા પ્રમાણુમાં રોગચાળા ફેલાય તો જ જતા. . 


વેરાવળમાં “એગમાક'' ઘીની લેબોરેટરી હતી તથા આ ઘીની કાં 
વગેરે સ્થળે નિકાસ થતી. રાજ્યોમાં વનસ્પતિનું જમાવેલુ' તેલ (વેજીટેબલ ઘી'ની 
આયાત અને વેચાણુ ઉપર પ્રતિબધ હતો, જે પાછળનાં વષ'માં અ'શત્‌ ઊઠી - 
ગયેલો. * 


બત પ્રાણીએ! 


જગલ પ્રાણીઓના શિકાર ઉપર પ્રતિબ'ધ હતા. સિ'હ અને દીપડાઓના 
શિકાર માટે નવાભની પોતાની મ'જૂરી અવશ્યેક હતી. અન્ય વન પ્રાણીઓની 
હત્યા માટે મર્યાદ્તિ સ'ખ્યામાં પરવાના મળતા અને ચારીછુપીથી શિકાર કરનારને 
શિક્ષા કરવામાં આવતી. દુષ્કાળ કે આનાવૃષ્ટિતા સમયે વત પશુઓને પીવાના * 
પાણી માટે જ'ગલમાં બ'ધો કે હવાડા બાંધી પાણી પૂરુ' પાડવામાં આવતુ*. 
મોર અને વાંદરા મારવાનું કૃત્ય ગુનાહિત ગણાતુ' અને રાજ્ય પીનલકોડમાં 
તેની શિક્ષા માટે જેગરવાઈ હની. 


સિ'હો, ખેડૂતોના બળદો મારી તાખે તો એડૂતોને વળતર આપવામાં 
આવતુ. 


વન પ્રાણીઓના સ આરક્ષણ શુ માટે શિકારીએ-પગીએ રહેતા 4 
વન સ'રક્ષણુ 


જ'ગલતા સ'રક્ષણુ માટે સે બે મુખ્ય વિભાગોમાં વહેચી નાખવામાં 
આવેલુ, રક્ષિત જ'ગલ અને મહેસૂલી જ'ગલ. રક્ષિત જ'ગલન! પાંચ વિભ્નાગા 
હતા. તેમાં ૩૫૪ માઈલના કાચા રસ્તાઓ બાંધવામાં આવેલા, તેના ઉપર વાહન 
વ્યવહારની મર્યાદિત છૂટ હતી. તે માર્ગો ઉપર જતો મોટરમાં શિકાર ન થાય 
તે માટે બ'દૂકો લઈ જવાની મનાઈ હતી. 

જ'ગલ ખાતાની એક નસરી જમવાળામાં હતી. જ'ગલમાં ઝાડા કાપ- 
વાની વૈજ્ઞાનિક પદ્દતતિ પ્રમાણ કૃપા કપાતા તથા ત્યાં નવાં વૃક્ષે વાવવા માટે 
યોજત!બહદ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી. 


૩૩૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


“ખાનગી ખાતુ 
«નવાબે પોતાના અ'ગત ખચ* સારૂ પ્રિવી પસ સ્વીકારેલી. આ રકમ 


વાષિ' ક રૂપિયા તવ લાખ જેટલી હતી, તેમ છતાં તેનો કેટલોક અ'ગત ખચ' 
રાજયના જે તે ખાતા ઉપર પણુ પડતે. 


તવાબનું પ્રાઈવેટ ડીપાર્ટમેન્ટ જુદુ' હતુ. તેમાં, મિ. બ્લેઈડન, શ્રી મોતોલાલ 
વસાવડ!, ત્રી મહમદભાઈ, શ્રી જે. એકસ સિકવેરા, લેફ. કન લ અખ્દુલગફારખાન, 
શ્રી (ઈસ્માઈલ અખ્રેડાની વગેરે પ્રાઈવેટ સેકેટરીએ ઉત્તરોત્તર ડતા* . 
હાઉસહાલ્ડ કોન્ટ્રાલરની જગ્યા હતી. તેના ઉપર છેલ્લાં વર્ષામાં તવાબના 
મામાના પુત્ર અને જમાઈ શ્રી યાસીતખાન હતા. 


લાન્સસ* કમાન્ડન્ટ, મિલીટરી સેકેટરી હતા છતાં ઈ. સ. ૧૯૩૨- -૧૯૩/ 
વચ્ચે કતલ સરદારસિ'હજી ગોહિલ તે પદે આવેલા 


ન્યાય'ખાતુ' 


એટેચ્ડ એરિયા યોજના નીચે તાલુકાઓ રાજ્યતા અ'કુશ તીચે આવ્યા 
તે પછી જૂતાગઢને હાઈકોર્ટ મળી. તે પૂર્વે વરિદ્ે ન્યાયાધીશ, ચીફ જ્યુડીન 
શીયલ ઓફીસર! કહેવાતા તથા ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ સેશન્સ જજ સદર અદાલતના 
જજ કહેવાતા, તે ઉપરાંત રાજપ્રકરણી કોર્ટ હતી તેના જજને ડીસ્ટ્રીકટ 
કોટતા અધિકારો હતા. દરેક તાલુકે અદાલતા હતી. કારોબારી અને ન્યાયખાતુ' 
તિરાળાં હતાં. ન્યાયાધીશે કાયદાતા સ્તાતકે હતા. 


સુષેરાર્ડ 

જૂનાગઢ રાજ્યમાં, નવાબના સમયમાં પ્રનફીય, ચૂ'ટાયેલી સુધરાઈ ન 
હતી. ઈ. સ. ૧૯:૦ માં સુધચાઈના વહીવટમાં તિત નાગરિકોને સ્થાન 
આપવામાં આવ્યુ*. આ બોડમાં ૧૪ સભ્યો હતા, તેમાં ૩ મુસ્લિમ પ્રશ્નફીય 
સભ્યો ૨ મુસ્લિમ નિયુક્ત સભ્યો, ૩ બીત મુસ્લિમ નિયુક્ત સભ્યો હતા. 


મુસ્લિમોનું વસતીનું પ્રમાણુ ૧૮ ઢકા હતુ તે ૭તાં તેમને ૫૦ ટકા જેટલુ 
પ્રતિંતધિત્વ આપવામાં આવેલુ. 


ગણ, 


1 આ પદ ઉપર શ્રી રૂબેન, સર મહેબુબમીયાં કાદરી, શ્રી મસુરીંકર, શ્રી સ'નન। અને શ્રી 
અ, ગફાર હાઈકોટં સ્થપાયા પૂવે ઉારોરાર આવેલા, હાઇકોર્ટ થયા પછી ચીક 
જસ્ટીસ તરીકે શ્રી. એમ, એ રેખ તથા શ્રી પૃથુદ્માલ વસાવડા ઉતરે।તર આવેલા, 


માખી વ'શનોા-અ ત : ૩૩૫ 


આ પ્રકારની સુધરાઈ તારીખ ૧-૯-૧૯૩૪ થી વેરાવળને આપવામાં 
આવી. તેમાં ૧૨ સભ્યે! હતા. પ્રતિનિધિત્વ જૂનાગઢના ધોરણે જ હતુ". 


મહાલોના મુખ્ય મથકમાં વહીવટદારના પ્રસુખપણુા નીચે ચાર નિયુકત 
સભ્યોની સુધરાઈ હતી, તેમાં ૨ સભ્યે મુશ્લીમ અને બે ખીન મુસ્લિમ હતા. 
આ સભ્યે માત્ર સલાહકાર હતા. 


જકાત 


ઈ. સ ૧૯૩૪ પહેલાં રાજ્યમાં ખુશ્કી (લેન્ડ) જકાત માત્ર બે જ દરમાં 
લેવાતી, પરદેશી માલતા પાંચ ટકા અને દેશી માલના એક રૂપિયાની કી'મતે 
જૂનો એક પૈસે! ઈ. સ. ૧૯૩૪થી રાજ્યે બિટિશ ટેરીફ દર સ્વીકારી વીરમ- 
ગામની જકાતંમાંથી છૂટછાટ મેળવી તે પછી તરી જકાત (સી કસ્ટમ) તથા 
ખુશ્કી જકાત (લેન્ડ કસ્ટમ) ટેરીફ ધોરણે લેવાતી. મ'દરે આવતા માલ ઉપર 
રખેટ આપવામાં આંવતુ નહિ. 


ઉઘોગ 


રાજ્યમાં ઉદ્યોગોની ખિલવણીં માટે કાંઈ પ્રેવાંત્ત થતી નહિ. થોડાં ઓઈલ 


એકસપેલરે।, જીની'ગ ફેકટરીએ અને કોટન પ્રેસે સિવાય "રાઈ ઉદ્યોગો હતા 
નહિ. 


તત્કાલીન દીવાન જે. નમા મોન્ટીથના હસ્તે તા. ૧૭-૧૨-૧૯૩૭ તા 
૨% જૂનાગ4ના શ્રી છગનલાલ પરમાણુ દદાસ તાણાવટીના પ્રયાસથી વેરાવળમાં 


મહાબતખાન ટેકસટાઈલ મીલ્સનોા પાયે! નાખવાસાં આવ્યા અને તે વિધિ 
સાથે મીલનું ઈતિશ્રી થઈ ગયુ". 


ઈ.સ. ૧૯૪૪માં ચોરવાડમાં દીલાવર સી'ડીકેટ તથા કાઠિયાવાડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનાં 
કારખાનાં તાખવામાં આવ્યાં. 


ઇલેકિદ્રસીટી 


જૂનાગઢના નગરશેઠ શ્રી રઘુનાથ માધવજી રાજાએ ઈ. સ. ૧૯૩૮માં 
શેખ મહમદ ઈલેકિદ્રક પાવરહાઉસની સ્થાપના કરી. તેનું ખાતમુટ્દત' તારીખ . 
૨-૮-૧૯૨૮ના રેજ કરવામાં આવ્યુ અને તેનું ઉદ્ધાટન તારીખ ૨૬-૮-૧૯૨૯ 
ના શેજ પે।!લિટિકલ એજન્ટ કત લૅ જીઝતા હાથે થયુ'. ઈ. સ. ૯૩૨માં 
આ પાવરહાઉસ રાજ્યે સ'ભાળી લીધુ. 


1 શ્રી ચિતર'જનત (બચુભાઈ) રાનનના પિતાશ્રી 


૬ : જૂતાગઢ અને મિરનાર 
ખેન્કૅ ર 
તારીખ ૨૦-૪-૧૯૩૪ના મ વૈરાવસમાં %નાગઢ સ્ટેટ બેન્કની સ્થાપના 
કરવામાં આવી. તેની એક શાખા નૂતાગઢમાં તારીખ ર-૪-૧૯૩૫તા રશેજ 


બોલવામાં આવી આ બેન્ક તારીખ ૧-૧૧-૧૯૪૪ થી બેન્ક ઓક ઈન્ડેયાની 
જૂનાગઢમાં શાખા ખુલતાં તેમાં શી ગઇ. 
પોલીસ ર 
' પોલીસદળમાં બહુ ભણુલા કે તાલીમ પામેલા અધિકારીખા ત હતા, તેમ 
છતાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની નળવણી ધણી સાર) રોતે થતી, આ અમલદ ૨ 
તેમના કાયમાં અને ફર%માં પૂરા વાકેફમારે અને ખબરદાર હતા. ઇ. સ. 
૧૯૪૫-૧૯૪૬માં પોલીસદળ ૯૯૨નું હતુ' તેમાં ૭*૮ મુંસ્લમો અને ૨૮૪ 
ડિન્દુઆ હતા. તેમાંતા ૬૨૭ ભણેલા અને ૩૬૫ અભણુ હતા. પોલી મખાતાના 
વરિછિ અધિકારી પ્રથમ કમિશનર કહેવાતા. ૧૯૩૧થી તે જગ્યા સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટની 
થઈ અને ૧૯૪૩થી ફરીથી કમિશનરની થઈ.* 
રોન્ય ર 
 ર્‌જ્યની લાન્સ્સમાં ૧૭૩ સવારો હતા, તેના કમાન્ડન્ટ, બ્િટિશ 
સેતામાંથી આવતા. ઈન્કત્ટ્રીમાં ૨૫૭ જવાનો હતા, તેના વડા ર્‌ાજ્યસેવાના 
પણુ તાલીમ પામેલા હતા. આ બધા સૈનિકો મુસ્લિમો હતા. લાંન્સસના અને 
ઇન્ફન્ટ્રીતી અમલદારોને તાલીમ માટે શ્રિટિશ સેનાની ૭.વણીએ તથા શાળાઓમાં 
મોકલવામાં આવતા. ખીજ વિશ્વવિમ્રહમાં લાન્સ” સના ૮$ અને ઈન્ફન્ટ્રોના છ૧ 
માણુસો લડન ગયેલા. 


જેરતલબી-ખ'ડણી 


જૂનાગઢ રાજ્યને ૧૩૪ રાજ્યો પાસેથી રૂપિયા ૯૨,૪૨૧ની ૨કમ પ્રતિવષ 
જેરતલખી તરીકે મળતી. તે સામે સાર્વભૌમ સત્તાને રૂપિયા ર ૮,૨૯૪ તથા ગાયક- _ 
વાડ સરકારને રૂપેયા ૩૭,૨૧૦ની ખ'ઠણી ભરવી પડતી. આ રકમ વસૂલ કરી 
આપવા માટે સાર્વભૌમ સત્તાને ૨૫ ટકા કમીશન પણુ આપવું પડતુ * 


1 આ બેન્કના જનરલ મેનેજર મિ. ફેઝર હતા. ર 
2 પોલીસખાતાના કમિરાનર પદે શ્રી ધીરજરાય અ'બારામ છાયા હતા. તે પછી સર્વશ્રી 
 સદર્દીન, છેલશ'કર દવે, આઈ. સી. બોઇડ આંટીયા તથા ખા. સા. કતેહમામદ, 
સુપ્રિટેન્ડેન્ટ હતા. ઈ, સ ૧૯૪૭થી ખા. ખ. મહમદુસેનશાહ નકવી કમિશનર હતા. 


ભાખી વ'શતેોકઅ'ત : 33૭ 


જર રાજ્યતા નફરાબાદ તાલુકાને પ્રતિવષ ૩૬૦ રીઆલ એટલે 
અ'દાજે રૂપિયા ૧૦૮૦ આપવા પડતા. આ રકમ રીઆલના સિક્કામાં જ લેના 
જ'%ર આમ્રહ રાખતુ'. 


જૂનાગઢ રાજ્યમાં ન્નેડાયેલાં રાજ્યો તથા તાલુકાઓ ઉપરની જેરતલખી 
ઈ. સ. ૧૯૪2થી માફ કરવામાં આ વેલી. 


પોસ્ટ એાફિસ 


જનાપઢ રાજ્યની પોસ્ટ, સૌરાષ્ટ્ર પે પોસ્ટ કહેવાતી, તેની મુખ્ય કચેરી 
જૂનાગઢમાં હતી. તેની નીચે ૩૪ પેટા પોસ્ટ એક્સ હતી. પોસ્ટની જુદા 
જુદા દરની સરકારી અને રેયતી સ્ટેમ્પ્સ બહાર પડતી. તેના ઉપર નવાબની 
મુખાકૃતિ છ.પવામાં આવતી. અમુક દરના સ્‍્ટેગપસ ઉપર કાઠી ધોડા છાપવામાં 
થમા વેલે. 


 જૂતાગઢ રેલવે બી. જી. જ પા માંથી જુદી પાડી જૂનાગઢ જે થઈ તે 
પછી તેનો વિકાસ થયે. 


જૂનાગઢ રાજ્યને ગૉડલ-રાજ કેટ મા છ માતી જ્ઞાત્ર તથા 


વહીવટને અધિકાર હતો. નીચે પ્રમાણેની લાઈનો જૂનામહ રેલવેની સ્‍્વાત'ત્ 


જ. ગિ.-૪૩ 


હતી.» 
લાઈત માઈલ શર્‌ તારીખ 
જેતલસર-જૂનાગઢ ૧૬--૦૦ ૧-૯-૫૮૮૮ 
જનાગહ-વેરાવળ ૫૧-૫૩ ૧-૨-૧૮૮૯ 
શાહપુર-માણા।વદર ૧૫-૮૬ ૧૫-૨-૧૯૧૦ 
માણાવદર-બાંટવા ૩-૪૫ ૨૫-૧૨-૧૬૧૦ 
 જૂનાગઢ-ખીલખા - ૧૩-૬૪ ૨૦-૫-૧૯૧૨ - 
ફુ ગરપુ૨-ખાણુ ૦-૭૩ ૧૦-૧૨-૧૬૧૨ 
ખીલખા-વીસાવદર ૧ર-હરે ૧૫-૨-૧૯૧૩ 
બાટવા-સરાડીયા ૭-૦૦ ૧૫-૫-૧૯૧૫ 
વેરાવળ-તાલાળા ૧૪-૭૦ ૨-૪-૧૬૧૮ : 
તાલાળા-જ બુર ૪-૮૬ ૧૭-૩-૧૯૨૦ 
 જખુર્‌-પ્રાચીરેડ ૭-૬૪ ૧૩-૧૧-૧૯૨૮ 
વીસાવદર-ધારી ૧૯-૪૯ ૧૫-૧૨-૧૯૨૨ 


૮ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


પ્રાચીરેોડ-જમવાળા  છુ-૦૫ ૧૮-૪-૧૯૩૨ 
જમવાળા-દેલવાડા ર૪-ર૨- ૧૦-૧-૧૯૩૫ 
 શૃહહ-૦૯ 


રૈલવે લાઈન તથા તેની હદ ઉપર ફે।જદારી હકૂમત એજન્સીની હતી. 
આઉટ એજન્સી 


રેલવે લાઈન શ જૂતાગઢ રેલવે, સરાડીયા-કુતિયાણા, ચોરવાડ 
રેડ-ચેોરવાડ, વેરાવળ-પ્રાચીપ્રાંસલીની આઉટ એજન્સી મોટર સર્વિસ ચલાવતી. 


બસ સાવંસ 


ગામડાંઓને જેઠતા કેટલાક માર્ગો ઉપર ખ'તગી રી ક'પતીએ। 
તરફથી બસે। ચાલતી. ઈ. સ. ૧૯૪૫ પછી જૂનાગઢ રેલવે તરફથી આવી 
જટલીક સવિ“સે। ચલાવવાનું શરૂ કરેલુ' અને સ્ટેટ ટ્રાન્સપાર્ટની યોજના સ'પૂણુ 
ચયે રાજ્યતા ગામે ગામને બમ સવિ*સથી આવર લેવા વિચારેલુ', 


જાહેર બાંધકામ 'ાતુ' 


એડમિનીક્ટ્રેશનના સમયમાં પદ્દતિસરતું જહેર બાંધકામ ખાતુ' કામ 
કરતુ થયુ'.' 

નવાબ મહાબતખાનતા સમયેમાં; વિલિઝત કેમે મક કરાં જઈ મોટાં 
અને નોંધપાત્ર પ્રજ્નેપયોગી જહેર બાંધકામ થયાં તથી એમ કહી શકાય, આ 
સમયમાં સરાડીયા. કુતિયાણા વચ્ચે પુલથી નાને અને 'કોઝવેથી મેટા એવો 
એક પુલ ભાદર નદી ઉપર, ચોરવાડ રેડ સ્ટેશત અને વેરાવળ વચ્ચે ખરેડાને 
કાઝવે, વેરાવળ-પ્રભાસપાટણુ વચ્ચે ખાડી ઉપરને। ફરતો પુલ અને અત્યારે 
ભ'ગાર સ્થિતિમાં પડ્યો છે તે ચોકી પાસે ઉભેણુને। પુલ, જેવાં સામાન્ય અને 
સાધારણુ કણી શકાયે એવાં કામો થયાં, રાજ્યતા ધોરી માર્ગોની સ્થિતિ પણુ 
સારી ન હતીઃ જૂનાગઢ વેરાવળ વચ્ચેનો માગ મેટલ રેડ હતો તે વારવાર 
રિપેર કરવામાં આવતે। પણુ તે સિવાયના માર્ગોની શ્થિતિ ધણી ખરાબ હતી. 
એઝત, હિરણુ; મચ્છુ'ી જેવી તદીઓ ઉપર પુલે! પણુ હતા તાહ અને ગામડાં- 
ઓને જેડતા માર્ગો તો ગાડા કેડા જ ઉતા. 


1 આ ખાતાના ઉપરી પદે આ સમયમાં, રા. બ. ઠાકરશી ધીયા, ખાનસાહેબ, રા. બ. 
માંધી, શ્રી દલવી, શ્રી મહમદ મુસા, શ્રી કેશવાણી વગેરે ઉત્તરોતર આવ્યા. 


ખાખી વ'શને-અ'ત : ૩૩૯ 


સરકારી મકાનો જે બ'ધાયાં હતાં તે સિવાય આવશ્યકતા પ્રમાણુતાલુકાઓ 
અને ગામડાંઓમાં થોડાં મકાને કે ઉતારાએ બ'ધાય। હતા, તેમ છતાં તે મકાનોનું 
પ્રમાણુ ઓછુ હતું અને કક્ષા ઉતરતી હતી. : 


નવાબે જૂનાગઢમાં પોતા માટે, અમત મ'ઝિલ (શાંતિ સદન', ગુલામમહમ૬ 
મ'ઝિલ (ગિરિ વિહાર) રસુલ ચુલઝ!ર (રસિક નિવ સ) ને। તવો બ'ગલે।, દાતાર 
મ'ઝિલતાં મકાનો, સરદારબાગના જૂના મહેલ સિવાયતા પહેલે, અને 
ચેફી, દેવડા, વેરાવળ, ચે।રવાડ,; કાથરે।ટા, શાહપુર વગેરે સ્થળે રાજમણહેલેો 
બધાવ્યા. 


જૂનાગઢ શહેરમાં કાળવાના પુલ ઉતાર કાઈ પણુ ખાનગી વ્યક્તિને 
મકાન બાંધવા માટે જમીને આપવામાં આવતી નહિ અને એકાદ બે અપવાદ 
સિવાય આ વિસ્તારમાં કોઈ ખાનગી મકાનો ન હતાં. ખીજ વિત્રહ પશ્ચાદ 
પુનસજતના કાયકમમાં જૂનાગઢને! વિસ્તાર વધારવા ન્નેશીપુરા પ્લોટસ, 
મજેવડી દરવાન પ્લેટસ, દુબડી પ્લોટસ, કાળવાના કાંઠાના પ્લોટસ જહેર * 
પ્રજાને વેચવાની યોજના કરવામાં આવેલી. જૂનાગઢ શહેરમાં હોસ્પિટલ પાસે 
થોડા વારમાં ઢામરને રસ્તો હતો, તે પછી ઈ. સ. ૧૯૪૫માં યુવરાજનાં 
લગ્ન પ્રસગે સ્ટેશનથી સરદાર બાગ સુધીનો ડામરને। રસ્તો થયેલે. પ્રજાના 
આન'દ પ્રમોદ માટે, કાળવા પુલ ઉતાર ત્રિ કોણુબાગમાં દર શુક્રવારે બેન્ડ વાગતું 
અને ડેમ ગાર્ડન, મોતીબાગ, સક્કરબાગ વગેરે જનતા માટે ખુલ્લા રહેતા. 


એરેડ્રોસ 


ખીજ યુપ્ધ પશ્રાદ્‌ જૂનાગઢમાં એશેડ્રોમ કરવાનું તકી થતાં, ગિરતારતા 
સામીપ્યે હવાઈ વિમાને ઉતરી ન શકે તેથી તે કોયલીમાં કરવાને! નિણય 
લેવાયો પરતુ ત્યાં જમીન બહુ પોચી હોવાથી ઈ. સ. ૧૯૪૪-૧૯૪૫ માં 
%શોદમાં એરોડ્રોમ થયુ”. આ પૂવે. નવાબતું પોતાનું એક પ્લેન હતુ' પણુ તેઓ 
તેમાં બેસતા હિ ક 


બ'દરે 


જૂનાગઢ રાજ્યમાં વેરાવળનું બ'દર મુખ્ય હે ત્યાં દેશી તેમજ વિદેશી 
સ્ટીમર તાંગરતી* એશિયા અને આફ્કોના .ભ'દરો સાથે માલતી અવરજવર 
કરતાં વહાણો પણુ આવતાં જતાં, એટલુ'જ નહિ પણુ ત્યાં જહાજે બાંધવાનો 
મોટો ઉદ્યોગ ચાલતો. વેરાવળના બ'દરમાં સૂકી ગોદી બાંધવા રાજ્યે બહુ શ્રમ 


૩૪૦ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


કર્યો અને પુષ્કળ દ્રવ્ય ખચ્યુ” હતાં | તેમાં ધારો સફળતા મળી તાંહુ.? 


* વૈરાવળ ઉપરાંત તાબાતા માંગશેળ બ'દરે અને ઉતા પાસેતા નવાબ'દરે 
પણુ સ્ટીમર તાંગરતી અને માલની આયાત નિકાસ થતી, આ બ'દરે। ઉપરાંત 
ભેરાઈ, ચાંચુડા ધારા બ'દર, સુત્રાપાડા, હીરાકોટ, ચોરવાડ અને શીલ જેવાં 
આઠ બ'દરો હતાં. આ બ'દરેો ઉપર સચ્છીમારે પોતાની હોડીએથી લોધ 
કરતા. શિયાળામાં દક્ષિણુ ગુજરાતના માછીએ અહિં આવતા, તેમને રાજ 
તરફથી સુવિધા મળતી. મત્સ્ય ઉધોગ આજે છે તેટલે વિકસિત હતા નહિ છતાં 
એ સમયેના પ્રમાણુમાં તેનો સારે વિકાસ થયે! હતે. 


એ પ્રમાણુ ભેરાઇ અને ધામળેજમાં મીઠાને ઉદ્યોગ જૂના વારલે ચાલતો, 
ત્યાં અગરીયા મીડુ' પકવતા, ૪ સ. ૧૯૩૮-૧૯૩૭ માં રાજ્યે તેનો ઈજરે 
આપવાનું શરૂ કયુ, 


સરકારી વઝીલ 


કાયદાની બાબતમાં રાજ્યને સલાહ આપવા સરકારી વકીલ રહેતા અને 
તે સાથે એજન્સી સાથેન! વ્યવહાર ઉપ દષ્ટિ રાખવા રાજકોટ ખાતે સ્ટેટ 
૧૪ીલ રહેતા.* 


પરવરશી 


રાજ્ય કમ્‌થારીએની વિધવાએ અને સગીર કે અતાથ બાળકા શને 

અન્ય નિધ'ત અને નિરાધાર વિધવાએ કે અપ'ગાો માટે પરવરશી આપવામાં 

આવતી. ઈ. સ ૧૯૩૫માં આવા પરવશીદારોની સ'ખ્યા ૪૮૯ની હતી અને 

તેમની વચ્ચે રૃપિયા ૩૫૧૨૭ ની રકમ વહે'ચવામાં આવતી. ૪. સ. ૧૯૪૪- 

૧૯૪૫માં આ સખ્યા વધીને ૧૧૭૩તી થઈ ગઈ અને રકમ રુપિયા છર ૮૨૮ની 
વધી ગઈ.” 
બેરાત 


જૂનાગઢમાં લ'ગર તામતું અશક્ષત્ર ચાલતુ, જ્યાં ગરીબ માણુસાને ભોજન 
“---------------------------- 

1 પોર્ટ કમિરાનર ધટે શ્રી કૃષ્ણલાલ છુવ દીધકાળ રહયા. તે પછી મિ. ડીથ નામના 
અ'શૈજ અધિકારી ઇ. સ. ૨૯૩૩ થી ઇ. સ. ૬૯૪૪ સુધી આ જગ્યા ઉપર રહ્ય. 

2 સરકારી વકીલના "ટ ઉપર શ્રી ત્રિલાવનરાય રાણા, શ્રીં શિવટ્તરાંય માંકડ, શ્રીં 
લટલભાદ દેશાઇ અને શ્રી દેવીપ્રસાદ દે શાઈ આ સમય દ૬રસ્યાન ઉત્તરોત્તર આવેલા. તે 
પ્રમાણે સ્ટેટ વકીલના પટે શ્રી પુરુષોતમરાય નાણાવટી, શ્રી મતિરા'કર દે”રાઈ, શ્રીં . 
બુખારી, શ્રી લાખાણી, શ્રી તડેરાની વગેરે આવેલા 


બાખી વ'શનો-અ'ત : ૩૪૧ 
મળતુ. તે ઉપરાંત ધર્માદા દેવસ્થાનાને તથા જેઓ રાંધેલુ' અનાજ ન લે 
તેમને કોઠારેથી પેટિયાં મળતાં. 

મુસ્લિમ અનાથો માટે રાજ્યનું એક વેતીમખાનું પણુ હતુ', 


અતિ?ટ્ટિતા કારણૅ ગિરનારનાં જ'ગલેમાં જે 'કડિયારાએ જઈ ન શકતા 
તેમને ભારે વરસાદતા દિવસે। પૂરુ પેટિક્ુ” પણુ મળતુ* 


સાર્ી-મદદ 


રાજ્ય કમચારીઓનાં સ'તાનોનાં લગ્ત પ્રસ'ગે કે માતા પિતાની ઉત્તર 
ક્યા પ્રસગે રાજ્ય પાસે રોકડ રકમની મદદ માગે તો મદદ આપવામાં 
આવતી, આવી મદદ અનાથો, સાધુ સતા કે ફકીરશેને પણુ મળતી. 

જેમની પાસેથી રાજ્યને લેત્રી લેવાની હોય તેની સ્થિતિ દુબ'ળ થાય તો 
આવી લેત્રોએ માફ કરવામાં આવતી. 

દુષ્કાળ કે અછત પ્રસ'ગે રાજ્યેના ખેડૂતો પાસેથી પણુ લેવાતી રકમમાં 
અ શતઃ મૂકાણુ થતુ કે માફી મળતી. 


ગેઝેટ 


જૂનાગઢ રાજ્યે ઈ. સ, ૧૮૮૬ માં શરૂ કરેલુ' ગેઝેટ 'દસ્તુરલ અમલ 
સરકાર જૂનાગંહ' દેર મહિને એકવાર પ્રસિદ્ધ થતુ. પણુ ઈ. સ. ૧૬૩૬ ના 
એપ્રિલથી તેને પાક્ષિક કરવામાં આવ્યુ”. તેમાં અ'ઝ્રેછ અને ગુજરાતીમાં 
રાજ્યાસ્ઞાએ છપાતી. આ ગેઝેટની ઉપર જૂતાગઢ રાજ્યની મુદ્દા ૪પાતી. * 


પેસ 


રાજ્યતું પોતાનું પ્રિન્ટીગ પ્રેસ હતુ'* તેમાં ગુજરાતો, અમરે, સ'સ્કૃત, 
હિન્દી, ઉદ, ફારસી અને અરબ્બી ઢાઈપે। રહેના અને દરેક પ્રકારનું કામ 
થતુ. 


કાજ્ય ભાષા 


રાજની સ્વીકૃત રાજ્યેભાષા ગુજરાતી હતી, તમામ પત્ર વ્મવફાર 
ગુજરાતીમાં અને ઊ'ચ કક્ષાએ અ ગ્રેજમાં થતા. વહીવટતા પારિભાષિક શખ્દો, 
અધરા લાગે એવા કિલ્ણ નહિ છતાં સ્થાનિક લેકે સમજી ૨8ે તેવા હતા. 


રાજ્યબષ 
રાજ્યૅનું મહેસૂલી વર્ષ ૧ લી સપ્ટેમ્બરથી ૩૧ મી એગણષ સુધીનું હતુ*, 


૩૪૨ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


પરતુ ઈ. સ. ૧૯૨૬ થી તે વષ' ૧ લી નવેચ્બરથી ૩૧ મી ઓકટોમ્બર 
સુધીનું કરવામાં આવ્યુ. તેનો પ્રથમ દિવસ ગુર્સામહેર કહેવાતો. કેલેન્ડર વર્ષ 
વિકમ સ'વતનું તેમજ ઈસવી સન બન્ને હતાં. . 


૨રજગીત 


જૂતાગઢ રાજ્યતું એક રાજગીત પાછળનાં વર્ષોમાં રચાયેલુ' અને તિશા- 
ળમાં ગવાતુ' પણુ પાછળથી તે બ'ધ કરવામાં આવેલુ .' 


રાજ્યનું ક્ષેત્રફળ 


* ભૂતાગઢ રાજ્યેનું છ્લેત્રફકળ ૩૦૪૬ ચે।રસ માઈલનું હતુ'. તેની નીચે માંગરેળને। 
૧૪૪ ચોરસ માઈલને। તથા સ'કલિત રાજ્યે અને ત,લકાઓને। વિસ્તાર ૬૮૦ 
ચોરસ માઈલને। મળડાં ઈ. સ.. ૧૯૪૭માં કુલ વિસ્તાર ૩૮૭૩ ચોરસ 
માઈલને। હતા. ' 


વસતી 


જૂતાગહ રાજ્યમાં ૪. સ. ૧૯૪૭ માં નવાખીનો અ'ત આવ્યે ત્યારે 
ઈ. સ. ૧૯૪૧ ની વસતી ગણુત્રી પ્રમાણું જન સખ્યા ૭,૩૬૦૧૯ ની હતી 
તેમાંથી મૂળ જૂનાગઢ રાજ્યની ૬,૭૦૭૧૬ તી હતી. જૂનાગઢ રાજ્યની પ્રજામાંથી 
૫,૩૪૩૨૧ હિન્દુ, ૧,૨૭૮૧૪ મુસલમાન, ૮૦૪૭૩ જત, ૨૮૨ ક્રિશ્રિયત,,- ૬૬ 
પારસી, ૩૬$ શિખ, ૧૪ યહુદી, ૧ બૌદ્ધ અને ૧૫૨ ખીજાએ। હતા. 
મહાલે ર . 
વહીવટી વ્યવસ્થા માટે રાજ્યને બાર વિભાત્રોમાં વહે'ચી નાખવામાં 


આવેલુ*. પ્રત્યેક વિભાગને મહાલ કહેવામાં આવતા. આવા બાર્‌ મહાલ હતા 
તેમાં ઉતામાં, ઉના તેમજ ગઢડા એમ બે મહાલેનાં હેડકવાટર રહેતાં અને 


1 આ રાજગીત નનોમના ખાનગી ખાતામાં અધિકારી પદે રહેલા, શ્રી મણિશ'કર 
પોપટલાલ રાજગેરે લખેલુ. સાંભળવા પ્રમાણે તેના માટે એજન્સીએ વાધે। લેતાં તે 
બ'ધ કરવામાં આવેલુ . તે આ પ્રમાણે હતુ', 
'શગ સોરઠઃ-- 

દીર્ધાયુ રહે વિજયવ'ત અમ સોરડઠંતા સરકાર 

બાબી વ'શના છત્ર ભૂપતિ નિમળ ન્યાય નીતિ--અમ સેરઠંતા સરકાર 


(વધુ માટે જુઓ પાનુ ૩૪૩) 


ભાખી વ'શને।-અ"ત : ૩૪૩ 


બન્ને એક બીજથી અલગ છતાં મહાલ ઉતા મહાલ કહેવાતો. મહાલતા રેવન્યુ 
અધિકારી વહીવટદાર કહેવાતા. બાબરિયાવાડ મહાલમાં બે અર્ધા' ગામો અને 
ત્રણુ આખાં ગામા માદ કરતાં ખીજ બધાં ગામો ગીરાસદારી હોવાથી' તેના 
અધિકારી થાણુદાર કહેવાતા. બાબરિયાવાડ મહાલ સાથે ગાધકડા, રામગઢ અને 
મહુવા પાસેનું પાદરગઢ ગામ જેડી દેવામાં આવેલાં, વેરાવળ શહેર મ!ળિયા 
મહાલમાં હતુ' પણુ પાછળથી જુદ્દો મહાલ બતાવવામાં આવેલે। છતાં પાટણુ 
મહાલને જેમનો તેમ રહેવા દીધેલે।.૫ 

દરેક મહાલના મુખ્ય મથકમાં; સરકારી દવાખાનું, પોલીસ થાણુ”, તાલુકા 
સ્કૂલ વગેરે હતાં; તે સિવાયનાં કેટલાંએક ગામોમાં પોલીસ થાણું કે દવાખાનાં, 
તે ગામો સુખ્ય મથક ન હોવા ! છતાં વહીવટી 'ે પ્રજનહિતની દ્રષ્ટિએ રાખવામાં 
આવેલાં, 
રમતગસત 

રાજ્ય તરફથી રમતગમતના વિકાસ માટે તથા નિભાવ માટે ઉત્તોજત 
મળતું. પ્રત્યેક માધ્યમિક શાળામાં, ક્રિકેટ, હોકી, રૂરબાલ આદિ રમતો માટે 
ખચ કરવામાં આવતો, માધ્યમિક શાળાઓમાં ક્રિકેટની સ્પર્ધા માટે હરપ્રસાદ 
ઉદ્યશ'કર દેશાઈ સિનિયર ક્રિકેટ શિલ્ડ તથા હીલ શિલ્ડ ટુરતામેન્ટ રમાતાં. 
જૂનાગઢના ક્રિકેટના ખેલાડીઓ તથા પોલો રમનારાએએ અખિલ ભારત 
હરોફાઈએઓ માં નામના મેળવેલી. ર 


(૩૪૨માં પાનાનુ ચાલુ)” 


જ્યાં ગરવો! ગિરતાર પ રા વળી સાગર તીર છે 
છાંય દાતાર તણી શિર છે -- અમ સોરઠના સરકાર 
ભાખી--શેર નિપજતા ગિરમાં ગઢમાં નિપજે શર 
સાગર મોતી નિપજે વેડ ધાન્ય ભરપૂર 
કુદરતનો રચના આવી સોરડંમાં સભ સજાવી 
આપે અધિક દીપાવી--અમ સોરઠના સરકાર 
સાખી--રસ ભીનો સે।!રડુ સદા ભાભ ભીતા નરનાર 
પ્રેમભીની પૃરણુ પ્રજા ન્યાય ભીતા સરકાર 
ભાવિક ઉરના ઉદ્ગાર સ્નેહે સરકાર સ્વીકાશે 
જવજયકાર ' મ્સારો ---અમ સોરડુતા સરકાર કે ક 
1 ઇ.સ. 3૯૬% સુધી રાનત્યના ૧૧૬ મહાલે! અને ૧૬ પેથય ધો હતા, તાલાળા 


મહાલ નવે! થતાં તથા જેતપુરનાં મજમુ ગામે સુવાંગ થઈ જતાં પુનરરચના કરવામાં 
આવી અને તે અતુસાર ૧૨ મહાલે! કરવામાં આવ્યા. 


3૪૪ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


 લ્લાન્સ્સ અને પોલીસદળની ટીમોએ, હોકી, પોલે વગેરે રમતોમાં, અખિલ 
ભારત સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પારિતાધિ'ો પ્રાપ્ત કરેલાં. તે ઉપરાંત પ્રસ'ગોપાત _ 
આ દળોના જૂતાગઢમાં સ્પોટ'સ તથા પરેડ થતાં. જૂનાગઢનું પોલીસ બેન્ડ 
ભારતભરમાં પ્રખ્યાત હતુ”. 


ઉત્સવો 


જૂનાગઢ રાજ્યના રાજકર્તા મુસ્લિમ હોવા હતાં હિદુ ધમના પ્રેત્યેક 
તહેવાર રાજ્ય તરફથી ઉજવાતા. દીવાળીની રાત્રે સરકારી ચોપઢાઓની પૂશ્ન 
ચતી. શારદાપૂજન તથા લદ્ષમીપૂઝન થતુ. દશેરાને હિવસે શમીપૂજનની સવારી 
દરેક તાલુકામાં રાજય તરફથી ચડતી અને શસ્્ર તથા શમીનું પૂજન થતુ*. 
શ્રાવણુ સુદ પૂનમના દિવસે રાજ્યે તરફથી દરેક બ'દરે સમુદ્રપૂજન થતુ તથા 
તે પ્રસગે એક નોકાયુદ્ઠ પણુ આન'દ ખાતર થતુ. 

જૃતાગઢમાં તથા તાલુકાઓમાં મુસ્લિમોની ઇદની સવારી ચડતી અને 
તાઝિયાના સરઘસો નીકળતાં તેમ હિંદુઓ હોળીનો ઉત્સવ અને નવરાત્રી 
મહોત્સવ પૂણુ' આન'૬થી વગર રે।કટે[કે ઉજવતા, 


અનાવૃષ્િ, ખીમારી કે એવા દુઃખદ પ્રસગે અથવા વિજ્યોત્સવ જેવા 
પ્રસગે સવ ધર્મના દેવસ્થાને[માં રાજ્ય તરફથી પ્ર.થતાનું આયોજન થતુ. 
સહિષયુતા “ $ 


જૂનાગઢ રાજ્યની નીતિ ધામિ"ક સહિષ્ણુતાની હતી. રાજ્યમાં ૨૭ જેટલાં 
આખાં ગામો અને સામટી જમીત હિ'દુ ધમ સ્થાનોની હતી, ધર્માયાયોને તથા 
સ'ત સાણુઓને યોગ્ય માન અપાતુ'. રાજની નોકરીમાં પણુ ઇ. સ. ૧૯૩૯માં 
રાજનીતિએ પાસુ બદલ્યુ* તે પૂવે" હિ'દુઓનું પ્રમાણુ મિલીટરી પોલીસ, જગલ 
તથા ખાનગી ખાતુ* બાદ કરતાં સુસ્લિમોથી વધારે હતુ, 


બહારવટિયા! 


ઈ. સ. ૧૯૧૧ થી ઈ, સ. ૧૯૪૭ સુધીમાં નાતાં મોટાં બહારવટાંએ 
થયાં પણુ તે બહારવટિયાએ બહાર પડયા પછી બહુ ટકી શકયા નહિ. 


એડઠમિનીસ્ટ્રેશન દરમ્યાત અમરેલી તાબાના વાવડી ગામનો કાઠી 
રામવાળો ગાયકવાડની સરકાર સામે બહારવટે ચડેલો. તેને જૂનાગઢ પાસે બોરીયા 


1 મસાહિતી-જૂનાગઢ સ્ટેટ એડમિનીસ્ટેરાન રિપોાર્ટ-૧૯૬૨-થી ૨૯૪૭ 


ભાખી વ'શને।-અ'ત : ૩૪૫ 


ગાળામાં પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ શ્રી ધીરૂભાઈ અ બારામ છાયાએ ઠાર કર્યો, . 
તે પછી હરસુર અને ગેોલણુ નામના ભેમાણ મહાલના બે કાઠીઓ બહાર 


નીકળ્યા તેમણે ભય'કર બહારવટ્ુ' ખેડયું' પણુ મોરૂકા પાસે તેઓને મકરાણી 
દાદમહમદે મારી નાખ્યા અને તે પણુ મરાઇ ગયે. 


નુરમહમદ નામનો જ'ગલખાતાને એક યુવાન કર્મચારી પણુ બહારવટે 

ચડયો, પણુ તે નાતા ધારી ગામે અઃલાવાળા નામે કાઠીને હાથે જીવતે પકડાઈ 

જતાં તેને ફાંસીની : સજન થઇ. તેના સાથીદારો શ'ભુ તથા ભેજ કાડી પણુ 
માર્યા ગયા. 


લાખો 'કે લાખલા તામને જ'ગલખાતાને। કમ'ચારી પણુ બહારવટે ચડયો 
અને તે પણુ મરાઈ ગચો. માનસ'ગ વીરા નામનો. બહારવટિયે। પણુ થોડા ૯ જ 
સમયમાં ૫:રપત થયે. 

આ બહારવટાં ઈ. સ. ૧૯૧૧ થી ઈ. સ. ૧૯૨૮૦ વચમાં થયાં, ઈ. સ. 
૧૯*૫ થો રાજ્યમાં ભઠારવટુ' કહેવાય એવા કાઈ બહારવટિયા હતા નહિ. 
દદાગીરીના થોડા પ્રસ'ગ બન્યા પર'તુ તે નોંધપાત્ર કહી શકાય નહિ. આ 
સમયમાં વડાલા-સે[ઢાણા। વગેરે ગામોના સ ધીએ ટોળી બાંધી લૂ ટફ!ટ કરતા પણુ 
બધી ટોળીઓ પારપત કરી દેવામાં આવી. 

સુલતાતખાન બલોચ, હખીબ ખોજા, ભાણા સીદી કોળી, જીમા અખ્દલા 
અને ખીજાઓની ટોાળીએ ઈ. સ. ૧૯૪૪ માં મોટુ' બહારવટુ' શરૂ કયુ”. જીમે। 
ભાવનગર રાજ્યની હદમાં પકડાઈ ગયો. ભાણુ। અને ભાડે અમરેલીના નગડલા 
ગામે ધી'માણામાં તારીખ ૮-૬-૧૯૪૫ ના રોજ મરાઈ ગયા. 

ટપુ ઉરે રણુછોડ નામનો એક સખસ બહારવટે નીકળેલો, તેને તાડગાળા 
નેસના ' રબારીએએ મારી નાખ્યો. પ 

મામદ કાસમ નામના બહારવટિયાને તાલાળા તાબાના જ'ગર ગામેથી 
પકડી લેવામાં આવ્યો અને સ'ધી સુગર ઈસાક પોલીસને શરણું થયે. 
 વડાલાને સ'ધી પોલા જૂમ્મા ઈ. સ. ૧૯૩૭માં બહ'રવટે ચડયે। પણુ 


વેકરીના ધી'ગાણામાં પોલીસ ઈન્સ્પેકટર કાલેખાં શિકારી તથા ફોજદાર 
દોલતસિ'હે તેને ધાયલ કરી પકડી લીધે. 


કુતિયાણા તાબે હેલાબેલીનો કોળી ઝિણા માવા, ગોવિંદ સીદા અને ટપુ 
નાથા પણુ બહાર નીકળ્યા. ઝિણાનું માથુ” તેના સાથીદારે કાપી નાખી જૂના- 
ગઢમાં રજૂ કયું” અને ખીજ બે શરણુ થયા તે ટાળીને બેચર ખીજલ અને 


જ્‌. [ગ.-૪૪ 


૩૪૬ : જૂતાગઢ અને ત્રિરનાર 


મેર નેભ! દેવા પણુ પકડાઈ ગયા. - 


 રહિમતખાન ઉરે યારખાત બલોચ ઈ. સ. ૧૯૪૦માં બહારવટે નીકળ્યો. 
તેને પણુ જૂનાગઢના માજ પોલીમ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ અને તત્કાલિન ભાવનગરના 
પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ સ્વ. છેલશ'કર દવેએ ધી'ગાણામાં ઠાર કર્યો. 


વત*સાન પત્રો-સામાયિકે 


આ નવાબના સમયમાં જૂનાગઢ રાજ્યમાંથી જાઈ વતષમાન પત્રો પ્રસિદ 
થતાં નહિ. 


ઈ. સ. ૧૯૦૭થી શરૂ થયેલુ' “મનર' જત મણિમાળ' નામનું સિ ક્ર 
છગનલાલ લક્ષ્મીશ*કર બૂચ સ'પાદ્તિ કરતા તે ઈ. સ. ૧૯૧૯ લગભગ બ'ધ 
થઈ ગયુ'. નાગર ભાતૃ મડલે લીટરરી લેબર એફ લવ તામતું સામાયિક ઈ. 
સ. ૧૯૨૧-૧૬૨૩ આસપાસ ગ્રેસિહ કરેલુ' તે પણુ થોડાં વર્ષોમાં જ બ'ધ થયુ. 
તે પછી શ્રી મ'ગલજ, ઉદ્ધવજ શાસ્્રોએ વિશ્વમ'ગલ અને શ્રી છગનલાલ 
પરમાણુ'દદાસ નાણાવટીએ અરૂણુ ઈ. સ. ૧૯૩૨-૧૪૩૩માં સ'પાદિત કરેલાં 
પણુ તે બન્નેનું જૂનાગઢમાંથી થતુ' પ્રકાશન બધ થઇ ગયુ'.* શ્રી ગોકુલદાસ 
દ્વારકાદાસ રાયચુરા, ચારવાડમાંથી શારદા પ્રસિદ્ધ કરતા તે પણુ થોડાં વર્ષા 
પછી વડે।[દરા ગયા અને ત્યાંથી શારદા પ્રસિદ્ધ થતુ” રહ્યું ર 


રાજ્યનાં અ'તિમ વર્ષોમાં કુતિયાણાથી પાકિસ્તાન તરટ્રી મુજાહિદ તાં 


સાપ્તાહિક પ્રસિદ્ધ થયેલુ” પણુ તે ઈ. સ. ૧૯૪૭ના નવેમ્બરમાં બ'ધ પડયુ'.* 
તેની માહિતી ઉપલખ્ધ તથી. % 


નામાંકિત વ્યક્તિએ! 


તવાબ મહાબતખાન ત્રોજૃતા સમયમાં એટલે ૪. સ. ૧૯૧૧થી ઈ સ. 
૧૯૪૭ સુધીમાં જૂતાગઢમાં અને જૂનાગઢ રાજ્વેમાં અનેક વિદ્દાનો,. કવિએ, 
આ મિવાયે કોઈ જ્ઞાતિ કે કોમતાં સામા, પ્રસિદ્ધ થતાં હશે પણુ 
લેખકો, વિવેચકો, વકતા આદિ થઇ ગયા તે સવેષ્નાં જીવન અને કાર્યોની 
નોંધ લેવાનું શકય તથી તેમજ આવી સવે* વ્યક્તિઓની સર્વા'શે સ'પૂણું હોય 


1 મળેલી માહિતી પ્રમાણે અરૂણના સહંત'ત્રી શ્રી રસિક વિનોદી તથા શ્રી કસર જૂનાગહી 
હતા તથા મેનેજર સુઝમિલ મીર્ઝ હતા. 

2 આ સામાચિકો પૂરતી માહિતી પ્રાપ્ત છે, સ'ભવ છે કે કોઈ ખીન'” સામાયિકો પ્રસિધ્ધ 
થયાં હશે, તેની માહિતી કોઇ વાંચક મને પૂરી પાડશે તો ઉપકુત થઈરા-લેખક, 


 ભ્રાખી વ'શને-અ'ત : :' ૩૪૭ 


તેવી માહિતી પણુ ઉપલખ્ધ તથી, તેમજ તેની વિમતો જનાગહના દ 
ઈતિહાસમાં સર્મા[વણ કરવી શવિમેષેઃ પોગ્ય છે તેમ છતાં ઉલ્લેખનીય વ્યક્તિ- 
એની સ'ક્ષિસ નોંધ લેવાનુ” ઉવિત છે. 


ચોરવાડતા શ્રી અમૃતલાલ સુ'દરજ% પહીયષારે, તેમના તિત્ર'ધે અને તત્ત્વ- 
સાનનાં પુસ્તકે લખીને, ત્રી હરિલાલ માધવજી ભટે રાજ્યે બ'ધારણુ અને અન્ય 
[વષયોતાં પુસ્તકો લખીને પ્રખ્યાતી મેળવી છે, “લલિત' ઉપનામથી શ્રી જન્મ- 
શ'કર મહાશ'કર બૂચે, પ્રભાસપાટણુના શ્રી જતાદત ન્હાનાભાઇ પ્રેભાસકરે; 
રી મણિલ લ કેશવલાલ નાણાવટીએ; તેમની કાવ્ય કૃતિઓથી જૂનાગઢને ગોરવ 
અપાવ્યુ' છે. બાલાગામના શ્રી ગોકુલદાસ દ્ારકાદાસ ર'યચુરાએ નવલકથાઓ, 
નવલિકાઓ, કાગ્યો અને કથાઓ લખી તથા લોકસાહિત્યના ક્ષેત્રે સ શે।ધન કરી 
અમર નામના મેળતરી છે. ર'ગભૂમિના ક્ષેત્રમાં તેમના રસપૂણુ" અને વિઠ્દતાભર્યા 
તાટકે લખી બેરીસ્ટર શ્રી નરસિ'હદયાસ વિભાફરે તાટય હે લેખકામાં અનાખુ' સ્થાન 
મેળવ્યુ” છે. * 


દેલવાડાના શ્રી ગોપાલજ કલ્યાણજી દેલવાડાકરે નવલો, કાવ્યો અને નિબ'ધો 
લખીને તેમજ કીન્ડર ગાટત પદદતિ પ્રચલિત કરી પ્રતિદટા પ્રાતત કરી છે, 
જૂનાગઢનો મિરાતે મુસ્તુફાબ!દ નામને! ઉદ ઈતિહાસ લખીને શ્રી, જી. એ. 
શેખ, અને કાઝી અ$મદથિયાં અખ્તર, ઈતિહાસતા વિષય.ઉપર વિવિધ લેખા 
લખી નામ કમાયા છે. પ્રત્યેક વિષય ઉપર જેમનું પ્રભુત્વ હતુ' તે સાક્ષર શ્રી 
જવૅસુખલાલ પુરસ્ષોત્તમરાય જેશીપુરાએ જટિલ અને સ'શાધન માગી લે તેવા 
વિષયો! ઉપર લેખા અને પુસ્તકો લખીને, તેમજ જીવતચરિત્ર અને અન્ય 
વિષયો ઉપર શ્રી બાપુભાઈ નાદવરાય વૈશ્વવે અને વિનોદરાય જેસુખલાલ 
મજસુદાર તથ! નયતસુખરાય વિનોદરાય% મંજમુદારે સાહિત્યની અનુપમ સેવા 
કરી છે. ફ્રારસી, અરબી, સ 'સ્કૃત; ઉદ, ગુજરાતી અતે અ'ગ્રેજઝ ભાષા ઉપરના 
મેભુત્વ અને ઈતિહાસ, મધશારો અને અથ*શ્ષાસ્રતા અગાધ જ્તાતથી પ્રભાસ- 
પાટણુના શ્રો શ'કરપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેશાઈએ ઈતિહાસ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રે 
વિઠ્દાનાતી પ્રશ'સા પ્રામ કરી છે. સ'સ્કૃત ભાષાના પરમ વિદ્દાન દેલવાડાના શ્રી 
રેવાશ'કર મેધજ શ્રાસ્રી, અને ત્રી ગિરધર શર્માએ, અપૂવ કીતિ* સ'પાદન_ 
કરી છે. પિતાને પગલે ચાલી શ્રી ગિરજાશ'કર વસ્લભજી આચાયે” હિસ્ટોરિકલ 
ઈન્સ્ક્રોપ્શન્સ ઓફ ગુજરાતના ત્રણુ મ'થો પ્રસિ કરી અભિલેખશાસ્્ર અને 
ઈતિહાસના વિઠ્દાનોના ધન્યવાદ મેળવ્યા છે. શ્રી મોતીલાલ રવિશ'કર્‌ ઘોડાએ 
વેદોતાં ભાષ્યો લખી અમર નામના મેળવી છે. ' 


આ સમયમાં જૂનાગટતા ગિરતારા બ્રાહ્મણુ જ્ઞાતિમાં જન્મેલા અને પિતાના 


૩૪૮ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


વૈદિક ધમતા સ'સ્કારે! ઝીલી પોતાની વિદ્તાથી ભારતમાં તેમજ આફ્રિકામાં 
વૈદિક ધમના પ્રચારક વકતા, કવિ, નાટયકાર, વિવેચક, શિક્ષયુ શાસ્રી અને 
સુધારક વિદ્દાન મહારાણીશ'કર અ'ભાશ”કર શર્મા અને તેમનાં વિદૃષો ધમ*- 
પત્ની શ્રીમતી ઈંચ્છાદેવી તેમજ પ'જબ આયસમાજ અને અમદાવાદ આવ- 
સમાજના ઉપદેશક, પ્રભાસપાટણુ તિવાસી પ'ડિત મહાશ'કર ઈશ્વરજ તથા 
પૂર્વાકામના પ્રભાસપાટણુના શાસ્ત્રી કરૂણાશ'કર્‌ રત્તજ ભટ્ટ સન્યસ્ત લીધા 
પછી હરદ્દાર પ્રદેશમાં પૂજનીય મહાત્મા તરીકે અતિ આદર પામેલા તે સ્વામી 
સોમેશ્વરાનદ તીથ ઉલ્લેખનીય વ્યક્તિએ છે. 
' પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે બોમ્બે કોતિકલના સહત'ત્રી અને નિડર પત્રકાર શ્રી 
છગનલાલ પરમાણુ'દદાસ નાણાવટી, સયાજી વિજય-વૃડેદરા-ના ત'*ત્રી શ્રી હરિ- 
રાય ભગવ'તરાય બૂચ, માતૃભૂમિ-અમદાવાદ-ના ત'ત્રી શ્રી શ'કરપ્રસાદ તાણાવટી, 
વિશ્વમ'ગલતા ત'ત્રી શ્રી મ'ગલજ ઉદ્વાજી શાસ્રી, ટાંગાનીકા ટાઈમ્સ-આફિકાં 
અને પાછળથી સાધના-રાજકોટ-તા ત'ત્રી શ્રી ઉ૭ર'ગરાય જફેશવરાય એઝા, 
ઈન્ડિયન ઓપીનિયન-આફ્િકા-અને યુનાઈટેડ બર્મા-ર'ગુન-ના ત-ત્રી થી 
મદનજત વોરા, વ દેમાતરમ-મુ'ભઈ-તા ત'ત્રી શ્રી સામળદાસ ગાંધી, શારદાના 
ત“ત્રી શ્રી ગોકુલદાસ રાયચુરા તયા અનેક વૃત'માન પત્રોમાં નિર 'તર્‌ લેખો લખતા 
જીવદયાના હિમાયતી શ્રી લાભશ'કર લદ્દમીદાસ અવસ્ય ઉલ્લેખનીય છે.* * 
જૂનાગઢમાં આ સમયમાં સ'ગીતને રજદરબાર તરફથી ઉરૂજનત મળ્યુ” 
નહિ છતાં જૂનાગઢના સેવક ધરાણાના ત્રિકંમલાલ દયાળજી સેવકે અને શાંતિલાલ 
દ્યાળજ સેવકે તેમની ૫૨'પરા જાળવી સ'ગીતના ક્ષેત્રે જૂનાગઢનું નામ ઉજ્જવલ 


સગાઇ અારસસામણારતઇારદરરમાટરર:ડાસઃ 
1 શ્રી સામળદાસ ગાંધી, પૂ. ગાંધીજના ભાઈ લક્ષ્મીદાસના પુત્ર હતા, પૂ. ગાંધીજી મૂળ 
" કુતિયાણાના રહીશ હતા. તેમના પિતા કરમચ'દ ગાંધી પોરબ'દર ગયા પછી ત્યાં સ્થાયી 
થયા તેમ છતાં તેમનાં મકાનો ડકુતિયાણામાં છે, તેમને કુતિયાણામાં એલી. સેટલમેન્ટ 
કેસ ન'. ૨૨૨૪ સન'હ ન. ૬૨૩૯ વાળી બારખલી જમીન ૬ એકર છ ગુડ હતી. તેના 
ચોથા ભાગના ચોથા ભાગ એટ્લે લગભગ ૦ એકર ૬૨૫ ગુ')ા (આરારે ? વીવે।) 
જમીનના પૂ. ગાધીજી ખારખલીદાર હતા. ઈ.સ. ૧૯૫૦ માં ખારખલી નાબૂદી ધારો 
આવ્યા ત્યારે આ જમીન ગણેતિયાને મળી. ા 
2 અત્રે એ તોંધવું આવશ્યક છે કેઆ નોંધમાં માહિતી મળી નથી એવી કોઈ વ્યક્તિઓનો 
ઉલ્લેખ રહી જતે હશે તે પ્રત્યે જેમને માહિતી હોય તે મારુ' ધ્યાન ખે'ચવા કૃપા કરે 
અને મારી ક્ષતિ માટે માફ કરે, લેખક, 


 _ઊખી કમા : ૩૪૯ 


રાખ્યુ'.' જૂનાગઢના પણુ અમદાવાદ અને પછીથી દ્િહીમાં વસતા શ્રી નિ 
નવલશ'કર શુફલનું નામ સગીત સ્વામી તરી કે ભારતમાં મશહુર થયુ છે. 
જૂનાગઢમાં આ સમયમાં સેનિયા ધઃ*।ણાના ઉસ્તાદ ગુલામઅલી કામીલ અને 
કીરાણા ધરાણાના ઉસ્તાદ અખ્દુલકરીમખાં રહેતા, જેમના ઉલ્લેખ પણુ 
આવરય્‌ફ છે. 


જૂનાગઢના માંડણુજ? ઉફે મદતજત વોરાએ મં ગાંધીજીનું ખીરૂદ 
મેળવી દેશના સ્વાત'્ય સ'મામમાં જીવનની આહૃતિ આપી જૂનાગઢને ગોરવ 
અપાવ્યુ છે. 

જનાગઢના રાજ્યઠારી ક્ષેત્રમાં પ્રત્યક્ષ ન મા હતાં એક પ્રખર રાજપુસ્ષ 
તરીકે તામના પામેલા શ્રી ગિરધરલાલ માધવલાલ ધોળકિયા કાઠી રાજ્યોના 
કારભારી પદેથી નિવૃત્ત થઈ જૂનાગ«માં વસતા. તેએ એક મહાન મુત્સદ્દી 
તરી'ે રાજ્યેકાજમાં સલાહ સૂચન માટે આદર પામેલા. 


જૂનાગઢના રાજકારણુમાં પ્રજ્નફીય નેતૃત્વ માટે શ્રી હૃસિંડપ્રસાદ કહાતદાસ 
નાણાવટી, શ્રી ઈ'દુલાલ જદવરાય વસાવડા, શ્રી નરોત્તમદાસ લાલજી શેઠ. શ્રી 
પ્રભુદાસ નાગજી વખારીયા, શ્રી સુ'દરજ શામજી પરમાર વગેરે વ્યકિતઓ 
ઉલ્લેખનીય છે. શેઠ અખ્દુલહુસેન મુલ્લાં જીવાજી, થ્રી જેઠાલાલ રૂપાણી, શ્રી 
વૈણીલાલ નાણાવટી, શ્રી પ્રભુદાસ બળીયા વગેરે નેતાઓ પણુ પ્રજના યા 
ઉકેલમાં અમ્રીમ ભાગ લેતા. 


1 આ ધરાણામાં આદે શ્રી અરૂણ સેવકે શાસ્્રીય સ'ગીતના ક્ષેત્રે પ્રતિષ્ઠા અંને પ્રસિદ્ધિ 
પ્રાપ્ત કર્યા' છે અતે પર' પરા સજીવન રાખી છે, એ જ રીતેક લાના ક્ષેત્રમાં શ્રી ૬'દાવન 
સોલ'કીએ નૂતાગઢનું નામ ઉત્ત્જવલ ક્યું” છે, 

2 ન્તૂતાગઢમાં ઈ. સ. ૧૮૬૦માં જન્મેલા માંડણુજી ઉર્ફે મદનજીત મચાશ'કર વેરા ગાંધીજીની 
સાથે આફ્રિકામાં રહી ઇન્ડિયન ઓપીનિયન નામના પત્રનું સ'પાદન કરતા, ત્યાંથી સ્વદેશ 
પાછા ફરી ખર્મા ગયા અને ત્યાં યુનાઈ ટેડ બર્મા નામનું પત્ર પ્રકાશિત કરી હિન્ટીઓના 
પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા અતે ત્યાંની સરકારની ખફગી વહોરી કારાવસ વેઠેલે।. ત્યાંથી જૂનાગઢ 
આવી ઈ. સ. ૧૯૭૨માં એક શાળા રાર કરેકી પણ વિશેષ સમય રહેવું યોગ્ય ન લાગતાં તે 
પુન: ખર્મા ગયા અને બ્રિટિશ શાસન વિરોધી ચળવળમાં ભાગ લઇ જેલમાં ગયા અને 
જેલવાસ દરમ્યાન ઈ. સ. ૬૯૩૨માં તેનો દેહાન્ત થયે।. જુનાગઢના આ સપુવતે ખર્માના 
ગાંધીનું ખીરૂદ મેળવી ન«ૂનાગઢનું નામ ઉદ્ત્જવલ કર્યું” છે 


૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


સમાજ સેવા અને ધર્મ સેવા માટે “બાપાના લોકપ્રિય તામે પ્રસિદ્ધ થયેલા 
સ'ત પુરેષ શ્રી મૂળશ'કર વ્યાસ તથા આજીવત દરિદ્રતારાયણુની સેવા કરી 
આપાંત્તિકાળે અતુલ આત્મભોગ આપનાર પૂ. મયારામદ્યામજી, ગીતામ'દિરતા 
નિર્માતા અને ગિરનાર ઉપર અનેક અ'તરાયો। અને અવરોધો વચ્ચે જટાશ'કરી 
ધમશાળા બ'ધાવતાર, પૂ. રામાન'કજી મહારાજ તથા શર થા મહત 
સ્વ. ભાગીરથીનાથજ ઉલ્લેખનીય વ્યકિતએ છે. 


મુસ્લિમ સમાજની વર્ષો સુધી આગેવાની જેણું કરી હતી અને “સરદાર'ના 
ઉપતામથી જણીતા થયેલા ઈસ્માઈલ અબ્રેહાની, કાઝી અહમદમીયાં અખ્તર, 
શેયદ મહમદ પીરઝાદા તથા અબા મહમદ બાજુદ મુસ્લિમ સમાજમાં અતિ 
આદરણીય વ્યક્તએ તરી કે ખ્યાતિ પામેલા. 


પૂ. ગાંધીજના પ્રથમવારના પરદેશ ગમન સમયે તેમતા સદપ્રવાસી અને 
માગ દર્શક શ્રી શ્ય'બકરાય અજમૃદાર, તેમતા પુત્ર શૈપ્ટત પી. ટી. મજમૃદાઃ, 
ડો. નૃસિહપ્રસાદ મજમુદાર, શ્રી મણિલાલ કેશવલાલ નાણાવટી, શ્રી દોલતરાય 
ઝાલા વગેરે પ્રતિષ્ઠિત રાજપુસ્ષો હતા. 


દૈશી રાજ્યોમાં જ્યારે સ્વદેશી વસ્તુએ કે ખાદીના ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ 
થઈ શકતી નહિ ત્યારે તેનો સક્યિ પ્રચ,ર કરી ગામે ગામ ખાદીને। પ્રેચાર 
કરવા રે"ટિયાનો નાદ માજતા કરનારા શ્રી દુલભદાસ રામજી તથા તત, મન, 
ધનથી દેશતી, દેશબાંધવની અને દરિદ્રિનારાયણુની અનેક પ્રકારે સેવા કરનાર 
ચારવાડતા શ્રી જવતલાલ મોતીચ'દ શાહ અને શ્રી હરખય'દ મેતીચ'દ શાહે 
અમર #ીતિ* અને યશ પ્રાપ્ત કર્યા' છે. 


જૂનાગઢની ગરીબ અને પછાત વગ*ની પ્રજાતી રાત દિવસ જેયા વગર 
તિઃસ્વાથ* અને નિઃશુલ્ક વૈદકીય સારવાર આપી, મૂક સેવા કરનાર ડે।. સુમટરાય 
ર!ણાએ એક વિરલ સમાજ સેવક તરીકે અમર નામના મેળવી છે, 
પુનસજન 

“ખીજ વિશ્વ વિમ્રહતા અ'તે યુદ્ધ પશ્ચાદ પુતસ'જષ્નતો। કાય“કમ, એજન્સીની 
સચતાથી જૂનાગઢ રાજ્યે પણુ ધડેલે તે પ્રમાણે નવા માર્ગના બાંધવાની, 
એરોડ્રામ બાંધવાની, ડેમો, તળાવો અને નહેરો બાધવાની, કેઝવે, પુલો અને 
નાળાંઓ ભાંધવાતી, બ'કર અને રેલવેને। વિકાસ કરવાની, ઈલેકિ ટ્રસીટી અને 
ટેલિફ્રેનની સુવિધા વધારવાની; પ્રાથમિક શ્ષાળાઓની સ'ખ્યા વધારવાની, શિક્ષકો 
માટેની તાલીમ શાળાઓ સ્થાપવાની, કે!લેજમાં સાયન્સના વર્ગાચ ખી. એસ. 
સી. સુધી કર્વ.તી, અ,ખની અને દાંતની હોસ્પિટલ સ્થાપવાની, વેરાવળમાં 


ખાખી વ'શને।-અ'ત : ૩૫૧ 


મોટી હેશ્પિટલ બાંધવાની, મોટાં નગરોમાં, વોટર વક"સ કરવાની, પથુવ'શ 
હ કેન્દ્રો જેરવાની, પશુ ચિકિત્સાલયો ઉઘાડવાની, બીયારણુ વૃદ્ધિ કેન્દ્ર 
સ્થાપવાની, સુધારેલુ' બીયારણુ તથા કૃત્રિમ ખાંતર પૂરુ" પાડવાને પ્રબ'ધ 
કરવાની જમીન સરક્ષણુ કાય*કમ દાખલ કરવાની, મ્રામ જનતાને સિનેમ! 
સ્લાઈડાથી શિક્ષણુ આપવાની, પૂરથી થતાં ધોવાણુ અટકાવવાની, મત્સ્ય ઉધ્યોગ 
ખિલવવાની, ભારે ઉદ્યોગો સ્થાપવાની અને વિકસાવવાની યોજનાઓસુ ખ્ય 
હતી.' * હ મ 
આ યૉજનાએઓને અમલી બનાવવા એક કમિટી પણુ સ્થાપવાર્મા આ વેલી. 
કમિટીએ આ યોજનાઓને મૂતિમ'ત સ્વરૂપ આપવું હોય તો સાડાચાર કરોડ 
રૃપિયાનો ખર્ચ થશે તેવો અ'દાજ મૂકી ૫"દર વષ*ને। પ્લાન પણુ ધડી કાઢેલો, 
પરતુ આ પ્લાનનો પ્રાર'ભ થાયતે પહેલાં જૂનાગઢતા રાજ્યનો અ'ત આવ્યો. 
આવડું 

જૂનાગઢ રાજ્યેની આવક ઈ. સ. ૧૯૧૧માં રૂપિયા ૩૦ લાખની હતી 
તે ઈ. સ. ૧૯૪૫માં 'રપિયા, ૧,૪૦ લાખ થઈ અને તે 'પ્રમાણુમાં વિકાસનો 
અને વહીવટી ખર્ચ વધી ગયે. . જ ' 
ગ્રકીણું ર 

તવાબ નમહાબતખાન ત્રીજના સમયમાં એટલે ઈ. સ. ૧૯૧૧થી ઈ. સ. 
૧૯૪૭ સુધીમાં જૂનવાણી રૂઢીએ અને રિવાનેમાં ધરખમ પરિવત*ન આવ્યુ'. 
નવાબની કચેરી જે કથમ લગભગ રેજ ' ભરાતી તે ભરાવી બ'ધ થઈ, 
માત્ર ખાસ પ્રસ'ગે કચેરી ભરાતી અને તેમાં સન્માન વિધિ 'કે પ્રસ'ગાપાત 
જે વિધિ થવી ઘટે તે થતી. કચેરીના નાચ મુજરા વગેરે બ'ધ થયુ". 
નવાખે પોતાના શીરે બત્તીને બધલે સાફ પરિધાન કયેડે અને મુસ્લિમ અમીરે 
જે દેશી મુગલાઈ પાઘડી બાંધતા તે પણુ સાફે। બાંધતા થયા. અ ગ્રેજ પોશાકની 
છૂટ થઈ ગઈ અને માત્ર જનાતામાં કામ કરતા માણુસે। સિવાય 'કોઈને કમરે 
ભેટ બાંધવાનું રહ્યું નહિ. તા પણુ કચેરીમાં લાંભા અચકને। અથવા જેધપુરી 
બ્રિચીસ અને હન્ટી'ગ કોટ પહેરવામાં આવતા, સરકારી ઓફ્સે।માં પણુ ઈ. સ. 
1૯૪* સુધી તો લાંબા કેટ, ખેસ અને ડ્રે'ટ! પહેરતા કમ'ચારીએ। હતા. 


1 સોરઠ સોશ્યલ સવિત લીગ નામની એક યોજના આજની વિકાસ યોજનાને મળતી, 

શ, ન્ડ ક હા જ ભડ ક 

આ લેખકે તૈંચાર કરી ગ્રામ પ્રન્નનાં કલ્યાણુ અને ઉ થાન માટે રાજ્યને આપેલી, તેમાં 
વગર્‌ ખર્ચે વિકાસ થાય તેવી યોજના હતી, 


૩૫૨ : જૂનાશઢ અને ગિરનાર 


અમલદારો કાં તે સારે અને પાધડી 'કે લાંબો કોટ પહેરતા અને કાં તો અ'ચેજી 
પોશાક પહેરતા. પરતુ કોઈને કોઈ પોશાક પહેરવાનું ફરજિયાત ન હતુ. 


રાજ્યમાં અમુક વ્યક્તિગત પ્રસ'ગો બાદ કરતાં સામાન્ય રીતે ધામિ'ક 
સહિષ્ણુતા હતી. ધામિક તહેવારે અને ઉત્સવોમાં હિન્દુઓને કોઈ રોકટોક "કે 
અવરેધ થવા નહિ. ૨!જ્યેમાં પણુ હિ'દુ કર્મચારીઓની બહુમતી હતી. 


 શશિક્ષણુને પ્રચાર થતાં તથા ભારતના અન્ય પ્રદેશે! અને પરદેશે સાથેના 
સ'ભ'ધને કારણું સ્થાનિક પ્રજ્નમાં જગૃતિ અને ચેતનાને પ્રવેશ થયો! મધ્ય- 
કાલિત રેઢી, રિવાનને માન્યતાઓ અને મ'તવ્યોમાં પણુ ધણુ! ફેર થયો અને 
સમાજ જવતનું માળખુ બદલી ગયુ. 


પ્રથમ વિશ્વવિપ્રઠ પછી સ્થાનિક વ્યાપાર વધ્યો, બ'દરી વ્યાપારમાં પણ 
સારા પ્રમાણુમાં વૃદ્ધિ થઈ. બીજ વિશ્વવિત્રહ સમયે ભારતના અન્ય પ્રદેશોની 
જેમ અહિ' પણુ વ્યાપારને વિકાસ થયો. રાજ્યે પણુ ખાનગી રીતે તેમાં રમ 
લીધો અને મોટા મેટા વ્યાપારીઓને આકષી રાજ્યમાં વ્યાપાર કરવા સવલતો 
આપી પણુ કોઈ ઉદ્યોગ સ્થપાયા નહિ. ટેકસટાઈલ મીલ કરવાના પ્રયત્નો 
શન્યેમાં પરિણુમ્યા, ચોરવાઢ પાસે ગડુમાં કાઠિયાવાડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના થઈ 
પણુ તે કાંઈ કરે તે પહેલાં નવાબીને અ'ત આવ્યે. 


બિટિશ હિન્દમાં ચાલતી રાજ્યદ્દારી. ચળવળ રાજ્યમાં ન પ્રવેશે તે માટે 
ત'ત્ર સદા જાગૃત રહેતુ? ખાદીધારીએ, વતષમાનતપત્રેના પ્રતિનિધિએ અને 
નહેર જીવનમાં પડેલી વ્યક્તિઓ પ્રત્યે શ'કાની નજરે જવામાં આવતુ'. છતાં 
રાજ્યોમાં ખીજ દેશી રાજ્યોની જેમ છાપાંઓ ઉપર પ્રતિબ'ધ ન હતો તેમજ 
ખાદી પ્રવૃતિ કે પોશ્ચાક માટે વાંધા લેવ માં ન આવતે।.. હરિજનોના કલ્યાણ 
માટે બજેટમાં રકમ મ'જૂર થતી અને જ્યાં સુધી હરિજન પ્રવૃત્તિ રાજ્યદ્દારી 
ન થાવ ત્યાં સુધી તેના માટે ત'ત્રને કોઈ વાંધો ન હતે!. 


નવાબ સહાબતખાનનું અ'ગત જીવન 


નવાબ રસુલખાનનાં બેગમ આયશા કકે આશ્શાખીખીના ખીજ પુત્ર 
મહાબતખાનનેો જન્મ તારીખ ૨-૮-૧૯૦૦તા રેજ થયો હતો. તવાબ રસુલ- 
ખાન તારીખ ૨9-૧-૧૯૧૧તા રે।જ ગુજરી જતાં, તેના એક માત્ર હયાત પુત્ર 
મહાત્રતખાન હતા તેથી તે ગાદીએ આવ્યા પશુ તેની સગીર અવસ્થા હતો 
તેથી સાર્વભૌમ સત્તાએ મિ. એચ. ડી. રેન્ડોલને એડમિનીસ્ટ્રેટર તરીકે નીમ્યા. 
તારીખ ૩૧-૩-૧૯૨૦ના રોજ નવાબ મહાબતખાતને સત્તાતાં સૂત્રે! સોપાયાં, 


ભાખી વશને-અત : ૩૫૩૭ 


લગ્ને -સ'તાને 


તેમનાં પ્રથમ લગ્ન તારીખ ૩-૪-૧૯૨૧ના રોજ ભે।પાલના શ્રી સાદત- 
મહમદખાનનાં પુત્રી સુન્તવરજહાં 'સાથે થયાં. વલીએહદ-યુવરાજ-દીલાવરખાન 
તેના પ્રથમ સ'તાન હતા. તેમનો જન્મ તારીખ ૨૩-૬-૧૯૨ર૨ના રે।જ થયો 
હતો, તે પછી આ બેગમને તાજબખ્તે (તા. ૧૯-૬-૧૯૩૨) અને ઉમરાવ બખ્તે 
(તા, ૨-૧૫-૧૯૨૫) નામની પુત્રોએ થઈ. આ ખેમમ ભોપાળવાળાં બેગમ 
તરી કે ઓળખાતાં. 


તેમનાં ખીજ' લગ્ન જૂનાગઢના શેખ અબ્દલાભાઈનાં પુત્રી એમનાબેગમ 
સાથે થમાં. તેઆ જૂનાગઢવાળાં બેગમ તરીકે ઓળખાતાં. તેમને હિમ્મતખાન 
(તા. ૧૬-૨-૧૯૨૪), સખાવતખાન (તા, ૧૮-૧૧-૧૯૩૧) યુસુફખાન 
(તા* ૧૮ ૭-૧&૩૪) અને અતવરખાન (તા. ૧૦- -૫૯૩૫)તામના પુત્રો તથા 
રાહતબખ્તે (તા. ૧૭-૪-૧૯૨૮) નામનાં પુત્રી થયાં, 


ત્રીજ" લગ્ત જમાદાર સરૂર નામના સીદી ગૃહસ્થની પુત્રી મોતીખુ વેરે 
થયાં અને ચેથાં લગ્ન કુતિયાણાના કાઝી હુસેનમીયાંની પુત્રી સકીનાણુ વેરે થયાં 
તે બન્નેને તધ્લાક આપવામાં આવી. 


નભાબ મહાતતખાનના પાંચમાં લગ્ત જૂનાગઢહતા આંરબ અબા હામેદ- “ 
ભાઈના પુત્રો ગદુમા સાથે થવાં. તેમને પણુ કાંઈ સ'તતિ હતી નહિ. છઠ્ઠા લગ્ત 
કુતિયાણાના હુબીબખાત સરવાણીના પુત્રી અમનષુ સાથે થયાં, તે પ્રતિયાણુ।- 
વાળાં બેગમ સાહેબ તરી'કે જણીતાં હત્તાં. તેનાથી ઈતાયતતબખ્તે (તા. ૧૭- ૬- 
૧૯૨૭) નુરમખ્તે (તા. ૪-૮-૧૯૩૦), હદે. (તા. ૧૦-૩-૧૯૩૩) 
નામની પુત્રી થઈ, 


સ!તમા લગ્ત માહેલકાજહાં નામનાં એક બાઈ સાથે થયા. તેમને કુલસુમ” 
બખ્તે (તા. ૧૯-૧૫-૫૯૨૯) નામે પુતો થઈ અને થોડાજ માસમાં આ બેગસ 
ગુજરી ગયાં. 


આઠમાં લગ્ત કુતિયાણાના હબોબખાન સરવાણીતાં બીન્ન” પુત્રો દાદીણુ 
સાથે થયાં જે રાણી સારેબ અથવા સહાબત્તપરાવાળાં બેગમ સાહેબ તરી કે 
ઓળખાતાં. તેમને ગુલામમહમદખાત (તા. ૨૯-૬-૧૯૩૩), સાદીકમહમદખાન 
(તા, ૩-૪-૧૬૪૩)તામના પુત્રો તથા મુબારકંબખ્તે (તા, ૧૦-૬-૧૬ ૫) 
ફાતિમાજેફરા બખ્તે (તા. ૨૦-૮-૧૯૪૧) અને ઈકબાલબખ્તે (તા, ૧૪-૧૧- 
૧૯૪૪) નામતી પુત્રીઓ થઈ. 


જૂ* ગિ -૪૫ 


૩૫૪ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


નવમા મે અ"તિમ લગ્ત કુતિ તયાણાના હખીબખાન સરવાણીના પુત્ર 
અને પોતાના સાળા બહાદરખાનની પુત્રો સૈદા સુલતાના કે જે હઝુર બેગમ 
તરીકે ઓળખાતાં તેની સાથે થયાં. તેને ગુલામ સૈયદ અલીખાન (તા. ૨૮-૧- 
૧૯૪૭) નામે પુત્ર થયે 


આ ઉપરાંત ૭-સાત બાળકે। બાલ્યવયમાં ગુજરી ગયેલાં એટલે તેઓ 
ઈં. સ. ૧૯૪૭માં કરાંચી નાસી ગયા ત્યારે ૮ પુત્રે અને ૧૦ પુત્રીઓ તેમની 
સાથે ગયાં, ત્યાં ગયા પછીની વિગતો ઉપલખ્ધ તથી. 


સ'તાનોનાં લગ્ન 


નવાબતાં મોટાં જુ'વરી તાજબખ્તેનાં લગ્ન ઈ. સ. ૧૯૪ન્‍માં ભોપાલના 
ગોક ગૃહસ્થ સાથે થયેલાં પણુ તેમને તલ્લાક થતાં બીજ લગ્ત પ।૭ળથી 
નવાબતા મામાના દીકરા ષાસીનખાત સાથે કરવામાં આવેલાં, તવાબનાં બજ 
કુ વરી ઈનાયતબખ્તેનાં લગ્ત તા. ૧૧-૫૧-૧૯૪૫ના રોજ ખાટવા દરબાર 
શેરખાનના પુત્ર ચુલામમે[લહ્રુડીનખાન સાથે તથા ત્રોજ” કુવરી નુરબખ્તેનાં લગ્ન 
તેજ તારીખે સરદારગઢ દરબાર ગુલામમોલ્રુદીતખાત વેરે થયેલાં. 


નવાબતા યુવરાજ દીલાવરખાતનાં લગ્ત તા. ૩-૧૨-૧૬૪૫ના રેાજ 
ભોપાલના શફાક્ત અલીખાનનાં પુત્રી શફ્ીકજહાન વેરે થયેલાં. તેમાં પણુ 
પાછળથી તલ્લાક આપવામાં આ વેલી. 


' પાકીસ્તાન ગયા પછી આ કુટુ'બનાં થયેલા. લગ્નો આદધ્ની કોઇ માહિતી 
મળી નથી. 


જાજસાતા 


નવાબ મહાબતખાનના માતા આશ્શાબીબો તા. ૧-૬-૧૯૨૭તા રે।જ 
તથા નવાબનાં બહેત લાલબખ્તે તા. ૧૩-૧૦-૧૯૨૪ના રોજ જન્નત નસીન 
થયાં, 

નવાબ મહામતખાનને, સાવ ભોમ સત્તાએ તા. ૧-૧-૧૯૨૬ના રોજ કે, 
સી* એસઃ* આઈ. અને તા. ૧-૫-૧૯૩૧તા ક જ. સી* આઈ. ઈ. ના 
ચકો આપેલા. 

તે ઉપરાંત ઈ. સ. ૧૯૩૭માં તેમને બ્રિટિશ સેતાના માનદ્‌ કેપ્ટત તથા 
ઈ. સ. ૧૯૪૨માં મીનદ્‌ મેજરતા હેોદાએ પણુ પ્રદાન કરેલા. 


જૂતાગઢતા તવાબને ૧૩ તો[પનું માન હતુ' પણુ નવાબ મહુભતખાનને 


ભાખી વ'શને।-અ'ત : ૩૫૫ 


અગત ૧૫ તોપતું માત આપવામાં આવેલુ”, 


તેઓ ઇન્ડિયન રેડકોસ સે!કાયટીના માનદ્‌ ઉપપ્રમુખ અને ૪. સ. 
૧૯૪૪-૪૫માં ચેમ્બર એક્‌ પ્રિન્સીસની સ્ટેન્ડી'મ કમિટીના સભ્ય હતા. 
રજત જવય'ત 

ઈ. સ. ૧૬૪૫માં તવાબ મહાબતખાન્ને સત્તાતાં સત્રો! સ'ભાળે ૨૫ વર્ષ 
પૂરાં થતાં, પ્રજાના અગ્રેસરા અને અધિકારીએ ની એક સોલ્વર જ્યુમિલી કમિટી 
નીમવામાં આવી. આ કમિટીએ રૂપિયા છ લાખનું ભ'ડોળ એકત્ર કરી તવાબને 
નજરાણા રૂપે ધયું'. તારીખ ૩૧-૩-૧૯૪૪૫તા રજ તવાબ ચાંદી સામે 
જેખાયા અને આ ચાંદી ધર્માથ કામ માટે આપી દેવાની નહેરાત કરી. આ 
પ્રસ'ગે પ્રેજ્ત તરફ્થી આપવામાં આવેલા માનપત્રના જવાબમાં નવાખે નવાજેશે 
કરી તેમાં પ્ર“્નમ'ડલે મૂકેલી કેટલીક માગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી તથા કાર્ય- 
કર્તાઓને બોન શરતે માફી આપી અને જેમતા ઉપર કેસે કરવામાં આવેલા 
તેમતી સામેતા કેસે! પાછા ખે'ચી લઈ મુક્ત કરવામાં આબ્યા. ગામડાંઓમાં 
પ'ચાયેતોની સ્થાપના કરી તેને દેટલાક અધિકારો આપવાની અને સુધર.ઈએમાં 
પ્રભંકોય સભ્યોને સવિશેષ અધિકાર આપવાતી પણુ ધે.ષણા કરી, 

સીલ્વર જકુબિલી પ્રસગે પ્રત્ખ્ક મહાલમાંથી જે ફ'ડની રકમ એકત્ર થઇ 
તે ફ'ડની રકમ જેટલી જ રકમ રાજ્યે ઉમેરી જે તે મહાલમાં જે કાંઈ સામ જનિક 
કાય કરવામાં આવે તેમાં વાપરવાની પણુ જહેરાત કરવામાં આવી. 

અ'ગત શેખ 

નવબ મહાબતખાતને કોઈ બ'ધખણુ હતુ' ર્નાહે તેએ! સીગારેટ પીતા 
નહિ 'કે તમાકુ પણુ ખાતા નડિ. દાર્‌ માટે તા તેમને સખત નફરત્ત હતી. તેએ _ 
નિયમિત રીતે ફરવા જત્તા અને ખોરાક પણુ સાદો અને તિષત સમયે લેતા. 

તેએ સારા નિશાનભાજ અને ઘોડેસભાર હતા, પેલાની રમત તેસતી 
યુવાનીમાં બહુ સારી રમતા. શિકારનો તેમને શેખ હતે પર'તુ તેઆ કબચિત 
રિકારે જતા. શિકારમાં શેઝ, હરણુ, સાબર વગેરે પશુઓ પાછળ ફૂતરાએઓ 
છેડી તેને! બહુ કેર રીતે શિકાર કરતા. ગિરના સિ'હો, દીપડાએ આદિ દ પ્રાણી* 
એના શિકાર ઉપર પોતે અ'કુશ મૂકેલે!. 


પોતે મોટર ચલાવતા હેય કે પોતે ખેઠા હેય ત્યારે મોટર પાંયધી સાત 


1 આ નહેરાત્ત, નહેરાત્ત જ રહી તેનો સર્વા'"રો અમલ થયો નહિ, 


૬ : જૂનાગઢ અને મિરનાર ર 
માઈલની ઝડપે શહેરમાં ચાલતી, પગે ચાલતા ૯ લોકોને તકલીફ ન પડે તે માટે 
ધ્યાન રાખતા. 


તેએ તમાજ પડતા પણુ ઈદની નિમાજમાં બહુ જતા નહિ. દર સે।મવારે 
અને ગુસુવારે નીચેના દાતારની જગ્યામાં ફાતેહા માટે જતા. એકવાર મીરાંદાતાર, 
એકવાર ઉતાનતા હઝરતશાહ તથા એકવાર આમરણુના દાવલશાહ પીરની 
જગ્યાઓ ઉપર માનતા ઉતારવા ગયેલા. 


તેમના અગત સ્ટાફમા હિં'દુ અધિકારીઓ અને અન્ય કમ'ચારીએ। હતા. 
તેમના અ“ગત ડોકટરો પણુ હિ'દુઓ હતા.' તેમની ધામિ*ક લાગણી ન દુઃખાય 
તે માટે તે બહુ તકેદારી રાખતા. 


મુસ્લિમ હોવા ૪તાં હિન્દુ દેવસ્થાનોનો તે આદર કરતા તથા તેના 
મહતા, સતે। સાધુએ કે ભક્તોને ઉપદ્રવ કરતા નહિ તેમ કોઈ તેવો ઉપદ્રવ 
ન કરે તેની તકેદારી રખતા. હિન્દુ ધમ'સ્થાનોને તથા જ્ગ્યાધારીએ!ને ધર્મા 


દાત કરતા અને ધમ*તી જગ્યાના પૈસા પોતે લેતા નહિ. હિન્દુ સ'તપુરપોને 
તએ વ'દતા. 


તેમને ગાયો, ભે'સે, બકરાં વગેરે દુધાળાં પશુઓ પાળવાને! શેખ હતો. 
ગાયોને તા તે મા' કહીને જ બોલાવતા, કપિલા અને જાનકી તેની માનીતી 
ગાયોને સાથે જ રાખતા. તેના ખાતગી ફામ5માં ગિર જતની બહુમૂલ્ય ગાયો 
રહેતી. તેમને પશુ પ્રેમ તેમને કુમાર વયથી જ હતે, તેએ! ગાંદી નશિત થય! 
ત્યારે સર્‌ ચાલ્સ ઓલીવન્ટે તેને ઉદેશીને તેના વકતવ્યમાં કહેલુ” કે, -“આંપતાં 
પશુએનાં ધણુ, આપના તબેલાઓ, વાડાએ, અને ખેતરોમાં આપ મસ્ગુલ 
રહ્યા છે.....' “રાજકર્તા (નવાબ) કાઠી ધોડાનાં લક્ષણા જણે છે અને ગુણોની 
પ્રસ'સા કરે છે...' “...પોતે સ્થાનિક હોરનું ધણુ વસાવ્યુ' છે.' 


આ શેખ તેમને છેવટ સુધી રલો. તેમના ફામ*માં આવેલા ખૂ'ટાએ 
અને ગાયોએ અખિલ ભારત સ્પર્ધામાં અનેકવાર પ્રથમ ચ'દકે મેળ વેલા, 
બહેરામ, પિન્સ અને બાઉતખાય નામતા ખૂ'ટાએ પ્રથમ પારિતોષિક મેળવેલાં, 

તવાબને પશુઓ કરતાં કૂતરાઓને। શેખ સવિશેષ હતે।. જગતના દરેક 
દેશનાં વ'શસ્ઞાત બહુમૂલ્ય શ્વાનો ખરીદ કરી તેની શ્વાનશાળામાં રાખેલા. આ 


555595: 555555 255 


1 ડો. હરિશ'કર્‌ પ્રાગછ, ડો. દિલસુખરાચ વસાવડા, ડો. ઝવેરીલાલ વસાવડા, ડે. 
મગનલાલ માધવજી, ડો. ચદ્રકાન્ત છાયા વગેરે તેમના ખાસ ડોકટરો હતા, શ્રી મણિ- 
રાકર રાજગોર, થ્રી રતીભાઈ ભટ (ફેટોત્રાફર) શ્રી ન'દલાલ વગેરે અ'તેવાસીઓ હતા, 


ખાખી વ'શનેો-અ'ત : 3૫૭ 


કતરાઓને શિકાર માટે, ચાકી માટે, રમતો માટે, અને કસરત માટે કેળવવામાં 
આવતા. કૂતરાઓ મરી જય ત્યારે તેમને ખાસ કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવામાં 
આવતા, કેઈ કૂતરો બગડી જય તો બ'દૂકની ગોળીથી તેને ગ્રાણુ € | લેવામાં 
આવતા ' 


નવાબે ફૂતરા ફૂતરીનાં લગ્ત કર્યા" હતાં તેવી એક વાર્તા બહુ વર્ષોથી 
પ્રચલિત છે. ઈ. સ* ૫૯૨૦માં પોતાનાં પ્રથમ લગ્ન થવાતાં હતાં તે પ્રસ'ગે, 
રાજકુળામાં રિવાજ હેય છે તેમ મે તજર કાઢવા કોઈ પ્રાણીનાં કે 
ગુલામનાં લગ્ત કરવાને વહેમ છે, “આ વહેમ અનુસાર વૃદ્ધ, માણસોએ આ 
પ્રમાણું નજર કાઢેલી તેને વતમાન ડી ડો પ્રસિદ્ધિ આપી તે વાર્તાને 
ફેલાવે કર્યો. વાસ્તવિક રીતે રાજકુટ્ુ'બમાં પ્રત્યેક શુભ પ્રસગે આવાં લગ્ને 
કરાવવામાં આવતાં. 


નવાબ મહાબતખાનને નાટક સિનેમાનો કે નાચ સુજરા કે સ'ગીતને 
શેખ ન હતા પણુ પાછળથી નાટકનો શેખ એટલેજ તીત્ર બન્યો. તેણું પોતાની 
ખાતગી નાટકશાળા બ'ધાવેલી અને પોતે પસ'દ કરેલાં પ્રેજ્કોની રૂબરૂમાં શ્રી 
મણિુરશ'કર પોપટલાલ રાજગોર,” શ્રી ન'દલાલ, શ્રી અમૃતલાલ વગેરે કલાકારોએ 
ખાસ તૈયાર કરેલાં નાટકો પોતે ભજ્વતા, તેમાં પ્રજની કોઈ વ્યક્તિને કે અઆધે- 
કારીને પ્રવેશ મળતે। નહિ. 


પાલિતાણા ભક્તિ પ્રદર્શક નાટક મ'ડલીના માલીક શ્રી મણિશ*કર ભટ્ટ 
માત્ર ભક્તિ પ્રધાન નાટકો ભજવતા તેથી તેના ઉપર નવાબ મહાબતખાનની_ 
કૃપા હતી. ઇ. સ. ૧૯૩૭ માં ભાયાવદરમાં થીએટરમાં અગ લાગતાં ફરીથી 
ઊભી ન થઈ શકે એવું તાટક મ'ડળીને નુકસાન થતાં નવામે શ્રી મણિશ'કર 
ભટને જૂનાગહ બોલાવી રહેવા માટે મકાન આપ્યુ" તથા માસિક પેન્શન બાંધી _ 
આપી પોતાને! કલાગ્રેમ અને કદરદાની પ્રદ શિષ્ત કર્યા'. 


1 જે કૂતરાઓ મૃત્યુ પામે કે મારી નાખવામાં આવે તેને દફન કરવામાં આવતા, આવું 
એક કગ્રસ્તાન જૂના સે કે ટેરીયેટ પાસે નેવામાં આવે છે. 

2 નવાબે કૂતરા કૂતરીનાં લગ્ન કર્યા” તે પ્રસગની કાલ્પનિક નોંધ શ્રી જરમનીદાસ નામના 
પ'જખી રાજપુરષે તેના "મહારાજ નામનાં પુસ્તકમાં લીધી છે, તેમાં જે નામો આપ્યાં 
છે તથા જે વણુન આપ્યુ તે સર્વથા કાલ્પનિક અને અ'ધાધૂ'ન ખોટુ છે. 

3 શ્રી મણિશ'કર રાજગોર પાછળથી ખાનગી ખાતામાં અધિકારી હતા, 


૩૫૮ $ જૂનાગહ અને ગિરનાર 


ખીજ રાજએની જેમ તેઓ યુરેપતા દેશના પ્રવાસે જતા તહિ, 
વિદ્યાથી' અવસ્થામાં ઈ'ગ્લાંડ ગયેલા તે પછી ભારતમાં પણુ કોઈ પ્રવાસ કરેલે 
નહિ. પ્રસસ્‍'ગોપત ધામિકક કે સામાજિક કારણુ।!સર, રાધનપુર, મીરાંદ તાર; 
 મુ'બઈ કે દિલ્હી ગયેલા. ઈ. સ. ૧૯૩૧માં જયારે સાવ્ભૌમ સત્તાએ જૂનાગઢ 
રાજ્યેમાં થયેલાં તે[ફાનોને કારણે રાજ્ય બહાર રહેવા ફરજ પાડેલી ત્યારે છ 
માસ માટે જમનગર પાસે બાલાચડી રહેવા ગયેલા. 


તેએ શિયાળામાં કેશોદ, ઉતાળામાં ચોરવાડ કે વેરાવળ અને ચોમાસામાં 
ચ્રોજી કે જૂનાગઢ રહેતા. કવચિત દેવડા જતા. 


તેમતાં અ'તેવાસીઓ, અધિકારીએ અને આપ્તજને પાસેથી જણવા 
મળતી માહિતી ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેમતા ખાનગી જવનમાં તે એક 
માયાળુ અને શુષ્ધ ઝૃડસ્થ હતા. તેમની ન્યાયવૃત્તિ પણુ ઉમદા હતી પરતુ 
તેમતામાં માનસિક નિબ'ળતા હતી. તેઓ પ્રજ્નની વચમાં આવી શકતા ર્નાઉે 
અનિવાય* પ્રસ'ગો સિવાય તે કોઈ મોટી કચેરી કે સભામાં ઉર્પાસ્થિત યતા 
નહિ. પોતાના અગત પ્રેસ'ગામાં પણુ જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી ગેરહાજર 
રહેતા. તેમના અ'ગ્રેજ શિક્ષકોના આદેશથી કે તેમની ભીરૂતાથી તેમણું કદી પણુ 
રાજત'ત્રમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો નહિ. એક રીતે આ નીતિ સારી હતી પણુ તેનું 
વિપરિત પરિણામ એ આવ્યુ કે દીવાનો સવ'સત્તાધીશ થઈ ગયા અને જ્યારે 
પાફીસ્તાનમાં જેડાવાતા પ્રશ્ને પોતાને નિણુ'ય કરવઃને। પ્રસ'ગ આવ્યો ત્યારે 
તેની અસીમ નિષ્ક્રિયતા, અક્ષમ્ય ઉપેક્ષા અને નિણુષય લેવાની અશકત તેમજ 
અસ્થિરતાના કારણે, સ્વત'ત્ર નિણુંય લઈ શકયા રાહે અને ટ્ર'કી દ્રદ્ટિ અને 
માંદું” માતસ ધરાવતી વ્યક્તિઓનાં મ'તવ્યોને અનુસરી પોતાના પ્રતાપી 
પૂ૧જે, બાબી કુળની ૫ર'પરા, સોરઠની પ્રજને તેમના માટેનો પ્રેસ અને 
આત્મભોગ, પોતાની પ્રિય જન્મભૂમિ આદિ સવ વિસરી જઈ તેને જૂતાગઢ 
રાજ્યનું પાકીસ્તાત સાથે અકુદરતી ન્ેડાણુ કરી સોરઠનું સિ'હાસન તો ગુમાવ્યું' 
પણુ આપત્તિની વેળાએ પોતાની પ્રજાને પરદેશી દીવાનની દયા ઉપર છેડી 
કરાંચી તાસી જઈ એક ઉમદા રાજવીને ન છાજે એવી વત ણૂક બતાવી, તેઓ 
જે કીતિષ, લોકપ્રિયતા, યશ અને શુભ નામ કમાયા હતા તે સવે તે સાથે 
ગુમાવી દીધુ * ર 

તેઓ તારીખ ૪-1૧-૧૬ ૫૯ તા શેજ કરાંચીમાં ગુજરી ગયા, 
સર્‌ શાહનવાઝ ભુટો 


સિ'ધતા જમીનદાર તથા જૂના મુ'બઈ રાજ્યની કાઉન્સીલના ધારાસભ્ય 


માખી વ'શને-અ'તત : ૩૫૬ 


સર શાહનતવ'ઝ ભુટોએ જૂનાગઢના દીવાનનું ૫૬;તા. ૩૦-૫-૧૯૪૭ ના રે।જ 
ત્રહુણુ કયું' અને તે સાથે રાજત'ત્રમાં વ્યાન આપવાને બદલે પાકીસ્તાન સાથે 
જૂનાગઢનું જેડાણુ થાવ તે પ્રશ્ને તેણું તેની સમત્ર શકિત ઝેન્દ્રિત કરી, પરિણામે 
ત'ત્રની ક્ષમતા નિમ્ત કક્ષાએ પહોંચી અને ખાતાંઓમાં શિંથલતા આવી ગઈ. 
પાકીસ્તાન સાથે ભેડાણુ ર 

ઈ. સ. ૧૯૪૭ ના જૂન માસમાં ભારતના ભાગલા પાડવાનું નિશ્ચિત થઈ 
ગયુ” અને વાર્ઈસરેોય અને ગવત ર જતરલ લોડ માઉન્ટબેટને રાજખઓને 
ખેમાંથી એક દેશમાં જવા અથવા સ્વત'ત્ર થવા માટે ત્વરિત તિણુર્ષ્ય લઈ લેવા 
આઝજ્તા કેરી. પી 

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનાં સવે રાજ્યો અને પાલનપુર, રાધનપુર, ખ'ભાત, 
વાાસિનોર, સચિન, બજાણા, વણોદ, દમાડા જેવાં રાજ્યો કે જ્યાં રાજકર્તાએ 
મુસ્લિમ હતા તેવાં નાનાં મોટાં રાજ્યોએ હિન્દી સ'ધ સાથે જેડાવા નિણુય 
લીધે. 

સોરાષ્ટ્રમાં માંગશેળનું સ્વત'ત્ર રાજ્ય ન હતુ'. તેની સ્થાપનાથી તે 
જૂતાગહને આધીન હતુ'. હતાં તેના શેખ તાસરમીયાંએ, જે તેને જૂનાગઢથી 
સ્વત'ત્ર ગણુવામાં આવે તો હિન્દી સ'ધમાં સામેલ થવા અરજી કરી. માણાવદર 
પણુ જૂનાગઢ નીચેનું અને સ્વત'ત્ર નિણુષય લેવાની કાયદેસરની શકિત ધરાવતુ 
રાજ્ય ન હતુ' તેમ છતાં તેમણે પાકીસ્તાનમાં ભળવા ઈચ્છા પ્રદશિત કરી. 
બાટવા અને સરદારગઢ પણુ તેનાથી નિષ્ત કક્ષાનાં .નાંનાં રાજ્યો હતાં, તેમણે 


પણુ પાકીસ્તાનમાં ભળવા વિચાયું, તે ઉપરથા માંગરે,ળના શેખ પણુ ફરી 
બેઠે. 


જૂનાગઢના દીવાન સર શાહનવાઝ ભુટોએ, દીવાન અખ્દલકાદરે લીધેલે। 


1 સર શાહનવાઝ જૂનાગઢના જ હતા, ત્યાં ધણાં વર્ષોથી દીવાન હતા, તેના પુત્ર ઝુલ્ફ્કાર- 
અલી જુનાગઢમાં ભણેલા એવી વાહિયાત વાતે। બહું પ્રચલિત થઈ છે. સર શાહનવાઝ 
સિ'ધના લારખાના ગામના રહીશ હતા અને ન્તૂનાગઢમાં દીવાન થઈને આવ્યા ત્યાં સુધી 
તેને ત્યાં કોઇ આઓળખતુ' પણુ નહિ. ભારતનું અજીત સૈન્ય તા, ૯-૨૧-૬૯૪૭ ના રજ 
જૂનાગઢમાં પ્રવેશ્યુ' તે પૂવે" તે કેશોદ એરાડોમ પહોંચી ત્યાંથી નાસી ગયેલા. આમ 
તેએ માત્ર ૨૮૨ દિવસ જૂનાગઢમાં રહયા. તેએ ખહુધા તેમના નિવાસસ્થાન અમન 
મ'ઝિલ (વતમાન અધ્યાપન મ'દિર) માં જ એફ્િસ ચલાવતા, 


૩૬૦ : જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


નિણુષ્ય અને રાજદ્ારી સલાહકાર ખા. બ. નખીબક્ષની સલાહને અવગણી 
પાકીસ્તાન સાથેનું જેડાણુ સ્વીકારવા નિણું૧ લીધો. અ સમયે તેણે જુદા જુદા 
અસલદારોને છિહી મોકલ્યા અને આવે અણીને સમયે પણુ જાતે જવાની 
તસ્દી લીધી નડિ. તે સાથે પાછીસ્તાન તરફી વલણુના સલાહકારોએ તેમને 
પાકીસ્તાનમાં ભળવા સલાહ આપી. આ દિવસોમાં નવાબે એકાંતવાસ સેવવા 
માંડયો અને કોઈને પણુ મુલાક.ત આપવાને તેણું સ્પષ્ટ ઈન્કાર કયે. 


જૂતાગઢ રાજ્યની પ્રજામાં ૮૨ ટકા હિદુએ હતા. જૂનાગહ રાજ્ય 
ભોગોલિક રીતે ભારતનો અવિભાજ્ય ભાગ હતે।. પાકીસ્તાન સાથે તેને 'કોઈપણુ 
પ્રકારે સીધો સ'બ'ધ રહી શકે એમ હતુ' નહિ. સામાજિક, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક 
અસમાનતા હતી. ત્યાં બાખી વની સ્થાપનામાં, જૂનાગઢ રાજ્યના વિકાસમાં 
અને ઉત્કષ'માં હિન્દુઓને! ફાળા હતે તે બધુ' વીસરી જઇ પાકીસ્તાનમાં ન 
ભળવા, જે રાજાઓ સદા નવાબના મિત્રો હતા અને તેતા સુખ દુઃખમાં સાથે 
રહ્યા હતા તેમણું સલાહ આપી. ૫ર'તુ નવાબ મહાબતખાનનું ભાવિ તેને ભુલાવી 
રહું હતુ', તેથી તેણું કોઈની પણુ સલાહ માની નહિ. 


દરમ્યાન કાડિયાવાડ રાજકીય પરિષદે આ કૃત્રિમ જેડાણુને! વિરોધ કર્યો 
અને નવાબ સમજ જશે એવો વિશ્વાસ રાખી પરિષદે શ્રી ઉછર'ગરાય ટેબરને 
જૂનાગઢ મોકલ્યા પણુ નવાબે તેમને મુલાકાત આપી નાડિ. 


ઈ. સ* ૧૯૪૭તા ઓગસ્ટની ૧૫મી તારીખે રાજ્યની સરકારે જુતાગઢ 
રાજ્યે પાફોસ્તાન સાથેનું જેડાણુ સ્વીકાયુ'* છે એવી નહેરાત કરી અને તે 
સાથે માણાવદર, સરદારગઢ, બાટવા અને માંગરે,ળે પણુ પાકીસ્તાનમાં ન્નેડા- 
વાતી જણેરાત કરી, એક પાજેદ દરબારે હિન્દી સ'ધમાં જેડાવા તેની ઈચ્છા 
પ્રદશિ'ત કરી. 


જનાગઢની પ્રન ભવેભીત થઈ ગઈ. તેને “કોઈ દોરવણી આપનાર પ્રગટ 
નેતા ન હતે. સવે પાતપોતાની રીતે, તવાભના આત્મધાતી પગલાંથી જૂના- 
ગઢને સવ'તાશ થશે અને તેમાંથી કેમ બચવું તેના વિચાર કરી રહ્યા હતા, 
પર'તુ બ'ધારણીય રીતે તેને કોઈ ઉકેલ દ્રણિગાચર થતો ન હતે. 


રાજ્યેની કાઉન્સીલમાં જ્યારે આ ઠરાવ ઉપર મ'જૂરીની ઓપચારિકે 
મહોર મારવાની હતી ત્યારે કાઉન્સીલના એક માત્ર હિન્દુ સભ્ય ર. બ. ધરમ- 
દાસ હીરાત'દાણીએ આ કૃત્રિમ, અસ્વાભાવિક અને અત્મધાતી નેડાણને। વિરોધ 
કર્યો અને તે વિરેધતા કારણે તેને રાજીતામું* ધરી દેવું પડયુ' અને તા ૧૭મી 
ઓગસ્ટે જૂનાગઢ છોડી ચૂપચાપ ચાલ્યુ' જવું પડયુ, કા3ન્સીલતા સહુથી જૂતા 


ભાખી વ'શને।-અ ત : ૩૬૧ 


સભ્ષ ર1. બ. શિવદત્તરાય માંકડે તો પ્રથમથી જ વિરોધ વ્યક્ત મરી નિવૃત્તિ 
લઈ લીધી હતી. નવાબતા વિશ્ચાસુ અને પ્રખર રાજપુસ્ષ કેપ્ટન ડો. પ્રેમરાય 
મજ્મુદારને દિલ્હી મોકલેલા. તેણે આવીને ત્યાંનું વાતાવરણુ તથા ત્યાંતા ર1જ- 
પુરુષોની ન વાત કરી હિન્દી સ'ધમાં નેડાવા મત આપતાં તેના માટે 
પણુ રાજમણેલનાં દ્દારા બ'ધ થવાં. 


દીવાન અખ્દલકાદરે, હિન્દી સ'ધમાં જૂનાગઢે ન્ેેઠાવું જોઈએ તેવે 
અભિપ્રાય આપેલો અને તે તથા તેના ભાઈ રાજ્યના રાજદ્દારી સલાહકાર 
ખા બ. નબોબલ્ષે, ભારત સરકારના મોવડીઓનતે મળી જૂતાગઢનું સ્થાન નક્કી 
કરેલુ' તે ગુતાસર કે ગમે તે કારણું સર શાહનવાઝ ભુટોએ તેના બ'ગલાને 
સોલ કરી દીધાં. ખા. મ. અબ્દલકાદર અમેરિકા હતા તેથી તેને ઢ'ઈ થઈ 
શકે તેમ હતુ" નહિ તેથી તેના ભાઈને નોકરીમાંથી દૂર કર્યા, દરમ્યાન કરાંચીથી 
મહમદ ઝફરૂલ્લા$ જૂનાગઢ આગ્યા અને તેની તથા નવાબતી મુલાકાત કરાવી 
તેની પાસે તવાબને। નિર્ણય ઇજ છે તેવી ખાત્રી અપાવી. 


જૂનાગઢમાં જમીયુતુલ મુસ્લથીમીત પાછી જગઝૃત થઈ અને શ્રી ઈસ્માઈલ 
અખ્રેડાની, કાઝો મહમદમીયાં અખ્તર, ત્રી અબા મહમદ ભાજુદ વગેરે આગે- 
વાનો! સર શાહતવાઝને સહાય કરવા બહાર પડવા, * 


આ સ'ક્રાતિ કાળનો ઈતિહાસ ગુપ્ત વાતોથી ભરેલો! છે અને તેની વિગતે 
ઉપલબ્ધ છે છતાં તેનું પ્રકાશન 1હતાવહ તથી તેમ આવશ્યક નથી પર'તુ તે 
સવે વણુ નોના સારાંશ એ છે કે, તભાબને. તેના સલાહકારે  વરફથી એવું 
કહેવામાં આગ્યુ* હોવાનું કહેવાય છે કે હિન્દી સ*ધ સાથેનું જેડાણુ જે તેઓ 
સ્વૌકારશે તો તેના વારસાને, ધમને તથા મોભાને વિપરીત અભર થશે. 
જૂનાગહ રેલવેના મેનેજર શ્રી જે. એમ. પડયા તથા કાઠિયાવાડ ઈન્ડસ્ટ્રિઝના 
મેનેજ'ગ ડીરેકટર શ્રી મુસા ઉમર દરબાન દિદેહી તથા કરાંચી જઈ આવ્યા 
પણુ ત્યાં તેઓ શુ કરી આંવ્યા તે પ્રગટ થયુ' નહિ. 

સર શહનવાઝે, મહાલેના આગેવાનોને જૂનાગઢ આમ”ત્યા અને તેઓની 
પાસે, પાકોસ્તાન સાથેતા નેડાણુનો સ્વીકાર કરાવવા કોશિશ કરી પર'તુ જૂના- 
ગહનતા આગેવાનોને આ સમાચાર મળી જતાં આ તાલુકા આગેવાનોને વાસ્ત- 
' વિક હકીકત સમજવી તેથી તેઆએ એક નિવેદત તૈયાર કયુ” અને તેમાં 
જણાવ્યુ' કે જતાગહતું જેડાણુ હિન્દી સ'ઘમાં જ થવું જેઈએ. આ નિવેદન સ્વ. 
ત્રી દયાશ'કર દવેએ દીવાનને રજૂ કયુ. 


જ્‌. ગિ.-૪૬ 


૩૬૨ : જૂતોગઢ અને ગિરનાર 


પે!તાના દાવ ધૂળમાં' મળે છે અને પ્રજા તેતો મ'તવ્યને નહિ સ્વીકારે 
એમ માતી દીવાને 'કેટલાક અમલદારને બોલાવી તેમને ગામડાંઓમાં જઈ ખેડૂતે 
અને ગ્રામ જનતાની સહીએ। મેળવવા આજ્ઞા કરી. હિન્દુ અમલદામએ સર 
શાહતવાઝને. સપણ ના કહી અને મુસ્લિમ અમલદારોને આ સાહસ કરવાનું 
યોગ્ય જણાયુ નહિ, સર શ્ાહતવાઝે તે પછી 'ેટલાક અમીરો અને મુસ્લિમ 
અમલદારોને તાગર આગેવાને પાસે મોકલી કહેવરાવ્યુ' કે તમે રાજ્યેને વફાદાર 
રહ્યા છો અને રાજ્યે ઉપર આપત્તિ છે ત્યારે તમે રાજ્યની સાથે ઊભા રેહેશે 
અને પાકીસ્તાન સાથેનું ન્નેડાણુ સ્વીકારશો તે! બીજી કોમો તમને અનુસરશે. 
આ સમયે નાગર આગેવાનોએ તેઓને સાફ શખ્દ્દોમાં સુણાવી દીધુ' કે અમારી 
વફાદારીની પ્રણાલિકાને ખતર જ અમે તવાબને આવું આત્મઘાતી પગધુ' ન લેવા 
માટે કહીયે છીએ, અમે પ્રથમ ભારતીય છીએ અને પાછી જૂનાગઢના અને 
તે પછી તાગર છીએ. જૂતાગઢ ભારતનું અવિભાજ્ય અભેધ અ'ગ છે અને 
રહે તેમ અમે માનીએ છીએ. 


, આ પછી સર શ્ાહનવાઝતા ધમપછાડા વધી ગયા અને જ્યારે તેને 
પ્રતીતિ થઈ કે, તવાબ પ્રજવત્સલ છે અને. કદાચ પ્રજતા આગેવાને। તેને 
મળી જઈ તેનું માતસ ફ્રેરવી તાખશે તો તેની બાજી ધૂળમાં મળશે. તેથી 
કહેવાય છે તે પ્રમાણ તેણું નવાબને કરાંચી જઈ મિ,  મહમદઅલી ઝિણાને " 
મળી સ્પછતા કરી આવવ સલાહ આપી, તેથી તારીખ ૧૭-૧૦-૧૯૪૭ના 
રોજ નવાબ, તેતી બેગમાં, બાળકો, હઝુરીએ, અ'ગત ડોકટરે, ડો. ઝવેરીલાલ 
ઊંમિયાશ'કર્‌ વસાવડા, ડો. દીલસુખરાયે વસાવડા, વૈટરતરી ડોકટર કાન્તિલાલ 
ખી. વ્યાસ અને અન્ય સ્ટાફ સાથે એકાએક એરેડ્રાોમથી કરાંચી જવા 
ઉપડી ગયા, એવી પ્રયલિત માન્યતા છે કે, તેઓ ખીજે 'કે ત્રીજે દિવસે પાછા 
આવવાના હતા પણુ સર શાહતવાઝના સ'કેતથી ત્યાંતા સત્ત વાળાઓએ તેમને 
ત્યાં રે।ફી દીધા* તેમની અ'ગત. વસ્તુએ, ઝવેરાત, રોકડ તાણુ" વગેરે પાછળથી 
મોકલી આપવામાં આવ્યુ. રાજ્યની તીજુરીએ ખાલી કરાવી લગભગ્ર રૂવિયા 
વીશ લાખં જેટલી રકમ તેને મોકલવામાં આવી. કહેવયે છે તે પ્રમાણું તેની 
પસે તે સિવાય રૂપિયા પીસતાલીસ લાખ જેટલી રકમ હતી અને મોટી રકમનું 
સેઃનું રૂપુ' તથા ઝવેરાત હતાં. તેતા પૂવ'ન્નેના સમયને એક બહુમૂલ્ય રત્ત- 
જડિત કમરપટ્ટો એક જ રૂપિયા બાર લાખની કિ'મતને[' હતો તે રાજ્યના 
ટ્રેઝરી ખાતાના એક મુસ્લિમ અમલદાર પાછળથી તેને આપી આવ્યા. રાજ્યની 
પ્રોમીસરી નોટે હતી તે ટ્રાન્સફર કરાવી તાખવા સર શાહનવ'ઝતી ધારણા 
હતી તે ફલીભૂત થઈ નહિ. સ 


માખી વ'શને-અ'ત : ૩૬૩ 


જુતાગઢવાળાં બેગમ નવાબ સાથે કરાંચી ગયેલાં નહિ, તે તથા તેના 
પુત્રા જૂતાગઢમાં રહી ગયા હતા. તેના કુમાર હિંમ્મતખાન નવાબના ઠિતીય 
પુત્ર હતા અને નવાબની સાથે યુવરાજ પણુ નાસી ગયેલા એટલે ગાદીના વારસ- 
દાર હિમ્મતખાન હતા. જે તે હિન્દ સ'ધ સાથેનું જેડાણુ સ્વોકારે તો તેને 
નવાબ તરીકે જહેર કરવા પ્રજ્તા એક વગદાર વત્રે પ્રવૃત્તિ કરી, તે- વિચાર 
આકાર લે તે પહેસાં આ વાત ફૂટી ગઈ અને સર શાહનવાઝ ભુઢોએ; આ 
ખેગમ તથા તેતા પુત્રે અને પુત્રીને રાતોરાત કરાંચી રવાના કરી દીધાં. 

દીવાને રાજત'ત્રમાં પણુ આવસ્યક ફેરફારે। કર્યા. ચીફ એકાઉન્ટસ એફ્િસર 
શ્રી એ. “કે. વાય. અખ્રેહાનીને કાકન્સોલમાં સભ્યપદે લીધા. રેવન્યુ કમિશનર 
ખાનમ્રી મુતઝાખાનજને ચીફ એકાઉન્ટસ એકફસિર પદે મૂકયા અને ડેપ્યુટી 
રેવન્યુ કમિશતર શ્રી બીનહમીદને રેવન્યુ કમિશનર બતાવ્યા. નોકરીમાંથી 
લાંબી ર્ન ઉપર્‌ ઉતરેલા. શ્રી ફરીદખોખરને ડેપ્યુટી. રેવ-યુ કમિશનર બનાવ્યા. 
પોલીસ કમિશનર ખા. બ. મહમદહુસેનશાહ નકવીએ પણુ તેના ખાતામાં મુસ્લિમ ' 
એ કફ્સરાને જવાબદાર સ્થ'ને મૂકયા. 


જેમ જેમ ઓગસ્ટ માસ આગળ વધતો ગયે! તેમ તેમ પ્રજ્નમાં ભયે વધતો 
ગયે।. સિ'ધ અને પ'જભબમાં, 'કે।મવાદતાં પ્રચડ તાંડવનેો પ્રાર'ભ થયે છે, ત્યાં 
શેણિતની સરિતાઓઆ વહી રહી છે, સ્રોઓનાં અપહરબ્રુ, થઈ રહ્યાં છે અને 
[મલકતા લૃ*ટાઈ રહી છે, તેવા સમાચારે વત માન પત્રોમાં વાંચી, જૂતાગઢમાં 
તેમ થરો તા શુ' થશે એ વિચારે, કોઈના પણુ માગ દશત વગર કેઈતા પણુ 
પ્રગટ નેતૃત્વ વગર હિન્દુ પ્રજાએ સામુદ'યિક- સ્થળાંતર શર્‌ કયું, પોતાના 
વડાલા વતન, ઘરબાર, રાચરચીલું. રનેહાળ સ'ભારણાં વગેરૈ બધ્રુ' મૂકી તે 
ભારતના અન્ય પ્રદેશોમાં જવા માંડી. જૂનાગઢ રાજ્યની સરકારે પણુ હિજરત 
કરતી. પ્રશ્ન ઉપર અમાનુષી જુલમ અને ત્રાસ ગુજરવામાં બાફી રાખી નહિ. 
સ્ટેશન ઉપર પોલીસ, કસ્ટમના કમ'ચારીએ અને જમીયતુલ મુસ્લમીનના 
સ્વય'સેવકરોના પહેરા ચડયા. બહાર જતા પ્રજજને।ના સામાને। ચૂ'થાવા લાગ્યા 
અને સોના રૂપા “કે દર દાગીતા પડાવી લેવામાં આવ્યાં. તેની પહોંચ પણુ 
આપવામાં આવી નહિ. કપડાં અને પછીથી તો ભાતુ' પણુ લઈ લેવામાં આવતુ. 
એટલાથી સ'તાષ ન પામતાં, તેમની અગ ઝડતી પણુ લેવાનું શરૂ થયું'* એક 
ભાઈએ તેતી પત્તીની અમ ઝડતી એક પુરષ સ્વય'સેવકે કરવા જતાં તેણે 
વાંધો લીધો તે માટે તેને મરણુતોલ માર મારવામાં આવ્યો. આવા અનેક 
કિસ્સાઓ 'કોઈ પણુ દફતરે નોંધાયા વગરના લોકજીવ્હાએ પ્રચલિત થયેલા છે. 
ભાવા સાધુઓને તો નજરે જેઈ ન શકાય તેવો માર મારવામાં આવતે॥. 


૩૬૪ : જૂતાગઢ અને ગિરંતાર 


જૂતાગઢ શહેરમાં એકશત કાઉન્સીલ નામની એક ગુપ્ત મ'ડલની રચના 
થઈ. તેમાં માંસ્લમ અધિકારીઓની દોરવણી નીચે રોજ એક 'ઓડ*ર એફ ધીડે' 
મહાર પડતો તેમાં કઈ રીતે, હિન્દુ પ્રજા ઉપર દમન કરવાનું છે તેની સૂચન 
નાએ અપાતી. જેએ પોલીસ દફતરે ભય'કર' ચેર, ડાકુ અને ખૂની તરીકે 
નોંધાયેલા તેવા સે[હાણા, વડાળા, રેઘડા, ભડુલા, નવી બાલોચ વગેરે ગામોના 
સ'ધીઓને રાજ્યે બોલાતી તેમને હથિયારો આપી છૂટા મૂકી દીધા. તેઓનાં 
ટોળાં ઘ્વિસે જૂનાગઢના હિંન્દુ લત્તાઓમાં ગમે તેમ બોલતાં, અશ્િજ્ વતન 
કરતાં ઘુમવા લાગ્યાં. એકશન કાઉન્સીલ અને જમીયતુલ મુસ્લમીન, ખા. બ, 
મહમદહુસેનશાહ નકવીની દોરવણી નીચે, જૂતાગહની ધીગતીધરા કરશે એવી 
ભીતિ સમજુ અને વિચારશીલ મુસ્લિમોને લાગતાં તેએ પૈજીના ધગુ! ગ્રસ્થેએ 
તેમના કુટ્ુ'ખોને હિન્દુસ્તાનમાં મોકલી આપ્યાં, પર'તુ આ ભય'કર યોજના 
આકાર લે તે પહેલાં, રાજકે।ટમાં નામદાર મમ “નમ સાહેબે તેની સામે કડક 
શખ્દોમાં ચેતવણી ઉચ્ચારી અને નવાબ મહાબતખાને કરાંચીથી દીવાત ઉપર 
સ'દેશા મોકલી તેની રેયતનું લોહી ન રેડાય તે માટે કાળજી રાખવા આજ્ઞા 
આપી. 


પૂ. ગાંધીજી 


પૂજ્ય ગાંધીજએ આ વાતે! સાંભળીને, જૂનાગઢના નવાબે લીધેલા આત્મ* 
ધાતી પગલાં માટે તેતા એક ભાષણુમાં કહ્યું કે, “ કાઠિયાવાડમે' તો વેરાવળભી 
હે, લેકિન વહ તે જૂનાગઢમે' હૈ ઔર જૂનાગઢ તો પાજીસ્તાનમે' ચલા ગયા. 
ભજૂતાગઢમે' પાકીસ્તાન કિસ રીતસે બત શકતા રૈ? આસપાસકી સભી રિયાસત 
હિન્દુ રિયાસત હૈ ઔર્‌ નૂતાગહ રિયાસતકી આબાદીકા હિસ્સાભી ડિન્દુઓંકા 
હે, તાોભી જૂતામઢ પાકીસ્તાનમે' દાખલ હુઆ યહ બડી ગજબન!ક બાત રે. 
જૂતાગહ સે પાકીસ્તાન જનાહી યાહીયે.' 


નિષ્પક્ષપાતી અને તટસ્થ એવા રાષ્રપિતાનો અભિપ્રાય પણુ મળી ગયે, 
પર તુ જૂનાગઢને પાકીસ્તાનમાંથી પાછુ' વ ળવાને કોઈ માગ રાજપુસ્ષો પાસે 
ન હતા. બ'ધારણીય રીતે ભારત સીધાં પગલાં લઈ શકે નહિ અને લે તે! તેનું 
પરિણામ યુહ્માં જ આવે. સ્માત'ત્ય પ્રાપ્તિના પ્રારભમાં જ આ પ્રકારનું 
પગલુ' લેવું વાસ્તવિક કે હિતાવહ હતુ' કે તહિ તેનો વિચાર પણુ જવાબદાર 
નેતાઓને કરવાને! હતો. પાકીસ્તાને ભારતમાં જેડાયેલા કાશ્મીર ઉપર બળાત્કારે 
આકમણુ કરી કેટલોક ભાગ બળજબરીથી દબાવી દેવા કોશિશ કરેલી પણુ 
ભારતની સરકાર જૂનાગઢ માટે શુ' કરવું તેનો ઉકેલ શોધતી રહી, 


ભાખી વ'શને।-અ'ત : ૩૬૫ 


આરઝી « હકૂમત 


તે સાધે જનાગહની પ્રજા પ્રાણુ અકળાતા હતા. તેમળી દ્રિ સમક્ષ 
સવતાશ અને સ'પૂણુ" વિનાશ હતો. “કાં હમણાં કાં હરગીઝ નહિ' એ ન્યાયે 
તરત જ તિણુ'ય લેવાય તે આવસ્યક અને અનિવાય હતુ. આ અનિજ્ને 
ઉપાય શોધવો જ રલો. ભારત સરકાર તે માટે ક'ઈ કરી શકે તેમ હતુ નહિ 
અને જ્યાં સુધી ભારત સરકાર તે માટે સક્યિ પગલાં ન લેત્માં સુધી કાંઈ પણુ 
કરવાનું સાહસ પણુ શકય ન હતુ. તેમ છતાં કાડિયાવાડ રાજકીય પરિષદે 
તારીખ ર૫-૮-૫૯૪૭તા રોજ રાજકોટ સુકામે આ પ્રશ્નનો વિચાર કરવા એક 
સભા બોલાવી. શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઇ શેડ, શ્રી સામળદાસ ગાંધી અને 
અન્ય આગેવાનોએ ચર્ચા વિચારણા કરી, શ્રી રસીકભાઈ પરીખ, શ્રી રતુભાઈ 
અદાણી અને શ્રી જેઠાલાલ જેશીની બનેલી, સ'રક્ષણુ સમિતિની રચના કરી, 
બ'ધારણીય રીતે આ લડત જૂનાગઢ રાજ્યના ડેજજનોાએ જ કરવાની હતી. 
તેથી તારીખ ૨૫-૯-૧૯૪૭ ના રોજ મુ'બઈના  માધવબાગમાં મળેલી વિરાટ 
' સભામાં જૂતાગહ રાજ્યના પ્રનનજને।!એ, જૂનાગઢમાંથી પાકીસ્તાન રક્ષિત સર- 
કાર્‌ ઉથલાવી નાખવા નિર્ણય લીધે. કુતિયાણામાં બારખલી જમીન ધરાવતા, 
પ્રખર પત્રકાર અને તેજસ્વી વક્તા શ્રી સામળદાસ ગાંધીના પ્રમુખપણુા। નીચે 
આ સભાએ જૂનાગઢની આરઝી હરૂમતની સ્થાપના કરી, તેમાં સવ'શ્રી દુલ ભજ 
ખેતાણી, ભવાનીશ'કર આત્મારામ એઝા, નરેન્દ્રભાઈ પ્રાગજભાઈ નથવાણી 
અને સણુલાલ સુ'દરજી દોશી ગ્રોધાનો નીમાયા. બાબરીયાવાડના શ્રી સુરગભાઈ 
કાળુભાઈ વરૂ અને શ્રીમતી પુષ્પાબહેન મહેતા આ મધાનમ'ડળમાં પાછળથી 
નેડાયાં. * 


આરઝી ઉફૂમતની સ્થાપના થયા પછી, પે બદલે યુધ્ધના કાય ક્રમ 
મુખ્ય થયો. તેથી સવ*શ્રી સામળદાસ ગાંધી, રસિકભાઈ પરીખ, રતુભાઈ 
અદાણી, જેડાલાલ નશી અને ગોકલદાસ ગગલાણીની બનેલી સ'ત્રામ સમિતિ 
રચવામાં આવી, અને તેને સર્વશ્રી ચીમતલાલ ચકુભાઈ, મોહનલાલ સેતા અને * 
અન્ય કાય કર્તાઓઆની સક્યિ સહાયે મળી. 


આરઝી હફૂમતને હવે યુષ્ધમાં ચડવાની ઘડી આવી હી માંગશેળ, 
માણાવદર, બાટવા અને સરદારગઢ હિન્દી સ'ધમાં આવી ગયાં હતાં એટલે સમમ્ર 
યાત જૂતાગઢ ઉપર 'કેન્દ્રિત કરવાનું હતુ. જૂતાગઢ રાજ્યે પાસે ૧૭૭ લાન્સસ* 


*"જ્‌ 


1 આરઝી છંફૂમતમાં પુષ્પાખહેનને 'ભહિષ્કાર' નુ' ખાતુ' સોંપવામ. આવેલુ. વ' દેમાતર મૂ 
તા, ૪-9૦-૬૯૪૭ ધ 


૩૬૬ $: જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


અને ૨૪૦ પાયદળનું તાલીમ પામેલુ' સશસ્ત્ર અને સુસુ્જ્જત સૈન્ય હતુ”, ૧૦૪1નું 
સશ પોલીમહળ હતુ' અને બીજ વિશ્વયુદ્ધમાં શાહી સૈન્યમાં રહી લડેલા અને 
તાલીમ પામૈલા અનુભવી અમલદારે! હતા. રાજ્યે પાસે ૬' રગોળે। અને સુર'ગે। હતાં 
અને સેંકડોની સ'ખ્યામાં લડે તેવા અનિષમિત માણુસે। હતા. તે સાથે કેશોદનું 
એરાડ્રોમ તના કબજમાં હતુ, વર્ષાત્રતુ હતી એટલે સમુદ્ર માગ બ'ધ હતો 
પણુ હવાઈ માગે કરાંચીથી લશ્કરી સહાય આવી પડે તેવી પૂરતી શકમતા હતી. 
આવા સાધન સ'પન્ન રાજ્યે સામે બાથ ભીઠવાનું સાહસ કરવાનું જેખમે જેવું 
તેવું ત હતુ તેમ હતાં” આરઝો સેનાના સર સેનાપતિ શ્રી. રતુભાઈ અદાણીએ 
નિયમિત અને અનિયમિત સૈનિકોને વ્યવસ્થિત તાલીમ આપી જૂનાગઢ રાજ્યની 
સરહદ ઉપર્‌ “કરે'ગે યા મરે'ગે” એવા નિશ્રય સાથે ચડાઈ કરી, 


તા* ૩૦-૯-૧૯૪૭તા રોજ આરઝીની સેતાએ રાજકોટમાં આવેલે 
જૂનાગઢ રાજ્યને આલીશાન ઉતારે “જૂતાગહ હાઉસ” કબજે કર્યોડઅને દશેરાના 
દિવસે ભેસાણુ મહાલ તાબાક્ષના અમરાપર્‌ વગેરે ગામે! લઇ ત્યાંથી ગાધડકા 
કબજે કરી નવાગઢ સર કયુ”. નવાગઢ કિલ્લાવાછું' ગામ છે તથા તેના કિલ્લા 
ઉપર આરઝીએ આક્રમંણુ કરી તે જીત્યુ' તે સમાચારે દીવાન ભુટોને વ્યથિત 
કરી દીધા અને તેણું તેના અગત માણસોને ખાનગી રીતે આરઝાની તાકાત 
જેવા અને માપવા મોકલ્યા.' આરઝીની સેના કુતિયાણા ઉપર ચડી. અને 
તેની સાથે બાબરીયાવાડ મહાલનાં ૩૪ જેટલાં ગામોના ગીરાસદારોએ. તેમને 
તિણુ'*ય હિન્દી સ'ધમાં જેડાવાનો જહેર કરી, નવાબની હકૂમત ફગાવી દઈ 
હિન્દી સ'ધતું શરણુ શોધતાં તારીખ ૧-૧૧-૧૯૪૭તા રે।જ હિન્દી સૈન્યે નાગેશ્રી 
મુકામે બાબરીયાવાડનોા કબજે લીધે. 


આ દરમ્યાનમાં, સર શાહનવાઝે, પાકીસ્તાનથી સૈન્યે મગાવવા મરણિયા 
પ્રયાસે। કર્યા, તેણું ઉપરકોટમાં દારૂગોળો ધરબ્યો અને જૂનાગઢથી વડાલ અને 
ચોકી સુધીના માર્ગો ઉપર સ્ફોટક અવરોધ ઊભા કર્યા. પોલીસ કમિશનર મહમદ- 
હુસેતશ્ાહ નકવી, પાકીસ્તાતથી લશ્કરી સહાય લઇ આવવાને બહાને નાસી 
ગયા, પાકીસ્તાનથી નકવી પાછા આવ્યા તહિ કે સન્વ આવ્યુ નહિ. 


જૂનાગઢ ઉજ્જડ થઇ ગયુ. ધેળે દિવસે માર્ગો વેરાન થઈ ગયા, ભષ, 


1 આ પ્રેસ'ગે જે બે ભાઇએ નવાંગઢ ગયા હતા તેમણે મને તેમની તથા સર શાહનવાઝ 
વચ્ચે શુ' વાત થઈ અને તેને। જી પ્રત્યાધાત હતે! તે કહેલુ”. તેનો સાયાંશ એ છે કે 
આ ખધણુ' સાંભળી તેની મોરાલ તૂટી ગઇ હતી.-લેખક, 


બાખી વ'શનેો-અ'ત : ૩૬૭ 


શ'કા અને ભીતિનાં અમ'ગલ ચિહો દેખાવા લાગ્યાં# સમજુ અને વ]નપ્રેમી 
મુસ્લિમો, આ પારેશ્થિતિમાંથી ઉમરવા માટે સર શાહનવાઝ ઉપર દભાણુ કરવા _ 
' લ્લાગ્યા પણુ તેને! હઠાત્રહ જેટલુ' તે દતાણુ હતુ' તેટલો જ ૬૯ રશો.. 


ઝુતિયાણાનોા ધેરે 


કુતિયાણા ઉપર આરઝી હરૂમતતાં સૈન્યો હલ્લો લઈ ગયાં ત્યારે ત્યાંના 
 શ્રીમ'ત મેમણુ વ્યાપારીઓએ, સ'ધીઓને રફી, રાજ્યના પોલીસ દળના 
સહકારથી તેનો સામને! કર્યો. કુતિયાણા -૫પ'થકના મેર જવાનો, 'ેત્ડાના શ્રી. 
રામ સામત તથા શ્રી. કરસન સામત મોઢાની આગેવાની નીચે આવી પહેંચ્યા. 
પોરબ'દરથી વયોવૃદ્ધ આગેવાન માલદેવજી રાણુ। પણુ મેર જવાને;ને લઈ આરઝી 
હકૂમતની સેનાને આવી મળ્યા. પોરબ'દર તથા જમનગરતા ગીરાસીયા જવાને 
પણુ આવી પહોંચ્યા. તેમના વીરતાપૃવ"ક કરેલા આકંમણુ સામે દુગ રક્ષક ટકી 
શકયા નહી'. આરઝીતા સૈંનકો કિલ્લાની દીવાલો, ઉપર ચડી ગયા અને કુતિયાણા 
સર કવુ”. કુતિયાણાના વેરોમાં ગુમાતસિ'હ નામનો આરઝીને એક સૈનિક 
મરાણો। તથા ડો. રસિકલાલ જીવણુલાલ વ્યાસ. નામતા યુવાન ડોકટરે પણુ 
પ્રાણુતી આહુતી આપી. કુતિયાણા પડયા પછી ત્યાંના ડો. મુયુ'દરાય નાણા।વૃટી 

પ્રજતું નેતૃત્વ લીધું' અને તેમના સાથીદારોએ વિંજેતાં સેનિકે!નું સ્વાગત કયુ”, 


શરણાર્ગાત 


ભુટાને ચારે યાર ભુતાવળ ભાસના માંડી, તેનો શ્રાસ અધ્ધર થઈ ગયે. 
તેણું નવાબને પરિસ્થિતિની જણું કરતાં કરાંચીથો તેણે જવાબ આપ્પો 'કે 
“ખુતામરકી થાય નહિ તેથી હિન્દી સધનું શરણું શેધવું.” આ ઉપરથી સર 


શાહતવાઝ ભુટાએ, કાઉન્સીલના અ'પ્રેજ સભ્ય “કેપ્ટન હાવે નેન્સ્ને તારીખ 


૭-૧૧-૧૯૪૭ના રોજ રાજકોટના રિજીયોનલ કમિશનર શ્રી. નીલમભાઈ 'બૂચ 
પાસે મોકલી હિન્દી સ'ધની શરણાગતિ ય.ચી. 


'* ભુટો ન તો જૂતાગહતા, રાજકર્તા હતા કે ત તો પ્રજાના પ્ર્તિનિધ, તેથી 
ભ્રી નીલમભાઈએે તેતા પત્ર ઉપર કાંઈ પણુ કરવાની અશકિત દર્શાવતાં 'ેપ્ટત 
હુવે જેન્સ પાછા જૂનાગઢ ગયો. ભુટોએ તેથી જૂનાગઢમાં જે પ્રજજને। હતા 
તેમના અત્રણીઓને બોલાવી પોતાની અસહાયતામું વર્ણન કરી તેમની ઈચ્છા 
શુ' છે તે પૂછતાં ઉપસ્થિત હિન્દુ 'મુસ્લિંમ અગ્રણીખાએ સર્વાનુમતે ભારત 
સરકારની શરણાગતિ સ્વીકારી લેવા ભુટાને _આમ્રહ કર્યો અને પ્રજાના ગ્રેતિ- 
નિધિએએ કરેલો! ઠરાવ લઈ પ્ટન હાવે' નેન્સ' તારીખ €-૧૧-૧૯૪૭ના 
શેજ ૫૭! રાજકોટ ગયા અને રિજીયોનલ કમિશતરને ફરી તિવેદત રજૂ કરતાં 


૩૬૮ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


ભારત સરકારે તેને સ્વીકાર કર્યો, ર 

_ શર શાહતવાઝે તારીખ હ-૧૧-૧૯૪તા ગેઝેટમાં એક પ્રેસ જોમ્યુનીક 
પ્રસિધ્ધ કરી તેમાં જણાવ્યુ' કે “છેલ્લા થોડાક દિવસોથી બહારથી કામ કરતાં 
અવ્યવસ્થિત લશ્કરોએ જે પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત કરી છે અને જે હવે જાતમાલને। 
નાશ કરવા તથા ખુ. નેકતામદાર નવાબ સાહેબની રૈયતને ગ'ભીર મુશ્કેલીઓ 
પહોંચાડવા કોશિશ કરે છે તે તરફ જૂતાગહની સરકાર ચિ'તાતા લાત્રણીથી જુએ 
છે. કરાંચીથી મળેલા એક સ'દેશામાં, ખુ. નેકતામદાર નવાબ સાહેબ મહાદુરે 
દીવાનને. જણાવી પોતાની ખાસ ઈચ્છા પ્ર્દાશત કરી છે 'કે તેની વહાલી 
પ્રજની તમામ ખુનામરફી થતી અટકાવવી,” 


“ગઈ કાલે સાંજે દીવાનને બ'ગલે સભા ભરેલી તેમાં પણુ જૂતાગઢની 
આમ પ્રજાને પરિસ્થિતિ સમજાવવામાં આવી હતી અને જૂતાગઢના નેડાણ 
 સ'બધમાં જે મુદાએ રહેલા છે તેનું માતભયુ” સમાધાત થતાં સુધી જૂતાગઢની 
સરકારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં ઈન્ડિયન સ્ટેટસ ડીપાટ'મેન્ટની મદદ 
માગવી એવું મ'નૂર રાખવામાં આવ્યુ હતુ, આથી રિજીયોનલ કમિશનરને 
ઉપર પ્રમાણું ગોડવણુ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યુ' છે.” 

આ કોમ્યુતીક બહાર પાડી સર શાહતવાઝ ભુટે।, કેશેદ એરેોડ્રોમ 
ઉપરથી કોઈને પણુ જાણુ કર્યા વગર કરાંચી રવાના થઈ ગયા. 

તે દિવસે સાંજે પ વાગે ભારતનાં અજીત અને અજય સૈન્યે મજેવડી 
દરવાજામાં પ્રવેશ્યાં અને ઉપરકોટના એતિડાસિક કિલ્લા ઉપર અમર અને 
ઉન્તત ત્રિર'ગો લહેરાયો! અને તે જ ઠિવિસે રિજીયોતલ કમિશનર શ્રી નીલમભાઇ 
બૂચે, જૂનાગઢના ગેઝેટમાં એક ઢ'હેરો પ્રસિ કરી તારીખ €-૧૧-૧૯૪૪ના 
સાંજે છ વાગ્યાથી હિન્ડી સ'ધ વતી તે જૂતાગઢને કબજે લે છે તેમ જહેર 
ક્યુ. ર સ 
_ શ્ારતતી સરકારે જૂતાગઢ રાજ્ય સ્વાધીન કરતાં આરઝી હમૂમતનું 
વિસર્જન થયુ' પર'તુ આઝાદીની આ સશાસ્ર લડતમાં, સૌરાષ્ટ્રના રાજાએ, 
તાલુકદારે, દરબારે, ધતિકો, વ્યાપારીઓ, ખેડૂતો, વગેરે પ્રજના પ્રત્યેક વગે” 
સહુદય સહાય અને સક્યિ સાથ આપ્યો. જૂનાગઢની હવેલીના મહારાજશ્રી; 
ગોલે।કવાસી પૂજ્યે પુસ્વોતમલાલ્ષજી મહારાજે જૂતાગહમાં જ રહી અનેક જેખમ 
ખેડીને પ્રમટ રીતે સ્વાધીનતાતા સ'ત્રામમાં સહાય કરી, કબીર્‌ પ'થની જૂના- 
ગઢતી જગ્યાતા મહ'ત શ્રી. વિજયદાસજએ તો હાથમાં રાસે ઉપાડી તેમતા સેવકોને 
રણુ મોરચે દોર્યા, કોટડાનતા મેર ભાઈએ, રામ સામત મે!હા તથા કરસન સામત 
મોહાએ અને પોરબ'દરના મેર આગેવાન વયોવૃદ્ધ છતાં જુસ્સામાં જુવાન સ્વ. માલ- 


ભાખી વ'શનો-અ'ત : 31૬૯ 


દેવજી રાણાએ મેર જુવાનોને, યુધ્ધમાં ચડવા પ્રેરણા આપી. મહ'ત મોતીગિ- 
રજી, છેટુભારથી, ભાડવા દરબાર સ્ત. શ્રી. ચહ્રસિહછ, વાઘણીયા દરબાર 
સ્વ. ત્રી અમરાવાળા, વસાવડ દરત્રાર શ્રો માક ન્ડરાય દેશાઈ વગેરે જે વીર 
પુસ્ઠરાએ સક્રિય સાથ આપ્યો તે સવે આ સાહસની સફળતાના યશભાગી છે. 
આ ભાઈખોા ઉપગંત આથિક સહાય, માગદશન, ગુપ્ત માહિતી વગેરે 
પૂરાં પાડતાર' કેટલાક ભાઈઓતાં નામ અપ્રમટ રહ્યાં છે અને કેટલાક, ભાઈ* 
ઓનાં નામે પ્રમટ કરવાનું હિતાવફ નથી.' 
બાબી વ'શનાો અ'ત 
આમ ઈ. સ. ૧૭૪૦-૧૯૪૮માં શેરખાન ઉદડ્રેર બહાદરખાન બાબીએ 
સ્થાપેલુ' જૂનાગઢનું રાજ્ય સદાને માટે ઈ. સ ૧૯૪૭ માં નજ થયુ. નસે વર્ષો 
પયત સોરઠની ભૂમિ ઉપર લહેરાતો બાળી વ'શને। ધ્વજ સ' કેલાઈ ગયે અને 
ઈસવી સન પૂવે જે પ્રકારનું ત'ત્ર હતુ તેવું દ. ત“ત્ર પુનઃ અસ્તિત્વમાં આવ્યું”, 
જૂનાગઢ વિસ્તારમાં વર્ષોથી પ્રચલિત થયેલુ” * આઈ તામબાઇવું અ આગમ ટ 
“વીશ શત વિકમ વિતશે આળસશે અસરાણા” 
“ચઢરે ધજાઉ' ધરમની નહિ રહે નેજા ને તિશાણુ” રી 
સાચુ* પડુયુ*. વિક્રમનાં બે હજાર વષ" વ્યતિત થયા પછી વિ. સ". ૨૦૦૩માં 
મુસ્લિમ સત્તાના અ*ત આવ્યે।. એક ખબીજુ' પણુ પ્રચલિત કથન હતુ કે “બાર 


બાખી, નવ નવાબ, તેરમી ોપી' તે તે । પ્રમાણે પણુ નવમાં તવાબના સમયમાં 
નવાખીને। અ'ત આવ્યો, * 


1 આર ઝી હફમતને તન, મન અથવા ધનથી સહાય આપનારા તથા આ રાન્ત્ય કાન્તિના' 
સમયે અ'દર્‌ અને બહાર રહી કામ કરનારા અધિકારીઓ, વ્યાપારીએ, વગેરે દેરાભક્ત 
ભાઇ ખહેનોનાં નામોની નામાવલિ એવડી મોટી થાય છે કે તે વિસ્તારભયે આપી 
શકાય તેમ નથી. જૂનાગઢ અવશ્ય તે સહુનું ત્ર$ણી છે. જેમનાં નામો આપી શકાયાં નથી 
તેઓ મને ક્ષમા 5૨, વળી આરઝી હકૂમત સ્વચ' એક સ્વત'ત્ર પુસ્તકને! વિષય છે એટલે 
આ પુસ્તકમાં જેટલી વિગતે આવરી શકાય તેટલી જ લીધી છે તેની નોંધ પણુ વાચકો 
લેવા કૃપા કરે. લેખક, 3ર ર . ર 

2 આમમ માટે જુઓ નાગાઇ ડુરાણુ- ની કાનદભાઇ લાંગડીયા. 

જૂ. ગિ.-૪૭ 


3૭૦ ; જાગ અને મિશેતાર 


એ પણુ નોંધવું રસપ્રદ થઈ પડશે ક મહાબતખાત નવમા તવાબ પા.” 
તેને તવ બેંગશે। થઇ હતી અને તેના અમલમાં તવ દીવાને! થયા. 


સહાજને 


તવાખી સમયમાં જૂનાગઢની પ્રભ્નું નેતૃત્ત લઈ તેના પ્રશ્નો રાજ્ય પસે 
રેજૂ કરી પ્રનને સહાય અને માગ'દશત આપતા પ્રતિષ્ઠિત મડાજનોમાં સ્વ. 
શેઠ રૂધતાથ માધવજી રાજ, સ્વ. શેઠ પ્રભુદાસ કરશનદાસ બળીયાં; સ્વ. શેઠ 
અખ્દુલહુસેત મુલ્લાં જવાજી, સ્વ, વકીલ શ્રી નૃસિ'હપ્રમાદ કહાતદ્રસ તાણાવટી, 
સ્વ. વકીલ શ્રી જેડાલાલ રૃપાણી વગેરે ગ્રડસ્થો ઉલ્લેખનીય છે. 


સ્થાધીનતા પશ્ચાદ્‌ 


તા. €મી નવેમ્બર ૧૪૪૭તા રે।જ જૂનાગઢનો કબજે ભારતનાં શૈન્યોએ 
મીધે। કે 'તરત જ બ્રોગેડીયર ગુર્દયાલસિ હે શહેરમાં અને રાજ્યના જુદા જુદા 
ભાગોમાં થાયાએ ગોડી દીધાં અને સે'ટ્લ રિઝર્વ પોલીસનું દળ કેપ્ટન 
વારયામસિ'હની સરદારી નીચૅ પણુ જુદે જુદે સ્થળે ગોઠવાઈ ગયુ' અને અર્‌[- 
જકતા ફેલાવતાં તત્ત્વોને અ કરમાં લીધ'. 


સરદારનુ' આગસન 


એતિહાસિક ઉપરકોટ ઉપર ત્રિરગે। લહેરાયો છેતે સમાચાર ભારતતા 
અત્રિમ નેતા અને ઝૃ$ પ્રધં'ત સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલને મળતાં તે તરલે જ 
જૂનાગઢ આવ્યા. બહાઉદીત કોલેજના વિશાળ પટ્ટાંગણુમાં તારીખ ૧૩-૯- 
૧૯૪૮તા રોજ તેણે વિરાટ માનવ મેદનીને સ'બાધી, મુર્લિમોતે શ્રાંતિ અને 
સલામતીની ખાત્રો' આપી ત્યાંથી તેઓ પ્રભાસપાટણુ ગયા અને સોમનાથતા 
વસિત મ'દિરતા પુતતિ મોણુની ધ્ોષણું। કરી યે યોગાનુયોગ આ સમયે દીવાળીના 
ણ હતા તેથી પ્રશએ આઝાદીનું પવ  અપૂવ અને અભૂતપૂવ' ઉત્સાહથી 

જવ્યુ". 
બમ તત્ર 


જૂનાગઢ રાજ્યેને હિન્ડી સ'ધની સરકારે પોતાના સીધા વહીવટ નીચે 


1 જૂનાગઢ નગરપાલિકાએ સરદારની સ્પ્ૃતિ જીવ'ત રાખવા ફાળવા પુલના દક્ષિણ છેડે 
ચોકમાં તેવી વિરાટ પ્રતિમા મૂકી છે. તેતું શ્સ્થાપન શ્રી મોરારછ દેશાઈના હસ્‍તે તા. 
૧૨-?૬-૧૯૧૬ના રોજ થયુ” (યારથી અ ચોક સરદાર ચે।ક કહેવાય છે, 

2 વિગતો માટે જુઓ “પ્રભાસ અતે સોમનાથ” રા', હ. દેરાઇ. 


માખી નાડ. ઃ કિ 


લીધુ' અને રિજીયોનલ કમિશનર શ્રી નીલમભાઈ ખૂચે “બીજને હુકમ થતાં સુધી' 
એજન્સીના રાવસાહેબ તારાચ'૬ એલ. શાહની એડેમિસ્ટ્રેટર તરીકે તારીખ 
૧૦-૧૧-૧૯૪૭ના ઠરાવથી નિમણૂક કરી અને સે'ટ્રલ રિઝિવ" પોલીસના શ્રી 
એસ. આઈ. ઓલીવેરાની પોલીસ કમિશનર તરી તિમણૂક કરી. 


' તે પછી તરત જ ભાંરતીય સન'દી સેવાના શ્રી એમ. ડબલ્યુ. શિવેશ્વરકરની 
મમ તરી'કે કાયમી નિંમણૂક યઇ અને રા. સાં. તારાચ'દ શાહ જેઈન્ટ 
એડામેનીસ્ટ્રેટર થયા. શ્રી આલીવેરા પાછા જતાં પોલીમ કમિશનર પદે, ખા. 
બ. દારાશા લાહેરને નિયુક્ત કરવમાં આવ્યા. રાજયના કેટલાક મુસ્લિમ 

અમલદારે સ્વેચ્છાથી ચાલ્યા ગયા હતા તેમને સ્થાને યોગ્ય અધિકારીઓની 
નિમણૂક કરવામાં આવુ. તે સાથે રાજ્યના જૂતા હિન્દુ મુસ્લિમ અમલદ,રોને 
વમર હરકતે ચાલુ રાખવ માં આવ્યા. 


છેલ્લા ત્રસુ માસમાં રાજ્યત'ત્ર ભાંગી પડયુ” હતુ'. કાયદે : અને વ્યવસ્થા 
[ફેથિલ્ થઈ ગયાં હતાં. ધણા કમ"યારીએ ધર પકડી બેસી ગયા હતા. એડ- 
મિતીસ્ટ્રેટરે તે માટે જે અનિકારીઓ અને કર્મચારીઓ નેકકરીએ ચડવા માગતા 
હોય તેમને ચડી જવા આદેશ આપ્યો. જે જગ્યાઓ ખાલી રહી તે પૂરી દીધી 
અને કાયદો હાથમા લઈ ભાંગફેડની પ્રવૃત્તિ કરતા અસાજિક અને અનિચ્છનીય 
તત્વોને કડક હાથે અ'કુશમાં લીધા પ્રજમાં ભયતી લાગણી ન રહે તે માટે 
મુ'બઇ રાજયનો અનુભવી પોલીસ અધિકારીઓને જુદે જુદે સ્થળે નિયુક્ત કરી 
કાયદે] અને વ્યવસ્થા સ્યાપવાના કાય “તે વેગ આપ્યો 


મિલીટરી, સે'ટ્રલ રિઝવ* પોલીસ, તથા સ્થાનિક. પોલીસની સતત જમાત 
હોવા છતાં સિપોણા, કેશે. વેરાવળ-પ્રભાસપાટણુ વગેરે નગરોમાં મુસ્લિ- 
મોની વિશેષ વસતી હતી ત્યાં હિ'સક તોફાનો ફાટી નીકળ્યાં આગ, લુ'ટ અને 
અશાંતિથી અતૃપ વૃત્તિ તૃત કરવા કેટલાંક તતવો કાયરત થમા. જતાગઢમાં 
પણુ અમુક . દુકાને! લૂ'ટવામાં આવી અને ત્તોફાન કરવા પ્રમત્ત કરવ માં આવ્યે। 
પણુ તેને તરત જ દાબી દેત્રામાં આવ્યે।. કુતિયાણાના ક્ષીમ'ત મેમણુ વ્યા- 
પારીઓ પરદેશમાં વસતા અને મોટા વ્યાપાર ખેડતા. તેઓની સહાય અને 
પ્રેરણુ।થી કે આપ મરજથી કેટલાક સ'ધી લોકોએ સેટલ રિઝવ પોલીસનો છ 
જવાનોને ઠાર માર્યા અને કુતિમાણામાં તે તોફાન શરૂ થયાં, મિલીટરીએ આ તોફાને! 
'“અ'કુશમાં લીધાં પણુ ત્યાં કાયમ શાંતિ સ્થાપવાનું આવશ્યક હતુ' તેથી શ્રી 
ડોલરરાય છેલશ'કર માંકડને એ4મિંતીસ્ટ્રેટીવ એફ્સિર તરીકે નીમવામાં. આવ્યા. 
તે પ્રમાણે કેશાદની . સ્થિતિ પણુ અચોીસ અને સ્ફોટક હતી તેથી ત્યાં 
થ્રી માધવલાલ કાલીદાસ પરીખને, ઉતામાં કી જયશ'કર રેવાશ'કર જાનીને 


ર : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


તથા પ્રભાસપાટણુ-તાલાળામાં _ શ્રી શ 'ભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેશાઇને વિશાળ 
સત્તાઆથી એડમિનીસ્ટ્રેટીવ એ!ફ્સિરે તરીકે તીમવામાં આવ્યા. 


આ અવિકારીઓએ, રાજ્યત'ત્રની પુનઃ સ્પ્રાપના કરી અને કાયદો તથા 
વ્યવસ્થા સ્થાપી, અસામાજિક અને અનિચ્છનીય તત્ત્વો અને કોમવાદી માનસ 
ધસવતા અયવા ઉપદ્રવ કરતા માણસોને શાંત ક 
રેફ્રન્ડેમ ર ન. 
જૂનાગઢ રાજ્ય હિન્દી સ'કમાં મો પાકીસ્તાનમાં તે પ્રશ્ને લોકમત 
જૃણુવા તટસ્થ નિરક્ષણુ નીચે તારીખ ર૦-૨-૫૯૪૮ના રજ ગુપ્ત મતદાન 
યોજવામાં આવ્યુ“. તેમાં પુખ્ત વયનાં સવ સ્રી પુર!ોને મત આપવાને 
અધિકાર હતા તે પ્રમાણે મત આપી શકે તે માટે જુદાં જુદાં કેન્દ્રો મુકરર 
કરવામાં આવ્યાં આ મતદાનનું પરિણામ તારીખ ૧-૩-૧૯૪૮ના રે।જ જહેર 
કરવામાં આવ્યુ', તે પ્રમાણે 1,૯૦૭૭૬ મતા ભારત સાથે રહેવા માટે અને 
માત્ર €1૫ સતો પાફીસ્તાનમાં ભળવા માટેની ઈચ્છા પ્રદશિત કરતા મત 
પેટીઓમાં પડેલા. 


સિ'છીએનું આગસન 


ભારતના ભાગલા પડતાં પાકોસ્તાનમાં લઘુમતીમાં આવી ગયેલા હિન્દુઓ 
ઉપર અસલ ત્રાસ અને જુલમ ગુજારવામાં આવ્યો અને તેમને સિ'ધમાં વિશેષ 
સમય રહી શકવાનું અશકય લાગ્યુ' તેથી તેઓ તેમનાં વહાલાં વતનને અ'તિમ 
વ'કત કરી, તેમનાં ધરબ ર, જમીન, જાગીર, વેપાર ધ'ધો અને તેમનાં સભાન 
રણાં મૂકી ભારતઃ સરકારની' પ્રજ સ્થળાંતરની યોજના અન્વયે ભાચ્તમાં આવ્યા. 
આવા _લેકે।! જુદા જુદા સમૂહમાં 'કરાંચીથી રવાના થઈ વેરાવળ બ'દરે ઉતરી 
ભારતમાં જુદા 'જુદા સ્થળે વસવા 'નય તેવે! કાર્યક્રમ ધડવામાં આવ્યો અને 
તેમાં અમુક સ'ખ્વા જુનાંગઢે રાજ્યૅમાં, સમાવી લેવાને પણુ આદેશ મળ્યો. 

કુતિયાણામાં મુશ્લિમોની સખ્યા મોટી હતી. તેમને મોટા ભાગ શ્રીમ'ત 
મેમણાનો હતે. તેમને વ્યાપાર સીક્ષેન. જપાન, આફ્રિકા વગેરે દેશોમાં હતે 
અને પાકીસ્તાતનો વિચાર પ્રસર્યો તે સાથે તે પૈકીના મોટા ભાગતા મેમણુ 
શ્રીમ'તાખે કરાંચીમાં મિલકતો ખરીદ કરી લીધેલી અને દુકાનો અને પેઢીઓ 
પણુ શર્‌ કરી દીધેલી. અહિ' તા તેમનાં મેકાને' હતાં. તેઆએ”આરઝી સામે 
મોરચે પણુ બાંધેલો. અને જયારે તેમણે (ર “ગા લહેરાતા જયે ત્યારે સ્વેચ્છાએ 
મુતિયાણા છેડી પોતાનું લઈ જઈ શકાય એવું અને એટલું રાચરથીલુ' લઈ 
પાફીસ્તાત ચાલ્યા ગયા, એવીજ સ્થિતિ બાટવાતી હતી અને તે તિવ'ય 


ભાખી વશને-અત : 3૭૩ 


જનામહ રાજ્યમાં જુદે જુદે સ્થળેથી આવા શ્રીસ'ત મુસ્લિમો ચાલ્યા ગયેલાં 
તેમનાં મકાનો ખાલી પડયાં હતાં એટલે સિ'ધો ભાઈઓને વસાવવા પા 
અને બાટવાના ખે મુખ્ય જમ્પ ખોલવામાં આવ્યા.. 


આ કેમ્પોમાં વીસ વીસ હજારનાં સમૂહને આવતા_જાય સમ 'વમાવવાતા 
હતા.. માટવા તે સમયે રાજકોટ નીચે હતુ” એટલે-જૂતાગઢ રાજ્યે માત્ર કુતિયા- 
ણાતી વ્યવસ્થા વિચારવાની હતી. તારીખ ૨૮-૨-૧૯૪૮ના રોજ વીસ હજારને 
પ્રથમ સમૂડ વેરાવળ બ'દરે ઉતરી સ્પેશ્યલ ટ્રેન દ્દારા સરાડીયા ઊતર્યો અને 
ત્યાંથી સાત માઇલ દૂર કતિયાણુ,માં ઊભા કરેલા ઝેમ્પમાં, તેમનો સત્કાર 
કરવામાં આવ્યોઃ * 


આ પ્રસગેઆ ભાઈએ અને બહેનો, ભારતની દયા 3૫૨ તિભ"ર છે, દિ 
છે અને- અણુગમતા છે એવે। તેમને જરા જેટલે! પણુ સ'શય ન આવે તૈ માટે 
અધિકારીઓએ પૂરતી કાળજ રાખી મવેનું પ્રેમ અને ઉષ્મા ભયુ” સ્વાગત કયુ“. 
ત્રણુ દિવસમ [જ તેમને રહેવાનાં મકાનો આપવામાં આવ્યાં..અને થોડા દિવસોમાં, 
સે!હાણા ઉજ્જહ પડેલુ' તેની પાસે સિંધુપુર નામનું નવું ગામ વસાવી ત્યાં ચાલીસ 
ખેડૂતાને ખેતી આપી, કેટલાને દુકાને, કેટલાને નોકરી અને જુદા જુદા' ધ'ધાએ 
લગાડી આપવામાં આ-યા. તે સાથે તેઆના આગમન પછી થોડાજ દિવસે।માં, 
એક પ્રાર્થામેક શાળા, એક માધ્યમિક શ'ળા તથા એક કન્યાશાળા ખોલવામાં 
આવ્યાં તેમાં જેમ બાળક્ટે સિ'ધી હતાં તેમ તેના શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ 
પણુ આવેલા સમૂહે! પૈફીના જ હતા. * 


આ સિ'ધીભાઇઓ તત પછી જૂનાગઢ : રાજ્યના શુદ જુદ તગર. અને 
ગામામાં, જમાં જ્યાં જેને જે જે ધ'ધે! ફ્ાબ્યો ત્યાં ત્યાં તે તે સ્થિર થયા. 
ધ'ધ'માં વ્યાપારની ફાવટ અને ડિ ક વૃત્ત તેમજ હિંમ્મતને કારલે સવે' 
જુદા જુદ્દા સ્થળે જુદા જુદા ધ'ધામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા અને અડિ' ના સમાજમાં 
જેમ દૂધમાં ૨ સાકર સમાઈ જય તેમ સમાઈ ગ ગયા, * 


1 સ્ધીએ આ દેશમાં આન્યા ત્યારે શ્રી જે. એમ પ'ડયા, પ્રિન્સીપાલ રેફ્યુજી એ।ફિસર 
હતા. અને છું રેફ્યુછ ઓફિસર હતો તે પછી શ્રી પ'ડયા સેકેટરી પદે નીમાતાં હુ' 
પ્રિન્સીપાલ રેફ્યુજી ઓફીસર થયો. આ સિ'ધીશાઈએના આગમનથી લઈને પુનવસ- 

 વાય્ની સમમ કામગીરી મારે કરવાની હતી. તેની સફળતાનો ચશ એડમિનીસ્ટ્રેટર શ્રી 

' શિવેશ્વરકશ્નું પ્રોત્સાહન. શ્રી પ'ડયાનું ઉર્રોજન અને પ્રથમ કેન્દ્ર સરકારના અને પછીથી 
મારા સહાયક અતે મિત્ર સ્ત. તોતારામ વાલેચાને અપૂર્વ સહકાર, તેમજ રાત દિવસ 


વધુ માટે જુઓ પાતું ૩૭૪ 


૩૭૪ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


કા ઉન્સીલ _ 


_ગેડમિનીસ્ટ્રેશન સ્થિરથ થયા પંછી અને વ્યવસ્થા સ'પૂણુ પણે પ્રસ્થ પિત 
યઇ ગયા પછી ભારત સરકારે એડમિનીસ્ટ્રેરને સહાયે કરવા તા. ૧-૬-૧૯૪૮થી * 
એક કાઉન્સીલની રચના કરી તેમાં સ્વ શ્રી સામળદાસ ગાંધી, શ્રીમતો પુષ્પા- 
બહેત મહેતા તથા સ્વ. શ્રી દયાશ'કર ત્રિકમજી દવે સભ્યો તરીકે. તીમાયા. 
આં સભ્યોને જુદાં જુદાં ખાતામા સોપવામાં આવ્યાં! 


પરિવર્તન 


પરાધીતતાતાં ઘેરાં અ'ધારાં, સદીએ પછી સ્વાધીનતાના સૂવે ૨ ઉેચ્યાં 
અને પ્રજાત'ત્રનું સ્થાપન થતાં લે[કોમાં અદમ્ય ઉતસાહ અને આશાને। .સ ચાર 
થયો. તાલુકે તાલુકે પ્રજમ'ડલો સ્થપ યાં અને વિવિધ પ્રજા કત્યાણુની પ્રવૃત્તિઓ 
પાંગરી, પ્રભાસપાટણુમાં ઈ. સ.૧૯૪૭ના ડીસેમ્બરમાં જેનો પ્રાર'ભ કરવામાં 
આવેલે। તે હોમગાડ'ની રાજ્ય વ્યોપી પ્રવૃતિ, કત'લ નિશ્તસિ ઉની રાહબરી 
તીચે વિકસી. વિશિદ્દતા તો એ હતી કે તેમાં બહેનોની પણુ એક ડ્રેકડી તૈયાર 
કરવામાં આ વેલી જૂનાગઢ નિલ્લામાં તેની વિધિવત્‌ સ્યાપના તા. ૧-૨-૧૯૪૮ 


(રછડમોં પાનાનું ચાઇ) 

. મારી સાથે ખભેખભા મિલાવી ડામ કરનાર મારા સ્યફ્ના ભાઈઓને શાગે મકા આ 
વિષચની રસપ્રદ અને નતણુવા જેવી વિગતો. મારા અ'ગત જીવનની છે તથા આ પુસ્ત- 
કમાં તેનો સમાવેશ થઈ શકે નહિં તેથી સંક્ષિપ્તમાં માત્ર આવશ્યક માહિતી આપવાનું 
ઉચિત માન્યુ છે. -મૈખક, 

1 સ્વ.શ્રી દયારાકર દવે «્તૂતાગઢના પ્રતિષ્ઠિત વઝીલ હતા, તે પાછળથી સૌરાષ્ટ ધારા- 
સભાના સ્પીકર હતા 'અને પછીથી મ'ત્રી પણુ હતા. શિ 

શ્રી પુષ્પામેન મહેતા, પ્રભાસપાટણુનાં હતાં તેએ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સામાજિક 

કાચ કર્‌ હતાં. તેમણે ઈ. સ. ૬૯૪રની લડતમાં સક્રિય ભાગ લીધેલો, આરઝી હફૂમતમાં 

તે પ્રધાન હતાં. તેઓ સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ પદ્ય ભૂષણુ છે. વર્ષો સુધી વિધાનસભાના સભ્ય, 

રાજ સભાના સભ્ય અને એ, આઇ. સી. સી. ના સભ્ય પદે રહ્યાં છે. તેએ મુ'બઇ 

રાજ્યનાં તથા પછીથી ગુજરાત ર્‌ાન્નયનાં સોશ્યલ વેલફેર બોર્ડનાં ચેરમેન હતાં. વિકાસ- 

ગૃહ, રશિજ્ીુમ'ગલ * આદિ સ્રીઓ અને ખાળક્રેની સ'સ્થાઓના તેએ સ્થાપક અને 

 સ'ચાલક હતા, પોતે એમ. એ. હતા અને રિક્ષણુ ક્ષેત્રે પણુ તેમની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ 

નોંધ માગી લે છે, તેમતું તા, ૨-૪-1૯૮૮ ના રોજ અમદાવાદ મુકામે અવસાન થયુ' 


ભાખી વ'શને।-અ'ત : ૭૫ 


થી થઈ. 2 જ * દ 

“ આ સમય દરમ્યાન એઝન તદી ઉપર એક : સેમે પ પુલ બાંધવામાં આવ્યો 
અને સરકારી મકાનેોનાં નબાઓ 'સલયનાં નામે। હતાં' તે ફેરવી નાખવામાં ' આવ્યાં. 
જ્ામવાદી સ'સ્થાએ, ફો, સમિતિઓ આકિતાં વિસજ'ન કરવામાં આવ્યાં 
અને પ્રશ્નની લડત સમયે .દાખલુ કરવામાં આવેધા કેટલાક કાવો જ અને નિયમે 
રદ કરવામાં આવ્યા, - 


જે મુસ્લિમ ' પ્રજજને "કે: ડા સમેવ્કાએ પાકીસ્તાન જવા 
ઈચ્છતા હતા તેમને વમર હરકતે જવા દેવામાં આવ્યા તથા જેઓ અડિ' રહેવા 
માગતા હતા તેમને તેમતી સલામતીની ખાત્રી આપી રહેવા દીધા. 


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 
ગુજરાતી "શાહિત્ય પૃરિષેદનું અધિવેશન શ્રી ક. મા. મુનશીના પ્રમુખપદે 
તા. ૧૪ તથા ૧૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯ના રોજ" જતાગઢમા ભર યુ. 


'વિલિનિડરણુ 


ઈ. સ. ૧૯૪૮ના મ!ચ* માસમાં, સૌરાૂના રાજ્યની સ્થાપના થઈ અને 
જૂનાગઢ રાજ્યે તેમાં જેડાવું કે નહિ તે માટે લોકમત લેવાને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
થતાં, રાજ્યની જન સ'ખ્યાના ધોરણે સાત સભ્યોની સામાન્ય ચૂ'ટણી કરવામાં 
આવી અને આ સભ્યોએ જૂનાગઢનું રાજ્ય સૌરાષ્ટ્રતા સ'યુક્ત રાજ્યરાં જડાઈ 
જય એવે! નિર્ણય લેતાં ઈ. સ. ૧૯૪૬ના જાન્યુઆરી માસની ૨૦મી તારીખથી 
જૂનાગઢનું રાજ્ય સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યમાં વિલિન થઈ ગયુ. 


કાઉન્સીલ વિખરાઈ ગઈ શ્રી ફ્રિવેશ્વરકર, ભરત સરકારમાં પાછા ગયા 
અને રા. શા. તારાચ'દ શાહ સ્પેશીયય ઓફિસર તરીકે ચોકુ રલા. શ્રી 
સામળકાસ ગાંધી, સોરાષ્ટ્રના પ્રધાનમ'ડવમાં સ્થાન પામ્યા અને શ્રી દયાશ'કર 
દવે સ્પીકર યયા. 


એડામનીસ્ટ્રેશન 


તારીખ ૧૫-૮-૪૭થી તાર્રીખ €-૧1૧-૪૭ સુંધી ૮૫ દિવસે। રાંમ 
ભળેલા જતાગ4માં. અસ્થિરતા અને અશાંતિ રહી. રાજ્યપલ્ટો અને ક્રાન્તિમાંથી 
પ્રજા પસાર થઈ તે સમયે, ભારંત સરકારે શ્રી શિવેશ્વરકરને વહી4ટ કરવા 


1 સીવીલ ગાર્ડના «્ૂતાગઢ ઉપરાંત ખીન” પાંચ . કેન્દ્રો હતાં તેમાં કુલ ૭૪” ખહેને તથા 
૭૬૬ જુવાને।એ તાલીમ લઈ જુદા જુદા પ્રસ'ગે સેવા આપી. 


૩૭૬ : ક અને મિરતાર 


પસુ'દ કર્યા” આર “નિડર, “નિષ્પક્ષપાતી, રડ કય્ષ્ક્ન્‍મ અને કુશળ 
વહીવટકર્તાએ, રાજ્યમાં શાંતિ, સલામતી, કાયદો અને વ્યવસ્થા સ્થાપી, પ્રજનને। 
ચહુ મેળવ્યો, વૈને ભારત સરકારને આધીન રહેવું પડતુ અને તે સાથે વર્ષોની 
તિદ્મમાંથી જાગૃત થયેલી પ્રજના અરમાન અને અભિલાષાઓને પોષવા માટે 
પણુ તત્પર રહેવું પડતુ”. શ્રી નીલમભાઈ બૂચ જેવા સૌરાષ્ટ્રના એક મહાન 
સપુતતા સતત માગ'શનત, સહાય અને સહ્‌! નુભૂતિથી જૂનાગઢ . રાજયે ક્રાન્તિ 
અને પરિવત'નને। અન્નેડ ઈતિહાસ સર્જ્યા અને તેનું દણાંત, અન્ય રાજાઓને. 
તેતા હકો ભને અધિકારોનો ત્યાગ કરી ભારત વિશાળમાં તેમતાં રાજ્યો 
સોંપી દેવા માટે માગ'દશક થયુ'. _ 


સૌરાષ્ટ્ર 


સોરાષ્ટ્રના રાજ્યે જૂતાગહ રાજ્યનાં ખાતાંઓ ધીરે ધીરે સ'ભાળ્યાં. તવા 
કાયદાએ લાગુ કર્યા અને જૂતાગઢ શહેરને, સે।રડ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક 
બનાવી ત્યાં કલેકટરની નિમણૂક કરી. સોરઠના પ્રથમ કલેકટર સ્વ. કુ. શ્રી 
બનેસિ'હજી એમ.એ. ( કેમ્ત્રોજ ) એ. બી. ઈ. એ તારીખ ૧૦-૧૦-૧૯૪૬) 
રોજ ચાર્જ લીધો અને રા. સા. તારાચ'દ પાછા ગયા. 


પાઢનગર કસિટી 


સોરાષ્ટ્ર રાજ્યનું પાટનગર કયાં થવું જેઈએ તે ગ્રશ્નનો વિચાર કરી 
અભિપ્રાય આપવા ભારત સરકારે શ્રી ભચુભાઈ આર. પટેલ આઈ. સી. એસ. 
તા પ્રમુખપણા નીચે એક કમિટી નીમી, આ કમિટી તા. ૧૮-૦-૧૯૪૮તા_ 
રજ જૂનાગઢ આવી ત્યારે શ્રી સામળદાસ ગાંધીખે જૂનાગઢ શોરાષ્ટ્રતું પ[ટ- 
તગર થવા સર્વે રીતે યોગ્ય છે તૈ મતલબનું નિવેદન આપ્યુ” ' પણુ કમિટીએ 
રાજકોટ પસદ કયું અને જૂતાગતવું મહત્ત્વ અને અગત્ય એછાં -ગણ્યાં, 
ચૂટણી. . 
ઈ. સ. ૧૯૫૧માં સામાન્વે ચૂ'તણી થઈ તે પદેલાં અગત મતભેદોના 
કારણે શ્રી સામળદાસ સૌરાષ્ટ્ર મ'ત્રી મ'ડલમાંથી છૂટા થઇ ગયેલા. તેઓ આ 
ચૂ'ટણીમાં ઊભા રરા. પરતુ તેમાં તેએ નિષ્ફળ ગયા અને થોડા સમય પછી 
ગુજરી ગના, * ' 


જૂનાગઢના તવાબને મે તેની ભુરે। સી સરકારને સોમાંથી, 


1 આ નિવેદનને! મુસદ્દો મારો ધડેલે। હવા-લેખક, 


ભાખી વ'રાના-અ'ત : ૩૭૭ 


વાફચાતુય*, મી અને નિશ્ચયથી ઉથલાવી તાખી પાકીસ્તાનના જડમ્ામાંથી 
સોરઠને પાછુ' ખે'ચી લાવનાર આ વીર પુરુષની, હયાતી નથી છતાં તેનું અજોડ 
કાય* ઈતિહાસનાં પાનાં ઉપર તેને અમર કરી ગયુ. 


સુ'બઇ રાજ્ય 


ઈ. સ* ૧૬૫૬માં સૌરાષ્ટ્ર રાજમનુ' મુ'ભઈના દ્ભાષી રાજ્યમાં વિલિ- 
નતિકરણુ થતાં જૂનાત્રઢ તે રાજ્યના 'સેરડ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક થયુ” અને 
ઘેડડાજ દિવસોમાં મુ'બઈ સરકારે સોરઠ જિલ્લાનું નામ નણ કરી તેને જૂનાગઢ 
જીલ્લો એવું તામ આપી સદીખો જૂના એતિહાસિક સે,રઠં નામને મિટાવી 
દીધુ, 
ગુજરાત રાજ્ય 

ઈ. સ. ૧૯૬૦માં સુ'મઈતા દ્વિભાષી રાજ્યમાંથી ગુજરાત જીદુ પડતાં 

જૂનાગહ, જૂનાગઢ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રહું. 


ઉપસ હાર 


આમ સોરાષ્ટ્રના અતિ પ્રાચીન અને *ૌતિહાસિક નગરને પ્રાગૈતિહાસિક 
કાળથી ઈસુની વીસમી સદીતા પૂર્વાધ* સુધીનો ઈતિહાસ પૂણુ* થાય છે. તે 
પછીના સ્વત'ત્ર ભારતના જૂનાગઢને! ઈતિહાસ આલેખવાનું કાય" ભવિષ્યના 
કાઈ વિદ્દાન લેખકને કરવાનું રહેશે, 


શરવીરે।ની કમ'ભૂમિ અને તપસ્વીઓની તપોભૂમિ એવી સે।રઠૅની ધરતી 
ઉપર અનેક નામી અનતૉમી વીર પુસ્ષોએ સ્વધમ અને સ્વદેશના રક્ષણું પોતાનાં 
સવ'સ્વતાં સ્વાપણુ કર્યા. સોરઠના સિ'હાસન ઉપર્‌ પોતાનું સ્વામીત્વ સ્થિર 
કરવા અનેક રણુશરા રાજવીઓએ એ ભૂમિને રક્તથી ૨'ગી અને અનેક રાજ- 
નીતિકૂઢ રાજપુસ્ષપોએ તેમના અધિકારને અટલ રાખવા પ્રપ'ચ અને ૭લકપટની 
શેતર'જ ખેલી. આ તપે[ભૂમિમાં અનેક મહાન યોગીઓ અને સિદ્ધોએ અન'તની 
ઉપાસના કરી તેમની અદ્ભૂત સિદ્દિથી કરોડોનું કલ્યાણુ અને શ્રેય કયુ" અને 
અનેક સ'તો અને ભક્તોએ નિર'તર થતા રક્તપાતથી ત્રાસી ગયેલી જનનામાં 
ભક્ત રસની પ્રેરણાથી શ્રદ્ધા અને આશાનાં સિ'ચન કર્ષા'-તે ભૂમિમાં અડગ, 


1 આ ઇતિહાસ ઈ. સ. ૧૯૪૮ના અ'ત સાથે પૂરે થાય છે. તે પછીના આવક્યક પ્રસ'ગે 
રસક્ષતિ ન થાય તે માટે ખડું જ સ'ક્ષિપ્તમાં આપ્યા છે, 


જૂ. ગિ.-૪૮ 


: જૂતાગઢ અને ગિરતાર 


અટલ અને અચલ ઊભેલા ગિરિવર ગિરનારની ગોદમાં મેઇ આ નગર,. 
ગિરિનગર છણુદુગ", જૂતાગઢ આદિ વિવિધ નામે ઓળખાયુ* અને ચડતી 
પડતીના ચમકારા અને સુખ દુઃખતા તડકા છાયા જેઈ તે જેમનું તેમ જેવું ને તેવું 
_આજપણુ અડગ, અણુનમ અને અચળ રહું છે. સ્વાત'ત્ય પ્રાપ્ત થયા પછી 
પણુ પા સદી વ્યાતિત થઈ છતાં તેના સમકક્ષ નગરેએ જે વિકાસ સાંષ્યો છે 
અને જે પ્રગતિ કરી છે તે જૃતાગઢ કદાચ કરી શકયુ' તથી અને વથાતામા 
તથા ગુણા એ ન્યાયે જૂનું જ રહ્યું છે. પર'તુ કુદરતે પ્રફુલ્લિત થઈ મુદ્તિ મને 
તેને જે અપાર નેસગિક સો'દય પ્રદાન કયુ” છે અને સ'તાતી પદરજે પુનિત 
થયેલો અને દેવોના નિવાસથી પવિત્ર થયેલો! ગ્રરવો! ગિરનાર તેતી સમીપે સેવ 
ઊભો છે તેનાથી સકારણુ ગવ અને ગોરવ લેતુ જૂનાગઢ સાંપ્રતકાળમાં 
સવષ્તોમુખી પરિવર્ત તતા પ્રબળ ઝ'ઝાવાતમાં પણુ તેની વિશિષ્ઠ સ'સ્કૃતિ અને 
અસ્મિતા, યુગ યુગ જૂની પ્રણાલિ અને પર'પરા, તેનું સ્થાત અને માન 
જાળવી રહું છે તે જ તેનો મહત્તા અને પ્રભુતા છેઃ 


2127 ૦1૦૦૧ 8]/ 3૮૦૩ /1/૮ - ઉપાંદરાાં 


2127 ૦1૦6૦૧ 80]/ 3૮|૦51 /11/૮ - ઉપ|ંદાદાં 


ગિરનાર - 


જૂનાગઢ નગરની પૂવે કોટના વાવેશ્વરી દરવાજળથી બે માઈલ અને બે 
ફર્લા'ગ દૂર ગિરનાર પવત છે. સામાન્ય રીતે તો ગિરનારની શિરિમાળા, નગરના 
દુગથી ખે ફર્લા'ગથી જ શરૂ થઈ જવ છે. બન્ને બાજુએ જુદા જુદા નામોથી 
ઓળખાતી પર્વતીએ વચ્ચેથી પસાર થતે। માગ', લદ્મણુ ટેકરી અને અશોકના 
શિલાલેખ પાસેનો! પુલ ઉતરી, દામોદર કુ'ડને કાંઠે થઈ ભવનાથ તળેટીમાં 
પહોંચે છે અને ત્યાંથી જેને જૂનાં પુસ્તકોમાં, શિલાલેખોમાં અને મહાત્મ્યોમાં 
ઉજ્જય'ત કલ્યો છે અને જેને આજે લેકે ગિરતાર તરીકે ઓળખે છે, ત્યાં 
આવી પહેંચે છે. 


પવતો 

ગિરનારની ગિરિમાળામાં પવ'તોનો એક ભમૂહ છે. તેમાં ઉત્તરથી દક્ષિણુ 
તરફ જતાં બાબરીયો, ખોડીયાર, લાખામેડી, કાબરો, કનેયો, ગ'્ધાકટ, લામ- 
ધાર અને તટાકીયો નામના ડુ'ગરો છે. તે ઉપરાંત ભેસલે।, જેગણીને। પહાડ 


અશ્રત્થામાને! ડુ'ગર, લક્ષમણુ ટેકરી, દાતાર વગેરે ૫૧*તાથી ઉજ્ઝય'ત 


શિખરે 


ઉપરકોટ બાદ કરતાં ગિરનારનાં અ'ભાજ, ગોરખ, એધડ, દત્તાત્રેય અને 
કાલિકા એમ પાંચ મુખ્ય શિખરે છે, 


૩૮૬ : જૂતાગઢ અને ગિરતાર _ 
ઊંચાઇ ક ર 
ગિરતારતી ઊ'ચાઈ. ક સપાટીથી ૩૦૬૦ ફીટથી વિરેષ છે. ગોરખ" 
નાથનું શિખર સહુથી ઊચું છે. તે ૩૬૬૬ ફીટ છે. દત્તાત્રયનું શિખર ૩૨૯૫ 
ફીટ, અ'બાજીનું ૨૩૩૦ ફોટ તથા ગોમુખી ગ'ગા છે તે શિખર ૩૧૦૦ ફ્રીટ છે. 
ગિરનારનું માળી પરબ ૧૮૮૦ ફ્રીટ છે.' 
ક્ષેત્રફળ 

ગિરનારનું ક્ષેત્રફળ ૭૦ ચોરસ માઈલ એટલે ૪૫૦૭૫ એકર અને ૩૭ 
ગુ'ઠા છે. 
ગાળાએઓ 


ગિરનારમાં, હસનાપુર, સૂરજકુ'ઠ, બોરીયો અને માળવેલા નામના 
ગાળાઓ (ધાટ) છે. 


નાકાંએ। 
જ'ગલ ખાતાએ, ગિરતારતી પવ્તમાળા આસપાસ સ્થાપેલાં તાકાંઓમાં 
મુખ્ય નાકાંએ, કાલવા, પાજ; દોલતપરા; જ'ભુડી, પાતુરાણુ, પાટવડ, રણુશી- 


વાવ, કાળા ગડબા, ડુ'ગરપુર, પાદરીયા, તોરણીયા, બીલખા, લામડીધાર તથા 
રામનાથ છે. 


વિશેષ સ્થાને 


ગિરતારમાં, પોલો આંખે, વેલાવત, માળવેલો સ તપુડા, ઝિણા બાવાની 
' સઢી, જ'ખુવાનની ગુફા, બોરદેવી, ઈ'ટવા, યાસુદર, ક ફાટેલ ખોડીયાર 
વગેરે વિરીષ જણીતાં સ્થાને! છે. 


નદીએ। 


ગિરનારમથી, લાલ, સોતરખ, ગુડાજલી, હેમાજ લી, ટેઢીયો વોકળી, કાળવ! 
વાંકળા અને ખીજ અનેક નાની દે વોકળા ર નાળાં તીકળે છે. 


તળાવો 
ભવતાય તળેટી પાસે એક તળાવ છે જે બહુ જૂનું તથી. ઈ. સ, ૧૮૯૭માં 


કિમ 


1 આ માપમાં જુદા જુદા દે કરતારાઓ થોડો થોડો ફેર બતાવે ષણુ તે ૬૬ રીટથી 
વધતો ધટતો નથી, * 


ગિરનાર : ૩૮૧ 


લેટર વકસ બતાવ્યુ' ત્યારે આ તળાવ બાંષ્યું' છે. આ સ્થળે એક તળાવ 
હતુ' એવી માન્યતા છે. પણુ તેને પુષ્ટિ આપતાં પ્રમાણ! મળ્યાં નથી. 

દાતારના પહાડની દક્ષિણે ખોડીયારનું તળાવ પણુ વોટર વર્કસ માટે 
ઈ. સમ ૧૮૯૭ માં બાંધવામાં આવ્યુ છે, 

વિલિંગ્ડન ડેમ છે ત્યાં એક નાનું તળાવ ડુતુ' તે સ્થળે ઇં. સ. ૧૯૩૬માં 
ડેમ બાંધવ,માં આવ્યો છે. % 

હસતાપુર પાસે પણુ ઈ. સ. ૧૯૬૩ માં એક ડેમ બાંધવામાં આવ્યો છે, 
વૃક્ષો રી 

ગિરનારમાં નીચેની જાતાં વૃક્ષે! જવામાં આવે છેઃ 

સાત્ર, સાજડ, બાવળ, હરણે। બાવળ; હળદરવે।, આસુ'દરે, આંકેલ કાંટો, 
ગરમાળો, ટી'બરવે।, સિસમ, આંબળો, ધામણુ, મોવડી-મોલેડી, ખીયો, શેમલો; 
બહેડા, ધુ'ટ બોરડી, રહેણુ, અરીઠો, મરખોતકટી, કઠાયો, ઉજલ-ડકુસુમ, 
ખાખરે!, સાલેડી, રાયેણુ, કલમ; સરગવે!, બોરડી, કાળા શિરિષ, પીપળો, 


સારસડો, લીમડો, આલ-૨ ગારી, જ'ખુ, કર'જ, સવત, રાયણુ, રાવણેુ।, કરમદી, 
| ગુલર અને ખીજ” સામાન્ય અનેક પ્રકારતાં જ'ગલી ઝાડે. 


છોડવાએ। ક 
મિરતારમાં અનેક જતના છેડ થાય છે તેમાં મુખ્ય નીચેતા છેઃ 
દુધલે, લોદરી, ખેર, મજીઠં, કાંટાળા થોર, વિકળા, અ'ગારીયો, ગ'જેડી, 
કાળખડો, માલણુ, નેવરી, શિયાળી, મરડાસિગી, આવલ, વાંસ, પાંદડી, વાળા 
લગેરે, 
વનસ્પતિ 
નીચેની વનસ્પતિ ખાવામાં કામમાં લેવાય તેવી થાય છેઃ 
અક્કલકરે।, રાડાર્ડી, ક “ટલાં, વાસેઢી, સાડી, કુલી, ઈં'દરજબ. _ 
જડીખુટ્ટીએ। 
ગિરતારમાં દરેક પ્રકારની જડીયુદીઓ। શામાં મ છે. સિમ 
શીત પ્રદેશમાં થતી હેવ તેવી જડીખુદ્ીઓ. અહિ થતી નથી, * . 


1 જડીઝુઠ્ઠીઓની નોંધ ખહું મોટી થાય છે, તેથી વિસ્તારભયે તે લેવામાં આવી નથી, 


૩૮૨ $ જૂતાગઢ અને ગિરનાર * 


પશુએ-પક્ષીએ 
' મિરતારમાં નીચેની જતનાં રાની પશુઓ જેવામાં આવે છેઃ 

દીપડા, રોઝ, જ ગલી ભુંડ, સાબર, હુરૃણુ, શિયાળ, ધોરખેોદીયા, શાહુડી, 
તાર વગેરે. સિ'હો કવચિત ચોમાસામાં આવી ચડે છે.' 

તે ઉપરાંત કાળા મુખવાળાં વાનરે। પણુ પુષ્કળ જવામાં આવે છે. 

સામાન્ય પક્ષીએ ઉપરાંત ગિરનારમાં ગીધ વિશેષ જેવામાં આવે છે. 
ભૂસ્તર 

ગિરતારને। પહાડ ડેલેરાઈટ અથવા ખેસાઈટ પથ્થરેતા પ્રકારને! છે. ઉપરનાં 
શિખરે ગ્રેતાઈટતાં છે, તેમાં કવાટ હોવાથી જ્યારે ગિરનાર જવાળામુખી 
થયો હશે ત્યારે લાવાને ત્યાં પથરાવા ન દેતાં કોઈ પણુ અસર ન કરવા દઈ 
તીચે વહી જવા દીધો હશે. ગિરનારની નીચેના ભાગમાં અને તળેટીમાં 


લાઈમસ્ટાન મીલીઓલાઈટ છે જેનો વિપુલ પ્રમાણુમાં ઈમારતી કામ માટે ઉપ- 
યોગ થાય છે. 


ઇ. સમ ૧૮૯૩ માં ડો. જે. ડબલ્યુ ઈવાન્સ નામન! ભૂસ્તરશ્ાસ્રોએ 
ગિરનારની મોજણી કરી એમ જણાવ્યુ છે કે શિરતારમાં કાળા ગારનેટ અને 
ગ્રેનાઇટ પ્રકારને પાષાણુ થર છે. અહિ' ત્રાંષ્રુ પણુ પ્રાતત થઈ શકે તેવી શકયતા 
છે. ગિરનારમાં અબરખ પણુ છે. પરતુ નિષ્ણાતો માને છે કે તેને એકત્ર કરી 
શુદ્ધ કરવાનો ખચ ન પોસાય તેવો થાય તેમ છે. આ અભિપ્રાય વિજ્ઞાનના વિકા- 
સના ઉષાકાળને છે વતમાન સમયમાં આ સ્થાતની મોજણી થાય તે! ત્રાંખુ, 
અબરખ જે અન્ય ખનીજ મળી શે તેમ છે કે તડિ તેની ખાત્રી થઇ શકે. 


1 જૂતાગઢ પ્રાણી સ'ગ્રહસ્થાનમાં પુરેલા સિ'હોની ડણુક ઉપર જ'ગલમાંથી વાર'વાર સિ'હો 
સકરખાગમાં આવી ચડે છે. શહેરમાં પણુ કાળવા બહાર ક્વચિત સિ'હે। દેખાય છે 
ઈ. સ. ૬૮૬૯માં મેજર રસેલે ગિરનારમાં સિ'હને મારેલો. ઇ. સ. ૬૯૪૯માં એડમિની- 
સ્ટ્રેટરના બગલા પાસેથી પસાર થયેલા સિ'હને શ્રી કનુભાઈ મજમુદારે સક્કરબાગ 
પાસે રાન્‍્ત્યાજ્ઞાથી ગોળીએ દીધો. હતો. ઈ. સ. ૧૯૪૯માં એક સિ'હણુ સક્કરખાગમાં 
ચડી આવેલી તેને પકડી લેવામાં આવી. તે દિવસે પૂનમ હતી એટલે તેનુંનામ પૂર્ણિમા 
પાડેક્ુ'. ૨૯૭૪માં બોટીયામાં સિ'હો આવેલા, ૨૯૮૯ના માર્ચમાં બે સિ'હો સકકરખાગમાં 
ત્યાંના સિ'હોને મળવા આવેલા. 


ગિરનાર : ૩૮૩ 


ગિરનોર્‌ પર્વત 


પુરાણુકારાએ, વિસ લેખકોએ, અને પ્રવાસીઓએ! જેનાં ક્ષણે ક્ષણે 
બદલાતા સો'દરયની અસીમ પ્રશ'સા કરી છે, વનસ્પતિ શાસ્રીઓએ જેનાં વૃજ્ષે 
અને વતસ્પતિની વિપુલતા અને વિશિષતા ઉપર વણુ'ને। લખ્યાં છે. પુરાતત્ત્વ- 
વિદ્દોએ કલાના પ્રતિક જેવાં મ'દિશો અને શિલાલેખાની અપાર સ્તુતિ કરી છે 
જેના ઉપર અનેક મહાન અને પવિત્ર યોગીએ, સ'તો, સાધુઓ, સિષ્ધો અને 
સ -ન્વાસીઓ વસી ગયા છે અને વસી રલા છે, જેની ભેદી ગુફાએ અને ગેબની 
વાતા, વાર્તાઓ નથી પણુ વાસ્તવિકતા છે એમ સિષ્ધ થઈ ગયુ” છે. તે ફળફૂલથી 
લચી રહેલો, નિમ'ળ જળના અસ“ખ્ય સોતાથી પલળતા ગિરિવર ગિરનાર 
સોરડની શોભા અને સૌરાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે. : 


એક અ“ગ્રેજ લેખક કહે છે તેમ “આ મહાન પ્રાચીન પવ ક્તને ખ્રદ્ધિપૂર્વ ક 

' જેમને તેમ રહેવા દીધો છે (તે યોગ્ય જ છે) અને તે જેવાને તેવે રહે | 

(તેવી અભિલાષા). ને તેના ઉપર વિશેષ મકાને। બાંધવામાં આવશે 'કે (આધુનિક) 
સભ્યતા ત્યાં લઇ જવામાં આવશે તો આપણે જરૂર દ્લિગીર થશુ'.* 


જુગ જુગ જૂને, મહા તપસ્વી જેવો, આ વિરાટ પવત એક મહાત 
યોગી સમો જૂતાગઢની પૃષ્ઠે ઊભા રહી તેને શક્તિ, પ્રેરણા અને બળ 
રલ છે, 


ર વત-ઉજજય' ત 


ગિરનાર પવતને પૂવ કાલમાં રૈવત રી તેના એક પવ તને ઉજ્જવે'ત 
પણુ કહેતા. આ ઉપરથી ધણા ૯ ડા. દ. ર્વત, ઉજ્જયે'ત વગેરેને 
એક માની લીધા છે. 


હરિવ' શ, વિષયુપુરાણુ હ: ત્ર 'ધોનાં વણુ'ને। ઉપરથી જણાય છે કે 
રૈવતક, રેવત, રેવત, દ્રારકા સમીપ હતે. અને દારકા સમુદ્રમાં વિલિન થયુ” ત્યારે 
તે પણ સાગરનાં જળ નીચે ગયે. એ પ્રસ'ગે, જૂનાગઢ પાસેના પવતના એક 
ભાગનું નામ રૈવત હોય અથવા ઠ્વારકાતા લુમ થયેલા રૈવતનું સ્મારક, આ 


1 કનલ રોડ, મિસીસ પોસ્ટન, જનરલ સર લી. ગ્રાન્ડ જેકબ, જે. ફોખ્સ જે. બરજેસ 
વગેરે પાશ્ચાત્ય વિદ્રાનાએ ગિરતારની અપાર પ્રસ'સા કરી છે. 

2 સોરાષ્ટ્ર એન્ડ ધી હીલ એફ સોરઠ -સી. એમ.- -કલકર્‌ા। રિવ્યુ ઇ. સ. ૨૮૭૭, 
ગિરનારના વિકાસ માટે ધણાં વર્ષોથી સમિતિએ નીમાય છે, ચર્ચા થાય છે અને 
થોજનાએ ઘડાય છે. તા 9૦-૧-૬૯૭૬ તા રોજ ગુજરાત રાત્ત્યના ગ્રહમ'ત્રી- 
શ્રીએ મિટી'ગ બોલાવેલી, પછી ઘણી મીટી'ગે। થઇ પણુ હજી સુધી કોઈ પરિણામ નથી. 


૩૮૪ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


પવષતનું તામ રૈવત પાડી કરવામાં આવ્યું હોય દ્રારકા પાસે રૈવત હતે 
અને ગિરતાર સંમૂહતા એક પવર્ષ્તનું નામ પણુ રૈવત છે, તેથી કેટલાક વિઠ્ઠાનો 
શ્રી કૃષ્ણુનું દ્રારકા જૂનાગઢ પાસે હતુ એવા ભ્રમમાં છે અને જુદા જુદા પ્રકારે 
'ત્દ્ઠા કરી તે સિદ્ધ કરવા મિથ્યા પ્રયાસ કરે છે.' દ્રારકાનો રેવત તા દ્વારકાની 
સાથે સમુદ્રમાં પ્લાવિત થઈ ગયો અને તેતું નામા નિશાન પણુ રહું તહિ, 
એક જ તામતી ભારતમાં ધણી નદીઓ છે, એક જ નામનાં ધણાં નગરે છે એમ 
''એક જ તામતા એકથી વધારે પવતો કેમ સ'ભવે નહિ ? 


સ્ક'દપુરાણુ અ'તગ'ત પ્રભાસખ ડતા ૭૭મા અશ્યાયેમાં, ગિરનાર મહાત્મ્ય 
આપ્યુ છે, તેમાં “ગિરિતાર'માં રૈવત, કુમુદ અને ઉજ્જય'ત નામના ત્રણુ 
૫૧*તે હોવાનું કરેવામાં આવ્યુ' છે. પુરાણુકાર વિશેષમાં કહે છે કે, “પૃથ્વીના 
પશ્ચિમ ભાંગમાં સમુદ્રની પાસે રેવતાચળ વગેરે ૫૧*તો છે તે જગ્યાએ ગિરનાર 
ક્ષેત્ર આવેલુ” છે. ત્યાં દામોદર નામનું તીય"! છે...ભવતાથ મહાદેવ છે. તેની 
પાસે ઉજ્જય'ત નામને! મોટો પર્વત છે, તે જગ્યઃ!એ સુવર્ણુ રેખા નામની 
નદી છેઃ! આજ મહાત્મ્યેમાં (પ્રભાસખ'ડના ૯૦માં અષ્યાયમાં) કહેવામાં આવ્યુ' 
છે કે “રેવતાયળના ધાટા વતનમાં થઇ ભવનાથ જવાય છે અને ત્યાંથી ઉજ્જ- 
મ્‌'ત પર્વત દરિગાચર થાય છે; તેના નેત્રડત્યે બો રદેવી છે અને વાયવ્યે સરોવર છે.' 
પ્રભાસખ'ડ રૈવતાચળની સ્પષ્તા કરતાં કહે છે કે “રેવતાચળ વસ્રાપથ છ્ઢેત્રમાં 
લાંબો થઈ ઘણી જગ્યામાં પડેલો છે અને ઉજ્જય'ત તથા કુમુદ નિંણુત 


૬ 


સીમામાં છે,” 


દારકાના રેવત .સાથે રેવૃત રાજની વર્તા' જેડી દેવામાં આવી છે, 
જ્યારે પ્રભાસખ'ડમાં વાર્તા છે કે ત્રતવાફ્‌ નામના ત્રવકપિએ, રેવતી નક્ષત્રમાં 
જન્મેલો તેને! પુત્ર .ડશટ થયો તેથા તેણે રેવતી નક્ષત્રને આકાશમાંથી ખરી 
પડવાનો શાપ આપ્યો અને તેના પરિણામે રેવતી નક્ષત્ર. આકાશમાંથી ખરી 
પડ્યુ અને કયુ પવ્ત ઉપર પડયુ'. આમ નક્ષત્રપાત થવાથી કુમુદ પર્વત 
ખળવા લાગ્યો પણુ હિમાલયના પુત્ર ઉજ્જય'તે તેના દાહનું શમત કરી દીધુ 
અને પછી પોતે પાછે હિમાલયમાં ન્‌ જતાં ત્યાં જ રહી ગયો, રેવતી નક્ષત્ર 
જેટલા ભાગ ઉપર પડયુ' તે પવત રૈવત નામે પ્રસિદ્ધ થયો, ઉત્તરને! કુમુદ, 


1 આ પ્રશ્મની વિસ્તૃત ચર્ચા માટે જુઓ “શ્રી કૃષ્ણુતું ડ્વોરકા.” ૨1'. હં, દેશાઈ, 
2 પ્રભાસખ'ડ-ભાષાંતર-વેદમૂતિત પાઠક ગોરાભાઇ રામજી. 
3 રેવત રાજન] વાર્તા માટે જુએ આ પુસ્તકમાં પાતનુ' ૩૪ 


ગિરતાર : ૩૮૫ 


દક્ષિણુના રૈવત અને સધ્યતો ઉજ્જય'ત કહેવાયો. તેના ઉપર મ'દિરે છે. 
વગેરે--' 


સડ 'દપુગણુ | ઈસુની છઠ્ઠીથી આઠમી સદીની વચમાં લખાયુ” છે તેમ વિદ્દાને 
નિઃશ'ક માને છે. તેથી જ્યારે આ મહાત્મ્ય લખાયું' ત્યારે જે પર્વત ઉપર 
મ'દિરો છે તે પવ'ત' ઉજ્જય'ત કહેવાતો અને રૈવત્ત તેની ઉત્તર દિશામાં હતે. 
તેની સમીપે દામેદરપ'ડ હતા. રેવત, મુચકુ દેશ્વરથી ઉજ્જય'ત સુધીના વસ્ત્ા- 
પ્થના અ“તક્ષેત્રમાં હતો. % 


સ્ક'દપુરાણતું વણુન વાંચતાં એ પણુ વા થાય છે કે તે એક લેખકે 

એક સાથે લખ્યુ" નથી અથવા તેમાં કેટલોક ભાગ ક્ષેપક છે દ્વારકા પાસેના 
રેવતકનોા સ'દિગ્ધિ ઉધ્લેખ કરીને કહેવામાં આવ્યુ છે કે સમુદ્ર પાસે રૈેવતાચળ 
વગેરે પવષ્તો છે અને ત્યાં ગિરનાર ક્ષેત્ર છે, ત્યાં દામોદરનું તીથ છે. આ 
વિધાન અવશ્ય ક્ષેપક હોવાનુ" માનવામાં બાધ નથી અથવા પુરાણુક!ર બન્ને 
ડૈવતનાં જુદાં જુદાં નામા હતાં તેમ કહેવાને બદલે બન્નેને સેળભેળ કરી 
નાખવામાં અચકાવા નથી તેમ પણુ માનવામાં હરકત નથો પુરાણુકારે, હંર- 
ળી વિધાનમાં ફેરફાર કર્યો છે અને સાચુ' શુ” છે તેમાં તે સ્વયે' શ'કામાં 
છે એટલે જેમ પ્રભાસખ'ડના, પ્રભાસક્ષેત્ર મહાત્મ્યમાં તેલુ તેનાં વિધાનો 

વાર'વાર બદલ્યાં છે તેમ આ વિષયમાં પણુ બન્યુ હોવાનુ જણાય છે. 


ફન ધમષમ્ર'થોમાં ગિરનાર મહાત્મ્ય આપેલુ છે. તેમાં આપેલી કથાઓમાં 
જણાવ્યુ” છેકે “રેવ'ત નામે ગિરિપ્રવર જયવ'ત પ્રવતે” છે' વિશેષમાં ગિરનારને 
ઉલ્લેખ કરતાં કહેવામાં આવ્યુ' છે કે આ “ઉજ્જ્ય'ત ઉવી“ધર્‌ ઉપર...” 
ગિરનાર મહાત્મ્યના અ'બિકા ચરિત્રમાં' કહેવામાં આવ્યુ' છે કે “સોરાષ્ટ્ર 
દેશના પવત પુર'દર શ્રી રેવતાચળની દક્ષિયુ ઘ્શિાએ ત્રદહિમાં કુબેરપુર કલ્પ 
અને ન્યાયવાન નરનારીઓથી નિવાસિત કુબેરનગર છે, ત્યાં યક્ષા નામની નદી 
છે.' વરદત્ત વ્યાખ્યાનમાં બાવીસમા તીથકર શ્રી અર્છ્ઠિનિમિના ગણધરે “રેવતા- 
ચળે ૩મ* ખપાવી શાશ્વત શિવરાજનુ* ૫રમપ૬' કાસ કર્યાની કથા છે, તેમાં 
ગિરનારને રેવતાચલ કલ્લો છે. આ વ્યાખ્યાનમાં એમ પણુ કહેવામાં આવ્યુ 
છે કકે, શ્રી નેમિતાથજની પ્રતિમા દ્વારકામાં હતી. દ્ારકાનુ' અસ્તિત્વ રહું ત્યાં 
સુધી તેની પૂન્ન થઈ તે પછી શ્રી નેમિશ્વર ભગવાનના નિર્વાયુથી ખે સહસ્ત્ર 


1 પ્રભાવકચર્ત્રિ-વિવિધ તીર્થકદપ* 
જૂ, ગિ.-૪૯ 


: જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


વર્ષો વીત્યા પછી  રત્તસાર નામના વાણુકે તેને વવવફારક યફામાંથી લાવી માર 
ચળમાં એક મ'દેરે બાંધી તેમાં પધરાવી. 


આ મહાત્મ્ય પષુ સે*કડે વર્ષો પૂવે" લખાયુ' છે. પ્રભાસખ'ડનુ' મહાત્મ્ય 
તથા જેન મ્ર'થાનુ' મહાત્મ્ય અને કથાઓ વાંચતાં એમ જણાય છે 'કે, જૂનાગઢ 
પાસેથી શર્‌ યતી પવ'તમાળા સમુદ્ર પયત પહોંચતી અને ગિરતી ધારેને 
આવરી લેતી અને તે ગિરિમાળા રૈવત નામે ઓળખાતી. જૈત મહાત્મ્યમાં 
સ્પણ્ટ કહયું છે કે “સૌરાષ્ટ્ર દેશના પવત પુર'દર શ્રી રેવતાચળનાં ર્દાક્ષણુ 
દિશાએ.નન્ત્રડહ્િમાં કુબેરનગર અર્થાત ક્રાડીના૨ છે.' પ્રભાસખ'ડ કહે છે કકે 
“પૃથ્વીના પશ્રિમ ભાગમાં સમુદ્રતી પાસે રેવતાચ1 વગેરે પવ તા છે.' એટલે 
જૂનાગઢથી શરૂ થઈ સમુદ્ર પાસે અ“તિત થઈ ગિરિ રમાળા રેવત નામે ઓળખાતી 
હોય, એમ માનવું પડે અને જે તેમ ન માનીએ -તો આ બતન્ને મહાત્મ્યના 
વિધાનો શ'કાસ્પદ ગણાય. જૂતાગહ પાસે રેવતાયળ હતો તેમ માનીએ તો 
અને દ્વારકા પાસે હતો તેમ પણુ માનોએ તો, અને દ્વારકા સમુદ્ર પાસે હતુ 
તેમ સપણ છે તો શ્રી કૃષ્ણુના સમયમાં સમુદ્ર જૂનાગઢ સુધી હતા એમ ન 
પડે. ભૂસ્તરશાસ્રી ખો, જૂનાગઢ અને સમુદ્ર વચ્ચેનો ભાગ અતિ પુરાણુ। છે 
કહે છે. અને જે પુરાણોના આપણે આધાર લઈ; આ સિહાંત સહિ શ 
માનીએ છીએ તે જ પુરાણુ।, જૂનાગઢ અને સમુદ્રની વચ્ચેના પ્રદેશમાં આવેલાં 
તીર્થો, અતિ પુરાતન અને પુરાણુકાળ પૂ્વેનાં હોવાનુ” કહે છે. એટલે જે રેવત 
દ્વારકા પાસે હતા તે અને જે જૂનાગઢ પાસે છે તે નને રૈવતે સ્પજ્ઠપણે 
જુદા છે, અથવા ગિરિમાળાના બે છેડાના પવષ્તો રૈત્રત કહેવાતા હશે તેમ 
માંનવું રહયું. ખૃડત્સ 'હિતામાં રૈત્રતકેનો દેશનામં તરીકે ઉડ્કષેખ છે તેથી ઉપરોક્ત 
વધાતને સમથ*ન મળે છે. 


જજન સદિરોના શિલાલેખો, ઈતિહાસે। જા અન્ય મ્ર'થામાં ગિરનારના 
જે પવ'ત ઉપર મ'દિરો છે તેને ઉજ્જય'ત કલો છે, તે વિધાન અ'તિહાસિક 
ઉલ્લેખો અને ભાહાત્મ્યો અનુસાર યથાસ્થિત હોવાનું જણાય છે. તેમાં વાર'વાર 
જણુવ્યુ' છે કે “રેવતક આડે પડયે! છે.' એટલે અત્યારે જે પવષ્તની તળેટીમાં 
શૈવતીક/ડ છે તથા દામોદરરાયનું મ'દિરે છે તે પવત પુરાણકારના મ'તવ્ય પ્રમાણે 
વૈતત છે તેમાં સશય નશી. 


પ્રભાસખ'ડ કહે છે કે %ુમુદ્ઠ પવ'તમાંથી રૈવત જુદો પડયેઇ. કુમુદ ઉપરના 
' ભાગમાં હતા વગેરે. તેતું વણુ ન વાંચતાં સ્પ પ્રતીત થાય છે.કે કુમુદ પંવષત 
તે અત્યારે જેગણીનો પહાડ કહેવાય છે તે પવ“ત. વિશેષ વિચારતાં એમ પણુ 
જણાય છે 'ે પુરાણુકારે બન્ને પવ'તે। જુદા પડ્યાની આખ્યાયિકામાં એ સમયની 


ગિરનાર $ 3૮૭ 


લેખન પદ્ધતિ પ્રમાણે ચમત્કારની વાત લખી પણુ ઉજજવ'ત ઉપર મિર્નિપરની 
દિશામાંથી જવા માટે પહાડ તોડીને મ.ગ ક આવ્યા ક ભેને તથા 
બન્ને પર્વ તા જુદા પડયા હશે. 

ઈ.. સ. જુજ સોરાષ્ટ્રમાં આ વેલા ચીની પ્રવાસી હું-એત સાંગે નૉધ્યુ” 
છે કે નગરથી થોડે દૂર યુ-શેત-તા નામને પવત છે. તેના શિખર ઉપર એક 
મડ છે, તેના કહ્યે પ હય માગ* પવધ્તમાં કોરી કાઢેલા છે. આ પવર્ષ્ત 
ઉપર ઘાટું વન છે અને ચ રે તરફ ઝરણાંખા વહે છે'' લરુ-એન સાંગ ગિરનારને 
ઉજ્જય'ત કહે છે. તેતા ઉપર ખડકમાં કેતરેલુ” કોઈ સ્થાન. કે નેવામાં 
આવવુ નથી, ર 

તેનાથી પૃવેજ ૪. સ. ૧૫૦ ના શક ક્ષત્રપ રૂદ્દામાના સમયમાં યાતરવામાં 
આવેવા પવતીય લેખમાં પણુ. જે પવ“તમાંથી સુવણું સિકતા વગેરે સરિતાએ 
નીકળતી તેને ઉજ'ય'ત્‌ કલ્લો છે. 2 


શિરનાર” 
શિલાલેખો અને ધમપ્ત્ર “'થોમાં રો ઉલ્લેખ ઉજ્જ્યુ"ત તરીકે 
કરવામાં આવ્યો છે અને તેથી ગિરનાર નામ અર્વાયીન છે તેવી કેટલાક વિદ્દા- 
નોની માન્યતા છે. એક વિદ્દાન લેખક તો એમ પણુ રિ છે કકે ગિંરિતગર 
ઉપરથી મિરનાર શબ્દની યોજના થઇ.* 
 ૨8*દપુરાણુના પ્રભાસખ'ડમાં આપેલા ગિરનાર મહાત્મ્યમાં “ગિરિનાર 

મહોદય શબ્દો આ પવિત્ર પર્વત માટે વાપર્યા છે. પ્રભાસખ હ ઈસુની આડમી 
સદીમાં 'કે તે પૂવે" લખાયો ત્યારે ગિરતાર નામ સ્વીકૃત થઈ ગયુ' હતું તેમ 
જણાય છે. તેના ઉલ્લેખ ગિરિતારાયણુ તરીકે પણું કરવામાં આવ્યે! છે. 

૪. સ. ૧૧૭૬ ના શ્રી વિજયસેનચૂરીએ રચેલા રૈવતગિરિ રાચુમાં તે 
લખે છે કે, 

જિમ જિમ ચડઈ તડિ ડે કર્ડાણુ ગિરનારહ, 

તિમ તિમ ઉડાઈ જણુ ભવણુ સ'સારહ. (કડવું મજુ), 


૭ 


1 ટ્રાવેલ્સ એફ લુ-એન સાંગ. 
2 હીસ્ટોરિકલ ઇન્સકીપ્શન્સ ઓક્‌ ગુજરાત, વે. ૨. શ્રી, ગિ. વ. આચાર્ય 


3 ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૨પંમા - જૂનાગઢ - અધિવેરાન (ઇ, સ. ૧૯૬૯ )ની 
 સ્મારિકામાં જૂનાગઢ - પ્રાચીન ઇતિહાસ - ડો. હરિપ્રસાદ રાસ્રીનો લેખક 


૩૮૮ $ જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


અર્થાત્‌ ને જેમ જેમ જત ગિ રતારને, ઢાળાવ' અને ટુક ચડે છે તેમ તેમ: કૈ 
સ'સાર ભ્રમણુમાંથી મુકત થાય છે, 


દશ દિતિએ નેમિ કુમારિ આરોહી અવલોઈ( (૫)ઉએ, 


| દીજઈએ તહિ ગિરનારિ ગયણ “ગણુ' અવલોણુ સિહરા (કડવું ચોથુ') 
અર્થાત ગિરનારમાં નેમિકુમારે (જ્યાં) આરેહણુ કરીને દશે દિશ!એ. ગગનાંગણુ 
અવલોકયુ” ત્યાં અવલેકત શિખર નમ દેવાય છે.' 


ઈ, સ. ૧૨૪૦ 'ે ઈ, સ. ૧૩૦૨ માં ત્રી વિતયચરે લખેલા નેમિનાથ 
સિ નામતા- કાવ્યમાં તે લખે છે કે, 

“નેમિ કુમરૂ સુમરવિ ગિરતારી  સિશ્ધિ રાજલકત્ન રી અર્થાત તેમિ” 
કુમારને સ્મરીને કુમારી રાજકન્યા ગિરતારમાં તિદ્દ થઈ,* 

આવી અનેક પ'ક્તિઓમાં ગિરનાર શખ્દનો સ્પછુ ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવ્યે। છે અને તેથો સિદ્ધ થાય છે કે, ઈસુની આઠમી સદી પછીથી ગિરનાર 
નામ સ્વીકૃત અને પ્રચલિત થઈ ચૂકયું હતુ', છતાં વિદ્દાના તેને ઉજ્જયે'ત 
" રૈવત પણુ કહેતા હશે. ઈ. સ. ૧૪૫૧-૧૪૫૫ લગભગ લખાયેલા માંઢલિક 
 કૉવ્યમાં* પણુ તેને ગિરિનારાયણુ કલો છે. 

ગિરિતગરમાંથી ગિરનાર થયાને તક" અસ'બદ્ધ નથી (ગિસ્તિકતગરનગિરિક 
નઅર)* ડે. હરિપ્રસાદ શાસ્રી પણુ એ જ અનુમાન કરે છે.5 પણુ 3 ગિરિનાર કે 
ગિરનાર નામ ગિરિનાંરાયણુમાંથી અ આવ્યુ હોવાનું વિશેષ સ'ભવિત છે, 


ગિરતારમાં ઉજજવે' ત, રેવૃત, મુમુદ પવ*તોને સમાવેશ થતા અને આજે 
પણુ થાય છે. લેકરેએ આઝ્તાનતાથી કે ભકિતભાવથી તેને ઉજ્જય'ત 'કે રેવતક 
રલ' હોય ૭તાં તે ગિરતારજ હતો અને ગરનારજ રશ્યો. 


 શિરનાર 
જતાગતતું. તામ મિસ્નિગ રેનગર અને પછી જીણુર્દુગ* હતુ નથા તેની સમીપે 


ર. હરિવલ્લભ ચૂનીલાલ ભાયાણી સ'પાદ્તિ રેવ 'તગિરિરાસુ, 

એ જ લેખક સ'પાદિત નેમિનાથ ચતુષ્પાઠ્કા, 

કવિ ગ'ગાધર, 

શ્રી હરિવલ્લભ ચૂ, ભાયાણી, રૈવત'ગિરિ રાસુ - નેમિનાથ ચતુપ્ધાદીકા, - 


ડો, હરિપ્રસ'& શાસ્ત્રી, જૂનાગઢ - પ્રાચીન ઈતિહાસ, ગુ, સા' પરિષદના ઇં, સ, 
૨૯૬૯ અધિવેરાનની સ્મારીકાને। લેખ, 


બળ 2 ૦૭ 9૩ ન 


[ગિરનાર : ૩૮૬ 


ગરતાર પર્વ ત હતો અને સોલ'કી યુત્રમાં ગિરિંનગર અને? ગિરનારને સાથે 
ગણુવામાં આવતાં તેથી મુસ્લીમ શાસક્રેએ પણુ નગરને તેમજ : પવ તને 
ગિરનાર નામ આપ્યુ'. જણૂ*દુગ'ને ઉચ્ચાર કરવા કરતાં ગિરનારનો ઉચ્ચાર 
સહેલો પણુ હતા તેથી તેને “કિલ્લએ ગિરતાર'”* "કે “1કલ્લએ ગિરનાલ''* 
કલ્ો મિંરાતે સિક'ઠરી, તારીખે ફરિસ્તા, તારીખે ફ્રિઝુશાહી વગેરે. ફારશી 
ઇતિહાસે।માં ગિરતાલ 'કે કિરિનાલ નામને! ઉપયે।ગ કરવામાં આવ્યે! ,છે.3 


ગિરનાર મહાત્મ્ય («્રેન) 


પ્રતિવષ*, જેન ધર્માવલ'બા યાત્રકો મોટી સ'ખ્યામાં ગિરનાર ઉપરતાં 
મ'દિરેમાં દશનાથેૅ" આવે છે; ગિરનાર મૂતિ પૂજક *વેતાંબરા અને દીમમ્બ- 
રોનું અતિ પવિત્ર તીય છે. અને' ગિરનાર ઉપરનાં વિશાળ, સુ'દર અને 
કળામય મ'દિરે જેનોનું જ નહિ જેનેત્તર પ્રવાસીઓનું પણુ અનેર્‌' આકષષણુ છે. 
જેન મ્ર'થેો અનુસાર, ગિરનાર-ઉજ્જય'ત-અલોક્કિ અને દૈવી પ્રકૃતિવાળુ” 
પવિત્ર સ્થાન છે. ગિરતાર મહાત્મ્ય પ્રમાણું બાવીસમા તી્થ”કર શ્રી નેમિનાથ 
ભગવાને ત્યાં વસી અનેક પાપીઓને। મ કર્યો. અને પોતે તયાં જ મોક્ષ 
પામ્યા, ' રી 
શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના જન્મની કથા છે ફે, કોશાંખી નગરમાં સુમુખ 
રાજાએ, જુવિ'દની પત્ની વનમાળાનું હરણુ કયુ, વિ દની દુર્દશા થઈ. એક 
વાર તે સુમુખતા રાજ મ 'દિરે પાસે આવ્યો ત્યારે વીજળીના ગ્રપાતથી સુમુખ 
અને વનમાલા મૃત્યું પામ્યાં. આ દ'પતી હરિવષ'માં હરી અને હરિણી નામે 
જન્મ્યાં. કાળે કરીને હરિને ચપાનગરીનું રાજ્ય માપ્ત થયું અને તેને વ'શ 
હુર્વિ'શ કહેવાયો. 


આ વશમાં યદુ થયો તે _શથુરાને! રજ થયો અને તેના વ'શન્ને 


1 ઇ. સ. ૧૪૬૩ને। માંગરેળને શિલાલેખ. જુએ। અરેબીક એન્ડ પસી'યન ઇન્સ્કી. 
ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. ર', હ. દેસાઈ 

2 ઇ. સ. 1૪૭૨ નો. જૂનાગઢ બારવાડ મસ્જિદનો શિલાલેખ. સ 

3 ફારસી ભાષામાં ગાફ ને ગ,થાય છે અને કાકને ક થાય છે તેમાં માત્ર એક માત્રાને 
ફેર છે. હસ્તલિખિત ગ્રથથોમાં ગાફ ને બદલે કાફ લખવાને રિ વાજ હતો તે સાથે “૨ 
નો 'લ' લખવાની ભૂલ પણુ ઘણી ઉસ્તપ્રતોમાં જેવામાં આવી છે. તેથી ગિરનારને 
બદલે કિરનાલ વ'ચાયુ' હોવાનું જણાય છે. 


: જૂતાગહ અને ગિરતાર 


યાદવે! કહેવાયા, યદુના પુત્ર ચરીના ખે પુત્રે | શોર અને સુવીર થયા. શૌર્‌ 
મથુરાનું રાજ્ય સુવીરને આપી પોતે કુશાવતે માં આવી શોય*પુર તામેનું નગર 
વસાવ્યુ'. -- ફૂ ર 
“જોતા પુત્ર ધક ૬ૃષ્ણિને તેની રાણી સુભદ્રથી દશ પુત્રે થયા. 
તેએ દશારહુ કે દશરથ કહેવાયા, તેમને રુ તિ અને મુદ્દી તામની બહેને! હતી. 

મ્ુ'તિ પાંડુ રાજાને પરણી તેનાથી તેને પાંચ પાંડવો થયા. મુદ્દીને ત્ર શિશુ- 
પાલ થયે. મી 

સુવીરે, સિ'ધુ સરિતાના તીરે સુવીરપુર વસાવ્યુ*. તેના પુત્ર ભોજકવૃષ્ગિના 
પુત્રો દેવક અને ઉત્રસેન થયા, દેવકને પાલાસપુરનું રાજ્ય મળ્યુ' અને ઉમ્સેન 
મથુરામાં જ રલ. ઉમ્રસેનની રાણી ધારિણીને પુત્ર જન્મ થતાં તે પુત્રને 
કાંસાની પેટીમાં પૂરી યમુનામાં નાખી દીધે., દૈવયોગે તે સુભદ્ર નામના વણિકને 
પ્રાપ્ત થયો, આ પુત્રે વયમાં આવી સિ'હરથને હરાવી, મગધના રાજ જરા 
સ'ધની પુત્રી જીવયશા સાથે લગ્ન કર્યા' અને તે પછી તેતા પિતા ઉમ્રસેનને 
કેદ કરી તેને કાષ્ટ પીં'જરમાં પૂરી પોતે ગાદીપતિ થયો. ક'સે તેતા કાકા 
દેવકની પુત્રી દેવીનો સાતમે પુત્ર તેની હત્યા કરશે એવી ભવિષ્યવાણી તેના 
ભાઈ અયમ'તા મુતીએ ભાખેલી ને ઉપરથી દેવકીને પુણુ જદમાં પૂરી, તેને 
સાતમે! પુત્ર થતાં દેવફીના પતિ વાસુદેવ તેને ગોકુલમાં લઈ ગયા. 


આ પુત કૃષ્ગું ક'સને મારી ઉત્રસેતને ર(જ્યાસને' બેસાડયા, તે પછી 
ક'સની રાણી પિતૃમૃહે ચાલી ગઈ. તેના પિતા જરાસ'ધે ક'સતા ધાતનું વેર લેવા 
મથુરા ઉપર ચડાઈ કરી પણુ કૃષ્ણં તેને હરાવ્યો. તે પછી જરાંસ'ધને પુત્ર 
કાળકુ'વર મથુરા ઉપર ચડયો. તેનાથો ડરીને, અઢાર કોટી યાદવે સમુદ્રની 
દિશામાં નાસી છુટયા, કૃષ્ણુને કહેવામાં આવેલુ 'કે ઉત્રસેનની પુત્રી સત્યભામા 
કે જે કૃષ્ગુની પત્તી હતી તેને જે સ્થળે બેલડાં બાળકો અવતરે ત્યાં સ્થિર 
થવું તેથી માગમાં જ્યાં ભામ અને ભાનુ નામના નેડકા પુત્રોને સત્યભામાએ 
જન્મ આપ્યો ત્યાં યાધ્વો શેકાઈ ગવા. 

તે પછી કૃષ્ગું અ'ટ્મનું તપ કરી સ્વસ્તિક ગામે, સમુદ્રાધિપતિને આરાધ્એ. 
તેણે અઠઠમતી ત્રીજ રાતેજ સમુદ્રને ખસેડી ત્યાં બાર્‌ હા લાંબી અને નવ 
'ચાજન પહેળી રત્તમય દ્વારિકા નમરીનું નિર્માણુ કયું“ પણુ કાળકુ'વર તો 
પાછળ જ હતો.” 

 ઢાળકુ'વરને રોકવા સારૂ અધ'ભારતની સિમ દેવીએ માયા રૂપ ધરી 
એક , ચિતા સળગાવી, કૃષ્ણુની બહેતનું સ્વરૂપ લઈ તેની પાસે રેતી બેઠી. 
કાળમુ'વર પાસે આવ્યો ત્યારે તેણે તેને કહું કે યાદવે ચિતામાં પડયા છે તેથો 


ઝિ ગેરનાર : ૩૯૧ 


કાળકુ વર્‌ ચિતામાં ફૂદી પડયે અને શીદ્ય* મનક થઈ ગચ, ટૂ જ ં 
જાણ્યુ' કે યાદવોનો તારા થઈ ગયો એટલે તેભું વિશેષ પ્રયાશ ' કર્યો નહિ. 


એવામાં એક વ્યાપારી જીવયશા પાસે રત્તકાંમભળ લઈ વેચવા, આવ્યે!* 
તેણે જીવયશ્ાને યાદવોના દ્ારિકાની સકહિની વાત કહી, કૃષ્ણુ પણુ જવિત છે 
અને યાદવે। સબળ થયા છે એમ જ્યારે જવયશાએ જાણ્યુ” ત્યારે” તેણે તેના 
પિતા જરાસ'ધને ઉશ્કેરી દ્ાંરિકા ઉપર મોકલ્યો પર*તુ કૃષ્ણે તેને પ:ચોસરના 
યુદ્ધમાં પરાજીત કર્યો તેથી ત્યાં શ'ખેશ્વર પાશ નાથનું તીર્થ થયુ*, 


શોય“પુરમાં, અ'ધકવૃષ્ણિના દશ પુત્રે વૈછીને જ્યેરે પુત્ર સમુદ્રવિજય અને 
તેનાં રાણી શિવાદેવીને ત્યાં એક દૈવી પુત્રના જન્મ થયો. તેનું નામ અરિદેનેમિ 
પાડવામાં આગ્યુ. એકવાર તેઓ રમતા : રમતા કૃષ્ણુની,આયુધશાળામાં ગયા. 
ત્યાં સુદર્શન ચક આદિ આયુધે। પડેલાં હતાં. તેમાં પાંચજન્ય શખ પણુ હતે. 
નેંમિનાથઝએ તે હાથમાં લઈ ફુ'કયે!' અને તેનો નાદ સાંભળી કૃષ્ણુ ત્યાં દોડી 
આવ્યા. તેણે તેના બળવાન બાહુ નેમિતાથજી પ્રતિ પ્રસાર્યો પણુ તેણે તેને 
કમળની દાંડી વાળે તેમ વાળી તાખ્યો. પછી તેણે પાતાની ભુશ્ રૃષ્યુ તરફ 
પ્રસારી તે પકડવા કહ્યું. કૃષ્ણું તેને પકડી પણુ તે વાળી શકય! નાહ. એ સમયે 
દેવવાણી થઈ ' નેમિશ્રર બાવીસમાં તીર્થ થ”કર છે, તે સ'સાર્‌ કરશે નહિ અને 
રાજ્ય પણુ ભોગવશે નહિ. 


કૃષ્ણે તેમ છતાં ઉમ્રસેન પાસે તેની પુત્રી રાજમતીનું સ ગિતાથજ સાટે 
માચુ નાખ્યું, ઉમ્રસેને તેનો સ્વીકાર કરી શીધ્ર લગ્ન કરી નાખવા આજ્ઞા 
આપી. નેમિનાથજ લગ્ત કરવા ગયા પણુ તારથી પાછા ફર્યા અને એક ૧૫5 
પછી દીક્ષા મ્રહણુ કરી ગિરનાર પેવષ્ત ઉપર આંવ્યા. રાજીમતી કે રાજુલ 
અવિવાહિત રહી અને તેલ પણુ ગેરનાર ઉપર આવી દીક્ષા લઈ મેોક્ષપદ પ્રાપ્ત 
કયુ, 

શ્રહાત્મ્મ કહે છે "શ્રી નેમિતાથછ _ લગ્ત કરવા ગયા ત્યારે મ વય 
૧૨૫ વષનું તથા  રાજીમતીવું વય તેનાથી ૧૭૫ વવ વ્ધાર્રે હતુ. ર1%મતી 
૧૦૦૬ વષની વયે અને શ્રી નેમિતાથછ ૧૦૦૦ વર્ષની વયે મોક્ષ પામ્યાં. શ્રી 
કાનો દીક્ષા દીધી ત્યારે તેનું વ્યુ ૩૦૦ વષનું ઉતુ* 


અ'બિકા 


જેત મહાત્મ્ય પ્રમાણે સે નામતા બ્રાહ્મણુની પત્ની અ'નિકાએ, 
તેના પતિની ગેરહાજરીમાં, બે જૈન સાધુઓને ભિક્ષા આપતાં, પતિએ તેને 
ઘરબહાર કાઢી મૂકી તેથી તે અ'ભર અને શ'બર તામના બે પુત્રોને લઇને 


રહર : જૂનાગઢ અને મિર્નાર 


વનમાં મઈ. પાછળથી સે।મભટને તથા તેની માને પશ્ચાત્તાપ થયો કારણુ જ 
સાઇન આપેલી -ભિક્ષાના પ્રેતાપે તેના ગ્રડમાં રિદ્ધિ તિદ્ધિએ વાસ કર્યો. 
સોમલ્ટજતેમી માના આગ્રહથી અ'બિકાને શોધવા તેની પાછળ ગયે. જયારે 
અ'બિકાએ પતિને આવતે નયે ત્યારે તે તેને મારશે એ બીકે તેણે પુત્રે 
શ્ષહિત કુવામાં પડી આપધાત કર્યો અને આ દુઃખ સહન ન થવાથી સો।મભટે 
પણુ આપઘાત કર્યો. અ'બિકા સ્વપુણ્ય ભલે, સુવણુધં સમાન કાંતિવાળા દેવી 
થયાં. સોમભટ તેનું વાહન સિહ થયે. અ'બિકાએ શ્રી નેમિનાથની આદેશના 
લીધી અને [ગરનારતા પવિત્ર તીથનાં અધિષ્ઠાવિક! દેવી તરી કે સ્થપાયાં. 
ગાોમેઘપ ક 

સૃષ્રામ નગરમાં મોતમ નૉોત્રને ગોમેધ નામને બ.હ્મણુ રહેતો. તેણે 
અનેક યજ્ઞો ઢરેલા તેથી અત્ય'ત પાપ ઉપાજ'ન કરેલું અને પરિણામે તેને 
સમમ્ર પરિવાર નાશ પામ્યો અને પોતે કુણ્રેગથી મ્રસિત થયે. ગોમેધને કોઈ 
મુતીએ સવ ક્યિાએ ત્યાગી શ્રી નેમિનાથજનું સ્મરણુ ક*વા શિક્ષા આપી, આ 
શિક્ષા માની તે શ્રી નેમિશ્રરતું સ્મરણુ કરતાં કરતાં મૃત્યુ પામ્યો અને ક્ષણુ 
માત્રમાં તે છ હાથા અને ત્રણુ મસ્તકે વાળા ગોમેધ યક્ષેશર થયો. તે શ્રૉ 
નેમિતાથજને નમતો ભજતો! ગિરનાર ઉપર સિ સ્યર્‌ થઈને રલો, ' 


વશિષ્ટ 


મુતિ સુત્રત સ્વામીના શાસનકાળમાં લદ્દમણુ નોમનો એક રાજા ર તેના 
* સમયમાં ગ'ગાતીરે વશિણ નામને! તાપસ રહેતા તે વિદ્દાન હતે છતાં કપટી, પાપી 
અને સ્વાથી* હતો તયા ક દમૂળનો અહાર કરતો, વશિષ્ટે એકવાર એક સગર્ભા 
મૃગલીને લાકડીને પ્રહાર કરતાં મૃગલી મરી ગઈ. આ [કૃત્યથી લેક નિ'દા થશે 
તે ભયથી તેણે તીર્થાટત કચ”. તીર્થાટન પૂરુ' થતાં પોતે ૫૫ વિમુક્ત થયો 
છે એમ માની રહેતા હતો ત્યાં કોઈ મુનિએ તેને કહું કે માત્ર તીર્થાટનથી 
પાપ વિમુક્ત થવાતુ' નથી. મુનિએ તેને રેગૃતાચળ જવાની શિક્ષા આપી તેથી 
વશિજ્ રેવતાચળ ગયો અને શ્રી અરિષ્નેમિની આરાધના કરી મૃગલીની હત્યાના 
પાપથી મુક્ત થયો. 


ઉસા-શભુ 

શ્રી કૃષ્ણુને કાઈ મુનિએ કહેલુ' કે ઉજ્જય'ત પર્વત, ઉમા-શ'ભુ તામે 
 એળખાશે. ત્યાં શ'ભુ પોતાના દુઃખનું મૂળ ઉમા છે તેમ સમજ તેને। ત્યાગ 
કરશે અને નેમિંશ્વરનું ધ્યાત ધરશે. ઉમા પણુ તપશ્ચર્યા કરશે અને તે શ'ભુને 
ચલાયમાન કરી તેને સાથે લઈ જશે. 


ગિરનાર : ૩૯3 


મી કૃષ્સુ 

ગિરનાર મહાત્મ્યમાં મૃષ્ણે ગિરનારને ઉદ્દાર કર્યો હતા, દ્દારકાનો દિપા- 
યને આંગ્તથી દાહ કર્યો હતા અને તે પછી વાસુદેવ અને જરા રાણીના પુત્ર 
જરાકુમારે શ્રી કૃષ્ણુને। વધ કર્યો હતો તૈથો કયાએ પણુ આપી છે. 


શ્રી ને[ભનાથજીનું નિર્વાણુ 


એક સહસ વષતું આયુષ્ય ભોગવી, અષાડ મુદી ૮ના પ શ્રી નેમિન 
નાથજી રૈવત પવત ' ઉપર નિવ શું પામ્યા અને તેની સાથે તેતા ભાઈઓ, 
કૃષ્ણુ વાસુદેવની, પટરાણીઓએ, ડી. આદિ પણુ મોક્ષ પામ્યાં તેમ પણુ 
મહાત્મ્ય કહે છે.' 


વગ્રાપથ ક્ષેત્ર 


.. જે ક્ષેત્રમાં :શ્રી નેસિનાયછએ તીક્ષા | લઈ વસ્રાનો ત્યાગ ક્યો ત્યાં વસ્ત્ા- 
પથ તામે ક્ષેત્ર વિસ્તયું'. તેને ક્ષેત્રપાળ કાળમેધ છે. 


ગિરનાર સહાત્સ્ય (સ્કુ” દ્યુરાણું] 


સ્ક'દપુરાણુના પ્રભાસખ'ડમાં અધ્યાય હ૭ થી અધ્યાય ૧૦૬ સુધીના 
અધ્યાયોમાં ગિરનાર મહાત્મ્ય આપેલુ છે. તેને સવિશેષ ભાગ મૃગીકુ'ડ, 
 વામનસ્થળીને સ'બ'ધકર્તા તથા અન્ય આખ્યામિકાઓનો। છે. 


વસ્નાપથ ક્ષેત્ર 


પ્રભાસખ'& અનુસાર 7 ગિરનાર કેતુ નામ વસ્રાપથ ય ક્ેત્ છે અને તે ક્ષેત્ર 
પ્રભાસ ક્ષેત્ર અ'તમત છે. આ ક્ષેત્રમાં શ" કનું દીવ્ય વસ પડી ગયેલુ' તેથો 
તે વસ્રાપથ ક્ષેત્ર કહેવાવુ'.* 


. વસ્રાપથ )ેત્રનું હે ્ષેત્રરળ ઝિ ગિરનાર _ મહુ'ત્મ્યમાં ત્રણુ સ્થ? આપવામાં આવ્યુ 
છે. અધ્યાય ૭૯માં કહું છે કે “આ |ગરનાર ક્ષેત્ર દરા દશ ગાઉની પરિધિના 
મ્રમાણ્વાળુ' છે. દક્ષેણુ બલીનુ' સ્થાન ખીલ્લેશ્વર મહાદેવ સુધી, પશ્ચિમમાં 
વામનપુરી સુધી, ઉત્તરમાં ભદ્દાવતી નદી સુધી અને પૂવ'માં આઠ ગાઉ સૂય'કુ'ડ 
સુધીનું' છે. તેના મધ્યભાગમાં વશિણ તીર્થ (તરવેણી) થી માંડીને કાલિકાનું' 


1 ગિરનાર મહાત્મ્ય શ્રી, દે. પુ. બરેડીયા. 
2 સરખાવો જેન ગિરનાર મડાત્મ્યમાં વસ્નાપથ- દ! 


જ્‌. ગિ.-પ*્ 


: જૂતાગહ અને ગિરનાર 


સ્થાન જે કમી છે ત્યાં સુધી અ'તગઝૃષહી કહેવાય છે. 


અધ્યાય ૮૬માં પુરાણુકાર કથે છે કે, “વસ્રાપય ક્ષેત્રની ચતુઃ માડં 
એટલુ” પ્રેમાણુ છે કે ઉત્તરમાં ભદ્રાવતી નદી અને પૂવ*માં ખે યોજન (આઠ 
ગાઉ), ' પશ્ચિમમાં વામતપુરી (વ'થળ), દક્ષિણુમાં ખીલ્લેકર (બીલખા) અને તે 
ક્ષેત્રના સષ્ય ભાગમાં ઉજ્જ્ય'ત મહાન પવષ્ત છે. આ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર પારિ ધર 
યાર્‌ યોજન (સોળ ગાઉ) છે. 


. અધ્યાય ૯માં જણાવ્યુ" છે કે, “ક્ષેત્રના પવ તામાં પાંચ યોજનાનો વિસ્તાર 
છે તે ક્ષેત્ર વસ્્રાપથ ક્ષેત્ર નામે ઓળખાય છે.! 


વસ્રાપથ'ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત્‌ વિષ્ણુ સ્વય” વસે છે. આ ક્ષેત્ર ત્રિલે'કને પાવંત 
કરનારું છે. તેમાં સુ'દર સરિતાએ, વૃક્ષો અને અનેક તીર્થો આવેલાં છે. આ 
તીર્થમાં મહા પાપ કરતારા, વિશ્વાસઘાત કરનારા, સ્રી અને બાંલ હતયા 
કરનારા, મધપાન કરનારા, “પુતિતો બસ્્રાપથ ક્ષેત્રના પ્રભાવથી પવિત્ર થાય છે 
કારણુ કે ત્યાં સાક્ષાત્‌ શ“કર્‌ . ભવાની સહિત બીરાજે છે. વસ્ાપથ ક્ષેત્રવાં 
જેના ગ્રાણુ જાય છે તે સ્વર્ગમાં જય છે અને આ ક્ષેત્રની ભૂનિમાં જે જ્ન્મ 
લે છે તે પોતાના કમના બ'ધનોથો મ્ક્તિ પામે છે. 
પતો 

વસ્રાપથ તરમાં ર લ. કુમુદ દને ઉજ્જયેત નામના મે તા શ 
છે તેમાં સવ દેવો વાસ કરે છે. આ ત્રણું પવતે!; બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને 
મહેશના સ્વરૂપે રહેલા છે. ત્યાં સુવણુ રેખા નામની સરિતા વહે છે. 


પુરાણુકાર ઉજ્જય'તની ઉત્પત્તિ માટે કહે છે કે, પૂવે. પવ પાને પાંખો 
હતી. પર'તુ મેરૂ, મ'દરાચળ અને લાશ સ્થિર હતા. એકવાર કુમુદ પવત 
ઉપર વસતા વિષ્ણુને મળવા શા'કર આવ્યા ત્યારે કમુ પવષ્તે શ “કરને તમન 
કરીને કહયું કે આજે પ।૧*તીજી સાથે આપ મારે ત્યાં પધાર્યા તેથી હુ' ધન્ય 
થયે છુ શકર પ્રસશ થઇ તેને વર માગવા કલું ત્યારે કુમુદ કહું કે “ભેગ- 
વાત, આપ જ્યાં નિવાસ કરી રહે ત્યાં મારો નિવાસ રહે' શ'કરે કહું ન 
હે | કુમુદ ! હુ' જે જે ક્ષેત્રમાં દિ ેત્રમાં તારે ખહમાના સે। વર્ષ" સુધી 
રણેવું.” 


1 વાસ્તવમાં વસ્ાપથ ક્ષેત્ર ગિરનારથી ન્તૂનાગઢ સુધીનું છે. તેની બન્ને બાંજુએ ગિરિ- 
ક'દરા છે અને તેથી તે ભૂમી જેમ વગર પાયું” હોય તેમ “પાઘડી પતેઃ છે તેથી તે 
ક્ષેત્ર વસ્રાપય કહેવાયુ' હરો (વસ્રગ્કપડું' અને પથવ્માર્મ) 


ગિરનારે : ૩૯૫ 


પ ત્રિને। પુત્ર રેવત્ય'ત ગ'ઠાત યોગમાં જન્મ્યો તેથી તે દુખુ'ક્ 
લેણું . ગર્ભાચાષ ને તેનું, કારણુ પૂછતાં તેણે કહ્યું કે તારે પુત્ર રેવતી 
પા જન્મ્યો છે. અને- તે નક્ષત્રમાં જન્મેલા મોણુસે એવા જ હેય છે. 
આથી કતવા[ કોપાયમાન થયા અને તેને પુત્ર દુખ દ્વિ થયો છે તે રેવતી 
નક્ષત્રમાં તેના થયેલા જન્મને કારણે છે: એમ માંતી રેવતી નક્ષત્રને શાપ આપ્યે। 
કે તે પૃથ્વી ઉપર, ખરી; પડે. રેવતી નક્ષત્ર પૃથ્વી ઉપર ખરી પડતાં તે કુમુદ 
પવત ઉપૂર્‌ આવી, પડયુ'. કુમુદ તેના પ્રતાપષા બળવા લાગ્યો ત્યારે કુયુદના 
મિત્ર અને હિમાચલના પુત્ર ઉજ્જયુ'તે આવી તેતા દાહનું શમન કયુ" અને 
ત્યાંજ નિવાસ કર્યો. તે પછી દેવોએ પૃષ્ટ ત્યાં જ નિવાસ કર્યો.* * 


અન્યત્ર પુરાણુકાર _ કથે છે કે શ' કરનાં ઉમા સાથે લગ્ન થયાં ત્યારે ઉમાના 
ભાઈ ઉજજય્‌-તે શ'કરતી આગતા સ્વાગતા કરી તેથી પ્રસન થઈ શ'કરે તેને 
વરદાન આપ્યુ કે “મારા પ્રસાદ્થી તુ” ગિરિરાજ ગિરિ કહેત્રાઈટા.' 


ગિરનાર મહાત્મ્યમાં, ગિરનાર મહોદય કહ્યો છે,કોઈ સ્થળે કિરિમારાયણુ 
પણુ કલમો છે. પુરાણુકાર ઉજ્જ્ય'તની સ્પશૃતા કરે છે અને રોવતાચળ પવતના 
જુદાં જુદાં શ'ગોની વિગતો પણુ આપે છે.* પી 


ગિરનારમાં; તેના પ્રમાણે આન'દ, કાલરેધ સનક, વૃક્ષ, તીલ, કુ” હ, 
મોતમ, કૃષ્ણ, ર્‌%, કુ'જર, કાલમેધ વગેરે અનેક પુણ્ય સ્થળો અને વિવરે। છે. 
ઉજ્જ્ય*ત્‌ પવષ્ત, શિવરૂપ અને શિવ લિ'ગાકાર છે; અને ભેરવ, ગજપદ, 
રામાન'દ, ગ'ગાખ્ય, ખપરાખ્ય, મહાશૃ'ગ, અ'બિકા, ગો મોતમાખ્ય, ગુ્રશખર, 
કાલિકા શિખર, અધોરાખ્ય, શ્રીચક્ર વગેરે શિખરે છે. કુમુદ પવતના; સિ'હ, 
વિજય, કમળ; શ્રિલોચન, અશ્વસ્થાત્મા, કુબેર મહામોદ વગેરે શ'ગા છે. 

પ્રભાસ ખ'ડ કહે છે કે જ્યારે ગિરનાર ઉપર જવું હોય ત્યારે “પુત્ર, 
કલ, સતિ બાંધવો વગેરે સાથે ગીત, વાધ, વેદવોેષ થાય તેમ ઉત્સવની 
જેમ જવું. ત્યાં દશ્ય કરોડ તીર્થો રહેલાં છે તેથી તે અપવિત્ર થાય નહિ તે 
માટે ઉપર. ઘણુ રહેવું નહિ. 


ગિરનાર ક્ષેત્રમાં, પાંચ રકાર, 'રેવતીકુ' ડુ, રેવતાચલ, _શીવાર, રેવતી 
અને રાધા દામે।દર' દુલ'ભ છે. 


1 શ્વતીની કથા અન્યત્ર આપી છે. 
2 અન્ય વીર્થાની વિગતો આગળ આપી છે. 
3 પ્રભાસખ'ડ ભાષાંતર-વેદશૂવિ પાઠક ગોરાભાઈ શોમજીના આધારે. 


૩૯૬ : જૂનાગઢ અને મિરનાર ' 


સ્કૅ'દપુરાણુમાં ગિરનારનાં તીર્થો . 

સ્ક"દપુરાણુના પ્રભાસખ'ડતા અધ્યાય ૮૮ થી અધ્યાય ૧૦૨માં 1રનાર 
પ્વશ્ત ઉપરનાં તથા તમરથી તળેટી સુધીનાં તેમજ .૧'થળી અને ખાલખા- 
સુધીનાં તીર્થાનું વણુન, કમ અને મહાત્મ્ય આપવામાં આવ્યાં છે, 
તે પ્રમાણે ભવતાથ મહાદેવ પાસે ઉજજય'ત નામને! પવત છે તથા તેની પાસે 
રેવતાયળ પવરત છે. ત્યાં સ્વણુ રેખા નામની સરિતા વહે છે. * 

સ્વણુ'રેખા નદીતા મધ્ય ભાગમાં દામેદરકુડ છે, તેની પાસે પશ્રિમ 
દિશામાં રેવત રાજની પુત્રી રેવતીએ બ'ધાવેલે! રેવતીકુ'ડ છે. 

ગિરનાર ક્ષેત્રની સીમા ચાર ચાર યોજનના પરિધમાં છે. તેની ઉત્તરમાં 
ભદ્દાવતી ગ'ગા (ભાદર); દક્ષિણમાં બલીસ્થાન-બિલ્વેશ્વર મહ દેવ (બીલખા), 
પૂવે? સૂર્યકુ'હ અને પશ્ચિમે વામતપુરી (વથળી) છે. આ ક્ષેત્રના મધ્યશાગમ!, 
વશિણ તી (ત્રિવેણી) થી લઈને ગિરનારના અ'તિમ શિખર સુધીનું વસ્્રાપથ 
ક્ષેત્ર કહેવાય છે. ' 

વસ્્રાપથ ક્ષેત્રનાં તીર્થો અને સ્થાનોની યૉત્રાનો પુરાણુકાર વશિષ્ટ તીથ*થી 
પ્રાર'ભ કરે છે. ત્યાં વશિષ્ટેશ્વર સહાદેવ તથા સરસ્વતીકુ'ડ છે. ત્યાથી આગળ 
જતાં વાગીશ્રરી દેવી છે. વાગીશ્વરી પાસે વામનેશ્રનું શિવાલય છે. આ શિવા- 
લય જે પવેષ્તમાં છે તેનું તામ મગલ પવત છે. તેના પશ્ચિમ ભાગમાં ત્રિવેણી 

પાસે તિધ્ધેશર મહાદેવ તથા વશિષ્ટ તીથ છે. તેની પશ્ચિમે માંતૃકા (તવદુર્મા- 

માત્રી) તથા લે[કેશ્રર મહાદેવ છે. ત્યાંથી આગળ ચાલતાં વીરશંદ પવતમાં 
ઈશ્વર મહાદેવ તથા ઈદ્રકુ'ડ છે.” . 


“વસ્ર:પથ ક્ષેત્રમાં પાછા ફરતાં ત્યાં સોભાગ્યહદ તીથમાં આવેલા બાણેશ્રર 
મહાદેવ તથા ભાણુગ'ગા નદી છે. ત્યાં તિલેશ્રર તથા મુચક'દેશ્રે મહાદેવ છે. 
તેની પાસે જ રૈવતીકુ'ડ છે. તેની પાસે દામોદરનું મદ અને બદ્મ'શ્વરર મહા-- 
રેવ છે. આગળ ચાલતાં વીરહદ તીથ'માં સોમેશ્વર મહાદેવ તથા આગળ જતાં 
દુગ્ધગ'ગાને તીરે દુગ્ધેશ્વર મહાદેવ છે, ત્યાં લોકેથર મહાદેવ છે. તથા આગળ 
ચાલતાં જટાશ'કર મહાદેવ તરફ ચઠતવાનું આવે છે.” 


“જટાશ'કરથી ઉતરી પાછા પૂર્વ માં જતાં ભવેશ્વર તથા મૃગીકુ'ડ આવે છે. 
ત્યાં કાળમેધ નામના ક્ષેત્રપાળ છે તથા ભેરવકુ'ડ છે.' 


1 અન્યત્ર આ જ અધ્યાયમાં આ સીમા દર્સાવતાં પુરાણુકાર લખે છે કે પૂર્વમાં પાટેશ્ર, 
પશ્ચિમે વામતાસ્થળી, ઉત્તરે રામનાથ તથા દક્ષિણે બિલનાથ છે. : 


ગિરતાર : ૩૯૭ 


 “વસ્રાપથ ક્ષેત્રના વાયુકાણુમાં એક દ્વ્યિ સરોવર છે. પશ્ચિમ દિશામાં 
બિલ્વપત્રની ઝાડીમાં એક શ'કરતું મ'દિરે છે. ભવનાથના નેત્ત્ય 'કોણુમાં હેર'બ 
નામના ગણુપતિ છે અને યમરાજનાં સ્થાપેલાં બો[રદેવીનું સ્થાન છે. વસ્ત્ર!- 
પથની દક્ષિષુ 1૬શામાં બિલ્વેશ્વર મહાદેવ અને બિલ્વમ'ગા છે. તેના પૂ ભાગમાં 
રૂદ્રમ'ગા નામની નદી, પાટેશ્વર મહાદેવ અને સૃષ*કુ'ડ છે. ઉત્તર ભાગમાં રામ્‌ 
ગ'ગા તથા હનુમાન ધારા છે તથા ચિતુપ્તેશ્ર : મહાદેવ છે? 


ગિરનાર 


ગિરનાર ચડતાં. પ્રથમ પચેધર આવે છે. ત્યાંથી મણિજુ'ડ, ૩જપાદ તથા 
રસફકૂપ આવે છે. આગળ ચાલતાં ભીમકુ'ડ ત્તથા ભીમેશ્વર મહાદેવ છે. આગળ 
ગોમુખી ગ'મા તથા ગ ગશ્રરર મહાદેવ છે. ત્યાં સુરાક નામેભટ્ુક ભૈરવ છે તથા 
તેની પાસે જ રામાન'દ અને કાળ ભેરવ, પણુ છે. ઉપરતા શિખરે અ"બાજી છે. 
ત્યાંથી આગળ ચાલતાં કમ'ડલુ નામે તીથ છે અને દતતાત્રયનું સ્થાન છે. ત્યાંથી 
આગળ ચાલતાં કાલિકાનું. શિખર છે, 


શિખરે રા ર 

પ્રભાસખ ડના તજન ભાગમાં પ્રત્યેક સ્થાનના કમનો! વાર્તાઓ છે. તે 
ઉપરાંત તેમાં કેટલીક ઉગ્રયોગી માહિતી પણુ આપવામાં આવી છે. તેનો પ્રમાણે 
ગિરનારના મુખ્ય ત્રણુ પર્વતો, રેવત, ઉજ્જય'ત અને કુમુદ. ઉપરાંત મ ગળ, 
વીરભદ્ર વગેરે ઉપપવ તા પણુ છે. આ પુરાશુ પ્રમાણું પ્રત્યેક પવતનાં જુલ્મ 
જુદાં શૃ'ગાના જુદાં જુદાં નામા પણુ હતાં. 


કુમુદનાં ર 'ગા--સિ'હ, વિજય, કમલ, બકા મુબેર્‌ 
અને મહામાદ.2 ક 
સ વતનાં થ'ગા--આન'દ, કાલસેધ, સનક, વૃષ, નીલ, કુ'ભ, ગોતમ,. 
 ફકષ્ણુ, રૂટ, કુ'જર અને કાલમેધ. * 
ઉજજય'તનાં શૂ'ગો--ભેરવ, ગજપદ, રામાત'૬, ગ'ગાખ્ય, સુપરાખ્ય, 
અ“બિકા, ગોતમાખ્ય, ગુર્શિખર, કાલિક!, 
અધે!રાખ્યે અને શ્રીચક* 
વૃક્ષો * ર ક રિ ી 
પુરાણુકાર કહે છે કે ગિરનારતા વનમાં ખાખરા, પીપળા, લીમડા, વારણાં, 
સમી) કેદ'બ, ખીજેરાં દાડમ, બોરડી, સેમળા, જ'બ્ુ, ખેર, આં કાલ, પનસ, 
સરખડા, ખજૂર, મહુડા, ટી'બરવા, લેધર, હરડાં; ખેડાં, આંબળાં, અરીઠા, 


૨૯૮ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


આંબલી, પાટલા, નગડ અને મી હોળ થાય છે. 


જસ્નોયુ 


શુદ્ધા, માધવા ન ચાતુરા બાહ્મભ્રા પૈકી શુદ્ધા ગિરનારમાં રહ્યા તેથી 
ત્રિસ્નારા બ હ્મણુ કહેવાયા, માધવા માધવપુર ગવા તથા ચાતુરાને, શિવરાત્રિની 
પૂ કરી ચ"કેતુ રાજમે ૧૪ ગામે! આપ્યાં, 


સ્ક'દપુરાણુની ભીન્ન ભીન્ન હસ્તલિખિત પ્રતો! પ્રાત થઈ છે તેમાં મિરિ- 
તારા બ્રાહ્મણો! માટે કરવામાં આવેલા ઉલ્લેખોમાં એકવાકયતા નથી. ર 


 વે*કટેશ પ્રેસ દ્રારા પ્રસિદ્ધ થયેલાં સ્ક 'દપુરાણુમાં ગિરનારનું વણું ન કરી 
ત્યાં બ્રાહ્મણા હતા તેમ કહેવામાં આવ્યુ છે. ત્રી વફીલ ઈશ્વરજી કચ્છીએ વિ. 
સ”. ૧૯૪૪માં પ્રસિદ્ધ કરેલા ગિરનાર મહાત્મ્યના ભાષાંતરમાં, શિરિતારાયણુના 
બ્રાહ્મશોની કોષ્ડુના દીધ” પ્રમાણુમાં વણુ'વી છે. શ્રી ગે!'રભાઈ રામજી પાઠકના 
ભાષાંતરમાં પણુ ગિરિનારાથણુ અને બાહ્મણા માટે વિવેચત કરવામાં આવ્યુ' 
છે. આ બધા પ્રમાણે! વિચારી “શ્રી ગિરિનોરાયણુ જ્ઞાતિની ઉત્પતિ'તા લેખક 
શ્રી શુકલ જીવરામ દુર્લભજી લખે છે 'ે, “પ્ુરાણુમાની કથાને વધારીને વિશેષ 
મહાત્મ્યવાળી બતાવવાને માટે જ એક શ્લોક પાછળ નવા પાંચ-છ શ્લોક 
વધારવા માટે જ તે શ્રમ કોઈએ લીધેલે લાગે છે.' અર્થાત્‌ આ મહાત્મ્ય ક્ષેપક 
છે તેમ છ્તાં ગિરતારમાં વસતા બાહ્મણેઃ ગિરિતારાયણુ કહેવાતા તે નિઃશંક 
છે. શ્રી જીવરામ દુલ'ભજી. શુષ્લ, શાસ્રી કાલીદાસ ગેવિ'દજીએ લખેલી રેવાબાઈ 
ધમ" શિક્ષણુ માળામાંથી નીચેનો એક પુરાવો ઉધ્ધૃત કરે છે. “જેઠવા રજપૂતાની 
રાજધાની ધુમલી જ્યારે આભાદ હતી ત્યારે તેમાં લખાયેલુ' વ્રતની કથાનું એક 
પુસ્તક જામતગરતા શાસ્ત્ર કાલીદાસ ગોવિ' 'દજીતા ધરમાં છે. એ કથાના છેલ્લા 
પાનામાં તથા તેતી પાછળ લખેલુ છે કે “સ'વત ૧૧૫૧ વષે” શ્રાવણુ શુદ્દિ ૨ 
ભૃમુદિનિ લખિત'ગ મે!ઉનજી સુત વલ્લભે ગિરિ રેનારાયણુ | જ્ઞાતિએ લખત'ગ ઠાકર 
મોહનજી સુત વલ્લભછીએ. નાગર શામજને ઘરે બેઠા લખ્યુ છે. શ્રી ધુમલી 
મધે ત્રી ગણેશ ફ્લીઆમાં લખુ છે ।। ૧ । લખીન'ગ ગરતારાયણુ સાતિયે નેસિ 
દિવેથા માધવજી કાનજીતા જ વાંચે તેને પ્રણામ છે રહે છે હાથી ચકલામાં 
સવત ૧૫૫૨ના શ્રી ગણેશાય નમઃ”? 


1 સુકદ્પુરાણના આદિત્યખ'ડમાં “શી દામે1દર મહાત્મ્ય નિરૂપણુ'ના પ્રસગમાં અધ્યાય ૩૨ 
થી અધ્યાય કપમાં ગિ ગિ રિનારા બ્રાહ્મણુ જ્ઞાતિની ઉત્પતિ ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આન્યે છે. 


(વધુ માટે જગ પાનું ૩૯૯). 


ગિરનાર : ૩૯૯ 


સેપપાન માર્ગ જ 
ગ ત્િરતારના પવ*તોમાં અપવાદ બાદ કરતાં મ'દિશે મધ્ય પવત ઉપર છે. 
આ પવ'તને ધમ મ 'ઘોમાં ઉજ્જય્‌'ત કહેવામાં આશ્યો છે. તેના ઉપર જવાને! 
સોપન માગ છે. 


ગિરનાર ઉપર જવાનો માગ" પ્રથમ તની પૂવ-ઉત્તર તરફથી હરે એમ 
જીદા જુદા પ્રમાણાથી જણાય છે. આજે પણુ તે તરફ ઉતરવાને' એક માર્ગ 
છે. બીન્ને માગ પણુ ભવનાથ તળેટી _ પાસેથી ઉત્તર તરફ વળી જટાશ'કર 
મહાદેવ પ.સેથી, ઉનુમાન ધારા થઈ પથ્થર ચદટ્ટો જાય છે. આ માર્ગો સે 
બહુ ઉપયોગમાં તથી. 


એમ પણુ જણાય છેકે વત માન માગ, સિ (વિમા થયા પછી 
પર્વતમાળા કાપી તેમાંથો કાઢવામાં આવ્યો હશે અથવા સરિ તાઓને નાથી 
પડખેથી માર્ગ કાઢવામાં આવ્યો હશે. 


'_ ઉપર કથિત જટાશ'કરવાળા માગે" આજ પણુ ભાંગેલાં તૂટેલાં પગથિયાં 
દેખાય છે. તેથી તે માગ* જૂના સમયમાં ઉપયોગમાં લેવાતો અને અત્યારે જ્યાં 
પગથિયાં છે તે પાછળથી બ'ધાયા છે તેમ' સ્પ જણાય છે. 


ગિરનાર ઉપરનો સેોઉપાન માગ" પ્રથમ જાણુ બાંધ્યો તેનું સપણ પ્રમાણ 
ઉપલખ્ધ નથી. પર'તુ ઈતિહાસનાં પૃષ્ઠો ઉપર અ'ક્તિ થયેલા કેટલાક .પ્રસ'ગો. 
તે માટે થોડી માહિતી પૂરી પાડે છે. 


મેરૂત'ગાચાય રચિત પ્રબ'ધ ચિ'તામણિમાં' કથા છે કે ગુજર નરેશ 
કુમારપાળ ઈ. સ. ૧3૫ માં જૂનાગઢ જીતી યાત. થે" ગિરનાર 'જવા તોકળ્યો 
ત્યારે ગિરનાર સમીપે જતાં અકાએક ભૂક'પ થયો અને એક અહર રિલા ધુજ 
ઊડી. આ જ્તેઈ હેમય'દ્રાચાય” સાથે હતા તેણે ણે કહ્યું વૃધ્ધો એવી વાત કરતા 


(૩૯૮માં પાનાનું. યાણી 


આ અધ્યાયોમાં બરડા ઈ, આજકીયા, માધવીયા વગેરે વિભાગાનું પણુ વણુન છે. આ 
વિભાગો સ'. ૧૬૮૨ પી પડયા હોવાનું પણુ કેટલાક વિદ્ાનો માને છે. ગિરનાર 
મહા:મ્યના અધ્યાય શરમા પણુ તે પ્રકારનું વણુન છે. 

સદ્દીઓથી તીથનું રહ્વ'ગુ કરી તેની અગત્ય ન્નળવી રાખનારી આ એતિહાસિક 
જ્ઞાતિમાં અનેક વિદ્દાનો થયા હરો પર'તુ મારા અપાર પરિશ્રમ છતાં મને કોઈ ગિરનારા 
ભાઈ તરકથી કાંઈ માહિતી મળી નથી. હજી પણુ એ જ્ઞાતિના કોઈ ભાઈ તે માટે 
પ્રયત્ન કરે તેમ હ' ઇચ્છુ” છુ'.--લેખક, 
1 પ્રખધ ચિતામણિ ભાષાંતર-શ્રી દુ. કે. રાસી. 


૪૦૦ $ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


૧ ને કોઈ બે પુહ્યશાળી પુસ્પો સાથે મળી અહિ' આવે તો આ અધ્ધર શિલા 
તેની ઉપર પડે અને તે વાત સાચી પડે તા આપણે ભનને માર્યા જઈએ, માટે 
આપણે જીદ પડી જઈએ અને આપ ઉપર જાખો. કુમારપાળે આમ્રહ કરી : 
હેમચજાયાય'ને ઉપર મોકલ્યા અંને પોતે અદર શિલાને માગ" છેડી જૂતા 
કિલ્લાની બાજુમાં ખીજે ઠેકાણે નવાં પગથિયા બાંધવા માટે શ્રી વાગ્ભટદેવને 
આજ્ઞા કરી. તેણે બન્ને બાજુએ 13 લાખને ખર્ચઃ કરી પમથિયાં કરાવ્યાં, 


આ કથા પ્રભાવક ચરિત્રમાં પણુ છે. ૫ર"તુ સોમપ્ભાચાય વિરચિત 
“ુમારપાલ પ્રતિબાધ માં, જયેસિ'હસરીના 'કુમારપાલ ચરિત'સાં અને જિનમ'ડત 
ગણિતા “કુમારપાલ પ્રબ'ધ'માં, આ સોપાન મામ સુરાષ્ટ્રતા અધિકારી રાણી 
ગતા પુત્ર આખ્ર કે આમડે બ'ધાવ્યો દેવાનું લખ્યુ' છે, આ કથનને કૂતરી 
ખાણુનો વિ. સ. ૧૨૨૨નો 'શિલાલેખ પુષ્ટી આપે છે. આ મ્ર'થામાં કરેલા 
કથતાનુસાર કુમારપાળના સમયમાં આ કાય થયુ' પર'તુ કુમારપાળ પ્રલિબોધ 
વિશેષમાં ઉમેરે છે કે, જ્યારે ગિરનાર પવત ઉપર રા” ચડી શકયો નહિ 
ત્યારે તેણ સોપાન માંગ” બાંધવા શ્રીયાલના તર ગિદ્ધપાલની સચતાથી આમ્રને 
આનગ્તા કરી. 
રાજ મરા ઈ સ. ૧૧૪૬માં ગુજરી ગયો જ્યારે આ પગથિયાં 
શિલાલેખ પ્રમાણે ૪. સ. ૧૧૬૬માં બધાયાં છે. આ શિલાલેખ સિવાય વિ. 
સ ૧૨ર૨૩'*તા એક ખીજ શિલાલેખમાં પણુ દ તેનો ઉલ્લેખ છે. આ મ્ર'થો અને 
[શલાલેખનાં વિધાનો સમત્ર રીતે વિચારતાં એટલુ' સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રથમ 
સોપાન માર્ગ હતા ૪૭તાં ખીજ દિશાએ રાજ કુમારપાળે સોપાન માગ બાંધવા 
આજ્ઞા કરી અને તે કાય તેના મૃત્યુ પછી બ'ધ પડતા અધૂરુ' કાય વીશ વષ 
પછી પૂરુ' ચયુ'. આખ કે આસડ કુમારપાળના ર.જયૅમાં એક આંધકારી હતો 
ઇં સ. ૧૧૬૬માં પગ્રથિયાં બ'ધાવતાર શ્રીમાળી આંબાક, રાણિ'ગને પુત્ર હ હતા, 

તે બન્ને એક ન હતા. 


વસ્તુપંલ તેજપાલે ઈ. સ. ૧૨૩૨ લગભગ સ ઉપરતાં ભબ્ય અને 
સુ'દર મ'દિરે। નિર્માણુ કર્યા” તેની [વપુલ વિગતે ઉપલબ્ધ છે પર'તુ તેઓએ 
સે!પઃત માગ બ'ધાવ્યાને 'કાઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવામાં આવતે। નથી. થોડા જ 
વર્ષો પહેલાં બ'ધાયેલાં પર્ગાથયાં સ'પૂણુ. હશે તેથી ફર,થી બાંધવાની આવશ્યકતા 
જણાઈ નહે હોય | 


તે પછી “વિ. સ”. ૧૬૮૩તા કાતિષ ફુ વદી દૃ અને સોમવારે મરી ગિર” 


ચિ પે ર ક કિ ર કા «કરતા ઝારા લન૦૧૪*૭35:5:):5::3:9 


1 હીસ્ટેરિક્લ ઇન્સ્ક્રીપ્રન્સ એક્‌ ગુજરાત- શ્રી, ગિ. વ જ પુ; ૨જુ'* 


ગિરનાર : ૪૦૧ 


નારની પાજને ઉદ્ધાર શ્રી દીવના સ'ઘે પુરૂષા નિમિત શ્રીમાલ જ્ઞાતીય...ના 
[સ'ધજ મેષજીએ' કરાવ્યો તેનો રિલાલેખ હાથી પાણા પાસે છે. એ ઉપરથી 
પ્રતીત થાય છે કે આ સોપાન માગ ના છર્ણાદ્દાર ઈ. સ. ૧૬૨૪માં થયે. 


ઈસુની પ'દરમી, સે।ળમી. અને સત્તરમી સદીના અ'ત સુધી મુસ્લિમ 
શામનમાં મ'દિરાના ખ'ડનને કાય*કરમ એ રાજનીતિ હતી તેથી સોપાત માર્ગ 
પણુ ખ'ડિત થયો! હશે અને ઈ. સ. ૧૬૨૭માં એટલે શાહજહાન ગાદીએ 
બેઠો તે વષ*માં સોપ્રાનમાર્ગનો ઉધ્ધાર થયો? પણુ તેના રાજઅમલના અ'ત 
સાથે ધામિ'ક સહિષ્ણુતાની નીતિનો! અ અંત આવ્યો તેથી તેના ઇવૉધારનો ૩ પ્રશ્ન 
રહો નહિ 


ઇ. સ. ૧૮૮૯માં. તળેટીથી માળી પરબ ' સુધીનાં પગૃથિયાં સાવ નાબૂદ 
થઈ ગયાં હતાં જાને માળી પરબથી 'કોટ સુધીનાં પત્રથિયાં ધોળા ભુખરા પથ્શ્રરતાં 
હતાં તે ઘણાં જીણું થઈ જઈને ઘસાઈ ગણાં હતાં. અ'બાજથી તા આગળ 
પગથિમાં રહ્યાં જ ન હતાં; તે સમયે જૂનાગઢ રાજ્યના દીવાન હરિદાસ વિહારી- 
દાસ દેસાઈએ રાજ્ય તરફથી તેનું સમારકામ કરવા વિચાયું” પરતુ કહેવાય છે 
તેમ તેને! પ્રસતાવ સ્વીકાર્જ ન થતાં તેણ તત્કાલિન ચીફ મેડીકલ ડો ત્રિભોવન- 
દાસ મોતીચ'દ શાહના શહકારથી ગિરનાર લેટરી કાઢી. 


શિરનાર લોટરી 


ગિરતાર લોટરીની એક રિ દીવાત ડી રેશાઈના પ્રમુખપણા। 
નીચે સ્થાપવામાં આવી. તેમાં સવ*શ્રી પુસ્ષપોતમરાય સુ'રજી ઝાલા, શેડ આણુ”- 
દજી કલ્યાણુજી, શેઠ જેસિગભાઈ હઠીસિ*ગ, શેડ દેવચ'દ લક્ષ્મીચ'૬, ખા. બ. 
અરદેશ જમશેદજી નાયભ દીવાન; ડો. ત્રિભોવનદાસ મોતીચ'દ શાહ, નરસિ'હ- 
પ્રમાદ હરિપ્રસાદ, છોટાલાલ મથુરાદાસ બક્ષી, મુતશી ગુલામ મહમદ બાવામીયાં 
ખેરિસ્ટર,, મૌલવી અશરફ્અલી એમ. એ., કેવળરામ માવજી દવે વજીલ, ચોકસી 
નાથાલાલ દેત્રચ'દ, ઠકર માધવજી કાનજી રાજા, મોલીચ'દ તુલસીદાસ (રાજકોટ) 
તથા હુમડના કારખાનાની પેઢીને સભ્યો તરીકે લેવામાં આવ્યા. ડો. સદાશિવ 
શિવરામ સહસ્બુજધે, શ્રી ભવાતીશ'કર ગિરનાશ'કર (વેઢવાણુ) તથા છગનલાલ 
હરિલાલ પ'ઠયા એકાઉન્ટન્ટ અને સેકેટરી પદે રહ્યા. 


તેમાં પ્રથમ ઈનાશ રૂપિયા ૪9;૦૦૦નું હતુ". ખે ઈતામે! પ્રત્યેક ક રૂપિયા 
૧૦,*૦૦નતાં હતાં..૪ ઈનામો! રૂપિયા ૫૦૦૦નાં, ૧૦ ધ્નામો રૂપિયા ૧૦૦*નાં, 
૨૦ ઇનામો રૂપિયા પન્છતાં, ૨૫૦ ઈતામા રૃપિયા ૨૦ નાં ૫૦૦ ઈનામો 


જૂ. 12 ગિ. નપ 


૪૦રં : જેતાગઢ અને ગિરતાર 


ફપિય£ 3૦ નાં અને ૧૦૦૦ ઈનામો રૂપિયા ૫ નો હતાં. એમ કુલ રૃપિયા 
૧,૧૫૦૦૭ નાં છતામે કાઢવામાં આવેલાં. 

આ લોટરીને ડ્ર તારીખ ૮-૮-૧૮૮૪ તા રોજ હતો. તેમાંથી ઈનામો 
શાદ જતાં. રૂપિયા સાડાત્રણુ લાખ બચ્યા. તેમાંથી તળેટીથી અ'બાજી સુધીતાં 
કળા પશથ્મરતાં પાકાં પગથિયાં બ'ધાવ્યાં, એક સ્થાયી કમિટી હાલ આ પ૩- 
થિયાંટા સમારકામતી કાળજી રાખે છે. 


તળેટીથા ઉપરકોટ, અ 'ભાછી, ગોર રખનાથનો. ધૂણે, તથા દત્તાત્રયે સુધીનાં 
૧રમ૦૦ જેટલાં પગથિયાં છે. તારીખે સોરકમાં જણાવ્યુ છે કે તળેટીથી -શ્રી 
ગિરતાર્‌ માતા સુધી ૧૦૬૯ અને ગોમુખીથી હનુમાનધારા સુધી €૬૮ પગથિયાં 
છે, આ' ઉપરથી છ છે કે જૂનાં પગથિયાં ઊ'ચાં અને મોટા માપનાં હશે. 


ઉપજ ગામા । યાત્રા. 

પાત માગતા સિહ હર કાગળ દુકાનો, હોટેલો વગેરે હોવાને કારણે 
તથા પ્રવાસીઓની ભારે અવર જવસ્તેઃ કારણુ ધણી ગ'દકી રહે છે તેમ ગિર- 
નાર તળેટી ;સુધરાઈ .હસ્તક ન હોવાથી તેની સફાઈ માટે કોઈ પ્રબ'ધ હતે 
નહિ. પણુ ઈ. સ. થી ગિરનાર તળાટી મામ પ'ચાયંતની સ્થાપના થતાં આવાં 
કાર્યો ઉપર ધ્યાન દેવાવે છે. 


ગિરનાર ઉપર. રોપવે કરવાની, એક તેજના રાજરત્ન: શેઠશ્રી તાન્‌જભાઈ 
કાલીદાસ મહેતાએ સ્વખચે' કરવાની ૧૯૬૭માં યોજના કરેલી પણુ થઇ શકી 
ર્તાહે. ડવે સરકાર વિચારે છે. 


..થડાની વાવ છે છે, ત્યાંથી ઉપ્તગરામી યાત્રા, શટ, થામ છે...સોપાતઃ માર્ગની 
બે બાજુઓ ઉપર, પાંઠવ ડેરી, . રોકડીયા હનુમાન, વાલુવી ,આંબૂલી,..ધોળી ડેરી. 
કાળી ડેરી વગેરે સ્થાને તથા વીસામાએ છે, આગળ ચાલતાં શ્રી નાથજી. દલીચાના 
સં'ચાલન નીચેની, તાથ સન “પ્રફાયેની ,ભરથરીની ગુફા આવે છે છે..અનેઃ થાડે જ :આગળ 
શાળી પરંભ કે માડી પરમ તામે એળખાતી જગ્યા છે ., અહિ-શ્રી રાગ્રચજીનું 
મ'દિર્‌ છે અને તેતી પાસે કુદરતી. ઝરણાને 'ખાંધી એક મિષ્ટ અને. શીતળ 
જળનો કુ'ડ બતાવ્યો છે. આહ એક છટા હ્રેખ છે તેમાં વિ. સ, ૧૨૪૩માં 
શ્રી પ્રભાન દ સૂરીના ઉપદેશથી આ કુ'ડ ભાંધવામાં આવ્યે હોવાનો ઉલ્લેખ છે** 

ક તયાંથી, આગળ વધતાં કાઉસગ્ગીઆ તથા હાથી પાષાણ | આવે છે. “કવન 
દ'તી છે 'કે જયારે રાણુકદેવીને સિધ્ધરાજે . ભળાત્કારે નીચે ઉતારી ત્યારે આ 
શિલા પઢવા લાગેલી તે જેઈ રાણુકદેવીએ કહેલુ' કે “મ પડ મુજ આધાર, ચોસલ 
"ણુ ચઝવશે--' તેનાથી થોડે જ આગળ કબૂતરી કે ખખુતરી ખાણું સુવાવડીનાં 


ગિરનાર : ૪9૩ 


પગલાં અને એક વિસામો! આવે છે. અહિ'થી આગળ. જતાં જમણી તરફ 
માગઅરેત કરીં વળતા પે'ચેશ્રર' મહાદેવનું મે'દિર આવે છે તથા પુનઃ માર્ગે 
ચડી આગળ વંધતાં જાટ કે ઉપરકાટની ટ્ે.કમાં ગ્રવેશ થાય છે 


કોટ 


કોટમાં મ'દિરો હોવાથી તે દેવકરોટ કહેવાય છે . લેશ તેને ઉપરમટ, પણુ 
કહે છે. તેના સિ'હોઠ્દાર ' ઉપરના માઢમાં તૈથા “તેની બાજુએ જૂનાગઢ શોજ્યનો 
સરકારી ઉતારેહતો. તેમાંના અમુક ભાંગ જ હવે 'સરેકારે હસરતક છે * 

“ તમાં દુકાનો છે' તથા તૈની' સમીપે ૯ જત” મ સદશ તથા ધર્મશાળા છે. 


શ્રી. નેમિનાથજી 


આ સ'દિરિર્માં મુખ્ય મ'દિર શ્ર નેમિનાથજીનું, છે છે, તેમાં મૂલ તાયકને 
ચોક ૧૯૦ ફીટ%:૧૩૦ ફીટ તથા ર'ગમ'ડપ ક! 'ફ્ીટમ્(૪૧3 ફ્ીટનેો છે છે. શ્રો 
નેમીનાથજની' પ્રતિમાં શ્યામ એને  મંમાઉર છે? એ મેદની ભર્મતીમાં યક્ષ, 
 યક્ષિણી, સમેત શિખર, ન'દીશરઃ દીપ!” ચાર્દિ “૧૭૫, રસે “પરમા ૩૮ અને 
ગર્ભાગારમાં પ મળી કુલ ૨૧૮ જેટલી કિં થા છે. ક ી 


 બંહોરને રં'ગમ હ ૩૮ ફ્ીટઝ ર્ય મટી છે છે. તેમાં એક ગાળ એટલા 
ઉપર વિ. સ. ૧૬૯૪ના ચૈદ વદી ૨ ના રોજ સ્થપાયેલા ગણુધરના ૨૨૦ જેડી 
પગલાં છે અને તેટલે! જ પગલાં બીજા આટલા ઉપર છે. 


' આ દેરાસર વિ.. સ સં. દય્હમાં 'કાસ્મીર- વાસી રત્નાશા નામના શ્રાવકે 
બ'ધાવેલુ' તેથી તે રત્નાશા એશત્રાળનું દહેરૂ' કહેવાય છે. તે પછી રાજ 
સિદ્ધરાજ જર્યાસ'” હના રાજ્ય અમલમાં તેના. મ'ત્રી સજ્જન કે સાજે સોરઠ 
દેશની એક વર્ષની સમત્ર આવક શ્્ર્સ્‌ તેને થશેદાર વિ. સ. ૫૧૮૫માં 
કરાવ્ધો.* 


1; ગિરનારના ત્રણુ અપ્રસિધ્ધ શિલાલેખો-સ્વાધ્યાય વસ'ત પ ચમી ઇ. સ. ૧૯૬૮-લેખક 
શ્રી. છે।. મ. અત્રિ. આ ક્ેખ ૨૨૨2૮8૫%૨૪ :સેન્ટીમીટર દ પ હ દે છેત્તથા 
શ્રી પ્રભાન દસૂરીની પ્રતિમા 'કહડારેલી છે 


2 આ સોપાનમાર્ગને! અમુક ભાગ છીણ થઇ જતાં ઈ. સ. ૬૯૭૪માં અકસ્માત સજ'યેલો 
' તે પરથી વાલક્ેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્‍ટ અમદાવાદના પ્રમુખઃશ્રી  મહ'ત ગોપાલાન'દછ હસ્તક 
છર્ણા્ધાર થયો, તેનું ખાત મુહૂર્ત તા; ૨૮-૨૨૦૨૯૭૫ ના રજ થયુ, 


3 આ પ્રસ ગની વિગતો માટે જુએ 'પ્રકરણુ ત્રીજુ” પાનું ૭૦ 


૪૦૪ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


આ મ'દિના ઉત્તર ્રારથી અદભદજના મ'દિરે તરફ જતાં નાના ૬૨- * 
વાજા પાસે ભીંતમાં વિ. સ. ૧૨૨૫ના ચૈત્ર સુદી ૮ને. એક લેખ છે તેમાં 

જણાવ્યા પ્રમાણે, ઠાકુર સાલવાહણુની અનુમતિથી શિલ્પી જસહડ અને સાવદેવે 

સમસ્ત પ્રતિમાઓ પરિપૂર્ણ" કરી છે તથા ત!ગજરિસિરાજ હ'થીકુ'ડ ફરતી 

દીવાલ કરી છે તથા તેના ઉપર મૂતિ' એ અને મ'ડલ રચ્યાં છે.' 


' શ્રી નેમિમાથતા મ'દિરેતા ઉત્તર દાર પાસે પૂવ" સ્‍્ત'ભમાં વિ. સ. 
૧૩૩૯ના જયેજુ સુદી ૮ અને બુધવારે પ્રાગ્વાટ જ્તાતિના જીસધરના પુત્ર પુતન 
સિ'હની પ:ની ગુનસિરિના કોયાથે* ત્રણુસો દમ નિત્યે પૂજા માટે આપ્યા તેને 
શિલાલેખ છે. તેમાં એમ પણુ કહેવામાં આવ્યુ છે કે, તેમાંથી ૩૦૫૦ પુષ્પા 
૨।જ પૂજનમાં વાપરળં. 

વિ. સ*, ૧૩૩૫ના વૈશાખ સુદી ૮: અને ચુસ્વાર ધવલ્લક (ધાળકા)ના 
શ્રીમાળી વણિક શ્રી. નેમિતાથજીની પૂજ માટે, વિ. સ ૧૩૩૩ના જયેષ્ઠ વદી 
૧૪ અને મ'ગળવારે શ્રી. જતપ્રબોધ સૂરીના ઉપદેશથી ઉચ્ચાપુરીના આસપાલના 
પુત્ર હરિપાલે તેતી માંતા હરિલાયાના કોયાથે”, શ્રી નેમિતાથની નિત્ય પૂજાના 
ખચ માટે બસે। દ્રમ આપ્યા તેને શિલાલિખ છે. તેમાં જણુવ્યુ' છે કે આ 
જકમના વ્યાજમાંથો ૧૦૦૦ પુષ્પોથી તિત્ય, પૂજન કરવી. અઃ પુષ્પો રવનાં 
પ'ચે ભેળાં કરેલાં પુષ્પો માંથી વાપરવાં. % 
ર'ગમ'ઠપના પૂવ તરફના સ્ત'ભમાં એક નાનો લેખ છેતે પ્રમાણે વિ. 
સ. ૧૫૧૩તા જયેષ્ટની ચોદમી તારીખે, જિનાલય કર્યાનો અને ખીજ સ્ત'ભમાં 
વિ. સ. ૧૧૩૫ને। તથા ત્રીજા સ્ત'શમાં વિ. સ. ૧૨૨૬માં છ્ણોદ્વાર કર્યાતા 
લેખો છે. 

મદિરના સિ'હઠ્દારની બાજુમાં એક, શિલાલેખ છે. તેમાં રાહ માંડલિકે, 
શ્રી. નેમિનાથજનું મ'દિરે સુવણુ'નાં પતરાંથી ચણુવ્યુ” હોવાનો ઉલ્લેખ છે. 
આ શિલાલેખમાં વષ આપ્યુ' નથી પણુ વિ. સ. ૧૫૦૭ સુધીને ઉલ્લેખ છે. 

આ લેખ વિ, સ'. ૧૧૧૫ને છે તેમ પણુ કહેવાય છે, પણુ તેમ હોવાને 
કાઈ સ'ભવ તથો. રાહુ માંડલિક્ ત્રીજો ઈ. સ. ૧૪૭૩માં પર॥જત યયે અને 
ઈ. સ. ૧૪૫૫ સુધીતા પ્રસ'ગાની તેમાં નોંધ છે તેથી તે વિ. સ. ૧૫૧૧ને। હશે. 


1 હીસ્ટોરિકલ ઈત્સ્કરીપ્શન્સ એફ ગુજરાત * પુ. ૨ જુ-શ્રી ગિ. વ. આચાર્ય 

2 આ ચિલાલેખ શયલ એશિયાટીક સે।સાયટી (બોમ્બે) પુસ્તક ૬ માં છપાયો! છે તેમાં 
વર્ષ નથી પણુ તે લેખ વિ. સ'. ૬93૫ને। છે તેમ તેના સ'પાદક મિ. જેકબે જણાવ્યુ” 
છે, આ પ્રગટ ભૂલ છે તે વિ. સ. ૧૫૬૬ જેઈએ. શ્રી દો, પુ. બરીડીયા તેવિ, સ, 
૧૬૬૫નતે। હોવાનું જણાવે છે, મને લાગે છે કે તે મુદ્રણુ દોષ છે. 


મરનાર : જન્પ્‌ 


આ બધા શિલાલેખોામાં ભાત પાડતો લેખ ગણુધરના મ'ડપની ઉત્તર 
દીવાલને! વિ. સ”. ૧૩૩૦ના વૈશાખ સુદી ૧૫ અને રવિવારનો છે.-. તેમાં 
જણાવ્યા પ્રમાણું અ્જુ'નદેબ વાઘેલાના રાજ્યકાળમાં સોરાષ્ટ્રના અવિકારી શ્રી 
પાલ્હે, ઉદયપ્રભસૂરી અને મહેતા ધાંધના' પ્રમુખપણુ। નીચે નીમાયેલા પ'ચકુલે, 
મેવાડા સ્ાતિતા સુત્રધાર (સતાર) ગાંગના પુત્ર હરિપાલને, ઉજજય'ત મહાણીચ' 
ઉપરનાં શ્રી. નેમિનાથનાં મ'દિરે સહિતનાં સર્જ -મ'દિરોમાં, લેખો ક્રતરલાનો 
હક્ક વ'શપર'પરા આપ્યો છે.* * 


જગમાલ ગોરધનનું દહેર્‌* 


શ્રી નેસિનાથનાં દહેરાં પાછળ પોરવાડ જગમાલ . ગોરધતનું. દેર છે. 
તેમાં પાંચ પ્રતિમાજી છે. મૂલ નાયક આદિશ્વર ભગવાન છે. આ દહેસમાં એક 
લેખ છે તે પ્રમાણું તેની પ્રતિષ્ઠા 1૧. સ”. ૧૮૪૮ના વૈશાખ વદી- ૬ શુક્રવારે 
શ્રો વિજયજીનેન્દ્રપૂરીએ કરી છે. 
' જગમાલ ગોરધત, ગિરનારનાં જેત દેરાસરના મુનીમ હતા. તેનું કાય 
દેરાસરેનું સ રક્ષણુ કરવાનું હતું. તેણે આં દેરાસર બ'ધાવ્યુ' છે. જૂતાગઢના 
જગમાલ ચોકનું નામ તેના નામ ઉપરથી પડયુ” છે. ી 
અમીઝરા પાશ્ચતાથ 
શ્રી નેમિનાથજતો મુખ્ય મ'દિરની ભમતીન! ભૂત્રભ માં બેવીસમાં તીથ કેર 
શ્રી પાર્કતાયજીતી પ્રતિમા છે. જૈન મ્ર'થામાં જણાવ્યું છે કે, આ પ્રતિમા 
સ'પ્રતિ રાજનના સમયની છે. તેની હડપચી ઉપર અમૃતનાં ટીપાં જવામાં આવે 
છે તેથી તે અમીઝરા પાર્શ્નાથ કહેવાય છે. આ અમૃત બિ'દુએ માત્ર પવિત્ર 
પુસ્ષા જ જેઈ શકે છે. કનલ વોટસન તેના સ્ટેટે સટીકલ એકાઉન્ટ એફ 
જનાગઢમાં લખે છે કે “મે' આ મતિ વાર'ભાર નિહાળી છે પણુ કોઈવાર 
મૂર્તિનની દાઢીમાંથી નીતરતુ' ટીપુ” જયુ” ”તથો. તેનું કારણુ, કદાય એ હોઇ શકે 
'ે છેલ્લાં વર્ષોમાં વરસાદ એછે હતો.' આ વિદેશી .વિદ્દાને કરેલુ” વિધાન 
ચર્ચાથી પર- છે. ભારતીયોની ધર્મ શ્રદ્ધા ને આધ્યાત્મિક, દણિ શુ' છે, તેની 
તેને કલ્પના પણુ ન આવે ત્યાં તેને શી રીતે આ ચમત્કાર દેખાય ? જીવતી 
પેઢીના અનેક યાત્રએ ક. શાણા આ ગ્રતિમાછીની, હડૅપચીમાંથો 


1 ધાંધ નાગર હતે અને શથ્ોૉ. અજુ દેવને! મ'ત્રી હતો. 


2 જૂતાગઢમાં મેવાડા સુતારોની મે।ઠી સ'ખ્યો છે ર. | હશિપાલ ગાંગજીના કોણુ વ'રાને 
છે તે માડિતી મળી નથી. 


૪૦૬ : જૂનાગઢ અને ગિરતાર 


નીતરતાં ટીપાં જેયાં છે. 

શખ તરક શ્રી નેસિનાથજની ગ્રાચીત પ્રતિમા છે. તેતા ઉપર વિ. સ', _ 
૧૩૧૮ની. એક લેખ છેતે વાંચતાં જણાય છે કે, તે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા શ્રી 
જનચ નારિ, કરાથી હતીઃ શ્રીઃ નેસિનાથજીની' ટૂર'કમાં વિશ.ળ ચોકમાં 'તથા 
પંદક્ષિયાં ૨ શાગ'માં કુલ ૧૩૩ પ્રતિમાજએ અને ૧૮ જેડી પગલાંઓ *છે. દક્ષિણ 
દોરિની ' 'ભહાંર જમણી. તરફ અર્ગકકા દેવીની મતિ છે. આ ક તેમિતા- ! 
યછ કેકની અધિષ્ઠાયક દેવી છે? ક 


_અદબદજી 


શ્રી નેમિનાથજીની ટૂ'કમાં ઉત્તર ત*ફનાં ઠ્રારની ઓસરીમાં શ્રી હા 
રેવત પવત ઉપર પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો લેખ છે. * 


ઓં ઠારમોંથી “નીચે ઉતરતાં કષભદેવની, પદ્માસનમાં ખેફેલી વિરાટકાય 
પ્રતિમા“8ે..આ મતિ” માં ત્રદષભનું લાંછન છે. જેને તેને અદબદજ દાદા કહે છે 
અને “જેનેસરસે “તેને ભીશેપુત્ર ધરૉત્કચની મૂતિષ કહે છે. કેટલાંક લેકે તેને ધડી 
ઘટકો કહે છે, તેના આસન પાસે ૨૪ તીથ” કરેનીઃ પ્રતિમાઓ છે તથા પીત 
પાંષાણુમાં ૧. સં'. ૧૪૬૪નો પ્રતિ લેખ'૫ છે. રી 


મેશ્ક્વેશી 


અદબદજના ડાખી તરફના ઠ્વારમાંથી મેરકવશીના દેરાસરમાં જવાય છે. 
આ દેરાસરજીના મૂલ નાયક શ્રી પાર્શ્નાથજી છે. આ પ્રતિમા ઉપર સહસ્તફણી 
લૉછત છે એને તેના નીચે' લેખ છે તે પ્રમાણે વિ. સ”: ૧૮૫૯ માં, અમદા- 
વાદનાં વીશા શ્રીમાંળઊ વલેભુશાખાતો શા. 'ઈ'દરજના પુત્ર શા. કાશીદ્યસે આ 
ખે તમાર કરવી ત્રી. વિજ્યેજનેન્સરીના હાથે તેની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે, 


' પાંશ્વ્તોથેજી ફરતી ૭ પ્રતિમાઓ છે. પ્રદક્ષિણા માગમાં ૫૮ પ્રતિમાઓ _ 
છે. દક્ષિણુ' દિશાની ઓસરીમાં અરુપદ પર્વત અને ર૪ પ્રતિમાઓ છે. રર 
દિશાની ગસરીમાં ચોયુખીનું દદેર્‌' છે. 


ન મેરકવશીનું દેરાસર, સિધ્ધરાજના! સૂબા સાજળું કે સજ્જને સોરઠ સાતી 

ઉપુજમાંથી કરાવ્યુ” હોવાનું કહેવાય છે.: એક એવી 'પણુ માન્યતા છે કે, 
મેલકશા નામે કોઈ શ્રાવકે, આ દેશસર બ'ધાવ્યુ' છે જયારે કેટલાક એમ માને 
છે જે વસતી પાસેથી કાળા કરી તે બ'ધાવ્યું' છેઃ માટે તે મેલક વસ્તીનું 


1 જએ પ્રકરણુ 3 જું' પા. ૩૦ 
2 મ રે શ્રી દે દો. પુ, ખરેડીયા, 


નિશ્હાર : ૪૦૭ 


રેરાસ્ર કહેવાય. છે. એમ પણુ ર કી જનાગહતા રાહ મેલ્કે આ પ 
મ ધાવ્યુ' છે અને તેથી જ આ ટૂ'કને રાજની દક પણુ કંફેવામાં આવે છે.? 


મેરકવશીના દેરાસરની કોતરણી ધણી ભારિ એને કંલામયે છે. 


આ ટ્ર'કમાં સમસ્ત જેત સ“ઘે વિ. સ'. ૧૮૫૬માં મિ જિ'ભ 
કરાવી તેની પ્રતિષ્ઠા શ્રી [વિજયજિને- દે હાથે કરાવ્યાની એક લેખ 
પણુ છે. થૂ |. 1 #, ન 


સગરામ સોનીની ટકે 


વહિયાર પ્રદેશમાં બાલડ ગામમાં, પ'દરમા સૈકામાં, સત્રરામ સોની” સામના 
એક શ્રીમ'ત હતા. તેણે શ્રી પાશ્રતાથજીનું -આ "સુ'દર. મદિર ત્રાંધ્યુ” છે. એક 
મત પ્રમાણે તે સ'ધપુરના * છત્તા અને  તેણું શ્રી ભગવંતી' સુત્રના ૩૬૦૦૦ 
પ્રશ્નોની,૩૬૦૦૦ ગ્રુવણુ , મુદ્દાઓ : સાન ખાતે આપી સુંવણુ' અક્ષરે કલ્પસુત્ર 
લખાવેલુ'. જેમ્સ બજેસ માને છે કે તે સોળમા સૈકામાં થયા.* એવી પણુ 
માન્યતા છે કે શહેનશાહ અકબર સાથે તેને ધનિદે સ'બ'ધ હતો એને અકબર 
તેને 'મામા' કહેતા.” 


મૂલ નામકજીની [ફરતી ૨૫. પાહિ છે... ર તેતી મલીમાં પણુ ત્રગુ 
દેરાસશે છે. તેમાં ખેમાં ત્રણુ ત્રણુ અને ઉત્તર દિશાના દેરાસરમાં પાંચ પ્રનિકાઓ 
તથા એક પાષાણુની, ચોવીસી પણુ. છે. કી 


શ્રી. પાશ્ચનાથજના ,આસત નીચે એક. હેખ છે, તેમાં “જણાવ્યા પ્રમાણે 
વિ. સ, ૧૮૫૬ના ,જેડ સુદી: ૭; અને .ગુસ્વારે, સમસ્ત સ'ધે.બિ'બ. કરાવી, 
શ્રી વિજયુજિનેન્દ્રયરીતા હસ્તે. તેની હતિષ્ડા ,કરાવી છે. ખીજા' નિ'મો માંગરોળ 
નિવાસી વોરા પરસે!તમ્‌ ગોડીદાસે. કરાવ્યાં છે: - 

અહિ' વિ સ. ૧૮૭૫માં શ્રી. વિજયક્ન્નિન્દ્મૂરીએ પ્રતિખિંત કરેલી ની ર 
અજીતનાથજીની મૂતિ* પણુ છે. પશ્ચિમની ડેરીમાં વિ. સ. ૧૮૬૨માં પ્રાંતષ્ડિત 
કરેલી આદિનાથજની પણુ પ્રાતિમા છે, 

આ મ'દિરેની નકશી અને કોતરણી સુ'દર અને કલાત્મક છે. 


| 1 જૂતામહતો રાહ મેલ્ક ;ઇ સ. ૨૪૦૦: માં ગાદીએ આવ્યો. તે વીર રાન્ન હતે।. તેણે 
મુસ્લિમોતાં થાણાએ ઉડાડી «મૂકી સ્વત'ત્ર શાંસનઃ શરક્યું”. જુએ પ્રકરણુ 8 પાનું ૭૦, 
વિગતો માટે જુઓ. સ્ોરા*ટ્રેતો ઈતિહાસ-શ'; હ. દેરાઇ. 

જેન તીર્્યોનું વણુ'ન-શ્રી કનકવિજયજ ગણી, 

૭ ગિરતાર મહાત્મ્ય-શ્રી દો પુ, બરેડડીયા, 


૪૦૮ $  જૂતાગહ અને મિરતાર 


_સાનસ'ગ' શાજરાજની ટક 


શ્રી નેશિતાથજના : દેરાસરના ટ્વાર મે કચ્છ માંડવીતા વીશા એસવાળ 
૨1. માનસ'ગે બ'ધાવેલાં અંને પાછળયી સુધારેલાં કે વધારેલાં આ દેરાસરના 
મૂલ તાવેક શ્રો સ'ભવતાથ છે? 


 સૂમકુ'ડ. 


આ ટ્ર'કપાસે સરયકુ'ડ નામને 'કુ'ડ ર ત્યાં જૂનું સયુ મ'દિરે હતુ 
એમ કહેત્રાય છે.' અહિ' જૂનાગ૯ના રહના સમયના _મહેલેના અવશેષો પણુ 
નેવામાં આવે છે. * 


રાણુકેદેવીને મહેલ 

' તારીખે સોડમાં જણાવ્યુ છે કે અડ રાહુ ખે'ગારે પાકા પથ્થરને 
કિલ્લ્ષો બતાવ્યો છે. આ મહેલને લોકો રાણુકદેવીના મહેલ તરીકે એળખે છે. 
સ'પ્રતિ રાજનું મ'દિરિ તે આ મહેલના એક ભાગમાં છે તેમ પુરાતત્ત્વવિદ્દો 
માને છે, ક 
 ૅમારપાળની ટૂક. 


ગુજરાતના રાજા કુમારપાળે વિ. સ, થી વિશ ", ૧૧૧૮ની વચમાં 
તેના શાસન કાળમાં આ દેરાસર બ'ધાવ્યું' હોવાનું ય છે. તેના મૂલ 
તાયક, ચોથા તીથ'કર અભિન'દન છેં. વિ. સ'. ૧૮૭૫ના વૈશાખ સુદી ૭ અને 
શતિવ.રે શા. અ.ણુ'૬જી કલ્યાણુજીતી પેઢી તરફથી શ્રી અભિન'દત બિ'ભ 
કરાવ્યાને તથા શ્રી વિજયજિનેન્દ્રમરીના હાથે માંગરાળતા શા. નાનજી જેકરણે 
પ્રતિષ્ઠા કરાવ્યાના એક લેખ પણુ છે. વિ. સ'. ૧૮૮૧ વૈશાખ સુદી છ * 
સે।મવારતે! એક ખીજે લેખ છે તેમાં મ'ગ ઉ'સરાજ જેઠા બખાઈએ બિ'ભ 
પ્રવેશ કરાવ્યાનો તથા પ'ડિત રાજસાગરજીએ પરિવા સ્થાપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. 

અહિ એક વાવ છે જે દેડકી વાવ કહેવાય છે. 


ન'દીશ્ર . 


સગરામ સેનીતા મ 1 દિરથી વાયવ્યમાં ત'દીશ્વરની મૃતિ* છે. તેતા ગોખલા” 


1 ગિરનાર ઉપરનાં ધર્મ સ્થાનોની માલીકી કે કખ્નન હોગવયની તકરારમાં આ પુસ્તકને 
' ગ્રંમાણુ ભૂત ગણુવાનુ' નથી. મળેલી માહિતી અને જુદા જુદા ગ'થોમાંથી કરેલા તારણ 
ઉપરથી આ વિગતે લેવામાં આવી છે, ગિરનારનાં મ'દિરે ઉપરના કાયદેરારના ઇંકકો 
કે વાદવિવાદ સાથે લેખકને સ'બ'ધ નથી,-લેખક, 


ગિરનાર : ૪૦૬ 


તી બન્ને બાજુએ વિ. સ. ૧૨૫૬ના જ્યેણ્ુ સુદી ૧૩ના એક લેખ છે, તેમાં 
જણાવ્યા પ્રમાણ કુમારપાળના દ'ડતાયકને। પુત્ર અભવદ હતો. તેને। પુત્ર વસ'તપાળ 
હતો. તેણ તેના માતા પિતાના કોયાથે” ઉજ્જયન્ત ઉપર ન'દીશ્વરની મતિ 
પધરાવી તેની પ્રતિષ્ઠા શ્રી. દેવેન્દ્રસૂરીને હાથે કરાવી હતી. 8 


 વસ્તુપાલ-તેજપાલનાં મદિર 


ઈસુની તેરમી સદીમાં ગુજરાતના રાજના મામ વસ્તુપાલ તથા 
તેજ્પાલે ઈ સ. :૧૨૩૨થી ઈ સ, ૧૨૪૨ની વચ્ચે મિરતાર ઉપર મર્'દરે 
બ્‌'ધાવ્યાં છે. અડિ ત્રણુ દેરાસરો છે. તેતા મૂળ નાયક શ્રી પા૨૧તાથજ છે. 
આ બિબ શ્યામ આરસનું છે તેથી તે શામળા પાશ્વતાથજી પણુ કહેવાય છે. 
મ'દિરેનો ર'ગમ'ઠપ ૫૩ ફીટ 9 ર૪ ફ્રીટ છે. કેટલાક વિદ્દાના આ પ્રતિમા 
ઓગણીમમા તીથકર મલ્લીનાથની હોવાનું માને છે, 


શ્રી પાશ્વ'નોથજીની પ્રતિમાના આસન નસે વિ. સ'. ૧૨૦૫તા વૈશાખ. 
સુદી ૩ શનિવારને। એક લેખ છે. તે રમાણે આ પ્રતિમા પાટણુ નિવાસી ઠંકકુર 
વાહડ અને મહામ'ત્રી સલખણુસિ'હે પતાના માતાપિતાના કોયાથે” પ્રતિષ્ડિંત 
કરી ઉતી-; વાહડ અને સલખણુસિ.હ, મ*ત્રી ઉદાના પુત્રા હતા. ” 


આ મ"દિરે,માં છ શિલાલેખો વિ. સ*. ૧૨૮૮ના ફામણુ સુદી ૧૦ અને 
ખુધવારતા છે. તે પૈકીના ચાર શિલાલેખો માં વસ્તુપાલે ઉજ્જય'ત પવત ઉપર 
અજીતનાથજી આદિ મદિરા તેની પત્ની લલીતાદેવીના શ્રેયાથે" બ'ધાવ્યાનો અને 
ખે મ'દિરો ખીજી પત્ની સોખુકાદેવીના શ્રેયાથેષે બ'ધાવ્યાને ઉલ્્રેખ છે.“ સાતમે 
શલાલેખ વિ. શ. ૧૨૯૯ના ફામણુ સુદી ૨ને છે. તેમાં ઉજ્જય'તમાં શ્રી 
' નેમિતાથજનું બિ'ભ, શેઝુ'જયમાં થ્રી આદીનાથજતું બિ'બ, અને અન્ય તીર્થોમાં 
જુદ જુદા તીથ*'કરેનાં નિ'બોા કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.“ 


1 હીસ્ટોરિકલ ઈન્સ્ક્રોપ્રાન્સ એક ગુજરાત પુ. ૩ જુ'-શ્રી. ગિ. વ, આંચાર્ય. શ્રી, 
આચાર્ય આ તિથિ માટે ર'કા ડરે છે. 

2 ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - સ્મારિકા-૫૯૬૯માં લેખ, જૂનાગઢ જિલ્લાના અ પે તિહાસિક 
સ્થળે. શ્રી પુષ્પકાંત ધોળકીયા, 

3 હીસ્ટોરીકલ ઈન્સ્છીપ્શન્સ એઃક ગુજરાત-પુ, ૨ જુ શ્રી. ગિ. વ. આચાર્ય, 

4 હીસ્ટોરશિકલ ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ એક્‌ ગુજરાત પુ. ૨. શ્રી. ગિ. વ. આચાર્ય. 
ગિરનારના ત્રણુ અપ્રસિદ્ધ શિલાલેખો. શ્રી. છે, મ. અત્રિ-સ્વાધ્યાય, વસ'તપ'ચમી 
અ'ં ઈ, સ. 1૯૬૮ 


| જૂ, ગિ.-પર 


૪૧૦ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


આ શિલાલેખો વસ્તુપાલના જ સમયેમાં કેતર:યા છે કે પાછળથી તે માટે 
%ટલાક વિદ્ાનોએ શ'કા કરી છે પર'તુ તેમાંથી ઘણી જણુવા જોગ માહિતી 
કાપ્ત થાયે છે 


આ મેલિના સમૂહને વસ્તુપાલવિલાર પણુ કહેવામાં આવે છે. 


આ મ'દિરે। પૈકીના મધ્યસ્થ મ'દિરેમાં પાશ્ચ'તાથજતા આસન નીચે વિ. 
સ;. ૧૩૦૬ તા વૈશાખ સુદી 3 અને શનિવારને। લેખ છે તેમાં આ પ્રતિમાની 
પ્રતિષ્ઠા તે તિથિએ થઈ હેવાનો ઉલ્લેખ છે. તેની ડાબી તરફના દહેરામાં 
સમવસરણુ ચેોમુખની શ્રી પાશ્ર્તાથજની ત્રણુ પ્રતિમાએ તથા એક પ્રતિમા શ્રી 
ચજપ્રભ પ્રભુની છે. શ્રી પાશ્ર“તાથજની પ્રતિમાએના આસને! નીચે વિ. સ, 
૧૫૫૬ માં અને થ્રી યજપ્રભ પ્રભુતા આસન નીચે વિ સ, ૧૪૮૫માં પ્રતિષ્ઠા 
કર્યાના લેખો! છે. મધ્યસ્થ મ'દિરની જમણી તરફના દહેરાનાં ચોમુખમાં પૂવે" 
સ્વસ્તિક લાંછનવાળી અને તેની પશ્ચિમે પણુ તેવી જ મૂતિ છે. ઉત્તરે શ'ખ 
ચિહ્વાળી અને દક્ષિણે ત્રી ચ%પ્રભ પ્રભુતી એમ ચાર મૂતિ'એ। છે. પ્રયમની 
ત્રણુ પ્રતિમાઓતા આસને। તીચે વિ. સ'. ૧૫૪૬માં તેતી પ્રતિષ્ઠા થઇ હોવાને। 
ઉલ્લેખ છે. 


આ મ'દિરે પાછળ વસ્તુપાળની માતાનું [ છે તેમાં શ્રી સ'ભવ* 
તાથજની પ્રેતિમા છે. 


મુસ્લિમ શાસનકાળમાં આ સ'દિરેને અને ક. ધણુ” નુકસાન 
. પહેંચ્ચુ' હોવાનું જણાય છે છે અને તે કારણે તેનો જીણુદાર કરવાનું આવસ્વક 
બન્યુ” હશે તેથી વિ. સ. ૧૯મ૨માં કચ્છના શેઠ નરસી કેશવજીએ કુમાર” 
પાળની ટૂ'ક, વસ્તુપાલની ટ્ર'ક તથા સ'પ્રતિ રાજાની ટ્રક ફરતા કોટ બ'ધાવ્યો' 
અને દેરાસરો સમરાવ્યાં હોવાને! એક લેખ મુખ્ય ઠ્વારમાં પ્રવેશતાં જ જવામાં 
આવે છે. ( 


સ'પ્રતિ રાજાની દૂ'ક 


વસ્તુપાલના મ'દિરેો પાસે જ સ'પ્રતિ રાજતું મ'દિ છે, આ રાજ 
ચદરગુપ્ત મોયતા વ'શમાં થયો હતો અને વિ. સ'. ૨૨૬ આસપાસ ઉજ્જેતમાં 
૨1જ કરતો તેમ જેત મ્ર'થો કહે છે. આ દહેરાના મૂલ નાયક શ્રી નેમિનાથજી 
છે, તેના રગ મ'ડેપમાં ચકેશ્રરી દેવી તથા ત્રણુ કાઉશ્સગીએ છે. જેમાંતે। એક 
૫૪ ઈ'ચ ઊચો અને બીજ બે ૧૩-૧૩ ઈચ ઊ'યા છે ર'ગ ભ'ડપમાં 
વિમલનાથજની પણુ લગભગ ૪ ફીટ ઊ'ચી પ્રતિમા છે.'તે નિ'ભ સુરતના 
એેતા ઝાંઝગું કરાવી. શ્રી રત્તસિ'હ સૂરીને હાથે તેની પ્રતિષ્ઠા કર. વ્માનો' 


ગિરનાર : ૪૧૧ 


ઉલેમા છે. આ સ્થળે ઉત્ખનન કરતાં એક ધાતુનું પરિકર નીકળ્યુ' છે. તેના 
ઉપર પણુ વિ. સ'* ૧૫૨૩માં શ્રી રત્તત્સે'$ સૂરી અને ભટ્ટારક ઉદયવલ્લભ 
સૂરીના ઉપદેશથી -સ'ધે આ પરિકર બતાવ્યો અને તે સમયે પ્રતિષ્ઠા શ્રી 
સાતસાગરસૂરીએ કરાવી હોવાનો ઉલ્લેખ છે.' * 


થ્રી ચહ્રપ્રભ પ્રભુ. ર 
 કુમારપાળની ટ'ક પાસેથી શ્રી ચ%પ્રભ પ્રભુના દહેરામાં જવાય છે. તેના 


મૂલ નાયક પણુ તે જ છે. આ પ્રતિમા વિ. સ. ૧૭૦૧માં પ્રતિષ્ઠિત કરી 
હોવાનો ત્યાં લેખ છે. તેની સ મે કોઈ દેવીની હી છે. 


હાથી કુડ 
અહિ* હથી પગહ્દાંના નવા જૂના યે છે. જના કુ"ડોમાં હસ્તીપાદ છે. 
કુડની ફરતી દીવાલ બાંધી તેમાં અ'બિકાની અને અન્ય મૂતિ એ મૂકયાને 


ઉલ્લેખ વિ. સ. ૧૨૧૫ના શિલાલેખમાં છે. નવાકુ'ડ રે શેઠ દેવય'દ લક્ષ્મીચ “દની 
પેઢીએ બ'ધાવ્યો છે. 


જેનોના ગિરનાર મહાત્મ્ય અનુસાર ભરત ચકવતીષ, કા ઉપર આવકો 
ત્યારે ઈ%્ર પણુ આવ્યા હતા, તેના એરાવત હાથીનું પગલુ' અહિ' પડતાં તે 
ગજકુ'ડ કહેવાયો. આ કુડ નાગેન્દ્રે. તથા ચમરેન્દ્રો કરાવ્યો છે.* 

એવી પણુ માન્યતા છે કે આ કઝુ'ડમાં સ્નાન કરવાથી અનેક પ્રકારતા 
રશેગા નછુ થાય છે. આ સ્થાનમાં એક નાગી બાવી રહેતી.* 
કોટ બહારનાં જં*ન મ'દિરે 

પાકી ર ટક પૂરી થતાં જ કોટ પણુ પૂરો થાય છે. ત્યાં કિલ્લાની; 
મજબૂત દીવાલોનાં અવશેષો છે. ત્યાંથી આગળ ચઢતાં શ્રી શાંતિનાથજીનું દેવા-. 
લષ આવે છે તેને લેકે ખાડાનું દેરાસર કહે છે. તેમાં નવ પ્રતિમાજીઓ છે 


ત્યાં જવાના સોપાનોાતી બીજી બાજુએ મલવું દહેર છે, તેમાંશ્રી શાંતિતાથઇની 
પ્રતિમા છે, 


રાજુલ ગુફા * .“ ૬% * 
આ દહેરા પાસેથી નીચે ઉતરતાં ષ્રી મમિનાથઇ છતાં પત્ની રાજીમતી "કે 


'1 ગિરનાર મહાત્મ્યન્શ્રી દો. પુ. ખાડીયા, " 
2 એજન. 
૩ એજન. 


૪૧૨ ? જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


રાજુલની ગુફા છે, તેમાં તેની ઊભેલી પ્રતિમા છે, તેની બાજુમાં રહેનેમિની લઘુ 
કદની પ્રતિમા છે. ન 
' શજુલ “કે વેજલવા વિજુલની ગુફાની પૂવમાં એક ખડક ઉપર નિ. સ", 
૧૨૮૯ ના આસે। વદી અમાસ અને સે।મવઃરનેો એક શિલાલેખ છે. તે પ્રમાણે 
'વસ્તુપાલે પશ્ચિમમાં કપર્દીયક્ષતું અને શ્રી આદિતાથજનું એમ બે મ'દિરે। આત્મ" 
કરેયાથે' અને સવણ શિખરવાળ', વીશ જનેથી શેભભીતુ' મ'દિર પોતાની 
સહધમ'ચારિણી લલિતાદેવીના તથા ચોથુ મ'દિર બીજી પત્ની સોખુકા દેવીના 
શ્રેયાથે" બ'ધાવ્યાં હતાં. ' ' 
દિગ'બરી સદરે ન ૨ 
મૂતિ પૂજક શ્વેતાંબરોનાં મ'દિરે પૂરાં થયા પછી દ્િગ'ભશેનાં દેરાસરે। 
આવે છે. દિગ્ર'ભરેને હુમડ પશ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થળે બે દેરાસરો છે 
તેમાં મોટા દેરાસરમાં મૂલ નાયક શ્રી નેમિનાથજી છે તથા ૧૧ જુદાં જુદાં 
બિ'ભા છે નાના દેરાસરમાં પષ્યુ ત્રી નેસિતાથજીની પ્રતિમા છે, તેની ઉભય પહ્યે 
શ્રો પાશ્વતાથજી છે. તેની પ્રતિષ્ઠા વિ. સ* ૧૭૪૫ માં ભટ્ટારક જીવરાજજએ 
કરી હોવાનો લેખ પણુ છે. તેની પાસે શ્રી શીતળનાથજીનું દહેર્‌* છે. 
હુમડતા વહામાં એક ચોરસ બેઠક છે. તેમાં સિ'ડ સ'વત ૫૮ (ઈ. સ. 
૧૧૭૨)નોા એક લેખ છે. તેમાં લખ્યુ' છે કે સ“વત ૫૮ ચૈત્ર વદી બીજ સે.મ- 
વાર, ધારાત્ર'જમાં નેમિચ'દતા શિપ્ય પ'ચાણુય'દની મૂતિ*.?* 


ભીસકુ'ડે 


હિ' એક ભીમકુ'8 નામનો કુ'ડ છે જૈનો કહે છે કે જયારે સાજબુ, 
સોરઠની એક વર્ષની ઉપજ દેરાસર બાંધવા અને ખીન્નને। જીણોધ્ધાર કરવા 
વાપરી નાખી અને સિધ્ધરાજે તે પાછી માગી ત્યારે યાણાદેવળીતા ભીમા 
કુડળીયા નામના શ્રાવકે તે રકમ ભરી આપવા તત્પરતા બતાવી. સિધ્ધરાજે 
જ્યારે આ રકમ ન લેતાં ધમકાર્યનું પુણ્ય લીધુ” ત્યારે ભીમાએ આ રકમ 
ગિરતાર ઉપર વાપરી તેમાં આ કુ'ડ કરાગ્યે તેથી ભીમકુ'ડ કહેવાય છે. હિન્દુએ। 
એમ માને છેકે પ્રભાસખ'ઠતા ગિરતાર મડાત્મ્યમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહિ' 
ભીમનાથ મહાદેવનું મ'દિરે તથા સિષ્ધતાંથની પાદુકા હતી અને ત્યાં ભીમકુ'ડ 


1 હીસ્ટોરિકલ ઇન્સ્કીપ્શન એક ગુજરાત વો ક શ્રી ગિ, વ, આથાય, 
2 એજન. 


' ગિરનાર : ૪૧૩ 


હનતો.. ભીમે અહિ પવતના પાષાયુમાં પ્રડાર કરી આ કુ'ડ ઉ્પન્ન ક્યો હતો. 
આ પ્રશ્ને જેનો તથા ડિન્દુમે વચ્ચે વિવાદ પણુ | થયેલો. *. 


સાતપુડા 


ત્યાંથી સાતપુડાની, ગુફાએ તરફ જવામ્‌. છે. ત્યાં જૂતાગદના ' ભૂતપૂવ 
દીવ.ન ર્‌. બ. બહેચરદાસ. ધિ દશાઈએ કુ” ડ શ્રધાબ્યો છે. 


જટાશ' કરી . ખં શાળા 


ગિરનાર ઉપર નો કરવા માટે જૈનોની ધમ'શાળાઓૉં છે.' પણુ 
સેનેતરો માટે અપૂણુ” સુવિધા હોવાથી, ગીતા મ'દિરે તથ' જટાશ'કર 'મહાદેવ- 
સાળા પૂ. બહમચારી' શ્રી રામાનદજ મહારાજે, અપારકામ અને પુરુષાર્ય કેરી 
આ સુ'દર ધમ શાળા ઈ, સ. ૧૯૩૪-૩૫માં બ ધાવી છે. 


ગોમુખી મ'મા- 


ત્યાંથી સોપાન. માગ" ચડી ડાબી માયે વળતાં, મી 'માનું સુ'૬૨, 
પવિત્ર અને પુરાતન સ્થાત, આવે છે. ગિરનાર મહાત્મ્ય અનુસાર તાગરાજના 
કહેવાથી ગ'માજી અહિ પ.તાળમાંથી આઘ્યાં છે અને તેની સ્થાપના નારદજીને - 
હાથે થઈ છે. મ'ગાના પ્રવાડ આગળ એકર ગોમુખ છે તેમાંથી અવેરત જલ 
ધારા વહે છે તેથી આ જગ્યા ગોમુખો ગ'ગાઃ કહેવાય છે, અહિ એક સ્વચ્છ 
પાણીને! 3ુ'ડ છે અને તેની બાજીમાં ગ'ગેશ્રર મહાદેવ, બડ્ડુક ' ભેરવ, નીલક'ઠ 
મહાદેવ અને અન્નપૂર્ણાનાં મ'દિરો છે. તે ઉપરાંત ગોશાળા, નાને જુ'ડ તથા” 
પાણીને! ઢાંકે છે. જૂનાગઢના સ્વ. શ્રી ગિર્ધરલ'લ માધવલાલ ધોળકિયા દ્વારા 
બ'ધાયેલી ધમ શાળા તથા સ્વ. ડો. માણેકલાલ  ધેડાએ ભધાવેલે. એક “ઓરડે 
ષાત્રિકેને સુવિધા પૂરી પાડે છે. * 


ગૌમુખી ગ'ગામાં જૈરવાત'૬જી તામના પ્રસિદ્ઠ મહ'ત થોકાં વર્ષો . પૂજ 
થઈ ગયા. તેએ પ્રખર યોગી હતા. વર્તમાન સ્થાનને. વિકાશ તેની: યોગ 


1 ગિરનાર ઉપરના જેનોનાં અને હિન્દુઓનાં કેટલાંક ર્થાને1 .પરરવેના હકકો બાખત્તમાં . 
ભૂતકાળમાં વાદવિવાદ થયા છે તે પ્રમાણે *વેતાંબર અને દીગ્ર'ખર જેને! વચ્ચે પણુ 
વાંધાએ ઉપસ્થિત થયા છે. આ પુસ્તકમો આવા હકકો કે અધિકારની ચર્ચા કરવાનું 
અનાવશ્યક અને અનુચિત છે, કાયદાના, ઉંકક્ના અને ઉપભે।ગના પ્રશ્નો સાથે આ * 
પુસ્તકના વિષયને કાંઈ સ'બ'ધ- તથી, પુસ્તકો અને મળેલી માહિતી: “ઉપરથી વર્ણુ નાત્મક 
વિગતે! લેવામાં આવી છે. ભવિષ્યમાં આવા કે વાદવિવાદ ઉપસ્થિત થાય તો અ 
પુસ્તકનાં કોઇ વિધાનને કે માહિતીને પ્રમાણુભૂત ત ગણુવા વિન'તી છે. -લેખક 


૪1૪ : જૂ ગહ અને મિરતાર 


સિહ અને તપશર્યાનું પરિણામ ફેવાનું માતવામાં આવે છે, 
પથ્થર ચટ્ટી 


ત્યાંથી આગળે વધતાં રામાનુજ સ'પ્રદાયનું મ'દરે છે. ઇ. જ ૧૮૮૬ના 
જુલાઈ માસની દશમી તારીખે તે સ્થળે પથ્થરોનો પ્રપાત થતાં તેમાં મહ'તશ્રી 
તરસિંહપ્રપંત્રછ તથા અન્ય મ.ણુસે! દટાઈ ગ્યા. ઓ પ્રસ'ગે 'સેવાદાસજીતી 
જગ્યામાં રહેતા તેના શિષ્ય સ'તદાસજ દોડીને બચાવવા ગયા પણુ તે પૂવે લેખા 
નિષ્પ્રાણુ થઈ ગયા ડતા., આ અકસ્માત પછી આ સ'દિરે પુનઃ બૂ'ધ'યું,' 
અહિ શ્રી બાલાજી ભગવાતનું તથા ભૂતપૂવ આચાર્યોની પ્રતિમાએ છે 


ૈતવાદાસજીની જગ્યા * 


ગોમુખીથી આગળ ચાલતાં સેવાદાસની જગ્યાના તામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી 
જગ્યા છે. આ જગ્યા બાંધતાર મહ'તથી સેવાદામજી સીમલા પોસે આવેલા 
સખાટ્ઠુ કે સપાટ ગામતા રઘુવ શીય ક્ષત્રિય રામસિહના પુ્ન હતા. તેમનો જન્મ _ 
ઈ. સ. ૧૭૮૪માં થયેલો. તેએ માત્ર તેર વર્ષની વકે ઝૃડત્યાગ કરી સાધુ થઈ 
મયા, ઈ. સ, ૧૮૨૪માં તેઓ ગિરનારમાં આવ્યા અને જુદે જુદે સ્થળે આસન 
રાખી અ'તે ગોમુખી પાસે જ'બુડાની કે જ'બુવાતની ગુફામાં રલા અને ત્યાંથી 
ભેરવજપ પાસે' પોતાની જગ્યા બાંધી અ મહાત્માના: ચમત્કારોની અનેક વાતા 
પ્રચલિત છે. તેએ ઈ. સ. ૧૮૮૩ના ડીસેમ્મરની ૫ પાંચમી : તારીખે સાકેતવાસી 
થયા.2- 


શ્રો સેવાદાસજી સાદ નિરાભિમાની અને તપસ્વી ગુર હતા, તેલ 
અ'મ્રેજ મવાસીઓએ તેમતા લેખોમાં નોંષ્યુ* છે.* 

સેવાદ્યસની જગ્યામાં જૂનાગઢના સ્વ. જાદવરાય હરિ રેશ'કર વસાવડાએ 
ધર્મ શાળા બ્‌ ધાવી છે. 


1 સૌરાષ્ટ દર્પણ ણુ-જુલાઈ ૧૮૮૬ 

2 સૌરાષ્ટ્ર દર્ષણુ-નન્યુઆરી ૮૮૪ 

3 - ્શેક વુડ મેગેઝીન-ઈ. સ. 9૮૩? અતામી અ'ધેજ લેખકને! લેખ, 
 કલકર્‌॥ રીવ્યુ ઈ. સ, 1૮૭૭માં હોખ, સૌરાષ્ટ્ર એન્ડ હીલ એફ સોરઠન-્લેખક સી. 
એમ:  એત્ટીકવીટિઝ એફ કચ્છ બેન્ડ કાઠિયાવાડ બેકર્રેકટક્ષ ઇ, ત, ૬૮૬૯૦૭. - 
બરજેસ, 


પિરતાર : ૪૫૫ 


હૌરવજપ 
 સેવાદાસજની જગ્યા પાછળ સિ દમાં. નાગની મ ઉપર ઝુકતો 
ભેરવજ્પનો ખડક છે. તેના ઉપર ભૈરવતું સ્થાપન છે, આ વિકરાળ અને વિકદ 
ખડક ભેરવજપ નામથી જાણીતો છે. પૂવે” એવી માન્યતા પ્રચલિત હતી ક 
તેના ઉપર ચડી નીચે પડતુ” મૂકી મૃત્યુને ભેટે તે બીજે ભવ. રાજપતિ થામ. 
આવો એક આત્મધાતને બનાવ ઈ. સ. ૧૮૭૩માં બનતાં જૂનાગઢ રાજ્યે ત્યાં 
આવા કાય માટે કોઈ જમ નહિ તેને પ્રમ'ધ કર્યો અને વિ. ક્ષ. ૧૯૨૮ના 
માગસર વદી રૈની તિથિની એક જ્હેરાત રાજ્ય ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ કરી કે 'આ 
માન્યતા ખેઃટી છે અને ધામિક દષ્ટિએ પણુ તેમ કરવું બચબર નથી. 


' ભૈરવજપ ઉપર જવું એને પડવું એટલુ' વિષમ છે કે આજે પણુ કોઈ * 
કડઝિતિ અને અસ'ભવ કામ રવાવું હોય તો કહેવત છે કે “આ તો ભેરવજપ 
ખાવા જેવું છે. 


રેષાવબન 


ભેરવજપ પાસેથી આગળ વધતા ભાંગેલાં તૂટેલા સા િમાં ઉપરના ગિર 
'નારના જૂતા. માગ” આમળ જતાં ત્યાં શેષાવનનું- રમણીયે સ્થાન આવે છે. . 
અહે સતી સીતાજીનું મંદિરે છે તથા સાધુઓને રહેવાના ઓરડાઓ છે. આ 
જગ્યામાં ખાખો સાધુએ રહે છે.* 


શર્તવન 


ત્યાંથી અગળ ચાલતાં ભરતવનતું તિ રમણીય સ્થાન મે: આ : 
શાંત, સુ'દર અને મનેરમ્ય સ્થાનમાં શ્રી રામ તયા ભરતમાં મ દિસે છે" અમે 
સહુ'ત શ્રી નરસિંહદાસજીના પ્રમત્તથી બ'ધાષેલી - ધમ શાળા અને આશ્રમનાં 
સકાને। છે. 


અહિ'થી સારક તાકા પાસે જતો માત્ર ઉતશે છે, મી આ મૂળ * 
મામ હતો અને સવિશેષ અવર જવર આ માગે થતી. યુધ્ધ કાળમાં શત્રુઓ “ 
પણુ આ માર્ગેજ ચડી આવતા અને ને પશ્ચિમ તરફથી આક્રેમણુ થયુ' હોય 
તા ગિરિવાસીએ અહિ'થી નીચે ઉનરી જતાં. અંહિ* ક માગ' હુંતો જે 
હુષે અચુક ભાગમાં જ રલ છે. બીન્ને સવ'થા નરે મયે। છે 


1 અહિ તા. ૬૨-૪-1૯૮૪ના દેજ નેમિનાથ પ્રતિમા પ્રાણુ પ્રતિષ્ઠા ય 
2 જુઓ આ પ્રષ્રણુમાં “સોપાન માર્ગ પાનું 9૬૯ 


: જૂતાગહ અને મિરનાર. 


હતુમંતિ ધાર 


 *.શૈષાવન જવાના માગમાં હનુમાતધારાની જગ્યા આવે છે સેને હનુમાત 
ઠ્વાર-પણુ કહે છે. ત્યાં હનુમાનજીનું મ'દિરે છે. અહિ'થી જટાશ”કર મહાદેવની 
જગ્યા તંરફ ઉતરાય છે અને ત્યાંથી ગિરનારની પશ્રિમ તળેટીમાં જવાય છે 
એવી પ્રભળ માન્યતા છે કે ગિરતાર ઉપર, પશ્ચિમ તરફથી ચડવાનો મૂળ માગ 
માં હતા અને હનુમાત દાર આગળ તેનું કેવેશ દ્રાર હતુ”. રાજ પુમારપાળતા 
સમયમાં જત મ'દિરામાં સીધા જવાય તે માટે પશ્ચિમના (વતષમાન) માગને 
શ્ષવિશેષુ અગત્ય મળનાં હનુમાન દ્ારનો માગ* બ'ધ પડેયો.' આજે આ માગને 
“ગેબી રસ્તો' પણુ કહેવામાં આવે છે. 


અહિ મુકાદમ પો પાણીને! પ્રવાહ વહે છે તેથી તેનું નામ્‌ 
હનુમાન ધારા થઈ ગયુ” છે 
સીતા મહી 

અહિ' એક દહેરીમાં સતી સીતાજતાં રે 
સાચા કાફા 


' ઉનુમાતધારાથી પુનઃ સેવાદાસની ' જગ્યા, ગૌમુખી ગ'ગરા પાછા આના 
પછી અ'બાજીની ટૂ કે જવાને માર્ગ શર્‌ થાય છે, આ જગ્યામાં સત્યનારાયણુનું 
મ'દિર છે તેથી લેકોએ પ્રેમથી તેનું નામ સાચા કાકા આપ્યુ છે, સત્યનારા- 
મેણુનાં મ'દિરે સામે શ્રી દત્ત પ્રભુનું મ્‌ ડિ પણુ છે. શિ કાલિકા શ માતાની પણુ 
મતિ પ્રતિષ્ઠિત છે. 


રેષશાયી ભગવાન ' 


ખાડાતા દેરાસરનાં પાસે શેષશાયી ભમવાનનું મ'દિરે છે. ત્યાં માતાજીની 
પણુ પ્રતિમા છે. આ જગ્યા સેવાદાસનતી જગ્યા નીચે છે. * 


અ'ભાજી 
ઉપર ચડતાં અ મ'ભાછવું પી પુરાતન અને પવિત્ર મ'દિર્‌ આવે છે, 


અહિ' માતાછતું મુખાવિ''& છે. પુરાતત્ત્વવિદો માંને છે કે આ મ'દિરે ગુમ કાલમાં 
બ'ધાયેલુ' છે. 


1 એજન. 


ગિરનાર : ૪૧૭ 


ગિરનાર મહાત્મ્ય અનુત્રાર ભગવાન” વિષ્ણુએ વામન અવતારમાં અહિ" 
અ'બાજની સ્તુતિ કરેલી. ગિરનારમાં જેમ પાંચ રકાર ગણાવ્યા છે તેમ પાંય 
રત્નો, ગિરિ, ગિરિશ, ગિરજા, ગ'મા અને ગુરૂ કહેવાય છે તે પૈ ત્રિ મેરજાનું 
આ મ'દિર છે. લેકે તેને ગિરનારી માતા પણુ કહે છે. 


ગિરનાર મહાત્મ્મ એમ પણુ કહે છે 'કે બ્રહ્માએ શ'કરને પ્રસન્ન કરી વર 
માગ્યો. કે “મે' સચરાચર ત્રેલોકય ઉત્પન્ત કયુ છે તો આપ પણુ ભવ રૂપે 
આ મૂરતિ ત્યાત્ર કરી ઉત્પન્ત થાએ' શ'કરે તેથી ગિરનાર ઉપર વાસ કર્યો. 
પાવતીએ જ્યારે શ્ર'કરને ન નેયા ત્યારે દેવતાએ ઉપર કેપ કર્યો અને શકર. 
કયાં છે તે કહેવા અનુરોધ કર્યો. દેવતાએને ખબર ન હતી કે શ'કર કયાં છે 
તેથી તેમણે પુષ્કળ શોધખોળ કરી અને તેઓને શ'કર, ભવનાથ સ્વરૂપે ગિર* 
નારમાં છે તેવા સમાચાર મળ્યા, પાર્વતીને તે ખબર આપતાં તે કાતિ' કેમ 
તથા ગણુપતિ સાથે અંડે' આવીને વસ્યાં, 


આ મ'દિરે ઉપર ઈ. સ. ૧૮૮૪ ના જત માસની ૨૨ મી તારીખે વીજળી 
પડતાં થોડું” નુકસાન થયેલુ” પણુ તેનું તરત જ સમારકામ મ ક 
આવ્યુ. 
. શ્રી અ'માજી મ'દિમ્માં નીજ મ'દિરના દ્વારમાં જૂનાગઢના સ્વ. ગુલાબરાય 
અ'માશ'કર જેશીપુરાએ વિ. સ', ૧૯૦૮ માં રૂપાનાં કમાડો ચડાવી માતાજીને 
અપણુ કર્યાં છે. જનાગઢના તત્કાલીન દીવાન ગોકુલજી ઝાલાએ મ 1દરની દક્ષેણે 
એક ધમ શાળા પણુ બ'ધાવી છે. 


શ્રી અ'ભાજીના મ'દિરની દક્ષિણુ તરફ ખપ્પર નામથી એળખાતી ,જગ્યોમાં 
પાણીને! ચસ્મા છે. તથા પાસે એક બોરડી છે તેના જળાં ઉપર માનતાના 
મટ ચડે છે તે ચી'થર બોરડી કે છે. 

થી ગોરખનાથ 


અ'બાજીથી દક્ષિણુ દિશામાં આગળ ચાલતાં ગુર ઝે ગોરખનાથની ટ્રેક આવે * 
છે. તે ગિરનારની ટ્રકમાં સહુથી ઊ'ચી છે. અહિ ગોરખનાથજને। ધૂરા તથા _ 
પાદુકા છે. આ જગ્યા નાથ સ'પ્રદાયની છે અને તે સાથેની ખીજ જગ્યા થી 
નાથજને। દથીચે। નગરમાં છે. 


એડ 


ત્યાંથી આગળ ચાલતાં એધડની ટુક છે. તાથ સ'પ્રદામતા યોગીએ 
કાનમાં ચીરો! લીધા પૂવેષ એધ& કહેવાય છે. તેઓનું આ દક ઉપર્‌ સ્થાન હશે. 
જૂ. ગિ.-૫૩ 


હ ક) 


૪1૮ : ઃ : જનોગઢ અને પિર 


આ ર્‌ સહ્રદાયના અવધૂતો પૂણુ સધડ કેશ કુ છે. કાશીમાં થઈ પ 
સંપ્ધ ઓધડ કન્તિરામજી ગિરતારમાં આ સ્થળે, રહેલા અને ત્યાં તેમને ગુરૂ 
જે સાક્ષાત્કાર થયો હતો | એમ પણ કફહેવાયે છે.' 


કૅમ'ડલર કુ'ડ 


અહિંથી થોડુ માર્ગ ખે'ડત ફરી નીચે ઉતરતાં જમણાં હાથ' ' ઉપ્રતા 
સોપાન માગે કમ'ડલ કુ'ડતી રમણીય જગ્યામાં 'જવાયે છે. ગિરતાર્‌ મહાત્મ્ય 
કહે છે કે તેની. સમીપે ન'દીશ્વર મહાદેવ છે. અહિ રત્તવાડી અર્થાત્‌ રતત 
માગ તામતું સ્થાન છે. 


ત્યાં દત્તાત્રયનો ધૂણે છે 
પૉડુંવ ગુફા 


 “ૅમુડલ કુડ પાસે છ સાણુસે। ડસી શો રુ એવી એક ગુફા છે તેથી તે પાંડવ 
ચુકા કહેવાય છે, 


અનસૂયા 


અહિ થોડે આગળ જતાં અનસુયાંની ટેકરી છે અને ત્યાં શુફામાં અન- 
ચૂયાવી મૂર્તિ છે. 


કલિકા 


પાંડવ ગુફાની ઉક્ષિયે કાલિકાની ટ્રક આવે છ ત્યાં જવા ॥ શટે પૂગથિયાં 
નથી. 'ૅડી દૂરા જવાયે છે. હિ માતાજીનું માત્ર મુખાવિ'દ છે, જેની પૂજા 
થાય છે. 


દત્તાત્રેય 
ત્યાંથી પાછા ઉપર આવી આગળ વધતાં ઊચા અને અદર ઊભેલા 


1 ગુલાબ્રાય ધ થરિ સત્ર, લેબક શ્ષી જયશ'કર હરજીવન વોરા. 

શ્રી ગુલાખરાય જૂનાગઢના નાગર્‌ ગૃહસ્થ હતા તથા એજન્સીમાં અમલદાર હતા, 
તેમનો જન્મ ઇ. સ. 9૮૦૯માં થયેલો અને મૃત્યુ ઇ. સ. ૫૮૯૫માં થયુ'. તેમણે વાગીશ્ચરી 
પદમાવતી, હાટકેશ્વર, હિંગળાજ, કનકાઇ, ષ્રહમપોળનાં અ'બાજી આદિ મ'દિરેમાં તણ રૂપાનાં 
દ્વારો થડાવેલાં તથા બીન દેવસ્થાને।માં ધમ શાળાએ બ'ધાવેલી ઈન્દુલાલ દુર્લભજી ભુવા 
ટ્રસ્ટ તરફથી અહિ' એક્ધ મંશાળા બાંધવામાં આવી છે. તેનું ઉદ્ધાટન તા, 1૦ -૨1-૬5૮૭ના 
શજ થયુ. 
2 ઓધડ ભગવાન ર્‌ામ (હિન્દી) લેખક પ્રે. ચજ્ઞનારાયણુ મી 


ગિરનાર ! ૪૧૯ 


ગુસ્દત્તતા શિખરે જવાય ક ત્યાં ગુરુ દત્તાત્રેયતું નાનું પણુ સુ'દર સ્થાન છે. 
અન્ય પ્રચલિત વાર્તાઓથી જુદાં સ્વરૂપની દત જન્મની વાર્તા ઝેભાસખ' હનું 
ગિરનાર મહાત્મ્ય આપે છે. તે પ્રમાણે અત્રિ ત્રરષિએ બાર હજર ૧૫” તપંશ્રર્યા 
કરી દેવો પાસેથી પુત્ર જન્મનું વેર માંગતાં ગુર 'દત્તત્રય તેને ત્યાં" “અવતર્યો, 


નાથ સ'પ્રદાયના આદિ ગુરુઓન્‌]. પણુ ગુરુ દત્ત ગુરુ છે. અહિ પ્રતિ 
પૂણિમાને' દિવસે અનેક ભકતો દશષને આવે છે.. 
આ ટેકરીમાં પશ્ચિમ તરફ શ્રી આદિ દે ચુસ શકરાચાય ની પ્રતિમા પણુ 
પ્રતિષ્રિત છે. 1. 
ગખ્બર કી 
' અહિંથી” ગબ્બરતા પવષ્તમાં જવાય છે. તેને કધેસિંડનો દુ'ગર પણુ 


કહેઃ છે. અહિથી ગયાં નામના સિક્કાઓ મળતા. સાધુઓ માને છે કેઆ 
પવષ્તમાં આજ પણુ નિઃ :શરીર યોગીઓ વસે છે, 


મન્ય સ્થાનો 


ગિરનાર પવતની તળેટીમાં કેટલાંક ર્મ્ય અને પિ સ્થાનો ! આશેલાછ, . 
જે પૈકીનાં નીચેનાં મુખ્યુ છે. જ ખી પ ક ૫ 


બોરદેવી 


ગિરનારની તળેટીમાં બોરીયા ગાળા તામે એળખાતી જગ્યા પાસે આ. 
સુ'દર સ્પ્રાન છે. ત્યાં બોરડીયું ઝોઢં હતુ” તે' માટે તે બોરદેવી કહેવાય છે તેવી 
 ગ્રથલત માન્યતા છે. ત્યાં બોરદેવીનું મ'દિરે છે તથા લાખા મેડી નામનું જૂનું 
ખ'ડીયેર છે. અહિથી કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે, તેમાં એક સ્તુંપ છે; 
જેની પાસેથી એક માટીના પાત્રમાં ત્રાંબાનું પાત્ર, તેમાં ચાંદીનું પાત્ર અને 
તેમાંથી સૌનૉની એક ડઈ-બી પંણુ મળી છે. મળી આવેલી એક” મુદ્રામાં “મહારાજ 
ર્દસેત વિહારે ભિક્ષુ સ ઘસ્ય' શખ્દો લખેલા છે.*“ “ 


ઇટેવા 
વિરતારની તળેટીમાં ઇ'ટવા તામના સ્થળે ઈ. સ. ૧૯૪૯માં ઉત્ખતત 


1 પર્મ સ્થાનોની માલીકી, ઉપયોગ કૅ હગ અધિકાર વિષયમાં આગળના પાનાંઓની 
ફૂટ્તોય્માં જણાવ્યા પ્રમાણે આ પ્રકારના ઉક અધિકારના ઝા માટે આ 
પુસ્તકનો આધાર લેવો નહિ, --લેખક, _ ર 


2 વિમતો માટે જુઓ પ્રકરણુ ૨ જુ' પા, ૫૪ 


ર9 : જત અને શિરતાર 


કરતાં ત્યાંથી ૪૭૫ ફીટ લાંબો અને ૧૫૦ ફીટ પહેળો બુદ્ધ વિહારને પાયે 
મળ્યો છે. ત્યાંથી મળી આવેલી ઈ'ટા ઉપરથાં જણાય છે કે આ વિહાર ૧૮ 
ઈંચ લાંબી, ૧૨ ઈ'ચ પહેળી અને ૩ ઈ'ચ જડી ઈટોથી બાંધવામાં આવ્યો 
હશે, આ ઉપરાંત ત્યાંથી પ્રાર્થાતા ખ'ઠની ફરશ અને ૧૦ ફીટ લાંભા અને 
૧૦ ફોટ પહેળા એવા ૬ અને ૨૬ ફોટ લાંમા અને ૧૦ ફોટ પહેળે એવે। 
૧ ખ'ડે પણુ મળી આવ્યે છે. 


પશ્ચિમ તરફ એક લાંબી પરસાળ પણુ દેખાય છે. આ ખ'ડો ફરતી પ૫ 
ફોટ ૧૦ ઈ'ચ પહોળી એસરી પણુ હશે તેમ જણાય છે, પૂવ*માં ૩૬૦ ફટ 
અને _કક્ષિણે ૭૦ ફીટ દૂર, ૪૦ ફોટ લાંબી અને ૪૦ ફોટ પહેળી ગવી ઈમા- 
રતતાં અવશેષો જેવામાં આવે છે. 


ઈ'ટવાના ઉત્ખનનમાંથી ક્ષત્રપ રાજાની મુદ્દા, તોલ માપો, ચટણી વાટ- 
વાને! પથ્થર અને માટીનાં વાસણે! પષુ નીકળ્યાં છે.' 
જટાશ'કર 

મિરતારતા ગેબી રસ્તા ઉપરથી હનુમાતધારા પાસેથી ઉતરતા માગવ્માં 


જટાશ'કર્‌ મહાદેવનું સ્થાન આવે છે, જટાશ'કરનું લિ'ગ એક ચુફામાં છે. તેના, 
ઉપરથી સતત જલ પ્રવાહ વહે છે. અહિ એક ધમશાળા પણુ છે. ' ર 


ચ્ામુદ્રી 

ગિરનારની તળેટીમાં આ સુ'દર્‌ સ્થાન આવેલુ છે, અહિં તુલસી અને 
રામતુલસીનાં વન છે, 
માળવેલેો 


ગિરતારતી ગોદમાં આવેલા આ મનેરમ્ય સ્થાનમાં, મહાદેવનું મ્"દિરે 
તંથા રહેવા માટેતા ઓરડાઓ છે. 


ઝિણા બાવાની મહી 


ઝિણા। માવા નામના પવિત્ર યોગીએ બાંધેલી આ જગ્યા પણુ રમણીય 
અને સુ'દર છે. ગિરતારની પરકમ્માના પ્રવાસીએ અહિ રાત્રી વ્યતિત કરે છે. 
ઝિણા બાવાના અનેક ચમત્કારોની વાતો લોકોમાં પ્રચલિત છે 


લાલલેરી 


ગિરનારતી તળેટોમાં દુધેશ્વર ઉ સ્થાન છે. ત્યાં જૂનાત્રહ રાજ્યતા 


1 એજન, 


મિરતાર : ૪૨૧ 


સમયમાં કલમી આંબાએ વાવવા માટે ખ!તગી વ્યક્તિગને આપેલા પ્તોટોમાં 
પુષ્કળ ઊચી જાતના કલમી આંભાઓનું વત છે. તેનાથી થોડે 'દૂર' લાલઢેરી 
નામનું અતિ સુ'દર અને આકષક સ્થાન છે. ત્યાં * આજે રૂપાયતન નામની 
સ'સ્થા તથા શ્રી રતુભાઇ અદાણીના માગ'દશત નીચે એક હાઈસ્કૂલ ચાલે 
છે અહિ સુરમ્યું અને નેસગિંક વાતાવરણુમાં રહેતા અને વસતા  આત્રે 
વિવાભ્યાસ કરે છે. 


દામોદર કુ ડડ 


જૂતાગઢ શહેરથી મિરનાર જવાના માગ*માં સોનરખ નદીમાં આ પવિત્ર 
અને પ્રખ્યાત કુ'ડ છે, તેને કાંટે દામોદરરાયજનું મ દિરે છે. સ્ક"'દમુપ્તના સુબા 
યક્રપાલિતે, ઈ. સ. ૪૫૭-૪૫૮માં ચક્ભૃત વિષ્ણુનું મ'દિરે બ'ધાવ્યાને। પર્જતીય . 
પી ઉલ્લેખ છે તે આ મદિર હોવું જેઈએ તેમ વિદ્દાનો માને છે. 
જાઈ કોળમાં તે ખ'ડિત થયુ હશે તેથી તેના શિખરનો ભાગ તથા પૂર્વની 
દીવાલને જીણુદ્રાર થયો હોવાનું જણાય છે. પોરાણિક માન્યતા પ્રમાણું આ 
મ'કિરે શ્રી કૃષ્ણુના પોત્ર વજીતાથે બ'ધાવ્યુ છે. શ 


ભક્ત કવિ નરસિ'હ મહેતા અહિ* દશાને આવતા અને રાહ મડિહિક 
જયારે તેની કસે।ટી કરી ત્યારે દામે!દરરાયે અહિ'થા જ હાર આપેલો એમ કહેવાય _ 
છે. ગિરનાર મહાત્મ્યમાં, આ કુ'ડમાં બ્રહ્માજની આગ'થી ગ'ગાજ વસે છે તેવી * 
વાર્તા છે. એવી પણુ પ્રચલિત માન્યતા છે કે આ મુ'ડતા પાણીમાં હાડકાં આપ : 
મળે ઓગળી જય છે અને તેમાં ચતાભસ્મ તાખવામાં આવે છે તે છતાં પાણી 
શુદ્ધ રહે છે. જ 
અડિ' વિ. સ'. ૧૪૭૩ ના વર્ષ"ને એક શિલાલેખ છે. પ જણાવ્યા 
પ્રમાણે દામો૬ર નામના કોઈ પરે।પકારી સજ્જને, યાત્રાળુઓ ક બ કી ] 
મઠ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની બેડક પણુ ત્યાં જ છે. 


૪. સ, ૧૮૨૬ માં દીવના વ્યાપારી સ'ધજએ વાગીશ્વરી હો. 
ગિરનાર સુધીને માર્ગ બ'ધાવ્યો અને સેનરખ ઉપર પજ તથા ઈ. સ. ૧૮૮૯ 
માં દીવાન હરિદ્દાસ વિહારીદાસે તેનાં માતુમી હેતામાના સ્મરણાર્થ'' મદિરેમાં 
જવાને। પુલ બધાવ્યો.* જલ 


સદસસરસરમરણટરસસસસસસરાડારસસદરાસરસરસસસરદારસસસસસસયરસરાસાતયાસરસરસતાસાદારસાસાદદદાદદસદસદરદસરાદાાદટટદાદાદદદદદદદદરિ 


1 આ પુલ અને પાજ સુ'દરજી રિવજીએ બ'ધાવ્યાં અથવા ધોરાજીના સુ'દરજછીએ બ'ધાવ્યાં 
તેવી માન્યતાઓ છે પણુ દીવાન રણછોડજી તારીખે સોરઠમાં સ્પષ્ટ લખે છે કે માર્ગ 
ખ'ધાવનાર સ'ઘજી દીવાનો હંતો, 


૪સ્જટ જૂનાગઢ અને ગિરનાર 


આ કુ'ડની લ'બાઈ ર૭૫ ફીટ અને પરેળાઈ ૫૦ ફોટ છે તથા રતો 
ધાટ છે. અહિ' સ્મશાન છે. જે હમણાં થોડા” સમય પૂવે નવું સ્મશાન 'શંતાં 
બધ થયુ છે. 


ર સુચક 'દેશ્વર 
* ફોમેદર કુડ, પાસે મુચક 'દની ગુફા તથા ચુચક"” 'દેધર મહાદેવ છે. એમ 
કહેવાય છે કે આ લિ'ગની કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિ પ્રત્યેક દિવસે વસે પ્રાત' કાળમાં 
પૂજન કરી જાયુ છે. તેને હ સુધી કોઈ નઈ શકયુ નથી ક જાણી શકયુ, 
નથી, બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાંત્મા નથુરામ શર્માએ આ ગુફામાં નેવાસ મરેલો. દી 
રેવંતી ઝૅ'ડ 
અહિ રેવતી મુ"ડે નામને તાનો ઠ્તાં સુ'દર કુ'ડ છે. 
વાગીશ્રરી _ 
ી ' અહિ'થી ધોડે આગળ ચાલતાં જેને સામ!ન્યે રીતે વાધેશ્રી કહેવામાં 
આવે છે તે વાગીશ્વરી માતાનું મ'દિરે છે તેની પાસે થોડે ઊ'ચે માતાજીનું બીજી” 
મ'દિર્‌ છે જ્યાં ચડવા માટે જૂનાગઢના શ્રી હેમતલાલ વોરા તામના  ગહસ્થે 
પગથિયાં બ'ધાવી આપ્યાં છે. 
વાગીશ્વરીથી જરા નીચે વામનેશ્રતું મ દિ દરે છે. 
લક્ષ્મણ ટેકરી * 
ગિરતારથી શહેરમાં જવાના માગ' ઉપર એક ટેકરી ઉપર લટ્ષમણુજીની 
પાદુકા તેથા ડેરી છે. આ થેકરી લદ્દમેણુ | ટેકરી કહેવાય છે 


આ ઉપરાંત આ માગમાં એટલે વસ્રાપથ માં પ્રાચીન અર્વાચીન 
તાતાં મૌટાં સૈ “દિ ફે અને આશ્રમે છે. 


ઇન્દ્રે શ્રર વ 


ગિરતારની ઉત્તરે નેગણીના પડાડમાં ૪- શરતું રમણીય સ્થાન ક 
ગિરનાર મહાતમ્ય પ્રમાણું આ મ'દિરે વીરભદ્ર નામમાં પવ્તમાં આંવેલુ” છે ત 
માટે પુરાણુંકે'૨ માત્ર એટલુ'જ કહે છે 'ે વીરભદ્ર નામને પવ*ત છેં તથા સમાં 
ઈન્દ્રેશ્વર મહાદેવનું મ'દિરે છે. મહાત્મ્ય વિશેષમાં કહે છે કે ઈન્દ્ર, પરસ્્રી ગમન તનું 
પાપ કરેલું પણુ એક પારધીની સલાહથી વીર્ભદ્રમાં અપૂજ પૃડેલ્લા એક લિ'ગની 
પૂજ કરી પાપમાંથી મુક્તિ મેળવી તેથી તેનું નામ ઈન્દ્ર યયુ', 


એવી પણું ક્વિદતિ છે કે નરસિહ મહેતા જે મહાદેવને. પરસન કેરી 


-- 


ગિરનાર : ૪૨૩ 
કેક ડમાં ગયા તે આ ઈ” દ્ર રમ 


 અડિ' સ. ૧૯૫૦ (ઈ. સ. ૮203 એક પરખા છે જરે. શમાં જણાવ્યા 
પ્રમાણું દીવાન કુઠઠુ બના છોટાલાલ ભવાનીદાસનાં પત્ની જવલંકુ "વર્‌ મિકમછએ 
સ્વ ચ'પક તથા કુમકની સ્મૃતિમાં શિવ,લય બાંષ્યુ* છે. છ 


ઈ. સ. ૧૬૦૬-૧૬૦૭માં મુ'મઈતા કેઈ ભાટિય] પ ત્યાં ॥ શિખર- 
બંધી મદિર બ'ધાવ્યુ” અને તત્કાલિત નવાબ રસુલેખાને સક્રબાગથી ત્યાં 
સુધીને। પાકો રસ્તા બ'ધાવી આપ્યે.. એમ પણુ કહેવાય છે કે નવાબ રસુલખાન 
માદી ઉપર આવ્યે! તે પૂવે આ જગ્યામાં જતાં આવતા અને ત્યાંના મહ'તે 
તેને તેઓ રજકર્લા થશે તેવા આશિષ, આપેલા તે શત : થતાં નવાખે આ 
રસ્તો કરાવી આપેલો. 


એવી પણુ એક માન્યતા છે જુ ઓં જી પાસે શ્યેત ના ને 
તાળ વાળા એક વૃદ્ધ મહા સપ રઃ છે અને કો વાર ર લિ લે'ગ ક આંઢો લઈને 
બેઠેલો જવામાં આવે છે. જ 


આ શિવાલયમાં જૂતું લિ'ગ હતુ તો શે ફાટી, જતાં ત્યાં મૂળ. કિતની 
ભાજુમાં ખબીજુ' લિ”ગ ગ્રતિષ્ઠિત કરવામાં, આવ્યું છે. . 


 અહિં' શ્રી ગુલાબરાય ન્નેશીપુરાએ નાની ધમશાળા નશવ છે. હં 
રામેશ્વર 


મિરતારની દક્ષિણે બધાં પાસે. કિ સ્થાન આ પત્ર | અને 
પુરાતન સ્થાન સુ'દર અને આકષ ક છે, 


દાતાર 


ગિરતાર ' પંવ તની પલે તારને! પહાડું છે. જમ જમિયલશાહ દાતારની 
પવિત્ર અને. પ્રખ્યાત જગ્યા છે. 

દાતારને! પહાડ સમુદ્રની સપાટીથી ૨,૭૪૬ ફ્રીટ હા છે. ત્યાં ર 
શાહ પીરનો ચિલ્લો છે. જમિયલશાહની તુરબત તો સિ'ધના નગરઠંઠ્રામાં છે 
પર'તુ તેએ. અહિ” વંસેલા તેથી તેને! ચિલ્લેો કહેવાય છે. જમિયેલશાહ ઉરે 
નના તુસ શહેર “કે જ્યાં પ્રખ્માંત કવિ ફ્રીરદોસી જન્મેલો ત્યાંના હતા. બૉલ્ય* 
ભયમાં તેઆએ તેમની અંસાધારણુ રૈરી શક્તિનો પરિચય આપ્યો. સાત વષની 
વયે તો 1 તેમશે કુરાન શરીફ ક'ઠસ્થ કયુ” અને પ'દર વષની વયે હુંજ પડી 


કિ તાણ ની પ પાં ભરકાતારાાફતતરબાવમકાણવામાનતાતપાવાતતાસસાાનમાણમઇમાગાતાતાતપાતણારાણાણતરલમામરણાબાાતમાઇવકાયાબાાાસમાલસગાગનમસતાવારાઇમવાવાપાાાવામાસાદાવાસામતાાક, 
1 ગુલાખરાય ચરિત્ર-લેખક શ્રી જઢારા'કર હરજીવન વેરા, 


: જૂનાગહ અને મિરતાર 


આ થોડે સમય સ કરી, સિ'ધતા નગરકંઠ્ઠા શહેરમાં આવી વસ્યા. ગહિ” 
તેમણે અલ્લાહની મહેરબાની, કુદરતી બક્ષિસ અને ઈબાદતથી અનેક ચમત્કારી 
કરી બતાવ્યા. ત્યાંથી તેએ રાહ માંડલિકતા સમયમાં એટલે ઈ સ. ૧૪૭૦ની 
આસપામ સોરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. 


આ સમયે જૂતાગઢતા પહાડોમાં, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ અને એવા અવગત 
પામેલા આત્માએ વસતા અને નિર્દોષ માણસોને ત્રાસ આપતા. પીર જમિયલ- 


શાહે તેમને વશ કરી તેમનું ર નજ કયુ, તેણે જન્નાતાને પણુ આણુમાં 
લીધા. 


કકે વદ'તી છે કે જ્યારે નાગબાઈને રાહ માંડલિકે સ'તાપ્યાં ત્યારે જમિ- 
યલશાહ પીર રાહને સમજાવવા ગયેલા. તેમણે રાહને આઈની માફી માગવા 
સલાહ આપી પણુ રાહ માન્યો નહિ ત્યારે તેમણે મહમૂદ બેગઠાને જૂનાગઢ 
આવી સે।ર5 જીતી લેવા' આમ-ત્રણુ આપ્યુ. 


આ પવિત્ર, પ્રતાપી અને ઈશ્વરતા પ્યારા આલિયાના જવત અને ચમત્કા- 
શેની અનેક વાતો પ્રચલિત છે, જે સમગ્રનું આલેખન શકય નથી, પર'તુ 
તેમાંથી એક તાત્પય* નીકળે છે કે, તેમનામાં પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયા અને 
અનુક'પા હતી. તેમનામાં ધર્મા 'ધપણુ” ન હતુ' અને તેઓ હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોને 
સમાન ગણતા અને તેથી આજ પણુ તેના ચિલ્લા પાસે હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો 
સમાન ભાવે ઊભા રહી તેની વ'દતા કરે છે અને તેની માનતા માને છે. 


દાતાર પવ'ત ઉપર આ સુ'દર સ્થાનમાં, ફફીરો અને મુસાફરોને રહે- 
વાનાં મકાનો છે, ચિલ્લા પાસે હર સ'્યાકાળે, નગારાં અને નોબતના નાદમાં 
મશાલ અને લેભાન થાય છે 


ઈ. સ. ૧૮૯૧માં દાતાર જવાને માગ* બાંધવામાં આવ્યો અને તે જ 
વષમાં ઉપર જવાનાં પત્રથિયાં પણુ બાંધવાનું શર થયુ". ઈ. સ. ૧૮૯૪માં 


આ કાય' સ'પૂણું થતાં તેનું ઉદ્ધાટન સુ'બઈના ગવર્નર દે હેરિસના હાથે * 
કરવામાં આવ્યુ'. 


આ સોપાત માગ* બ'ધાવતી વખતે, વઝિર બહાઉદીનભાઇએ પહાડ ઉપર 
એક મસ્જિદ બ'ધાવો તથા માર્ગ માં આવતા કોયલા વઝિર નામના સ્થાનમાં 
વિશ્રામ ગૃહ અને પાણીનું ટાકુ' પણુ બ'ધાવ્યુ'. જૂનાગઢ રાજ્યે, રુકર્‌ કુઈ 
પાસેનો રસ્તો! અને કાળવા ઉપરને। પુલ બ'ધાવ્યે[* 


દાતારનો એક ચિલ્લે જૂનાગઢ શહેર અને દતારના પાઠની વચ્ચે છે, 
તેને નીચલા દાતાર કહે છે. 


_' ગિરનાર : ૪૨૫ 


પ્રભાસખ'ડમાં દાતારતા પહાડને કાલમેધને! ૫વ'ત કલો છે. તેનું વિસ્તૃત 
વણુ ન તેમાં નનેવામાં આવતુ' નથી તેથી સ'ભવ છે 'કે જે સમયે” પ્રશાસખ'ડ 
લખાયે ત્યારે ત્યાં ક”ઈ નહિ હોવ | ૫ર'તુ અધ્યાય ૯૫માં પુરાણુકાર લખે 
છે કે, જ્યારે કાળયવન, મુચક'દની નેત્ર જવાલ-માં ભસ્મિભૂત થયો ત્યારે શ્રી 
ૈષ્ણે મુચક'દને વર માગવા કહ્યું. મુચક દે ત્યારે કહ્યું કે કાળયવતને કાંઈક વર 
આપે. ત્યારે શ્રીકૃષ્ત્ને વર આપતાં કહ્યું કે “કાળયવન બળીને શસ્મ થયે તેની 
ષવનેો પૂજા કરશે. પ્રભાસખડતા ૧૬દાત ભાષાંતરકાર વેદમૂર્તિ તે પ!ઠંક ગોરાભાઈ 
રામજી તેના ઉપર ટિપ્પણુ કરતાં નેધે છે કે ક!ળયવન જ્યાં ભસ્મ થયે તે 
સ્થાને દાતારની જગ્યા થઈ હશે, આ માત્ર અનુમાન છે. તેના માટે કાંઈ 
આધાર નથી. શ્રી કૃષ્ણુ તેના શત્રુને વર આપે અને તે પણુ મુચક'દતા કહેવાથી 
તે સ'ભવિત નથી. આ વાર્તા અવસ્ય ક્ષેપક શેનનું, જણાય છે. 


પવિત્રતા 


ગિરનાર એક પવિત્ર પવ'ત તરે ઓળખાય છે ગ પૂજય છે. તેને * 
આકાર શિવ લિંગ જેવે। હોવાથી તેને શ'કર સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. 
પ્રભાસખ'ડ કહે છે 'ે તેમાં દશ કરોડ તીર્થો સમાથેલાં હોવાથી તે અપવિત્ર 

થાય નહિ માટે ઉપર ઘણુ રહેવું નહિ. સિહરાજ જ્યારે ગિરનાર ચડવા ગયો * 
ત્યારે બાહમણેઃએ તેને કહ્યું કે ગરનાર શિવ લિંગ આકારનો છે તેથી ઉપર 
જવું યોગ્ય નથો, 


ગિરનારને પરમ પવિત્ર માની તેની રતિ વષ પરકમ્મા કરવામાં આવે 
છે અને જ્યારે યાત્રાળુઓ ઉપર ચડે છે ત્યારે તેતા પ્રથમ સેણપાતને વ'દન 
કરી પછીજ ઉપર જય છે. ઘણા તો પગથિયે પગથિયે વ'દત કરતા ચડે છે. 
જેત યાત્રિકો ઉપવ સ કરીને ચડે છે અને ઉતરે છે. ઘણા યાત્રાળુઓ “જય 
ગિરનારી ધજધારી શિખર પર બેક્કે ખબર લે હમારી'ના નાદ પણુ ગજવે છે. 


ગિરતારને દેવ -તરીકે ગણી તેની પૂજા પણુ થતી વિ. સ'. ૧૩૪૬ 
(ઈ. સ. ૧૨૯૦)ના વ'થળીના એક શિલાલેખનો પ્રારંભ “૭૪ તમઃ રેવ'તાય'થી 
કરવામાં આવ્યો છે. 
પરડસ્મા 

 પ્રતિવષ* દેવદીવાળીના દિવસે. પિરનારની તળેટીમાં ભવનાથ હરિની 
મ'દિરે પાસે ગિરનારની પરિક્રમા કરનાર યાત્રિકોનો મેળા થાય છે. ત્યાં તેઓ 
રાત રહે છે અને ત્યાંથી ખીજે દિવસે સાવારે ઉપૂડી, ચરખડીયા, હનુમાન, 
જૂ. ગિ.-૫૪ 


૪૨૬ : જૂતાગહ અને ગિરતાર 


-્રરજકું'ડ, પાટનાથ થઈ રાત્રે માળવેલા જઈ પહેોંચે છે. ત્યાંથી સવ,રે ઉપડી . 
શ્રવૃણુવડ, વાસ'તીનાગ, હેમાજળીયા કુંડ થઈ રાત્રે બળદેવી 'માતાની જગ્યોમાં 

રાત રહે છે તથા ત્રીજે દ્િવિસે બોરદેવી થઈ ભવતાય પહોંચે છે, પરકસ્માનો 
ચાલ બહુ પુરાતન સમેયમાં હતે - પણુ મધ્યકાળમાં તે અનેક કારણે વશ્ચાત્‌ 
મધ પડેલો? પરતુ ઈ. સ. ૧૮૬૪માં ક દીવાન અન'તંજી અમરચ'દ 
વસાવડાએ તે પાછે! પ્રચલિત કર્યો હોવાનું કહેવાય છે તેમણું જયેષ્ઠ માસમાં 
સ'ધ કાઢી પરકમ્મા કરેલી પણુ તે પછી પ્રતિવર્ષ કાતિક માસમાં પરકમ્મા _ 
કરવામાં આવે છે. ' 


પ્રતિવર્ષ" શિવરાત્રીના પવિત્રે દિવિસે ભવતાથતા મદિર પાસે ભવ્ય મેળા 
ભરાય છે તેમાં' સૌરાષ્ટ્રના અને પરપ્રાન્તાના અનેક યાત્રિકો અને જુદા જદા 
સ'પ્રદાયતા સ'ત સાધુએ આવે છે છે. 


એક એવી પ્રબળ માન્યતા છે કે આ મેળામાં સવે” સિધ્ધો અને સાને 
જ્યાં હોય ત્યાંથી એેક વાર આવવું આવસ્યક છે. ગેમમાં રહેતા અને અપ્રગટ 
વસતા અલેરીએ પણુ આ મેળામાં ભવતાથનાં દશ ને. અને મૃગીકુ' ડમાં શિવ- 
રત્રીનું સ્તાન કરવા આવે 'છેઃ??₹ઃન3૨ર 


પવતની કથાએ। 


ગિ ગેરતારના પવ*તામાં અનેક સ'તો, સિધ્ધ, યોગીએ અને મહાત્માઓ 
વસી ગયા છે અને લોકો વિધાશપૂવ'કં માને છે કે તેવી વિભુતિએ હજી ત 
(યાં વસે છે. જૈત મહોંત્મ્ય અને એન્ય્‌ ત્ર'થામાં પણું ત્યાં યક્ષો વસે છે 
કહેવામાં આવ્યુ” છે મુસ્લિમો પં પણુ માનૈ છે કે પહાડની અડખે પડખે સારા 
અને કેધી એવા ખે પ્રેકારના જન્નાતો રહુ છે. 

આ સ'તા અને સિપ્ધોની, યક્યોની અને જન્નાતોની અનેક વર્તાખા અને 
ચમત્કારોની વૉતે લેક છવ્હાએ સજીવન રહી છે. નાથ સં'પ્રંદાયતા સાધુઓ _ 
માને છે 'કે ગુસુદત્તાત્રેયે તેમનો આદિ: દ ગુરુ છે અને તેથી પ્રત્યેક. સાછુને ત્યાં 
દશ'ને જવું જરૂરી છે. એટલુ* નહિ પણુ ત્યાં અનેક સિધ્ધાડડજી પણુ નિઃશરીર 
વસે છે અને કવચિત 'કે ઈ ભાગ્યશાળી પુરવો તેમના દશ ત પન કરે છે. અધોરી 


1 ગિરનાર કલ્પ મ નામને એક પ્રાચીન ત્ર થ હોવાવું કહેવાય | છે. પણુ । મને જે મળ્યો * 
છે તે માત્ર ૨૫૦ લીટીઓમાં છે, તેમાં ગિરનારનાં તીર્થસ્થાનોનાં મહાત્મ્ય તથા યાત્રા- * 
કંથ છે. લેખક, . 


ગિરનાર : ૪૨૭ _ 


સ'પ્રદાયતા, સાધુએ પણુ તેમનું સિયા મિરેમાર હોવાનું. સને છે. જૈન ી 
મહાત્મ્ય અનુસાર ગિરનારમાં અધોરીઓ વમતા. વરદતી શિખરના અધિષ્ઠાયક * 
દેવે, હરનાથમર નામના અધોરીએ એક ભાલ્યણુના પુત્રના ભદ્દય' કરતાં તેને * 
લાકડી મારી લ'ગડો કર્યો. તે પછી ભધા અધોરીઓ ગિરનાર છેડી ચાલ્યા ગયા. 
અધોરી સ'કદાયેના સાધુઓ માન્ને છેકે હજી પણુ ગિરનારની ગુફાઓમાં અધો _ 
રીઓ વસે છેઃ અને પ્રત્યેક શિવરાત્રીએ ભવનાથના દર્શાને' નીચે ઉતરે છે. » 
તેઓના નામ “કે સ્થાનની કોઇને માહિતી નથી? માત્ર જણુકાર સાધુઓ જ તેમનાં 
દશન કરે છે. નાથ સ'પ્રદાયે અને અન્ય સ'પ્રદાયતા યોગીએ, માને છે કે 
એધડની ટ્રક પાસે અમુક નિયત ર.ત્રીએ, અચુક ગ્રેકારતા નાદ થાય છે અને * 
આ ટેક જગૃત થા્‌ય છે. 

આ સિષ્ધે ના ચમત્કારોની કેફ વાર્તાઓ! નોંધાયેલી છે. ગધેસિ'હ હુ ડુ'ગર- 
માંથી પ્રાતત થતા ગરૈયાં તામતા સિજાએ।. લઈ કેટલાક માણુસોએ ખોરદેવીમાં, 
'દાઈ સાધુનો પ્રતિકાર કરતાં તેઓ  આપત્તિને। ભોગ બન્યા એવી એક વાર્તા 
પ્રચલિત છે. 4 


ઈ. સ. ૧૮૮૯-૧૮૯૦ માં  વથળી તાધુકાતા સૈલરુ.3 ગામના, એક શહિ 
કિશોરને તેના ખેતરમાંથી એક સાધુએ આકાશ માગે પોતા પાછળ ઉડાડી 
ગિરનાર ઉપર ૯ઈં જઈ એક ગુફામાં ત્રણુ દિવસ રાખેલો તેની પોલીસ તપાસ 
થતી હતી ત્યાં મહુષ્મ નવાબ રસુલખાને, કિશોર સહિસલામત પં.છે। આવી _ 
ગમે હોવાથી સાધુખાતી શોધ કરી આ પ્રશ્તમાં વિશેષ ઊ'ડા ઉતરવાનું આવશ્યક! 
નથી એમ કહી તપાસ બધ કરવા આજ્ઞા કરેલી... 


' છું, સઃ ૧૯૫૨-૧૯૫૨માં પણુ આવે! જ કિ કસે ભનેલો. તેમાં ણ 
ગિરતારમાં ગુમ થયેલો કિશોર સકુશળ પાછે આવેલો અને વિશેષ કાઈ માહિતી 
મળી નહિ. 

ગિરતાર ચોરાસી સ'તોનું મેસણુ કહેવાય છે. તેમાં અધોરી, નાથ, અતીત, 
ખાખી, કાપડી આદિ સવે"  સ'પ્રદાયના સાધુએ] એક યા ખીજ સમયે થઈ 
મયા હોવાનું, કહેવાય છે. તેમાં મહાન યોગી લક્કડભારથી કે જેભું, કલકત્તાના 
અગ્રેજ ગવરતરને, તેમને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા છતાં બળતા 
અગ્તિમાંથી મહાર નીકળી આશ્રય્માં નાખી દીધેલા તે, જઞાનસાગરજ' જેમણે * 


1 જ્ઞાનસાગર્‌જી પૂર્વાશ્રમમાં પ્રભાસપાટણુના ત્રવાડી અવઢકતા સોમપુરા બ્રાહમાણુ હતા, 
સોરઠના સિધ્ધો શ્રી કાલીદાસ મહારાજ; 


૪ર૮ : જૂતાગઢ અને ત્રિરતાર 


તાથ સ'પ્રદાયતા સાધુખાને તેમની શક્તિનો પરચે! આપેલે!. સિજ્ધ મેકરણુ કે. 
જેબું કચ્છમાં તેમતા પરચા બતાવેલા, પ્યારેરામછ, ઝિણા બાવા, કન્તીરામછ 
રૂખડ બાવેો' સામગર%,2 માતાજી હીરાંગિરજ વગેરે3 કે જેમણૅં તેમતી અપૂવ 
ચમત્કારિક સિદ્ધિઓ પ્રદશિત કરી હ્તી તેસવે" આજ પણુ લોક સ્મૃતિમાં એ જ . 
આદર અને એ જ સન્માનથી જીવિત છે અને આજે પણુ આવા યોગીએ* 
ગિરનારમાં વસી રલ્યા છે તે હફીકત છે. ગિરનાર ઉપર અશ્વત્થામા અને માક'ન્ડેય 
વસે છે તેમ પષુ લેકે માને છે. 


સાહિત્યમાં ગિરનાર 


સાહિત્યકારોએ, કવિઓએ, લેખકોએ, સે અને પ્રવાસીઓએ 
ગિરનારનાં સો'દય અને સમૃહ્ધિથી તિન થઈ, મહામારત. કાળથી આજ 
દિવસ સુધીમાં ગિરનારને 'ેન્દ્રમાં રાખી અનેક વાર્તાઓ, નવલે, નાટકો, કાવ્યો, 
નિબ'ધો આદિ લખ્યાં છે જે સમમ્રનો ઉલ્લેખ એક જુદા જ પુસ્તકનો વિષય 
હોઈ અત્રે કરી શકાય તેમ નથી. 


પૂ. નથુરામ શર્મા એ,5 કરે નાતાલાલે* શ્રી ગજેન્દ્ર બૂચે, શ્રી મનસુખ- . 


લાલ ઝવેરીએ, શ્રી ઈન્દુલાલ ગાંધીએ અને ખીનન અનેક કવિઓએ અને લેખકોએ 
તેમના હદયતા ભાવે રેડી મિરનારનું ગોરવ વધાયુ છે. લોક રાત! અને 


1 ર્‌ખડ ખાવાને રાસડા રવાને માથે રે રૂખડ ખાવો ઝળુ'બીયો.... 
2 નતો ર નેગી જૂનાણે નનગીયો રે નગતાં સુંશી એણે ચેલાઉ'ની વાતરે સામગરની ધાડ 


ઈ, સ. ૨૯૪૩ માં ગિરનાર ઉપર મને એક મહાત્મા મળેલા તેમણે તેમની ગુકાનું 

પષાણુ શિલાનું દ્રાર ઉધાડી મને અ'ટર લઈ ગયેલા, તે પછી ધણીવાર આસ્થાને જઈ 
તે દ્વારની તપાસ કરતાં ત્યાં ખડક્જ નેવામાં આવ્યો છે, આ મહાત્માની અનુમતિ હુ' 
* લઇ શક્યો! નથી એટલે તેનું પવિત્ર નામ અને વર્તમાન સ્થાન પ્રગટ કરી શકવાનુ' 
- હિતાવહ નથી.--લેખક. 


4 કત્તીરામજી અધેર સ'પ્રદાચના મહાન સિધ્ધ હતા તેમનુ'. સ્થાન કાશીમાં છે. દિલ્હીમાં 
મ'જુ ટીલામાં વસતા અઘોરી સ'પ્રદાયના મહાન સ'ત ભૂતનાથજનુ' જન્મ સ્થાન 
જૂનાગઢ તથા ગુરુ સ્થાન ગિરનાર છે, --ઓથધડ ભગવાન રામ--શ્રી યજ્ઞનારાયણુ 
ચતુવે દી, 
5 સોરાષ્ટ્ર દર્ષણુ-ઇ. સ. ૬૮૮૪ના કર અ'કમાં પૂ શ્રી નયુરામ પિ શાવલનુ' કાવ્ય 
ગિરના૨. 
6 ગિરનારના ચરણે-- ઊગ્યુ' પ્રભાત સુખરૂપ સખી અનેરૂ 
યાત્રા હને સફલ એ અમ ઉર્ધ્વાગામી, 


ગિરનાર : ૪૨૬ 


ચારણી સિમ તો ક વિપુલ ઉલ્લેખો છે. -૫પર'તુ સર્વોત્તમ અને 
સવ'કોષ્ડુ પ'ક્તિઓ મહાકવિ માવે તેના શિશુપાલ વધ નામના કાવ્યમાં 
પિ છે! 


ટ્રષ્ટાવવિ ફોજ લ  સછુમુદારેર વૂવ' વદ્ધિસ્મય માતતાન 
ક્ષળે છ્ણળે ચન્તયસાસુબેતિ સફેવ ₹૫' ₹સળીયતામઃ 


જાણુ ન નેચો કદી હોય પૂવે વિસ્મિત મુરારી શૌલ એમ નિરખે 
ક્ષણે ક્ષણુ નૂતનતા ધરે જે તે શુદ્ધ રૂપ છે રમણીયતાનું 


સદ્ગત આચાય વલ્લભજી હંરિદરો લખેલા એક સુ'દર *લોકમાં તેણે 
ગિરનારને પ્રવાસીઓને આવકારતા ટલ્પ્યો છે.2 અને તેતી સાથે આ વણુષ્ત 
પણુ વિરમે છે. ૨-૩ 


વ્જાષિ શુળ્ય  શિસ્તિસ્મિરિ શિરામિ 
 _થાધકથ મા હિ મેશ” પરાર્ળિયાટ્થ: । 
કુર્ળાપરેત ઇસ્તિત મથ થેષ્ટિસાંમ 

સિ'દસ્વનેત પરમારથતીવ ગુદળત. ॥ 


1 આ વણન દ્રારકા પાસેના સમુદ્રમાં લુપ્ત થયેલા ર્‌વતકનુ' છે પણુ તે ગિરનાર માટે. . 
એટલુ'જ સાચુ” હોવાથી પ્રચલિત થઇ ગયુ' છે. : 


2 સોરાષ્ટ્ર દપણ ઈ.સ. ૧૮૭૬નો નન્યુઆરી અ“ક, 


3 રાજકોટના દનિક વર્તમાન પત્રના ઉપકમે ઈ, સ. ૨૯૭૦%ી ઇ. સ, ૨૯૭૯ ડો 
ગિરનાર આરૈહણુ સ્પર્ધા યોજવામાં આવેલી અનેક ગુવાનો તેમાં ભામ લેતા. 


[201 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮૦૩ /13/૮ - ઉપાંદાાં 


પરિશિણ 


જૂનાગઢ નગરમાં અને નગર બહાર ઈતિહાસ પુરાવિલ્યા, ધમ" અને 
સ્યાપત્યની દષ્ટિએ નોંધપાત્ર ગણાય એવાં અનેક સ્થાને! છે. પુણુ તે પ્રત્યેતી 
નાંધ આ પુસ્તકમાં લેવાનું શકય નથી તેથી વાચકોની માહિતી માટે અમુક 
સવિશેષ અગત્યતાં સ્થાનોની સ'ક્ષિત નોંધ આ પરિશ્િિમાં લેવામાં આવી છે. 
પવતીય લેખો 


જનાગઢ શહેરથી ગિરનાર જવાતા માગ" ઉપર અશોકતા રિલાલેખથી 
જાણીતા થયેલા ત્રણુ લેખો છે. તેમાં પ્રથમ લેખ મોય સમ્રાટ અશોકે તેના 
રાજ્યારેહણુના ૧૨મા . વષમાં એટલે ઈ. ગ્ર. પૂવે ૨૫૬ લગભગ કોતરાવી 
પોતાની રાજ્યાજ્ઞા પ્રસિદ્ધ કરી છે. . આ લેખ ૨૫ ફીટના પરિધને છે. તે 
લગભગ 3*૦ ફ્ીટના વિસ્તારમાં ૧૪ વિભાગોમાં શાસનો લખી પ્રજને હિંસાથી 
દૂર રહેવા, અષધિએઓ મળે તેવી વતસ્પતિએ રેોપાવવા, બ્રાહ્મણુ તથા 
શ્રમણુને સરખા ગણુવા, સ'યંમ નિયમનું પાલન કરવા, માંગલિક કૃત્યો કરવા, 
ભિક્ષુકાને દાત આપવઃ, સવે સ'પ્રદાયોને અનુસરતાઓને અરસપરસ સ'૫ 
"ળવવા રાજ્યત્ઞા આપી છે. તે ઉપરાંત તેના અધિકારીઓને સ્રીઓ, યાકિકે, 
આદિનું ધ્યાત રાખવા તથા ધર્મ મહામાત્રેને સ!નને। પ્રચાર કરવા, ઉપદેશ 


1 જૂતાગઢ નગરનાં અને નગર ખહારનાં સ્થાનોની નોંધ તથા વિગતો માટે જુઓ 
“જૂનાગઢ અને ગિ ગેરનાર, ઉશારી) અથવા “જૂનાગઢ એન્ડ ગિરનાર (અ ડે 
--શ', હં, દેશાઇ, 


પેરિશિષં : ૪૩૧ 


આપવાનો 'સૂચતા આપી છે. 

તેજ ખડંક ઉપરે ઉક્ત લેખની બાજુમાં શૅક સ'વત છર્‌ (૪. સ.  વેપોમાં 
ભારે વર્ષા અને વાવાઝોડાના કારેણું મોયકાળમાં બાંધેલા સુદશ*ત તળાવતી 
પાળ ફાટી ત્યારે તત્કાલિન ભહાક્ષત્રપ માએ પ્રજા પાસેથી કોઈપણું જાતનો ર 
ખચ ન લેતાં તે પાળ સંમેરાવીં. આ કાય તેના અધિકારી, સુવિશાખે_ સ'પ્ૂણુ' 
કંકુ, સેતી નેંધ આ લેખમાં લેવામાં આવાં છે... * 

ગુપ્મં વષે ૧૨૬ (ઈ. સ. ૪૫૬)માં ફેરીથી આ તળાવ ફાટયું" ત્યારે 
સસ્રાટ સ્ક'દયુપ્તેતા અધિકારી ચકરપાલિતે તેનું 'સમાંરકાંમૅ કરાવ્યુ” તેનો લેખ, 
તે જ ખડક ઉપર _કૉતરવામાં આવ્યો છે.* 


સુદશ' ન તળાત્ 


અશોકના શિલાલેખો પાસે સુદ્શન નામનું એક સુ"દર તળાવ. હતુ આ . . 
તળાવં મોયે” સમયેમાં બાંધવામાં આવ્યું” હતુ. તેમ, શક અને. ગુપ્ત સમયના: 
લેખો ઉપરથી જણાય છે. આ શિલાલેખો ઈ.સ. ૧૮૮૦માં વાંચવામાં આવ્યા ત્યારે. 
સુદશ ત તળાવ આ સ્થળે હતુ તેમ જણુવા મળ્યુ', આ ગ્રેશ્ન ઉપર ડોકટર 
ભગવાનલ,લ ઈનર%, શ્રી અરદેશર જમશેદજી, ડોકટર એ. કોરડી ગ્ટન, શ્રી 
છેડુભાઈ અત્રિ વગેરે અનેક વિદ્દાનોએ તેના સ્થાનની ચર્ચા કરી છે અને . 
અનેક પ્રમાણથી, સિહ કરવામાં આવ્યુ' છે કે આ તળાવ વતષમાન શિલા- 
લેમોની પૂર્વથી શરૂ થઈને સાંપ્રત સમયના જૂનાગઢ શહેરના ધારાગહ દરવાજની 
અ'દર ખાપર!-કોહિયાના ભોંયરાં અને ઉપરકોટની દીવાલોને' અડીને ત્રિવેણી 
સુધી ફેલાયુ' હશે અને તેથી * % તેનાં કાંઠા ઉપર તેનું સમારકામ કર્યાની નોંધ 
લેવામાં. આવી છે.* 
ઉપરકોટ 

જૂનાગઢ શહેરની ઉત્તર પૂવષમાં છત તેહાસ પ્રસિદ્ધ ઉપરકોટને। કિલ્લો છે 
તેનું ક્ષેત્રફળ ૨૭૨૪૯૭ ચારેસ વાર્‌ છે. 


આ કિલ્લો કોણે બાંધ્યો તે પ્રમાણુભૂત રીતે જણુવા મળતુ તથી. એક * 
માન્યતા પ્રમાણે ઉગ્રસેન યાદવે આ કિલ્લો બ'ધાવ્યો છે. બીજી માન્યતા પ્રમાણે 
આ કિલ્લો ચ%ગુમ મોય“તા સમયમાં બ'ધાયે છે. 


1 જુઓ પ્રકરણુ” રજુ પાનું. 1૯-૨૦-૨૬. 


2 વિગતો માટે જુઓ આ પુસ્તકમાં પાનાં ધ. તથા ર૫” તથા સુદશન તળાવની 
વિગતો માટે જીઓ ઇતિહાસ દશતં તા, ૨ સ', હં. દેશાઇ _ 


૪૩૨ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


ઉપરકોટનું મૂળ નામ ગિરિદૂ્ગ હતુ'. તે ઈ. સ. ૭૦૦ લગભગ ઉજ્જડ પડેલે। 
અને રાહ મ્રહારે કે તેના અનુમ્રમીએએ ઈ. સ. ૯૪૦થી ઈ. સ. ૯૭૫ 
સુધીમાં તેની સાફસુફી કરી તેનું” સમારકામ કરાવી તેને યુદ્ધ સમયે રક્ષણુ આપી 
શકે તેવો બતાવ્યો. રાહ નવઘણુ અને તેના પુત્ર રાહ ખે'ગારે ઇ. સ. ૧૦૨૫ 
થી ૪ સ. ૧૦૬૭ની વચમાં તેમાં અડીચડીવાવ અને નવધણુ કૂવો બ'ધાવી 
પાણીના પુરવઠાની યોજના કરી. રાહ માંડલિ'ે ઈ. સ. ૧૪૫૦માં તેને જી્ણોહાર 
કર્યો. અને તે પછી મુસ્લિમ કાળમાં પણુ તેનુ' સમારકામ વાર'વાર થતુ રહયું. 
 જૂનાગહ રાજ્યે તેના દીવાત હરિદાસ વિહારીદાસ દેશઃઈના પ્રયાસથી 
ઉપરકોટનો! જી્ણોદ્ાર ઈ. સ. ૧૮૯૩-૬૪માં કરાવેલો. ગયા વષે" જ સરકારના 
પુરાતત્ત્ત ખાતાએ ત્યાં ઉતખનતન તથા સફાઈ કામ કરાવેલુ' છે. 

ઉપરકોટ ઉપર અનેક ધેરાએ થયા અને અનેક 'આક્રમક્રેએ તેના ઉપર 
વિજય ખ્વજ ફરકાવવા યુજ્ધો ખેલ્યાં. ઉપરકોટ ઉપરને! પ્રથમ ઘેરો ઇ. સ. 
૯૭૫માં થયો હેોવાનુ' જણાય છે. તે પછી ૧૬ નોંધપાત્ર ધેરાએ થયા હોવાનુ” 
ઇતિહાસમાં નોંધાયુ' છે.' 


૧ નીચેના મુખ્ય ઘેરાઓ  નાંધાયા છે. ર 
“વષ” રક્ૃક દેરા ધાલતાર 


ક્ર્મ 

૧ ઝુ. સ. ૯૫૭૫ રાહુ ગ્રહાર * મૂળરાજ સોલકી 
ર૨ ,, », ૧૦૧૦ રાહ દયાસ દુલ ભસેન સોલ'કી 
૨2 ,, , ૧૧૧૩/.૧૨૫ રાહ ખે'ગાર *જો તિહરાજ જયસિહ 
૪ ક», ##» ૧3૩૪૪/૧૩૫*. રાહ ખે'ગાર ૪ધો સહમદ તધલગ 

પ ,, ,, ૧૩૯૪ રાહ માકલસંંહ ગમુઝફફરખાન 

૬ ,, »,, ૧૪૧૪ રાહ મેલિગદેવ અહમદશાહ 

૭ »,. ,; ૧૪૬૮ રાહમાંડલિક 8જો મહમૂદ ખેગડો 

૮ ,, ), ૧૪૬૯ રાડ માંડલિક જો , મહમૂદ બેગડો 

૯ ,, ), ૧૪૭૨ રાહ માંડલિક ૩“જને સહમૃદ્‌ બેગડો 

૧૦ ,, ); ૧૫૯૧” અમીનખાતગોારી મીરઝાંખાત 

૧૧ ,, /,; ૧૭૪૮ વસ'તરાય પુરબીયો દીવાન દલપતરામ 
૧૨ ,, ),; ૧૭૫૪ . આરબ અખબ્દલા ઝુળેદી દીવાન રૂદ્રજ ઝાલા 
૧૩ ,, ,% ૧૫૭૫૮/૧૭૬૦ સહાભતખાન ૧લી જવાંમર્દખાનબાબી 
૧૪ ,», »; ૧૩૫૮/૧૭૬૨ માહેત્રા સુલતાના ઠકર મુ'ભાજી * 
૧૫ ,, ,, 1૭૮૦ .& સૈદ સાલમ વગેરે નવાબ હામેદખાન ૧ 
૧૬ ,, ,, ૧૭૮૦ દીવાન ગોવિંદજી વગેરે નવાબ હામેદખાત ૧લા 


પરિશિષ્ટ ? ૪૩૩ 


ર ઉપરકોટનુ' સિહ દ્વાર પશ્ચિમાભિમુખ છે. તેના તારણુ ઉપરના નાગદન્તા 
(ડાઢા) એટલા બધા અ'દર લઇ લેવામાં આવ્યા છે કે, તેની વચમાં એક રૂટ 
જેટલી પણુ જગ્યા રફેતી નથી તેથી તોરણુ મ્ય દેખાય છે. 


ગુફાએ। 


આગળ જતાં ખડકમાં જોરી 8 કાઢેલી બે માળ વાળી ગુફાઓ છે. પહેલે 
માળે આશરે ્બાંકયાર ચોરસ ફીટ એક કુ'ડ છે. તેની ડ્હરેવી ઓસરી છે અને 
તેની બાજીમાં ૭૪ સ્ત'ભે વાળે કક્ષ છે. ખોશરીમાં ચેત્ય ગવાક્ષ છે. નીચેના 
માળે પણુ તે પ્રમાણે છે. સ્ત ભો ઉપર આ-પુર્ષોની આકૃતિઓ અને કુ'ભીઓઆ 
ઉપર પુષ્પા ક'ઠારેલાં છે. આ ગુફામાં આછા ભાસ્કય માં વેદિકા આકૃતિએ છે. 
એસરીમૉંથી ચુફાની તળભૂમિ સ્પંજ દેખાય છેઃ અને તેની ઉત્તર, પૂર્વ 
અને પશ્રિમ બાજુમાં ગોખે છે જેની નીચે ઓટલાઓ જોરી કહવામાં આવ્યા 
છે. ઈશાન ખૂણામાં એક, નાની ગુફાછે છે જેતી' છતમાં હવા આવવા 
માટેનું ૭ છે. નીચેતા ભાગમાં એકે બેઠકે કે'ડારેલી છે. અને તેની 
દક્ષિણે ચાર સ્ત'ભો ઉ૫૨ નિર્ધારિત મ પનો. આકાર છે. આ મ'ડપ ઉપર 
કાઈ અવલ'ભન ન હોવાથી સ'પૂણુ" પણું પ્રકાશિત છે. તેની પશ્રિમે ખે 
ગુફાઓ છે. જેમાં દક્ષિણુ તરફથી ગુફા નાની છે અને ઉત્તર ની. મોટી છે. 
ગુફાની ત્રણુ દિશાઓમાં ઓટલાએ। છે. તેની ઉપર ગોખો છે. ગોખો ઉપર 
ચેત્યગવાક્ષ કોતરેલા છે તેમાં સીઓનાં અને સ્રો-પુસ્વોનાં જેેડકાં છે. 


આ ગુફાએ સાધુઓને _ સાધના કરવા માટે કારેલી છે “કે કોઇ અન્વય 
ઉપયોગ માટે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે ગુદામાં ક'ડારેલી આકૃતિએ અને તેની 
રચના ઉપર વિદ્દાને' એવું અનુમાન કરે છે કે આ ગુફા ઉપરકોટમાં રહેતા રાજ” 
પુસ્ષોના મનેર'જન માટે નિર્માણુ કરેલુ” ર'ગભવન વા પ્રમોદભવન હતુ”, 

આ ગુફાએ। કથા વષમાં કોતરવામાં આવી કે કયા સમયની છે તેને 
નિણુંય થઇ શકયો તથી.ન્પુરાતત્ત્વવિદ્દો માને છે કે, તેનું મૂળ નિર્માણુ ઈસુની 
પ્રથમ સદીમાં થયુ હશે અને બેઠકે ગવાક્ષો ઈત્યાદિ સાતમી સદીમાં 'કોતરાયા 
હશે. ર 

ઈ. સ* ૬૪૦ માં લ્રુ-એત-સાંગે લખેલા જત્તાંતમાં જૂનાગઢતા ખડકો ઉપર 
તેણુ જેયેલા મઠનું જે વણુત છે તે આ ચુફાનું હશે તેમ વિઠ્દાના માને છે. 


1 શ્રી છોટુભાઈ અત્રિ, શ્રી કાન્તિલાલ સોમપુરા વગેરે, 
જઃ ગિ*-૫પ૫ 


૪૩૪ : જુતાગઢ અને ગિરનાર 


નવઘથુ કૂવો - ર 
“અડીચડીવાવ ને નવધણુ કૂવો, ન જેયો તે જવતોા મૂવો'--એ પ્રસિદ્ધ 
લેકોક્તિમાં જે જે તવધણુ કૂવાને ઉલ્લેખ છે તે કૂવો રા'તવધણે (ઈ. સ, ૧૦૨૫ 
૧૦૪૪) - અથવા તેના પુત્ર રાખે મારે (૧૦૪૩-૧૦૬૭) માં બાંધ્યા હોવાનું કહેવાય 
છે. આ કૂવો ૩૧'-૬” ઉત્તર-દક્ષેણુ અને ૩ર'-૬”'પૂવ“-પશ્ચિમ છે. તે ૧૭૫ 
ફીટ ઊ'ડે છે. સપાટીયી પ૭ ફોટની ઊ'ડાઈયે દક્ષિણુ દીવાલમાં એક વિવર છે 
તેમાંથી આશરે ૨૬ ફોટતા અ'તરે ખાઈમાં જવાને। માગ છે. મ કક 
જારી કાઢેલા ૧૩૬ ગોખલાએઓ છે. મુખ્ય કુપ ૨૦ ફીટ ઊ'ડો ૩૨'-૬” 'લાંખો 
અને ૧૯'-૦” પહેળે છે. તેમાં અજફ્ેણાકારની આડ ફ્ીટના વ્યાસની એક કુડી 
છે. તેમાં ઉતરવાનો રસ્તો કાપીને કાઢવામાં આવ્યો ' છે. ફૂવાના' તળિયે પહે 
ચવા માટે ૧૯૫ પગથિયાં ઉતરતાં પડે છે. સોપાન માગ ૧૨ ફોટ પહેળો 
અને ૮ ફીટ ઊ'ચે છે. તેમાં વચ્ચે-વચ્ચે હવા-ઉજસ માટે.જાળિયાંએઓ મૂકવામાં 
આવ્યાં છે. આવાં દશમાં જાળિયાં પાસે દક્ષિણુ દીવાલમાં ફૂવાના તળિયે 
પહોંચવાનું દ્વાર છે. ટવા અને માગ વચ્ચેતી દીવાલ ૨?-૯”' જડી છે. 


અડીચડીવાવ 


આ વાવ પૂર્વ-પશ્ચિમ ૩૧૦ ફીટ લાંખી અને ઉત્તર- -દક્ષિણુ ૧૯'-૬” ફટ 
પહેળી છે. તેના કાંઠાનો વ્યાસ ૪૬ ફીટ અને ઊંડાઈ ૧૨૩-૬ ફીટ છે. પાણીતી 
સરેરાશ ઊ'ડાઈ ૧૫ ફોટ હોવાનું કહેવાય છે. વાવને! સોપ.ત માગ ૬૦ ફોર 
લાંબો છે અને 'તેમાં ૧૪ ( પગથિયાં ઉતરીને નીચે પહોંચાય છે. સોપાન મા'ની 
બ્‌'ને બાજુએ બેઠકો, વિશામાએ અને ગાળીઓ 'કોરી કાઢવામાં આંવી છે. * 

'કિ'વદ'તી છે કે, આ વાવ 'રા'તવધણુની દાસીએ અડી અને ચડીને 
નામે રાહે બ'ધાવી છે. 
ઔઓજા' મકાનો : 4 ર 

. અહિ એક જગ્યા જઠારતા તામથી ઓળખાય છે ત્યાં જમીનમાં ખોદી 
કાઢેલી મોટી' ખાણે। છે. તેમાં બાહ્મી લિપિમાં ૩*-૧૦૦-૭૦-૭-૬ એવા અ'કો 
કોતરેલા છે. * 


' અહિ' એક વૈરાન મશ્જિદ' અને રાહને રાજમહેલ પણુ છે. 


1 આ વેરાન અને ન વપરાતી મસ્જિદ મહમૂદ બેગડાએ નતા રાહતના મહાલય અથવા 
મ'દિર્માં બનાવી છે અથવા ક્નલ ટોડ ટ્રીવેલ્સ ઇન વેસ્ટન ઇન્ડિયામાં નોંધે છે તે 
પ્રમાણે | મ'દિરે। પાડી તેના પથ્થરમાંથી બનાવી છે, કલકતા રિવ્યુ 5. સ. ૨૮૦૭માં 

સી. એમ. નામનો અ'ગ્રેજ લેખક તેને સમથન આપે છે, 


પરિશિણુ : ૪૩૫ 


જૂનાગઢ શહેરને પાણી પૂરુ' પાડવા માટે થ'ધાયેલા વોટર વક સની 
ટાંકીઓ પણુ અંહિ" છે. 


પૂવ* દીવાલમાં ધક્ઠાબારી નામે ઓળખાતી જગ્યા છે. કહેવાય છે તે 
પ્રમાણે ગુનેત્રારાને અહિ'થી ધકો મારી દેહાંત દ'ડ આપવામાં આવતે. 


તોપો 


ઉપરકોટમાં બે તોપો છે. આ તાપે! દીવના પોટુંગીઝ ઉપર નોકાસૈન્ય 
લઈ ચડાઈ કરવા આવેલો ઈજિપને! સુલેમાન પાશા દીવમાં મજરી ગયેલે।. ત્યાંથી 
જનાગઢના થાણદાર મૃભ્નહિદખાન બહેલીમે લઈ આવી અહિ' રાખી છે. આ 
તાપો પૈકીની એક તાપ “નીલમ' કહેવાય છે. - તેના ઉ૫૨ 'કાતરેલા અરંખી લેખ 
પ્રમાણે “આજમ (ઈરાન) અને અરબના શાહ સલીમખાતના પ્રુત્ર સુલતાન 
સુલેમાને આ.તોાપ ખુદાના કામ માટે હીજરી સન: €૩૭મૉં બતાવવા કરમાંત 
કયું” હતુ. રાજ્યના અને દીનના દુસ્મનો કાફર પોટુંગીઝા કે જેઓ હિન્દમાં 
આવવા માગે છે તેને તાબે કરવામાં તે વિજયી નિવડે. આ ઉમળના પુત્ર 
મહુમદે બનાવી છે.” 


આ તોપ ૧૭ ફીટ લાંખી છે અને તેને। પરિ ધ્ર ૭- -૬” છે. સુખ આગળ 
€! ઈ'ચ છે. 

ખીજ તાપને કડાતાળ અથવા ચૂડાનાળ કહે છે, સેતા ઉપર અરબી 
અક્ષરોમાં માત્ર “અલીખીન હસઝા' લખ્યુ છે. આ તાપ કે ફીટ લાંબી છે 
અને તેના મુખને વ્યાસ ૧'-૨?' છે. 


બાવા પ્યારાની ગુફા 


ઉપરકોટની પાછળ ત્રણુ હારમાળામાં આ ગુફાઓ ખડકમાંથી કાતરી 
કાઢવામાં આવી છે. પ્રથમ હારમાળાં ઉત્તરમાં છે. ખીજ. હારમાળા પ્રથમ હાર- 
માળાની ૫૧* છેડે દક્ષિણુ તરફ જય છે અને -ત્રીજ હારમાળા આ ગુક્‌!ની 
પાછળ પશ્ચિમ અને વાયવ્ય દિશામાં છે. આ ગુફાના મુખ્ય દાર ઉપર લત્તા 
કે વેલની આકૃતિઓ '્ાતરેલી છે. 


આ ગફાએઓ માં ચૈત્ય નથી છતાં તેના આકાર ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ પલે 
જણાય છે 'કે આ ગુફામાં પ્રદક્ષિણા ફરી શકાય તેવે સ્તૂપ હશે. એ યુગમાં 
પધ્ધતિ હતી તેવું તેના ઉપર સપાટ છાપર્‌” છે. આ ગુફાને। છેડો અધ ગોળાકાર 
છે, ખીજી ગુફાઓ ચોરસ અથવા લ'ભચોરરસ છે, તેમાં એક ચૈત્ય ગવાક્ષ સિવાય 
અલ'કરણુ નથી. આ ગુફાઓ બોષ્ધ સાધુઓને રહેવાની હશે તેમ પુરાતત્ત્વવિદો 
“સાને છે. આ સિવાયના ગવાક્ષો સાદા છે. તેના સ્ત'ભો પણુ બહુ પુરાણી 


જા કેઃ મિસર 


ગુફાઓમાં દેય છે તેવા છે. કેટલાક સ્ત'ભોનો શિરેભાગ વિશાળ ધ'ટ જેવો 
છે અને તેની ઉપર ઘેટાંએ બેસાડવામાં આવ્યાં છે. આ ગુફામ।ને! મુખ સામ 
ઉપરકોટની ગુફાઓના મુખ ભાગ જેવે। છે. આ ગુફાની પહોળાઈ ૨૦ ફ્રીટની 
અને ઊ'ચાઈ ૨૬ ફીટ છે. તેની આગળ પ ફ્રીટ પહેળુ' દ્વાર છે. 

આ ગુફાના મુખ ભાગ ઉપરના અધ' સ્ત'ભોમાં અને મુખ ભાગના તારણુ 
ઉપરના નાગદન્તો (ડાહાએ)માં સિ'હોની આકૃતિઓ છે ત ટ લ 
માને છે 'ે એક કાળે અહિ” બોધ્ધોનું ધમ' સ્થાન હશે. 


આ ગુફામાંથી ક્ષત્રપકાળનેો એક શિલાલેખ પણુ મળી આવ્યો । છે. તેમાં 
ચસ્ટત અને જયદામનનાં નામે! વાંચી શકાયાં છે. આ લેખ ક્ષત્રપ જયદામનના 
પૌત્રના છે એટલે કદાચ પાછળથી ત્યાં મુકવામાં આવ્યે હેય, પણુ ગુકામાં 
સ્વાસ્તિક, ભદ્રાસન, ન'દીપાદ, મીનયુગલ, કલશ વગેરે આકૃતિઓ ક'ડારેલી છે. 
આવી આકૃતિઓ જન મ'દિરેમાં હોય છે. વળી તેમાંથી મળી આવેલા એક 
છૂટા શિલાલેખના ટુકડામાં કેવલીજ્ઞાન શખ્ડ વ'ચાય છે અને આ શખ્દ જન 
દશનની તાંત્રિક શબ્દાવલિને છે તેથી આ ગુફા જન હોવાનું કેટલાક વિદ્દાને 
માને છે. આ શિલાલેખ આ ગુકફાને! નથી અને પાછળથી 'કોઈએ મૂકયો છે 
તેથી આ માન્યતા નિરાધાર છે. એમ પણુ ખીજ વિદ્દાનો કહે છે. 


આ ગુફાઓ જુદે જુદે સમયે કોતરાણી હશે એમ. પણુ જણાય છે, પ્રથમની 
ગુફાએ ઈસુની પ્રથમ સદીમાં અને ખીજ યેફ્ાએ ખાજ કે ત્રીજ સદીમાં 
થઈ હશે. 


આ ગુફાઓની * પૂર્વ માં એક જગ્યા છે તે બાવા પ્યારાની જગ્યા 
કહેવાય છે. અને કદાચ તેના સાંનિષ્યના કારણે આ ગફાએ। ભાવા પ્યારાની 
ગુફાઓ કહેવાય છે, ૫ર*તુ બાવા પ્યારાના મઠ તરીકે ઓળખાતી જગ્યા સાથે 
ગુફાઓને વાસ્તવમાં કાંઈ સ'બ'ધ નથી. બાવા પ્યારા સામાન્ય રીતે સિધ્ધ 
પ્યારેરામજનું સ'ક્ષિપ્ત નામ હતુ* તેમ માનવામાં આવે છે. તે કયારે થઈ ગયા 
તેના માટે ક્રેઈ સ્પષ્ટ આધાર્‌ નથી, પરતુ તે દીવાન અમરજના (ઈ. સ 
૬૭૪૧-૧૭૮૪)ના સમકાલિન હોવાતું કહેવાય છે. 


એમ કહેવાય છે ૧ તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં મારવાડ પ્રદેશંતા પ્રખ્યાત લુ'ટારા 


હતા અને 'કાઈ કુકૃત્ય કર્યા પછી વૈરાગ્ય આવતાં બિહારીદાસ નામના સ'ત 
પાસે દીક્ષા લઈ જૂનામઢમાં આવી વસ્યા. તેણે દિમ'ભરી નિરવાણુ અખાડાની. 


1 સોરઠના સિધ્ધો-શ્રી કાલીદાસ મહારાજ. 


પરિશ્િણુ $ ૪3૭ 


એક સાષ્વી તવસ્ર ફરતી તેને બોધ આપી વસ્ત ધારણુ કરાવેલાં. 


ખીજ વાર્તા પ્રમાણું ભાદશાહી સમયમાં પ્યારા બાવા ચઈ ગયા. તેશે 
ગ'ગારામ ભૂતને સાષ્ય કરેલો અને તેની સહાયથી શાહી કચૈરીમાં વગર ખભે 
ચડાવે તેતી કાવઢ ઘેર ધેર ફરી ભિજ્ઞાઃ લઈ આવી. આ ચમત્કાર ન્નેઈ માતાજી 
હિરાગિરિજિને* ભૂતવિધાના આશ્રયે પ્યારા બાવા ચમત્કાર કરે છે તે અયોગ્ય 
જણાતાં તેણે (વડને આંતરી ભૂમિશાયી કરી અને પોતાની લાકડીમાં એ જ 
કાવડ યોગ વિદ્યાના બળે નગરમાં ફ્રેરરી, રામ” ' શંટી મેળવી,* પ્યારા બાવાએ 
ગ ગારામને તે પંછી મુક્ત કર્યા. 


ખાપરા-કોહિયાની ગુફાએ। 

 ઉશપરકાટની- ઉત્તરે ખડકમાં કોરી કાઢેલી આ ગુફાએ ખાપરા 'કોહિયાતી 
ગુફાના નામે ઓળખાય છે.- આ ગુફાઓ ૨૫૦ ફ્રીટ લાંખી છે અને તેની વધુમાં. 
વધુ પહોળાઇ, ૮૦ ફીટની છે. આ ગુફાના પશ્રિમ તરફની કક્ષની મધ્યમાં કુ'ડ 
છે, તેના ચારે તરફ ખૂણે ખૂણે સ્તભં છે, પૂવવ તરફની ગરફાની મધ્યમાં પણુ 
ચાર ચોરસ કુડા છે અને દરેક: ખૂણે - સ્ત'ભ છે. આમ કુલ :૧૬ * સ્ત'ભે 
“છતનો આધાર બની રહે છે...આ કુ'ડો ફરતી એક એસરી છે અને તેમાં 
ભી'તને અડીને કરતા ઓવય્લો છે, આ કુ ડોવાળા _ . કક્ષની: ખાજુમાં  'બીન્ને 
વિશાળ ખ'ડ છે પણુ તેનો ઘણે ભાગ નાશ પાચ્યો છે. 


આ ગુફાએ સાવ સાદી છે. તેમાં જાતરણી કે શિલ્પ નથીઃ તેને! રચના 
કાળ ઈસુની પહેલી સદીથી બીજી સદીનો હોવાનું, મનાય્‌ છે. 


કન લ ટૉડે આ 'સ્થાનની ઈ. સ. ૧૮૨૨ માં મુલાકાત. લીધી ત્યારે તેને 
કોઈએ કહેલુ' ઝે તે ખે'માર' મહેલ કહેવાય છે. પર'તુ,સામાન્મ રીતે “તે ખોપરાઃ 
જ્ાહિયાની ગુફાઓ ત્ર કે જાણીતી છે. ખાપશે જોહિયે પ્રસિધ્ધ ચોર હતા; લેની 
લોક સાહિત્યમાં વાર્તાઓ કહેવાય છે તેઓ કયારે થયા તે: ફોઈ- જાણુતુ” તથી. 
તેએ કદાચ આ ગુફાઓ તેમના ઉપયોત્રમાં લેતા હશ, 


સાઇ ગહેચી 


કે 


જેમને પીપળી ગામ મળ્યુ' તે માતાજી. * 
ટ સૌરાષ્ટ્રના સ'ત મહ'તે। અને ઇસ્લામી ઓલિયાએ।-- શ્રી ઈંશ્છારા” કર્‌ દવે. 


૩3 કચ્છમાં પણુ લખપત તાલુકાના પારગઢ ગામે ગુફાએ છે તૈ પણુ ખાપરા | કોહિ પાવી 
* ગૅુફાએ। કહેવાય છે ' 


૪૩૮ : જૂનાગઢ કી |ગરતાર 


સુદર સ્થાન આવેલુ” છે. જે સુદશષ્ત તળાવના કાંઠાથી બહુ દૂર નહિ હેય. 
અહિ' અત્ય!રે એક મસ્જિદ છે જે સ્પ્ષ્ટ રીતે મ'દિ ર હોવાનું જણાય છે. તેનાં, 
તારણો અને સંત'ભો તેમજ અધ'સ્ત'ભો ઉપરથી મૃતિ'એ ખોદી નાખવામાં 
આવી છે. તેના મહેરોબતા સ્ત'ભો પણુ સ્પષ્ટપણે. હિન્દુ મ*દિરેતા છે. તેના 
ઉપર કોઈ નાના પરિકરનો સધ્ય ભાત્ર મૂકવામાં આવ્યો છે. મકાનની 
સ્ત'ભાવલીમાં પણુ વેલી, પુષ્પો અને મૃત એક હડારેલી હશે, તેને ધણો ભાગ 
નણ થયો છે.* 


આ મસ્જિદતા મ્ય દ્રાર ઉપર મે લીટીમાં અરખી ભાષાનો શિલાલેખ છે. 

તેમાં લખ્યુ” છે કે' “સુર સંત ૬૮૫ (ઈ: સ. ૧૨૮૪)માં ઈમાદ-ઉલ-હજ વ 
ઉલ-હરમઈન અફોકફ-ઉદ-દૂનતિયા અણુલ કોશીમ બીન અલી અલ અબરાહીએ 

મર્સજદ બનાવી છે.'* આ શિલાલેખના ખરાપણા માટે શકા ઉર્પાસ્થત 
કરવામાં આવી છે, કારણુ કે હી. ૭૪૫ પહેલાં આ વિભાગમાં સુરં સતને 
ઉપયોગ થતો નહિ અને ઈ સ. ૧૨૮૪માં જૂનાગઢમાં મુસ્લિમાં આવેલા નહિ. 
વળી આ શિલાલેખ પણુ મુખ્ય ઠ્દારની ભી'તમાં અનિયમિત રીતે કોતરાયે છે. 
આ પ્રદેશમાં કેટલીક મર્સજદો અને દરગાહોમાં પઃછળથી શિલાલેખો મૃકાયા છે 
કે ક!તરાયા છે તેવા આ શિલાલેખ કદાચ હશે. 


આ જગ્યા પણુ ગુફા ઉપર માંધેલી છે. સુખ્ય ગુફા ૨૬ ફીટ લાંબી અને 
૧૩ ફીટ પહેળી છે.તેની અ"દર ૮ ફીટ લાંબી અને ૬ ફોટ પહોળી એક નાની 
ગુફા છે. ગુફા ઉપરની ઈમારત આંગળ ૩૦ મિ લાંયુ અને ૧૬ મ પ 
પ્રોજેકરાન છે. 


આ ઈમારત અશોકના સૌત્ર સ'પ્રતિ રાજાએ ધાર પારસનાથવતું જેન 
મ'દિર્‌ હતું” એમ જેને! કહે છે અને હિ'દુએ। દુર્ગાનું મ'દિર હતુ” તેમ મં'ને છે. 

આ મસ્જિદ્થી ઉત્તર તરફ, ચોલુકય યુગમાં મ'દિરતા દાર પાસે બેઠકે 
' શખવામાં આવતી તેવી ઘુમ્મટવાળી સુ'દર બેઠક છે તથા તેમાંથી સોપાન માગે 
નીચે જવાય છે. ત્યાં માઈ ગઢેચીની દરગાહ છે, : 


આ ૬રગાહમાં જે કબર છે તે દીવાલની લગોલગ છે તથા મ'દિર્‌ ઉપર 
હિન્દુ પધ્ધતિનો ઘુમ્મટ છે. માઈ ગઢેચીને મુસ્લિમો ઉપરાંત ટલાક હિન્દુઓ 


1 સ્ટેડીસટીકલ એકાઉન્ટ ઓફ્‌ ન્નૂનાગઢ. 
'2 થોમસ પ્રિન્સેપ વે. ૨ પ1. ૧૭૨. 

આકી ઓલેોજીકલ સવે' ઓક્‌ ઈન્ડિયાના ઇ. સ. ૬૯૫૪-૧૯૫૫ના વાષિ”ક રિપોર્ટમાં 
પા, ૮૭ ઉપર ડરૈલી નોંધ પ્રમાણે આ લેખનું વર્ષ હીજરી ૬૮૫ એટલે ઈ. સ. ૧૨૮૬-૮૭ છે, 


પરરિશણ : : ૪૩૯ 


પણુ માતા તરી સિ ઝે . ખત્રી જ્ઞાતિના કેટલાક કુટઠુ'બો તેને પુળદેવી માને છે 
અને લગ્ન પછીના કર કરાદા અહિ' કરે છે. વિ. સ'. ૧૯૬૦ના ભાદરવા 
સુદી € સોમવારના રે।જ માંગરોળના બલ્ષક્ષત્રી મોહનલાલ અમરશી. તયા 
દુલ'ભજી અમરશીએ અહિ' લાદી પણુ જડાત્યાને। ક્ષેખ છે. ન 


શુસ્લિમા અનુસાર માઈ ગહેચી હિન્દુ દેવી હતાં. તેને દાતારે કલમે! પઢા- 
વેલે તે પછી તે ભૂમિમાં , સમાઇ ગયાં અને રોજ એક હાથ “બહાર કાહી 
ગરીબોને શેટલે આપતાં. કોઈ નાસ્તિક્રે એક વાર આ હાથ પકડયો ત્યારે” 
બીજે હાથ નીકળ્યો; તે હાથ પણુ નાસ્તિક પકડતાં તેણે : તેને પથ્થર બનાવી 
દીધો જે પચ્ષ્રર આજ પણુ ભતાવવામાં આવે છે. અહિ દાતારતા તથા બૂડા- 
પીરના ચિલ્લા પણુ છે. 


 ચારણોની માન્યતા પ્રમાણુ માઈ ગઢેચી દુગરક્ષક્ ચારુ” કુટુબનાં હતાં 
અને જયારે મહમદ બેગડાએ રાહ મૉંડલિકને જીત્યો ત્યારે આ “ગઢવી 'કુડ્ડુ બ 
યુષ્ધમાં. માય ગયુ. અંને તેનાં એક બાઈ દૈવી ' આત્મા “હેતાં તેણે સતી થવા 
વિચાયુ” પણુ વિજ્તાઓએ તેને સતી થવા; દીધાં નહિ અને' કું કે તમે * 
ગમત્કાર બતાવે. ત્યારે તે પોતે ભ્રમિમાં. સમાઈ ગયાં અને કહેતાં ગયાં કે. 
જ્‌નાગહમાં રાજ, ડરવું હોવ તો મારી પૂજન કૅરન્ને. 


સાચુ શુ* છે તે માટે નિણુયાત્મક રીતે કાંઈ કહી શકાય નહિ, પર'તુ 
આ જગ્યા જતી હિન્દુ સ'દ્રિની છે તેમ અવસ્ક જેઈ શકાય છે. પ્રભાસખ'ડના 
ગિરનાર મહાત્મ્યમાં આપેલાં દેવસ્થાનોને। કમ જેતાં આ સ્થાન માતૃકા-નવ- 
દૂર્ગામાત્રો-નું સ્થાન હોલનું જણાય છે 
બઓજી ગુફાએ।. 


જૂનાગઢતી આસપાત્સ પથ્થરની  ખાણે। હેળાથી નાની મોટી કેટલીક ગુફાઓ 
છે જે ખાણિયાએએ કોરી કાઢી હોવાનું જણાય છે. છતાં પ'ચેશ્વર પાસેની 
ગુફાઓ અને બાવા પ્યારની ગુફાઓ પાસે માત્રીની ગુફા અલ્પાંશે અગત્યની 
ગણાય. પર'તુ ત્યાં કાંઈ વિ શિશ, શિલ્પ કે કોતરકામ નથી. 


બારાંશહીદ 


ધારાગઢ દરવાજા પાસે બારાશહોદ તામથી એળખાતી જગ્યા છે. «યાં 
બાર્‌ કેબરે। છે. ઈ. સ. ૧૩.૬૯માં પાટણુના સુબા ઝફર્ખાને ચડાઇ કરી ત્યારે 
|' જવૅસિ'હે તેનો સામને! કર્યો. ઝફરખાનની સેના | વેરવિખેર થઈ ગઈ ત્યારે 
હતે રાહને મિત્ર ભાવે મળવા બોલાવી તેને દગાથી પકડી લેવા કોશિશ કરી એ 
વખતે રા' જયસિંહે સબાના બાર સરદારને કાપી નાખ્યા. દીવાન રણુછેહછ, 


૪૪૦9 $ જતાગઢ અને તરિરતાર 


તારીખે સોરઠમાં આ માર દક ઝફરખાન મને દગોન બરે તે માટે જમીન 
થયેલા અને સૂબાએ દગો કરતાં વચન પાલત માટે મરાઈ ગયા તેમ જણાવે 
છે. આ જગ્યામાં નવાબ મહાબતખાન ખીન્ના માતા નાજુખીખીને સુદર 
મકબરે। પણુ છે. 


નરસિ'હ સહેતાને। ચોરે 


જૂનાગઢના ઉત્તર ભાગમાં, મજેવડી દરવા” પાસે આદિ કવિ અને શક્ત 
શિરોમણી નરસિ'હ મહેતાનો ચોરા છેઃ નરસિ'ડ મહેતા ઈ. સ. ૧૪૭૦માં 
હયાત હતા અને તેએ આ સ્થાને વસતા અને તેમનાં ભજન જીતનો કરતા. 
મહેતાજીના મૃત્યુ પછી આ સ્થાન કાલે કરીને ઉજ્જડ પડયુ, પરતુ નરસિહ 
મહેતાના કાકા પરબત મહેતાનાં વ'શજ અને મુગલ-મરાડા સમયના દીવાન 
અને સેનાની ભવાનીદાસ મજમુદારના પુત્રે ત્રિકમદાસને વિ. સ” ૧૮૩૫-ઈ. સ. 
૧૩૭૬માં સ્વપ્તમાં ભાસ થતાં તેણે નરશિ'ક મહેતાના નિવાસ સ્થાતની 
મળેલા સ” કેત પ્રમાણે શે।ધ ઠરી અને સુખનાથ મહાદેવ તથા હિમજ માતાના 
સ્થાન પાસેથો તેમને રાસ ચોરા. નામે. એળખાતી જગ્યા મળી આંવી. 


આ ચોરાની વચમાં એક ગોળાકારે ઓટો છે જ્યાં નરસિ'હ મહેતા ભજન 
કીત*ત કરતા, આજે આ ઓટાને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો છે અને ચોરાની 
જગ્યામાં નરસિ'ઉ મહેતાની મૃતિ*, ગોપનાથની દહેછે તથા દમેોદરરાયજનું 
સ્વરૂપ છે. કિવદ'તિ છે કે જ્યારે કોઈની મૂ'ઝવણુ વધે અને કોણ માગ ત 
સઝે ત્યારે આ ઓઢા ઉપર બેસી વિચારે તા માગ'દ્શ'ન મળે છે. કવિ દલપતરામે 
જી, સ. ૧૮૭૩માં આ ઓઢો જેઈ લખ્યુ છે કે; 

છત્ર નથી, શિર છપર્‌' છે નહિ, છે છતમાં પણુ રેક જ છોટા 

તો પણુ છે ત્રણુ લોક પ્રસિદ્ધ, સુમેર્‌ થટી મહિમા અતિ મોટો 

તત્વ અનેકનું તત્વ જહી'થી પ્રગટે મહત્વ તણુ। પરપોટા 

આ મહેતા નરસિહ તશા અધ નાશક પુણ્ય પ્રકાશક ઓટો. 

ઓ જગ્યા નાગર જ્ઞાતિ હસ્તક છે અને તેનો વહીવટ ચોરા કમિટી કરે 
છે. પ્રસિદ્ધ ફીતતાચાર્ય"ની પ્રેરણા તથા પરિશ્રમથી ગિરનાર દરવાજે તારીખ 
૨૬-૧-૧૯૮૬ના રોજ નરસિહ સહેતાની પ્રતિમાનું અનાવરણુ થયુ”. 
રણુછોડેજીનું મ'દિર. 

જૂનાગઢના નાગરવાડામાં રણુછ્ોડજનું પ્રસિદ્ધ મ'દિરિ છે. તેના મહાત્મ્ય 
અનુસાર, નરસિહ મહેતાના કાકા પરબત મહેતા પ્રતિ વર્ષ" હાથમાં તુલસી 


પરિ્ટ્િજ : ૪૪૫ 


વાવી. ટ્1રકા જતા. વૃદ્ધાવસ્થા; થતાં પ્રવાસ કરવાનું મુકેલ ભન્યુ' . તેમ તાં 
નિયમ અખ'ડિ “ડિતિ રાખી કષ્ટ વેઠીને પણુ દ્વારકા. જતા ૨્રા. એકવાર માગમાં * 

ત્રી કૃષ્ણે. સ્વપ્ને આવી પાંછા જવા આત્તા આપી અને પોતે. તેના ધર .પાસેની 
ગ'ગાવાવમાં પ્રગટ થશે તેવું વચન આપ્યુ. પરબત.. મહેતા. માંગરોળમાં રહેતા 
ત્યાં, આપેલાં વચંત પ્રમાણ વિ. સ'. ૧૫૦૧તા. માગસર સુદ પાંચમને. ખુધવાફે. 
વાવમાં પાણી ઉભરામ્રુ" અને સ્વરૂપ ઉપર, આવ્યુ. વિ, સ'. ૧૮૩૫માં .માંગન 
શાળમાં 'ફોતુરની_ બીક લાગતાં સેવક માંડણુજી .રાતારાત પરબત કુલપતિ શ્રી 
રણુછેડરામજીને ભેટમાં છુપાવી ત્રિકમઠ્ાસ પાસે શીલ. નાસી આવ્યા. સિકમદાસે 
થોડા વખત શ્રીને ત્યાં રાખી પછી જૂનાગઢમાં સેત્રક માટે ધર તથા શ્રી સારુ 
મ'દિરને પોતાથી બૂદોબસ્ત કરી રણુછેડરાયજને ,જૂતાગઢ લઈ-જઈ તેમાં 
પધરાવ્યા.'' 


બુદદેશ્વર. 

હ“ નાગરવાડામાં' તીથીભારી -પાસે થી ખુહેશ્રમું મ'દિર છે. બાદશાહ ફરૂબ્બરે. 
થીયર, તેના દીવાન “રાજ -છબીલારામમે, એક નીલમ અપિલ? આ નીલમે” 
જયદ્રથના' બાહુમાં હતુ' અને મહાભારતના “યુહ્માં તેને! આહ છેદ્મયો, તેના 
અસ્થિમાંથી મળેલુ* રાજ બહાદુર છબીલ્ારામ પાસેથી તે નીલમ રાજ બહાદુર 
પાસે આવ્યુ' અને તેની પાસેથી તેની પુત્રીના પુભ દીવાન અમરજ પાશે 
આવ્યુ. તેના પુત્રો દીભાત' રઘુનાથજ તથા રણુઝોડજીએ તેની શાજ્રોક્ત વિધિવત્‌ 
લિગ- તરી કે સ્થાપતા કરી...આ લિગ મહાદેવનું” હોવા છતાં તેતા' ભોમે આરતી 
થગેરે વેષ્ણુવ સ'પ્રદ્યાયની પદ્દતિ અનુસાર માય છે.* . 


પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલી 


પ'ચહાટડી પાસે હવેલી ગલીના તામથી જાણીતા, પ્રસિદ્ધ સ્થાનમાં પુર 
માગી વૈષ્ણુવ મ'દિર આવેલુ" છે. આ વિશાળ અને વૈભવશાળી મ'દિરેની_ 
સ્થાપના ઈ. સ. ૧0૮માં નમતગર” હવેલીના ગોસ્બામી મહારાજ ગોન ક ર 
શજીતા લાલજી -માધવરાયજખે કરી હતી 3 3 -& કે 
શ્રી માધવરાયજી “ચિત્તલ રહેતા હતા અને ત્યો સ્થિર થયાં હતાં; પરુ 
જૂનાગહતા યુષ્ધવીર દીવાત અમરજએ તેમને આમ-ત્રણુ ર્બાપી જૂતાગહમાં 


1' કાડિ ચાવાડમા સાવ ભૌમ સત્તા મને ગાયકવાડ મજમુદાર. શ્રીઃ ન્‌, . વી. મજમુદાર. 
2 . વિગતો માટે જુઓ તારીખે સેરઠ-ટીવાન રણુછે[ડજ, ભ્રાષાંતર શ. હં, દેરાઈ 
જ્‌. ગિ.-૫૬ 


૪૪૨ $ જૂતાગઢ અને ગિરતાર : 


હવેલી ભાંધવા તથા શ્રીતા સ્વરૂપને પધરાવવા વિત'તી કરી તેથી તેએઃશ્રી | ઈ. ક 
સ'. ૧૮૦માં જૂનાગઢ આવ્યા. તેમને નવાબ મહાબતખાનજની સૂચનાથી 
હુ યહાટડીમાં સરકારી ડેલો હતે તેમાં પધરાવ્યા. આ ડેલામાં એક ભયકર 
સપ રહેતો તેથી ડેલો ઉમજડ પડેલો. ત્રી માધવરઃયજએ તેના ચરણે સ્પશ્ષથી 
તેનો ઉદ્દાર કર્યો. તે વાત નવાબના કાને જતાં પોતે આવી દરા“ત કર્યા” તથા 
તે ડેલે।, મધરવાડા ગામ તથા જ'ખુવાડી અને મોટી બોગ મહારાજશ્રીને ભેટ 
ધર્યા'. આ સ્થળે શ્રી માધવરાયજીએ મ'દિર બ'ધાવી શ્રી મદન મોહનલાલતું 
સ્વર્પ પધરાવ્યુ'' આ સ્વરૂપ મૂળ દયા ભવાયા નામના વૈષ્ણુવતી પૂજમાં હતુ. 
તે પછી ૪. સ. ૧૮૦૦માં એક ગિરનારા બાહ્મણુના ધરના કૂવામાંથી સ્વપ્તમાં 
થયેલા આદેશ અનુસાર શ્રો ડી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતાં તે પણુ હવેલીમાં 
પધરાવ્યુ & 


શ્રી માધવરાયજી લીલા ધિ ગયા પછી તેની ગાદીએ ત્રજવલ્લભજી 
મહારાજ આવ્યા. તેઓશ્રી પછી શ્રી ગોકુલેશ, શ્રી ત્રજવલ્લભંછ, શ્રી રઘુ- 
નાથલાલજી તથા શ્રી યુસ્ષાત્તમલાલજ અનુક્રમે આવ્યા. શ્રી. પુસ્ષોત્તમલાલજએ 
જૂતાગઢ રાજ્યે પાફીસ્તાનમાં નેડાથુ' ત્યારે નવાબ મહાબતખાનને તેમ ન 
કરવા જતે જઈને સલાહ આપેલી અને જ્યારે તેણે તેઓશ્રીની સલાહને ઉવેખી 
ત્યારે મોટા જેખમે રાજકોટ જઈ શ્રી -સામળદ્યસ ગાંધીને મળો, પ્રજ્નફીય 
લડતને સક્ષિ સહાય કરેલી, આ વિદ્દાન, પવિત્ર અને લોકોતા  અતિક્રિયે અને 
આદરણીય ધંમગુરુ સ'વત ૨૦૨૦ના ભાદરવા વદી હના સજ ગોલોકવાસી 
યયા. ' 
આ હવેલીમાં ઈ. શ. ૧૬૨૫માં નવું પ ર બાંધવામાં આવ્યુ છે તેમાં 
હાલ જુદાં જુદા તવ સ્વરૂપોનાં દશન થાય છે. 


થી સ્વામીનારાયણુ મ'દિર _ 


' જૂનાગઢનાં મ'દિરેમાં સ્વામીનારાયણુું ભવ્ય મ "દિર. જ ભાત મિ 
છે. સ્વામીનારાયણુ સ'પ્રદાયના પ્રવર્તક શ્રી, સહજન'દજી મહારાજ . વણી 
(બહાચારી) સ્વરૂપે સોરઠ દેશમાં ઈ. સ. ૧૮૦૦ લગભગ આવ્યા અને માંગ-' 
રેળ પાસેના લે।જ ગામમાં રહેતા રામાન'દછ મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી, 
બાલાગામ પાસેતા પ'ચાળા ગામના દરબાર હિચ્મતસિ'હ ઉફે" ઝિણાભાઈ તથા 
તેના ભાઈ જમનાવૂડના દરબાર સૂરજસિહ ઉરે દાદાભાઈ ત્રીજના પરમ સેવકે 
હતા. શ્રી સહજાન'દજી મહારાજને સોરઠ દેશ અને જૂનાગઢ નગર અતિ 
પ્રિય હતાં તેથી તેઓશ્રો જૂનાગઢમાં ૨૩ વાર પધાર્યા હતા અને દામોદર કુ'ડ, 
 રૈવતીકુ'ડ વગેરે તીર્થોમાં સ્નાન કરી ગિરનાર ઉપર પરિભ્રમણુ કરી તારાયણું 


પરિશિષ્ટ $ $ ૪૪૩ 


ધરે પાસે સકા હતા, પ*ચાળા દરબાર શ્રી. ઝિયાશાઈની ઈચ્છા જૂનાગઢમાં _ 
તેની વાડીમાં મ'દિર ત્રાંધવાની ડતી તે પરિપૂણુ" કરવા તેના મૃત્યુ પછી ! 
તેના ભાઈ ચરજસિ'હે તેતા ભાગની વાડી શ્રીજને અપષ્ણુ કરતાં ત્યાં વિ. સ 
૧૮૮૨ના માગસર માસમાં થ્રી થહ્માન'દં સ્વામી તથા શ્રી ગાપાલાન'દ સ્વામીને 
માટલી ભવ્ય અને સુ'દર મદિર ળ'ધાવ્યુ. આ સ'દિરે વિ. સ'. ૧૮૮૪માં 
સ'પૂણું' થતાં તે જ વર્ષના વૈશાખ વદી બીજતા દિવસે, મી. સહુજાન ૬૪ જ 
મહારાજના વરદ ઉસ્તે મૂત્રિ ઓની પ્રતિષ્ઠા કરી. મ 

આ સ'દિરમાં ત્રણુ શિખરો પેછી પૂર્વ તરફના શિખમાં હરિકૃષ્ણુ 
મહારાજ તથા રાધારમષુ દેવની મૂતિઓ છે. વચલા ફ્િખરમાં રશુછેડજ તથા _ 
ત્રિકમરાયની મૂતિઓ છે. પશ્રિમ તરફના શિખરમાં સિષ્ધેશ્વર મહાદેવ અને 
પાર્વતીજી તથા ગણુપતિ છે, પોળીમાં હનુમાનજી તથા ગર્ઢજી છે. આ મૂતિ ઓ 
યકી હરિકૃષ્ણુ મહારાજની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા વિ, શ્ર. ૧૯૧૬ના ફાગણુ વદી 
રના રોજ આચાય રધુવીરજી મહારાજમે હસ્તે થઈ છે. ખીજી ભધી મૂતિ ઓની 
પ્રતિષ્ઠા શ્રી સહજાન'દજી મહારાજે પોતે કરી છે. . - 

મ'દિરિના વચલા અને મોટા શિખરની ઊ"ચાઈ. ધરતીથી ૭૭ દ્રીટ છે. ત્રણુ 
શિખરેની આસપાસ પ્રદક્ષિણાને। ઘેરાવા ૨૭૮ ફ્રીટ છે, 


ભન્ય જેવા લાયક સ્થાનો 
સકરબાગ સ્યુઝિયમ 


જૂનાગઢની ઉત્તરે રાજકોટ માગ" ઉપર સ્કરબાગમાં જૂનાગઢ મ્યુઝિયમ 
નામે હાલમાં ઓળખાતુ નાનું પણું તમૂતેદર સ'મહસ્થાન છે. આ સ'ત્રહસ્થાન 
પહેલાં રસુલખાનજી મ્યુઝિયમ કહેવાતુ' અને તેનું ઉદ્ધાટન મુ'ભઇના ગવનર 
લે!ડે* નોર્થ કોટે તા. ૫-૧૧-૧૯૦૧ના રોજ કરેલુ”. 


આ સ્યુઝિયમમાં શિલ્પ અને પુરાતત્ત્વતાં અવશેષો, શિલાલેખો, ચાંદીની 
કારીમરી, કાચના વિવિધ નમૂનાઓ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓના મસાલા ભરેલાં શરીરે, 
કાષ્ટ અને ધાતુનાં કોતરકામો, લોકકળા અને મામ વિસ્તારની કળાના નમૂના- 
એઓ આદિ વસ્તુઓ પ્રદશ્ષ્ત કરી છે. તે ઉપરાંત એક નાની સરખી લાયબ્રેરી 
પણુ છે, તા. ૨૦-૪-૧૬૯૭૮ના રોજ સ્મુઝિયમનો। અમૃત મહે!ત્સવ ખાતા 
તરફ્થી ઉજવાયો. ી 


મ્યુઝિયમમાં તાખ્રપત્રો, શિલાલેખો, આયુધો કા ગૈતિહાસિક અગત્યતી _ 
વસ્તુએ તેોંધ પાત્ર છે. 


જૅ૪૪ : ભૂતાગંઢ અને ગિરનાર 


કચેરી-દરબોર હોલ સ્યુઝિયમ 


' નવાબના જૂતા રાજમહેલમાં જ્યાં તેની કચેરી ભરાતી ત્યાં જ છે. ચાંદોની 
ખુરશીઓ, ક કટગ્લાસનાં ઝુમ્મરો, આયનાઓ આદિ ત્યાં જેવા મળે છે. તેનું 
સ્વતતત્ર મ્યુઝિયમાં રૂપાંતર. કરી પુતરરચન, થતાં તેનું ઉદ્ધાટન તા. ૨૧-૧- 
૧૯૭૭ ના રોજ શિક્ષણ મત્ત્રો નવલભાઈ “શાહને હાથે થયુ. * 


જૂનાગઢનું ઝૂ અર્થાત પ્રાણી સ'ત્રહસ્યાન પેણુ સકરબાગમાં છે. તેની 
 ક્ષ્થાપતા ઈ. સ. ૧૮૬૩માં જૂતાગઢના નેવાબ મહાબતખાન ખીજાએ કરી હતી 
અને તેથી તે ગુજરાત રાજ્યનું જૂનામાં- જૂનું ઝૂ છે. 

આ ઝૂમાં પ્રાણીએ અને પક્ષીઓ રાખવામાં આવે છે અને ઉજેરવામાં 
પણુ આવે છે. 'તેની સ'ખ્યા વાર'વાર વધતી ઘટતી રહે છે. તેમાં સિ'હો, 
સિ'હણે, થિ: દીપડા, મગરે,' વાંદરાં, “ રી, રોઝ,” જગલી ગધેડાં, પ 
પશુડાં, ઘુટડાં, અંજગર, સસલાં, પોપટ, મોર અદિને રાખવામાં આવ્યાં છે 

ગિરના સિ'હોનું. અહિ' ઉછેર કેન્દ્ર પણુ છે; 
યુસ્તકાલય 

સ્વાત'ત્ય પૂવે. બફડાદુરખાનજ લાયબ્રેરી 'તામે ઓળખાત્રુ' જૂનાગઢ 
પુસ્તકાલય પણુ જેવા લાયક છે. આ પુસ્તકાલયનું શિલારોપણુ તા. ૨-૧૨- 
૧૮૯9 ના રોજ અને ઉદ્દધોટત તા. ૫-૧૨-૧૯૦૧ ના રોજ થયુ. જૂનાગઢમાં 


આ પૂવે' રાજ્યનું પુસ્તકાલય કે લાયખ્રેરી હોવાનું જણાતુ' નથી.* 'જૂનાં અને 
અપ્રાપ્ય પુસ્તકોને અહિ' સ ભાળપૂવક રાખેલો સ'ત્રહ છે. 
રાજમહેલો 

શહેરમાં સીટી રાજમહેલથી ઓળખાતા જૂતા રાજમહેલો મોટા વિસ્તારમાં 
પથરાયેલા પડયા છે. હાલમાં તેમાં કલેકટર એક્સ, જિલ્લા પચાયત એક્સ, 


બેન્ક એક્‌ 'ઈન્ડિયા, ડી. એસ. પી. એક્સ, ડીસ્ટ્રીકટ રકડ, સ્ટેટ બેન્ક એક્‌ 
સોરાસ્ટ્ર અને બીજી ધણું એકિસો। બેસે છે. 


ર નવાબનાં નગરે બહારના રાજમહેલો, સરદારબાગ, રસુલચુલઝાર (વતષ્માત 


1 એક વર્તમાન પત્રમાં પ્રથમ પુસ્તકાલય આ પૂવે? કરવામાં આવેલુ” એમ લખવામાં 
-આવ્યુ' છે, પર'તુ પ્રથમ પુસ્તકાલય નૂતાગઢના શ્રી નૃસિહપ્રસાદ બચે સ્વખચે પોતાના 
મકાનમાં ઈ. સ ૨૮૭૩માં સ્થાપ્યું, ત્યારે સરકારી લાયબ્રેરી હતી નહિ, 


પરિશિણ : ૪૪૫ 


રસિક નવાસ) અમન મહેલ (વર્તમાન 4 શાંતિ સદત-અષ્યાપન મ'દિરે) વગેરે 
પણું જેવા યોગ્ય છે.. 


સેોતીબાગ” 


વૃ'થળા રેડ ઉપર આવેલો સુ'દર બાગ છે, જ્યાં હાલમાં મેટેતીકલ 
ગાડન બનાવેલુ” છે. 


પર્તળાવ 
વસ'ત વિહાર માટે બ'ધાવેલુ' તળ!વ. 
 વિલિ”ડે ડેમ 


' જૂતાગઢનું એક અતિ સુ'દર સ્થાન. અહિ'દા1ર અને પડખેની ટેકરીઓ 
આડો ડેમ બાંધી લેવામાં આવ્યો છે તથા પાસે સુ'દર ઉદ્યાન છે 


આ ડેમની યોજતા ઈ. સ. ૧૯૨૮માં તૈયાર થઇ મી પાયો તા. 
૧૧-૫-૧૯૨૯ના રજ નવાબ મહાબતખાનજને હાથે નાખવામાં આવ્યો અને 
તેનું ઉદૂધાટન તા. ૧૦-૧-૧૯૩૬ના રોજ કરવામાં આવ્યુ. 

તેનો 'કેચમેન્ટ એરિયા ૧-૬ ચે।. માઈલને છે તથા તેની ઊ'ચાઈ ૪૪ 
ફીટની છે. તેના તળયાથી પહોળાઈ ૪૫ ફોટ તયા ઉપરથી ૧૦ ફોટની છે. 
આ ડેમને! વેઈસ્ટ વેર ૨૬૨ ફોટ લાંબો છે, ડેમ ૮૫૦ ફોટ લાંબો છે અને 
તેની કેપેસીટી ૧૦૦૦૦૦૨૦૦૦ ગેલનની છે 


સહાબત સડૅબરશ 


જૂનાગઢની ન્નેવાલાંયક ઈમારતોમાં મહાબત મકબરા એક આકષ'ક અને 
કલાત્મક ઈમારત છે. આ મકબરાનું બાંધકામ ઈ સ. ૧૮૮૦ માં તવાબ 
મડાબતખાન ખીજએ શાર્‌ કરાવેલુ' પણુ તે પૂણુ' થાયે તે પહેક્ષાં તે જન્નતનસીન 
થયા; તેમ તાં તેમને ત્વાં દફન કરેલા છે. આ મકબરામાં તવાબ બહાદરખાન 
ત્રીજા તથા નવાબ રસુલખાનની કબરે। છે. તેની બાજુમાં વઝિર બહાઉદ્દીનભાઈને। 
મકબરા તથા મકબરાની દક્ષિષું જમે મસ્જિદ છે. 


બીજ' સ્થાને 


જૂતાગઢ શહેરમાં ૬૦ થી વધારે હિન્દુઓનાં દેવસ્થાનો છે તથા લગભગ 
એટલી જ મસ્જિદો અને દરગાહે છે. જેનોનાં પણુ મ'દિરે અને ઉપાશ્રયે। અને 
ક્રિશ્રિયનોનાં બે ચર્ચા છે. 


તે ઉપરાંત વિશ્ચાળ અને ભવ્ય સરકારી જાહેર મકાને,, નવાબના 


૬ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


રાજમહેલ અને જહેર સ'સ્યાએ છે 


જૂનાગઢ શહેર બહાર નગર ઉદ્યાન હતો. જેનો ધણુ લેકે! લાભ કેતા 
તે ટાઉન હોલનું નિં્માણુ થયુ. તેતું ઉદ્ધાટત તા. ૧-૧૦-૧૬૦૯ ના રે।જ 
થયું તથા ફુવારાનું ઉદ્ધાટત તા. ૨1-1-૧૯૮૬ તા રોજ તથા ત્યાં એક સ્વીમિંગ 
પુલનું ખાત મુહ્ત તા. ૧૫-૨-૧૯૮૭ના રોજ કરવામાં આવ્યુ, તા, ૧૮- 
૫-૧૯૮૬ના ૨।જ તરફથી પદ્માગોરી હોલનું ઉદ્ધાટન થયુ, 


1 આ સવો સ્થાનોની નોૉંધ માટે જુઓ “જૂનાગઢ અને ગિરનાર: અથવા જૂનાગઢ એત્ડ 
ગિરનાર-રા'. હ. દેશાઇ,. ક 


સદભ સૂચિ 


સસ્કત 

જમ વિજય કાવ્ય 
પાદતાડીતકમ 
પ્રભાસ ખડ 

ભક્તિ દપ'ણુ 
માંડલિક કાવ્ય 

રમ રત્નાકાર 
વાફૂમ'હિતા 
પાણિનીય શિક્ષા 
શિશુપાલ વધ 
હરિવ'શુ પુરાણુ 
ફારસી 

તારીખે સે।રડૅ 
તારીખે ફરીસ્તા 
તારીખે ફોરઝશાહી 
તારીખે ફોરેઝશાહી 
મીરાતે અહેમદી 
મારાતે સિક'દરી 


(સ્ક'દ પુરાુ) 


' (તાગાજી ત-યશેધર) 


(ફરિસ્તા) 

(સમ્શ અફફો) 
(ઝઝેયાઇદોન બારની) 
(અલી મહમદખાન) 


ઉદ 
મીરાતે મુસ્તફાખાદ % 
હિન્ટી 


મહાશિવ રત્નાકર 
શિવ રહસ્ય 
ઓધઘડ ભમવાંન રામઃ 


ભશાગ્ભાષાંતર 


(પ્રતેકૃતિ-ઉપસ'હાર) 


ર (સિક'દર બીત સ'જુ) 


લેણીનાય 
ર્યામિલક 


| “ભા. ગૉરાભાઇ રામજી 
ગોવિંદ સ્વામી : 


ગ'ગાધર કવિ 
ભા. જીવરામ શાસ્રી 


કવિ માધ 


દીવાન રણુછોડજી : 
ભા. બિગ્સ . 
ભા. ઈલીયટ 


ભા. રદૃલીયટ * 


ભ.. ફૂ. શો. ઝવેરી * 
ભા. આ, મે, દીવાન 


દીવાન રણુકે।ડજ 


દો4્રાત રણુછોડજ . 
યૂગ્ત નારાયણુ ચતુવે'દી 


૮ : જૂનાગઢ અનેં ગિરનાર. 
અ'ચેજી 


એ ન્યુ હીસ્ટ્રી એફ ઈન્ડિયન પીપલ 
રિપોર્ટ એન એન્ટીકવીટિઝ એફ કાડિયાવાડ 
એન્ડ કચ્છ  [ 


 11તલીટ &1૮100ળ 31:21તટ 


એકસ્ટ્રેકકસ ફોમ ધી એન્ટીકવીટિઝ એફ 
કાઠિયાવાડ એન્ડ કચ્છ 

ટ્રાવેલ્સ એફ લ્રુએન સાંગ 

ટ્રાવેલ્સ ઈત વેસ્ટન ઈન્ડિયા 

તારીખે સોરઠ  (દીવાત રણુછે!૩%) 
નાનક પ્રકાશ પત્રિકા (૧૯૭૦) 

ધાલીટિકલ પ્રેકટીસ ઈન વેસ્ટન ઈન્ડિયા 
પોારટ્રેટ ગેલેરી એફ વેસ્ટત ઈન્ડિયા 
પ્રોટેકટેડ પ્રિનસ્સીસ એફ ઇન્ડિયા * 

ખાખી રૂલસ એક સોરઠ * 

મેસેકર એક મહીયાઝ * 

રૂ્લી'ગ ્રિન્સીસ ઓંફ ઈન્ડિયા જૂનાગઢ 
લાઈફ એન્ડ ટીચી'ગ્સ એફ નરસિહ મહેતા” 


લાઈફ એન્ડ એકસપ્લાઈટસ એક રાજા રાયસિ હુ 


વઝિર બહાઉદીનભાઈ ' 

વેસ્ટન" ઇન્ડિયા 

સ્ટેટિસટીકલ એકાઉન્ટ એક્‌ જૂનાગઢ . 
હીસ્દ્રી એફ ચુજરાત 


ગુજરાતી 


કાઠિયાવાડ સાર્વભૌમ સત્તા અને મજમુદારે 
કાઠિયાવાડ ગેકેટીયર 

ગિરનાર મહાત્મ્ય 

ગિરિનઃરાયણુ જ્ઞાતિની ઉત્પત્તિ 

ગુજરાત ગેઝેટીયેર 


આર. સી. મજમુદાર 
જે. બરજેસ 


1853૯11 


જે. બરજેસ 
સેમ્યુઅલ ખીલ * 
કનલ ટોડ * 
ભા. જે. બરજેસ 
ડા. કીરપાલસી'ગ 
એ. ડબલ્યુ વેબ 
આર, એ. જલભાંઈ 


બલ્યુ, ખી. વોર્નર 


શેડવર્ડઝ એનડ ઝર રી 


જે. પી. નેશીપુરા 
ની રા 
સર લી ગ્રાન્ડ જેકબ 
મેજર વોટસન : 
એમ. એસ. કોમીસેરીયેટ:* 


ન. વિ. મજમુદાર * 
મેજર વોટસન 

દી. પુઃ બરેડીમા 
૪વરામ દુ. શુક્લ 


ગુજરાત રાજસ્થાન 
ગુજરાતને! ઈતિહાસ 
ગુલાબરાય ચરિત્ર * 
ગોકુલજ ઝાલાનું જવનચરિત્ર 


(અ. ઝ. નદવી) 


ડો. નરેત્તમદાસ વૈશ્ષવનું જીવનચરિત્ર 
જમાદાર સાલેહ હિન્દીના ટેસ્ટીમોનીઅલ્સ 
નડેન્નનેો ઈતિહાસ * 
જૂનાગઢનો ઈતિહાસ 

દલપત કાવ્ય 

દીવ'ન અન તજ અમરચ' નું 
દીવાન અન'તજીનું જ 
નરસિ'હ મહેતાના સમયને। નિણુ*ય 


| જીવનચરિત્ર 


નાગઈ પુરાણુ 
પરમ ભાગવત નરસિ'હનું સાચુ* દશષત 


પિતૃ તપણુ 
પુસ્ષાત્તમ પ્રતિભા 


પ્રભાસ અને સે।મનાથ 

ભકત શિરોમણી ઠંઠકોર ઝિણાભાઈ 
ભગવાનલાલ જેશીપુરાનું છવનચરત્ર 
ભારત રાજ્વે મડલ, 

મહાબત આલ્બમ * 

મણિશ'કર ફીકાણી 

મ'ત્રોશ્રર રાયજી સાહેબ -ભાગ ૧-૨ 
મહેર જવાંમર્દો 

માંગરોળને ઈતિહાસ. * 
માંગરોળના ઈતિહાસ 

ચુધ્ધવીર દીવાન અમર 


જુ ગિ.-૫૭ 


પરિશિછણું : ૪૪૯ 


કાલીદાસ જે, પડયા : 


ભા. છે।ટુભાઈ નાયક ' 
જટાશ'કર હુ, વોરા 


મનસુખલાલ ચૂષરામ, . 


ત્રિપાઠી 


ફીતિષકુમાર વૈશ્રવ * 


જીવરામ શાસ્રી 
ગુલાબશ'કર્‌ વારા * 
કવિ દલપતરામ 
ભવાનીશ'કર નરસિહરામ 
સરતરાયે અ*. વસાવડા 
વિ. જ. મજ્મુદાર-ત. 
વિ. મજમુદાર. 
કાનજીભાઇ લાંગડીયા 
શાંતિલાલ વૈશ્વવ્‌ અને 
વસરામ રામજી પટેલ _ 
શ'ભુપ્રસાદ હુ, દેશાઇ 
પ્રેમલાલ ગે. મેવચા, 
ભક્તિપ્રિમ 


શંભુપ્રસાદ હુ. ધાઈ 


શાસ્રી ધમ વલ્લભદાસજ 
ભાગીરથી બહેન 
અમૃતલ!લ જ. શાહ 
જ. એ. શેખ 

જ. પુ. જેશીપુરા 

જ. પુ જેશીપુરા 
માલદેવજી રાણા * 

૨! ભુપ્રસાદ ભ. નાણાવટી 
કલ્યાણુરાયે જેઠાભાઈ બક્ષી 
જ. પુ. જેશીપુરા 


૪૫૦ : જૂનોગ& અને ગિરતાર 


રેવાભાઈ ધમમ'શિક્ષણુ માળા 


સદ્ઉપદેશે મોત જન્ડૅ 
સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 


સોરાષ્ટ્રના શ'ત શહું'તા એને ઈસ્લામી આલિયાએ. 


સોરઠૅતા સિધ્ધો. 
સોરઠી બહારવટિયા, 
શ્રી કૃષ્ણુનું દ્વારકા. 


હીસ્ટોરિકલ ઈન્સ્કીપ્શન્સ એફ ગુજરાત. 


હિદુસ્તાનનાં રક્ષિત રાજ્યો. 
જૂનાગઢ, 


જન ગ્ર'થો 


કીતિ' કૌશુદી (સોમેશ્ર) 
પમારપાળ ચરિત. 

કુમારંપોળ પ્રંબ'છં. 

કુમારપાળ પ્રેતિમોધ 

કુમારપાળે ચરિત્ર તં. 

ચૈત્ય પરિપાટી સ્તંવત. 

જત તીર્થનો ઈતિહાસ. 

જતે તોર્થાનું વેણું ને. 

દાશ્રય. 

નાભીસ'દન ળનાધ્લોર પ્રભ'ધ 

નેમીનાથ ચૈલુપ્પાદિકા; 

પ્રભ'ધધ ચિ'તામણુ (મેફૂત'ગાચાય') 

પ્રભાવકૅ ચરિત્ર * 

 રેવ'તળિરિ શેસું (વિજયસેન સૂરી) 

 રૈથતક્નિરિ કલ્પે (વિજયસેન સરી) 
વૈસંતુપાલે ચૈરિત્ર. 

વિવિધ તીર્થ કલ્પ. 

તીથ માળા સ્તવન. 


કાલીદાસ મરિદઈ, ક 


અનામી પી 
રા'ભુપ્રસાદ હ. દેશા 
ઈચ્છાશ'કર દવે. 
કાલીદાસ મહારાજ 
ઝવેરેચ'દ મેઘાણી 
શ'ભુપ્રસાદ હ. દેશાઈ 
ગેરનજશ' કર વ. આયા 
દુલ'ભ્રજ ધ વૈદ 


શ્રી ક, લા. ઠાકોર 


ભા. વલ્લભજ હ. આચાર્ય 
જયાસહ સૂરી 
જિનમ'ડન ગણી 


 સેમપ્રભાચાવ' 


જયસિ'હ સૂરી 
જિનતિલક મૂરી * 
ન્યાયેવિંજય્‌જ 
કતકવિજમૅછ પણી 
હેમંચ%્રાચા 
કકક સૂરી * 
વિતયચ'જી 

ભા. દુઃ જુ. શસ્્રી 
શ્રી પ્રભાંચ'્ર સૂરી 
ભા. હ. ચુ. ભાયાણી 
ભા. હ. ચું. ભાયાણી 


_જિનહષષુકષ 
શ્રી જિનંપ્રભ સરી 


વિજયેપ્રભ સુરી 


પાસે ૨૪ : ૪ 


સઅપ્રગટ ગ્રે'થેો 


અરેબીક એન્ડ પ્શી“યન ઈન્સ્કીપ્શન્સ એફ સૌરાષ્ટ્ર. શ "ભુપ્રસાદ હ. દેશાઈ 
કહાનદાસ તાપીદ'સ બક્ષીનું આત્મ ચરિત્ર. 


જૂનાગઢની નોંધ. અનામી 
જુનાગઢની ટ્ર'કી નોંધ” સ્વ મોતીલાલ જીવણુલાલ છાયા 
રપોટ 


એન્યુઅલ રિપોટ ઓફ થા સવે એફ ઈન્ડિયાઃ ૧૯૫૪-૧૯૫૫ 
એડમિનીસ્ટ્રેશન રિપાટ એફ જૂનાગઢ સ્ટેટ ૧૬૩૦-૧૯૩૧ થી ૧૬૪૫-૧૯૪૬ 
કાડીયાવાડ-રિપોટ ઓન. કનલ વોકર 

રિપોર્ટ એફ શયલ જએરિયાઢિક સોસાયટી * 

બોમ્બે પુસ્તક ૧ અને બોમ્બે પુસ્તક ૧૮ 

સેન્સસ [રપોટ ૧૯૦૧ થી ૧૯૭૫ 

ઈન્ડિયન એન્ટીકવેટી--પુસ્તક ૮ 

એપ્રોત્રાફિકા ઈન્ડિકા--પુસ્તક ૮ 


સામાંયકે 


કલકત્તા રિવ્યુ, છું. સ. ૧૮૭% 
ચુજરાતી તા. ૧૬-૧૦-૧૯૧૯ 
ગુજરાતીઃ દીપોત્સવી અક સ'. ૧૯૮૧ 
ચુજરાતી. તા. ૧૪-૧૫-૫૯૩૪ 
જરનલ ઓફ આજી. સોસાયટી-જૂનાગઢ-નવે. ૧૯૩૭ 
જેત સત્ય પ્રકાશન તા. ૧૫-૧૦-૧૯૫૧ 
પાથજક જીલાઈ ૧૯૬૮ 
એપ્રિલ ૧૯૬૯ 

જૂન ૧૯૬૯ 
ત્રિમાસિક ચૈત્ર સ”. ૧૯૬૪ 
બ્લેકવુડ મેગેઝીન ઈ. સ. ૧૬૬૧ 
ભાવનગર સમાચાર. દીપોત્સવી અ”ક ઝં. સઃ ૧૪૭૨ 


વાફ્‌ માચ ૧૯૬૭ 


શારદા ડીસેમ્બર ૧૯૩૫ 


૪૫૨ : જૂતાગઢ અને ગિરનાર 


સૌરાષ્્ર ૬પર્'ણુ 
જીલાઈ ૧૮૭૨ થી ૧૮૭૪ 
જનયુઆરી ૧૮૭૬ 
જાન્યુઆરી ૧૮૮૪ 


નવેમ્બર ૧૮૮૪ 

ડીસેમ્બર ૧૮૮૪ 

જુલાઈ ૧૮૮૭ 
સ્મારિકા ગુ. સા. પરિપદ. ૨૬-૧૨-૧૯૬૭ 


માહિતી - 
જૂનાગઢ મ્યુઝિયમ - પત્રિકા. 
જૂનાગઢ ઝૂ - પત્રિકા. 


રૂબર્‌ માહિતી 


સ્વ, શ્રી, મુ'દતલાલ મોતીલાલ છાયા 
શ્રી. નથુભાઈ લાલભાઈ 
શ્રી. શ્રીનિવાસ વૈકુ'ઠરાય બક્ષી 
શ્રો. બાખણુરાય વૈયુ'ઠરાય બક્ષી 
શ્રો, શ'ભુપ્રસાદ હરિદત્ત નશી 
શ્રી. દિતકરરાય સારાભાઈ 

ખા. શ્રી, ગુલામ રસુલખાનજી બાખી 
શ્રી. વિનોદ યે જેશીપુરા 


2127 ૦1૦૦૧ 0] 3૮|૦૩ /1/૮ - ઉપાંદાદાં 


અઝિમ કકોકલતાશે ૧૧૨-૧૧૩-૧૧૪ 

અન'ત સદાશિવ તાંબે ૩૦૧-૩૦૯ 

અત તજી અમરચ દ દીવાત ૧૮૫-૧૯૨ 
૧૯૫-૧૯૮ ૨૦૦ થી ૨૦૨-૨૦૭ 
૨૧૧-૨૧૪-૨૨૦-૨૨૭-૪૨૬ 

અન'તરાય નાનાલાલ-૨૬૮ 

અન'તપ્રસાદ વૈષ્ણુવ ૨૫૯-૨૬૦ * 

 અબામસાલમ ૨૧૩ * ર 

અખ્બાસઅલી બેગ ૨૬૭-૨૭૪-૨૯૧ 

'અખ્દલ ગફાર ૩૩૪ * 

અખ્દલકાદર મહમદ હુસેત ૩૧૯- 
૩૨૦-૩૨૫-૩૫૯ 

અખ્દુલ હુસેન જીવાજી ૩૪૯-૩૭૦ 

અખ્દુલ મજીદખાન ૩ર૭ * 

અખ્દુલ ગફાર્ખાન ૩૩૪ 

અખ્દુલ ઝફર નદવી ૪૯ 

અમત બખ્તે.૨૯૬ 

અમરજ કચ્છી ₹૨૪-૨૩૨-ર૨૨છ-૩૦૨ 

અમરજી ઝાલાઃ ૧૭૮-2૮૬ 

અમરજી દીવાન ૧૨૯-૧૩૭૩ થી ૧૪૬ 
૧૫૮-૧૬૮-૧૮૯-૪૪૧ 

અમર્લ્લાફ ૧૭૮ 

અમીન જમાદાર ૧૬૦૬ 

અમીનખાત ગોરી ૧૧૧-૧૧૨-૪૩૨ 

અમીદાસ મનજી ૨૨૪-૨૩૨ * 

અમીર બખ્તે ૨૬૩ 

અમીર ખેગમ 1૧૯૦ 

અમૃતલાલ અમરેચદ ૧૮૫ 

અમૃતલાલ જી. શાહ ૧૨૫ 

અમૃતલાલ પહઢીષાર ૨૪૭ : 


અમૃતલાલ શેઠં ૩૧૧-૨૧૪-૩૬૫ 

અરદેશર જમશેદજી ૨૩૭-૨૪૫-૨૪૬ 
ર૫૪-૨૭૨-૪૦૧-૪૬૧ ર 

અરૂણુ સેવક ૩૪૯ 

અલકધારી ૧૧૫ ક 

અલી ખીન હમઝા ૪૩૫ * 

અશે।ક ૩૫-૩૭-૫૬-૫૭-૬૫- -૪૩૧ 

અહુમદમીયાં અખ્તર ૩૪૭-૩૫૦-૩૬૧ 


અહમદમીવાં એદુસ ૧૬૯૮-૧૯€-૨૦૦ 


અહુમદખાન માખી ૨૩૪-૨૩૫-૧૬૩ 

અહમદ શાહ પીર ૧૮૩-૧૮૪ 

અહમદશાહ સુલતાન ૮૭-૮૮-૪૩૨ 

આજમબેગ ચેલા ૧૬૨-૧ ૬૫-૧૬૭- 
૧૭૧ 

આભા સેલુરકર ૧૬૦ % 

આસ્શા બેગમ 2૯૬ 

આંસ્ટન ૨૧૬ 

ઈગલી'ગ ૬૫ 

ઈચ્છાશ'કર દવે ૪૩૭? 

ઈચ્છાદેવી ૩૪૮ - 

ઈ'દુલાલ ગાંધી ૪૨૮” 

ઇ'દુભાઈ વસાવડા ૨૮૮-3૪૯ 


ઈ'દુજી ખુચ ૧૯૦ 


ઇ'દુજી વૈષ્ણુવ ૨૭૭ 


જીયાનુતુલ્લાહ ૧૧૬ 


ઈશ્વરજી અમરજી ૨૩૩ 

ઈશ્વરજ ખ્રુચ ૧૨૭-૧૨૮ 

ઈસ્માઈલ અખ્રેહાની રા 
૩૬૧. 

લમે ચેલા ૧૮ 

ઈસબખાન ૧૮૩ - 

ઈસાખાન પ૨ 


ઈસારતખાન ૫૨-૧૧૬ 

ઉગાવૉળે ૪૧- ૪૬-૭1 

ઉગાવાળોા (હોક) ૮૨-૮૩ 

ઉછર ગરાય એઝા ૩૪૮ 

ઉત્તમરામ ધોડા ૫૫૪ 

ઉમર અખુ ૫ ચ રભ્પ 

ઉમર મુખાસન ૧૬૭-૧૭3 થી ૧૭૭ 

' ઉમરાવ બખ્તે ૨૬૭ 

ઉમર દોનાક ૨૪૪ 

' ઉશિયાશ'કર દેસાઈ ૧૬૮-૧૫૬-૧૬૨ 

૧૬૬-૧૭૧ 

ઉષવદાત પ૮ 

એડવડ* એસ. ડબલ્યુ રટ. 

'એલ્લખાન ૧૩૮ 

એદલખાન શાહઝેઃદા ૨૩૪-૨૬૩-૨૬૪ 
૨૬૫-૨૮૦ 

અદેલખાન (સુખપુર) ૨૯૩ * 

એ.'ે. વાય. અખ્રૅ ડાની ૩૫૫-૩૨૭-૩૬૩ 

' એસ્ટન ૧૭૭ 

ઓલીવન્ટ સર ચાલ્ઝ ૨૬૪ 

એલીવૈરા એસ, આઈ ૩૭૧ 

અ'બારામ છાયા ૨૪૦-૨૪૩-:૬૧ 

અ'બાલાલ જાની €૮ 

અ'બાશ'કર બ્રુચ ૨૩૦ 

અ'બાશકર વૃલ્ભજી ૨૬૧ 


વ 


ફકઝસૂરી »પ 

કતા ભટ્ટ ૨૫૭ 

કૅનકરાયે વગ્નાત્નન્‍ડા રપ૭-ર૪૪ 
કનક વિજય ગણિ ૪૦૭ .. 
કૅન્તી રામજ ૪૧૮-૪૨૮ * 


કનેયાલાલ મુતશી €૮ ૩૪૫ 
કૅેમાલબખ્તે ૧૭$% 
કમાલ બખ્તે ૨૩૪-૨૩૫ 
કર્નાક કર્નલ 1૭૧-૧૭૩-૧૭૪. 
કરમય ૬ ગાંધી ર૦૮- ૨૧1-3૪૮ 
કરસત સામત ૩૬૭-૩૬૮ 
કલ્યાણુગિરિ ૧૮૪ 
કલ્યાણુરાય બક્ષી ૨૮ ૪-૨૮૯ 
કલ્યાણુ શેઠ ૧૫૫ થી ૧૬૫ 
કવાટ રાહ ૪૧-૪૪-૭3 
કમટ બીજો છ૭-ણ/ 
કહાનદાસ વૈષ્સુવ ૧૩૭-૧૩૮-૧૫૦ 
1૫1૧-1૫૮-૬૬૬ ન ૧૬૮- ૪. 
૧૪૧-૧૭૨-૧૭૩-૨/૯-૨ફ૦ 
કાદુમકરાણી ૨૩૮ શી ૨૪» 
કાંતિલાલ સે;સપુરા ૪રટૂ 
કાન્તિલાલ વ્યાસ ૩ડ૩ . 
કાને'ગી કેપ્ટન મ૯૨-૧૯૩% 
કાત%ભાઈ લાંગડીયા ૩૬% 
કાલીદાસ મહા।રજ ૪૨૪-૪૩૬ 
કાલીદાસ [સ્રી ૩૯૮ ક 
ફાલ્ષમેર ૧૩૮-૧૩૯-૧૫૩ 
કાશીનાથ જોશી ર૧૯-૨૩૩-૨૪૯ 
૨૪૭-૨૬૫ 
ફીટી'ગ્સ કનલ ૨9૦૮-૨૦-૨૦ * 
ઝુ ભ્માજ કૃ; થી ૧૭૨-૧૩૫ થી 3૪૦% 
૧૫૨-૧૫૩-૪ર્ર :. 
કુમારપાળ ૭૬-૪/૮-૩૯૬-૪#૦-૪૦૮-- 
૪૧૬ 
ફે. કેપ્ટત ૩૦૧ 
કે. કા. શાર ૬૪-૯૮ 
કેડલ સરપેત્રીફ ૨૬૫-૩૨૬ થી ૩2% * 


કેનેડી કેપ્ટન ૨૪૮% 
કેમ્પબેલ ર૫૪ 

કેવળરામ ખચ ૧૬૩ 
%ુશવજી ર*૩-૨૦૫ 
કેસરખાઈ (કરછ) ૧:૩૧ 
કેસરબાઈ (બેમમ) ૨૯૬. 
કોમી સેરીયેટ એમ. એસ. ૪૭-૫૯ 
કેલસન કૈપ્ટન રેમ્પ 
કોરડી ગ્ટન ૨૫૪-૪૩૧ 
કુપારગિરિ ૧૫૭૮ 

કૃષ્ણુલાલ ધ્રુવ ૩૦૬-૩૪૦ 
ક્રોપારામે શેઠે ૩૦૩ 


ખલફશાહ મીયાં ૧૩૧ 
ખલફશાહમીયાં (બીક) ૨૧૯-રટય 
ખલીલંખાનં 1૦૬-૫૦૭ 

ખે'ગાર કુ'વર'૪૪ * 
ખે'ગારકુ'વર (બાંને) ૪૪-૭૮ 
ખે'ગાર રાઉ ૩૭૩-૪૭૪ 

ખેગાર્‌ ર જોં ૭૩-૭૪ 
ખએેગાર ૩ ને ૮૨ 

ખે'ગાર ૩ થા ૮૪-૪૩ર % 
ખે'ગાર રાયેજાદો ૧૧૩ 

- ખેતશી વોરા ૨૦૧ 

ખુશાલ ચમનરાય 1૮૩ % 
ગજેન્દ્ર બ્રુય ૪૨૮ * 
ગઢુલાલઝ રપ . ર 


ગિરજાશ"કર ઝાલા ર૦૭ 
ગિરજરા'કર આચાય* ૩૮-૪૪-૫૭ 


૪૫૫ 


૬૦-૮૩ ૨૫૮-૩૪૭-૩૮૭-૪૧૦ 


૪૦૪-૪૦૯-૪૫૨ 
ગાંધી ૩૨૩-૩૪૮ . 
ગિરધરલાલ ધોળકીયા ૨૪૯-૪૧૩ . 
ગિરિધર શર્મા ૩૪૭ 
ગુરૂદયાલસિ'હુ ૩૭૦ 
ગુલમહમદ શાબદાદ ૨૪૦-૨૪૪ 
ગુલાબદાસ લાલદ્દાસ ૨૪૩-૨૮૪ 
ગુલાબરાને નેશીપુરા ૧૩૬-૧૫૦- 
૨૫૦-૪૧૮-૪૨૩ 
ગુલાબશ'કર વે।રા ૧૨૧-૨૮૦. 


ગુલામ અલી કામીલ ૩૪૯ 


ગુલામ મહમદ બાવામીયૉં ૨૫૦-૨૮૭ - 

ગુલામ રસુલખાન બાખી ૨૯૪ * 

ગોકળભાઈ બેરિસ્ટર, ૨૮૯-૨૯૦ 

ગ્રોકળદાસ ગગલાણી ૩૬૫ 

ગોકુલજ ઝાલા ૨૦૭-૨૨૦-ર૨૪- 
૨૨૭ થી-ર૩૦-ર૩૯-ર૫૦ . 

ગોકલદાસ તાપીદાસ ૨૩૯. 

ગોકલદાસ પારેખ ૨૬૭. ર 

ગોકળદાસ રાયચુરા ૩૪૭-૩#૮ 

ગોદડ ખવડ ૧૬૧ 

ગોપાલાન'૬જ ૧૮૯ 

ગોપાલજી દેલવાડાકર ૨૪૭ 

ગોપાલદાસ દેસાઈ ૨૮૮-૨૮૯ 

ગોરધતદાસ ઈ'દ્રજી ૨૩૩ 


ગોરધનદાસ ખ'હેરીયા ૩૧૩-૩૧૪ 


ગોરાભાઈ | રામેજી ૬૦-૨૩૩-૨૫૫- 
૨૬૧-૩૮૪-૪૨૫ 


ગોનિ'દજી દીવાન ૧2૬-૧૪૯- ૧૫૩- 


૧૫૪-૪૩૨ 
ગ'ગાધર કવિ' ૫૨-૮૫-૮૮-૬૩-૩૮૮ 


૪૫૬ 


ત્રહાર રહું ૪૩-૭૦-૪૦૧-૪૩૨ 


ઘીવાલા એસ.પી. ૩૨૪ 
ઘેલાભાઈ વસાવડા ૨૧૩% 


ન્ય ી 


ચક્રપાલિત ૩૬-૪૨૧ -૪૩૧ 

ચમનલાલ ચકુભાઇ ૩૬૫ 

ચસ્ટત પટ 

ચિત્તર'જન રાજા ૩૩૫ 

ચિમનલાલ સેતલવાડ ૨૭૩ 

ચુડામણિ ૭૯-૮૭ 

ચુનીલાલ સારાભાઈ ર૩ ૬-૨૮૩-૨૮૪ 
ર૮૫ 

ક ૩૫-૩૪-૫૬-૬૫, 

ચન્દ્રગુપ્ત વિક્રમાજિય ૬૩ 

યન્દ્રચૂડ ૭૦ 3 

ચન્દ્રસિ'ફજ ભાડવા ૩૬૯ * 

ચાંદ પટણી ૧૯૬ 


છ 


છગનલાલ નાણાવટી ૩૦૮-૩૩૫-૩૪૬ 
૩૪૮ વ મિ 

છગનલાલ પ્રભુદાસ ૩૧૪ 

૭ગનલાલ પડયા ૨૯૬-૨૦૬-૩૦૯- 

' હૂર રા 

૭ગનલાલ ખ્રુચ ૨૬૫-૩૪૬ 

છેલશ્ર'કર દવે ૩૧૨-૩૧૪-૩૧૮-૩૩૬ 
૩૪૬% 

છોટમલાલ નાગર ૧૫૮ 


છે।ટાલાલ બક્ષી ર૬૬- -ર૯-મ૦૨- 
૪૦૧1 કે 

છોટી ખ્રુ૨૩૪-૨૬૪ 

છોટુભાઈ અત્રિ 1૭-૪૦2-૪૦૯-” 
૪૩૩ ર હ 

છોટુભાઈ નાયક ૪૯ 

છે।ડુભારથી ૩૬૯ 


જગતમિ'હુ ૮૭ 

જગજીવનરામ બધેકા ૯૭-૯૮ * 

જગન્નાથ ઝાલા ૧૨૯€-૧૩૦-૧૩૧- 
૧૮૬ 

જગમાલ ગોરધન ૪૦૫ 

જટાશ'કર છાયા ૨૬૮ 

જટાશ કર હરજીવન ૨૩૩- -૨૫૫- ક 
૨૬૧-૪૨૩ 


જન્મરા કરે બ્રુચ ૩૪૭ 
જનાદન પ્રભ. હી કર્‌ ટ૪%૭. 


જનોમીયાં કાઝી ૨૬૮ 

જબ્બર શેઠે ૧૯૧-૧૯૨-૫૯૩-૨૦૧ 
જમાલખાન બલોચ ૧૭૯ * 
જવદામન ૫૯ 

જવમલ ૭૯ 


_જયાશ'કર જીકાર ૨૬૧ 


જયસુખલાલ જેશીપુરા ૯૭-૧૮૯-૨૫૫ 
 શૈ૬ૃપુ-૩૦૩-૩૪૪ 
જવષૅસિ'હુ ૧ લે! ૭૮ 
જવયૅસિઉ ર જે ૮૫ 
જવૅસિ'$ ૩3 જે ૮૮” 


જવૃસિ'હ સૂરી ૪૦૦ 
જવેન્દ્રરાય 'નાણાવટી ૬1 


જીવાભાઈ ફીઢાાણી ૨૩૨-૨૫૫-૨૬૧ 
જીવાભાઈ પટેલ ૩૨૩ 

 જેઠંસુર ખૂમાણુ ૨૧૬ 

જેઠાલાલ જેશી ૩૬૫ 
જેઠાલાલ રૂપાણી ૩૨૪-૩૪૯-૩૭૦ 
જે, એમ. પ'ડુયાં ૩૬૫-૩૭૩ * 
નોધી એચ. પી. ૩૫૩-૩૧૮ 


ઝં 


ઝફરખાત ૮૫ 

ઝફરખાન ૪2૯ 

ઝવેરચ'દ ૧૩૪ 
ઝેવેરચ'€ મેધાણી ૨૧૨-૨૪૩ 
ઝવેરીલાલ વસાવડા ૩૫૬-૭૬૨ 
ઝિણાભાઈ દરભાર ૧૭૦-૧૮૯-૪૪૨ 
ઝિણુાબાવા ૪૨૦-૪૨૮ 

ઝિણા મહેતા ૧૭૨-૧૭૨-૧૭૮ 
ઝિયાઉદ્દીન બારની ૪૮ * 


ર ન નજર ા દ હી યી ટકે 
" / 
મ ક ન ન ૨ 
છ! જ મે રી ૬ 
ક્ર ૩ _ 7. 


ટિન્લે કેપ્ટન ૩ર્૭ 
રાડ કરન લ ૫છ-૧૦૫-૧૭૦-૩૮૩- 
૪૩૪ 


ઠાકરશી ઘીષા ૩૩૮ 
ઠેપક ૪૪ * 

ડડ 
ડીંથ ૩૪૦ 


ક ગિ,-૫૮૪ 


૬ુ*ગ્રરશી દેવશી ર્‌૦૦ થી ૨૦૪-૨૨૭ 
ડાોસાભાઈ ખરદેશજી ૨૭૩ 

ડોસા પારેખ ૨૦૪-૨૦૫ 

ડાસીખુ ૧૭૨-૧૭૩ 


૮ 
ઢેબર ઉછર ગ રાય ૩૬૦ 
ત 


તાપીદ!સ વેષ્ણુવ ૧૪૮-૨૮૯ 
તારાચંદ શાહ ૩૩૧-૩૭૫. 
તાલ્યર્ખાન ૨૬૭ 

તુષાસ્ક્ર ૫૬-૫૭-૬૫ 

તેજપાલ ૪૧-૮૬-૮૧-૮૨-૪ન૦૯ 
તોતારામ વલેચા ૩૭૩ ' 

ત્રિકમજી નરભેરામ ૨૪૫-૨૭૦ 


ત્રિકરમદાસ- વૈષ્ણુન ૨૮૯-૪૪૦ 


ત્રિકમદ્યસ સેવક ૩૪૮ 


ત્રિભોવનદાસ તુલસીદાસ ૨૧૬ * 
ત્રિભાવનદાસ મોતીચ'દ ૨૫ર-૨૭૬- 
૪૦૧ 


ત્રિભે.વનરાય રાણા '૨૪૧-૩૪૬૦ 
2ય'બકરાય મજમુદ્યર ૨૬૧-૩૫૦ 


શ 


થોમસ પ્રિન્સેપ ૪૩૮ .... 


1 


હલ્ષતરામ કવિ ૨૩૧-૨૫૦-૨૫૬ 
દલપતરામ દીવાન ૧૨૫ થી ૧૨૯- 
૧૭૬-૪૩૨ ક 

દયાોસ રાહ ૮૧-૪૩૨ 

દયાળજી ૧૫૫-૧૬૪ 

દેયાશ'કર દવે ૩૭૪-૩૭૫ 

દાઉજ જેઠવા ૧૫૩ 

_દાગોજ રાયેજદા ૧૫૨ 

 દાદીઝ્ર3ુ બેગમ ૧૯૦-૧૯૧-૨૬૨ 

દામોદરદઃસ જગડ ૨૬૧-૨૬૭ ' 

દામોદર નરસિહ ૮૯-૪૨૧ _ 

દીત મહમદ જમાદારે ૨૧૨-૨૧૩ * 

દીલસુખરાવે વસાવડા ૩૫૬-૩૬૨૬ 

દીલાવરખાન. ૨૦૭-૩૨૯ 

દુર્ગાશકર શાસ્ત્રી ૪૭૬-૩૯૬૯ - & 

દુલભજ'ખેતાણી 2૬ : 

દુલ ભજી દીવાન ૧૩૬-૧૪૯-૧૫૨- 
૧૫૩ હે કડ! 

દુલ'ભદાસ રામજ ૩૫૦ 

દુલ'ભસેન ૭૫૧-૪૭૨ 

દેવેન્દ્ર સૂરી ૪૦૯ 

દેવચ'દ લક્ષમીચ'દ ૪૦૧-૪૧૫ 

દેવશી સુ'8ર% ૧૮૩ 

રવાયત બોદર ૭૧ ' 

દો. પુ? બરેડીયા ૭૭-૩૯૩-૪*૪- 
૪૦૬-૪૦૭-૪૧૧ 

. દોલતરાયે ઝાલા ૩૦૪-૩૫૦ 

દોલતાસિ'હ રાયજાદા ૩૪૫ 


૪૫૮ 


ધ 


ધાંધ ૪ન્‍્ય 


 ધીરજરાય છાયા ૨૩૬ - 


ધુવસેન ૨ જે ફહ 


ન્‌. 
નટવરલાલ દેસાઈ ૯૮ 
નથુખાન સરવાણી ૧૭૩-૫૪૧-૧૯૨ 
નચુભાઈ ક્રોપારામ ૩૦૧-૩૦૩ 
નચુરામ અમરજી ૧૮૫ 
નથુરામ શર્મા ૪૨૨-૪૨૮ 
તન્‍્તામીયાં પીરજદા ૧૯૬ 
નબીભક્ષ ખા, બઃ 2૬૧ 
નયતસુખલાલ :' મજમુદાર: €છ-૧૪૧ 
-૪૪૫૧ 
નરસિહ મહેતા ૪૩-૯૬ થી ૧૦૪- 
૨૯૦-ર૯૪-૪૨૧-૪૨૨-૪૪૦ 
નરસિ'હદાસ ડોકટર ટર * 
તરસિ'હદાસ વિભાકર્‌ 2૪૭ 


નરાસે"હદાસ સ'તોકરામ ૨૦૭ 


તરસિ'હદાસ કહનતદાસ ૩૧૩-૩૧૪- 
૩૨૨-૩૪૯-૩૭૦ 

નરૃસિ'હપ્રસાદ ઠ્રુય ૧૪૩-૨-૦૭-૨૦૮ 
૨૧૬-૨૨૦-૨૨૬-૨૩૨-૪૦૧ 

તરસિ*હપ્રસાદ મજમુદાર ૨૭૬-૩૫૦ 

નરભેરામ વેધ ૧૮૮ 

તરભેશ'કર ૨૧૬ 

નરેન્દ્ર શુકલ ૩૪૮ 

નરેન્દ્ર નથવાણો ૩૬૫ 


કઃ 


' પીલ સર જે 
 પુ'જભાઈ વસાવડા ૧૩૮-૧૪૦-૨૮૮ 


તરોત્તમદાસ વૈષ્ણુવ ૨૫-૨૬૨૦-૨૬૬ 


-રેછ૭-૨૯૩ 
નરોત્તમદાસ રીઠેં ૩૨૩-૩૪૯ 
નવધણુ ૧લે ૭૨-૭૩-૮૩-૪૩૩- 
| ૪૩૪ 
નવધણુ રજે ૫૩-૭૩-૮૩ 
નવધણુ રને ૭૭-૮૩ 
નવધણુ ૪થો ૮૪ 
નવર'ગખાન ૧૧૫ 
નાગબાઈ ૯૩ થી ૪૬૬-૪૨૪ 
નાગબાઈ ખીન' ર૧૩ 3 
નાથાલાલ દેવય'દ ૪૦૧ 
તાથાલાલ કવિ ૪૨૮ 
નાનીખ્ુ ૨૩૪ 
નીલમભાઈ ખ્રુચ ૩૬૪-૩૬૮-૩૭૬ 
નુરખાં મૌલવી ૨૦૬ 
નુરેષુ ૨૩૭૪ 
નાથ કોટ લેશડ ૨૭૮-૪૪૩ 
નોતમદાસ વ્યાસ ૩ર્‌ઢ 
ન દલાલ સુતશી ૨૦૪-૨૪૫ 
ન્ગાલચ'દ રૂપશ'કેર ૨૦૪ 


ય્‌ 


પણુદત્ત ૩૬ 
પરમસુખરાય કચ્છી ૩૦૩ 


 પરમાણુ'દાસ મંહેતા ર9૧ 


કાન મુ ર૦૭ 
* ૨૧૬ 


પુસ્પોત્તમ લાલજી ગાસ્વામી ૩૬૮- 
૪૪૨ 


પુસ્ષોત્તમરાય ઝાલા ૨૧૯-૨૪૬-૨૬૪ 


ર૭*-૨૭૧-૨૭૫-૨૮૪. યી ૨૮૮ 
3૦૩-૪૦૧. ર 
પુરુષોત્તમરાયે નાણાવટી ૨૪૫- -૩૦૯૨ 
-૩૨૮-૩૪૦ 
પુષ્કર ચ'દવાકર ૫૦ 
પુષ્પકાન્ત ધોળફીયા ૪૦૯ 
પુષ્પાબહેત મહેતા ૪૬૫-૩૭૪ 
પુષ્પમિત્ર શુ'ગ ૫૮ 
પોપટ પારેખ ૧૩૪ 
પ્રતાપરાય વસ'તરાય ૨2૩-૨૬૧ 


પ્રભાશુ'કર્‌ વસાવડા ૧૪૮-૧૪૯-૧૫૩ 


 -૧૫૫-૧૫૬-૧૬૪-૧૬૬ 


પ્રભુદાસ ન્નેશીપુરાં ૨૦૫ 


પ્રભુદાસ ખબળીયા ૩૪૬ 


પ્રભુદાસ ભક્ષી ૧૯૯ 


પ્રભુદાસ વખારીયા ૩૨૩% 


પ્રભુદાસ વસાવડા ૧૬૪-૧૭૯ * 


પ્રાણુલાલ શ 'શુલાલ_ ૨.૦૪ * 
પ્રેમજ દામાણો ૧૫૦ . 
પ્રેમરાવે મજમુદાર ર- -ફપ*-૩૬૫ 


પૃથુલાલ વસાવડા ૩૩૪ 


પ્યારે 2 252 ી 


કૂઝીહુ એમ. એ. ર્‌$€-ર્‌છ* 
ફૃષરૂદોલા ૧૨૫ 
ફરોહખાન ૧૮૨ 


ફરોહખાન સરવાણી ૧૧૧ 


કૂત્હયાગખાન ૧૪૦ 
ફસ્રોહયાબખાન (દેવગામ) ૧૮૬ 
ફૂરગ્યુસન સર જે. ૨૪૬ * 
ફરિ સ્તા ૪૮ 


 જુંદુક 


ફ્રીટસ જીરાલ્ઠ ૨૨૪-૨૨૯. 
 ફ્‌ીરેજશાહ મહેતા ૨૬૭-ર૭૩-૩૦૨ 
ફીલીપ્સ મેજર ર૧૬? 
રેખ્સ' એ. કે. ૨૦૦ 


 બૂદરૂદીન કાઝી ૧૫૬ 
બૃનેસિ'ડ$જછી ઝાલા 3૭૬ 
ખરજેસ જે. ૩૮૩ * 
 બૂહાઉદ્દીનભાઈ 
૨૨૪-૨૨૭-૨૨૮-૨૩૪-૨૪૮-* 
૨૪૯-૨૫૦-૨૫૨ન૦૨૬૩-૨૬૪-૨૬૮- 
રછ1-૨૭૪-ર૯ર-૩૦૧-૩૦૪ 
-૩૦૫-૩૧૭-૪૨૪-૪૪૫ 
બૃહાદરખાત ૧લા. 
૨૧૦-૩૬૯ 
બહાદરખાન રજ ૧૬૫-૧૭૧થી ૧૬૮ 
બહાદરખાન ૩% ર૨૪-૨૨હ-૨૩૪- 
૨૪૬ થી ૨૬૩-૪૪૫ * 
બહારવટીયા ૧૯૩-૧૯૪-૨૧૦ થી 
૨૧૫-૨૩૮થીર૪૪-૨૬૬-૨૦ 
-૩૪૪-૩૪૫-૩૪૬ 
બૃહેચરદાસ દેસાઈ ૨૭૦-૧૭૪-૨૮૨- 
૨૮૮-૪૧૩ 


બૂળવ'તરાય સુનશી ૧૬૨-૧૯૩-ર૦૩ 
બાપુભાઈ વેષ્ણુવ ૨૭૬-૩૪૭ 
ખાબાજી ૧૬૨-૧૬૫-૧૬૬ 

માખ્રાયે બક્ષો ૨૬૬-૨&૦*-૩૦૩ 
ભામણીયોજી રાયજાદા ૧૩૫ 
બાવાવાળા ૧૮૨ 

બાવા પ્યારા ૪૨૮-૪૩૫-૪૩ (“૪૩૪ 
નિશનતસિ'હ કનષ્લ ૩૭૪ 


ર૦૫-૨૧૬-૨૨૦- 


૧૬૯૯ થા ૧૩૦- 


ખ્રુટુભાઈ ખોખર ૩૨૪ 


બેજનતજ મેરવાતજ ૨૬૮ 


ખબોાઈઠ આઈ, સી. ૩૦૫-૩૦૭ 
ખ્લેઇડેત ૩૩૪ 
બુક ફેફેસ ૩૫ 


કુ 


ભગવાનલાલ ઈ'્રજી ૫૭-૨૫૦-૨૫૫- 
૨૫૬-૨૫૭-૪૩૧ 
ભગવાનભાઈ છત્રપતિ ૧૪૬-૨૫૫- 
૨૫૮ 
ભગવાનલાલ ન્ેશીપુરા ૫૩૯-૧૯૫- 
૨૦૫-૨૨૩ 
ભગવાનલાલ મદનજી ૧૯૯ 
ભગુભાઈ પટેલ ૩૪૬ 
ભવાનીદાસ મહેતા ર૨૯ * 
ભવાનીદાસ મુતશી-.૧૮૨- 
ભવાનીદાસ વૈષ્ણુવ ૧૧૯-૪૪૦ 
ભવાનીશ'કર એઝા ૩૬૫ 
ભવાનીશ'કર નરસિ'હરામ ર૦૨ * 
ભાઈશ'કર સોલીસીટર ૨૮૦-૩૦૨ 
ભાગીરથીનાથજી ૩૫૦ 
ભાણુજ પ્રભુદાસ ૨૬૦૬૭ 
ભીમ ખોજે ૧૩૭-૧૫૦ 
ભૂપતરાય દેસાઈ ૧૮૩ 
ભૂપતરાય ત્રિકમ ૨૪૧-૨૮૮ 
ભૂપતસિ'હ ૧૦૬ 
ભૈરવાન'દ% ૪૩૧ 


હ! 


મકબુલમીયાં ચીશ્તી ૨૩૬-૨૬૯-૨૮૧ 
સખદુમમીયાં ચીસ્તી ૧૮૩ 


સગનતલાલ કીકાણી 2૭૧ 

મગનલાલ ગાથા ૩૨૩ 

મજમુદાર આર. સી. 1૪ 

મણિભાઈ જશભાઈ ૨૨૪ 

મણિભાઈ ત્રિકમરાય ૨૫૦ 

મણિલાલ દેશી ૩૫૬ 

સણિુલાલ તાણાવટા ૩૦૬-૩૪૭-૩૫૦ 

મણિલાલ વૈષ્ણુવ ૩૨૩ 

મણિશ' કર્‌ કીકાણી સ8૩-ર૫૫-ર૫૬ 
મણિશ'કર્‌ રાજગોર્‌ ૨૫૬-૩૫૦ .. 

મણિથ'કર રાજરામું,૩૦૫-૩૦૪૭ * 

મણિુશ'કર વૈદ્ય ૧૯૯-૨૧૧ 


૪૬૧ 


સતિશ'કર દેસાઈ ૨૦૯-૩૨૮-૩૪૦ 
સચુરદાસ વસાવડા ૨૫૬- -૨૬૧-રછછ. 


મઢતજીત વેરા ૭૪૯ 


મછધુરાય ખુશ્ાલરાયો ૧૫૫-૧૫૮ થી 


૧૬૨ 
મતસુખલાલ ઝવેરી ૪૨૮ 
મતસુખરામપ સુયરામ ૨૨૦-૨૩૧- 
૨૮૪-૨૯૮ 
મનોહરદાસ જર ૧૪૮ 
સનેોહરદામ વૈષ્ણુવ ૧૪૧ 
મનોહર સ્તરામી ૨૬૦ 
મયાઃમજી ૩૫૦ 
મયાશ'કર દેસાઇ ૨૦૮ 
મહમદ તધલ્ઞક ૪૮-૮૪-૪૩૨૨ 
મહમદ બાજીુદ ૩૫૦-૩૬૧ . 
મહમદખાન બાખી ૧૯૮ 
સહમદ ખીન હમન ૪૩૫ 
મહુમદભાઈ શેખ ૩૧૦ થા ૩1૧૯- 
૨૩% * 


મહુમૂદ રજો ૧૦૪૭ 


મહુમૂદ ૩% ૧૧૦ 
મહાબતખાન ૧લા ૧૩૦ થી 1૩૭- 
૧૪૬-૪૩૨. ર 
મહાબતખાન રજ ૧૯૯૦-૧૯ --૧૯૪ે 

-રર૨૦-૨૨છથી ૨૩૫-૨૪૬-૨૫૯ 


ક સુ 

₹ _ ૪૪૫ 

મહાબતખાન રજ ૨૭૪-૨૭૭-૨૯૧ 
-ર્‌€૨--૩૦૨--૩૦૮ થો ૩૩૯€-- 
૩૪૨-૩૪૩-૩૪૪-૩૫૧ થી ૩ ૬૪- 
૪૬૭-૩૬૮-૪૪૨ ર 

મહાદેવ જગેશ્વર ૨૨૩ 

મહાસણીશ' કર શર્મા $૪૮ 

મહાશ કેર પડિત ૭૪૮ 

મહિધર ૮૨ . પ 

સહિપાલ ૧લે। (જુગ ધાસ. 

સહિપાલ રજે ૭૯ 

મહિપાલ ડે ૭૯ 

સહિપાલ ૪મોા ૮૪% 


' સહિપાલ પમો ૮૬ 


સહિપાલ દહો ૮૯-૯૦-૯૨-૯૩ 

મહેબૂબમી'૫ા કાદરી ર૯૫-૭૧૧- 
૩૧૩-૩૭૪ 

માધ કવિ ૪૨૮ 

સાધવરાયે% ૪૪૨ 

માણુશીયે। ખાંટ ૧૨૬ 


સાણેકલાલ લલ્લુભાઈ ૩૨૪ 


મહમૂદ બેડો ૪૨-૪૬-૫૧-૬૫ થી 


૧૦૭-૪૩ર્‌ 


માધવજી કાનજ રાજ ૨૫૧-૪૦૧ 

માંડલિક ૧લે। ૮3૩ 

માંડલિક રજને ૮૬-૮૭ 

માંડલિક ૩નને ૪૫-૫૧-૯૦ થી €$ 
૪૦૪-૪૨૪-૪૭૩૨્‌ 


માંડણુજી ૪૪૧ 

મામલભાઈ વસાવડા ૨૩૦ 

મામોભાઈ કાકાણી ૧૨૭ 

માકન્ડરાય દેસાઈ ૩૬૯ * 

માલદેવજી રાણા ૧૩૯-૩૬૭-૩૬૯ : 

મિરઝાંખાન ૧૧૧-૪૩૨ 

મુષ્દરાય નાણાવટી ૩૬૭ ક 

મુખ્તારખાન બાબી ૧૬૮-૧૫૨-૧૬૩ 

મુગટરામ બક્ષી ૧૭૮% 

મુજહિદ્ખાન બહેલીમ * ૧૦૯-૧૧૦- 
૪ટપં ક જ 

મુઝફફર યલો ૮૬-૯૦-૪૩૨ * 

મુઝફફર રજો ૧૦૭ 


મુઝફ્ફર ૩જે ૧૧૦-૧૧૧-૧1૧૬૨-૧૧૭૩ 


મુઝફ્ફ્ર્ખાન બાખી ૧૪૦ . 
મુમારક બખ્તે ૨૯૩ 
 મુભમારિઝખાન ૨૧૬ 

મુસા દરબાન ૩૬1૧ 

મૂળરાજ રાહ ૪૦-૭૧ 

મૂળરાજ સોલકી ૪૭-૭૧-૪૩૨ * 
મૂળરાજ (બાળ) - ૪૮-૭૯ 
મૂળશ કર ભ્યાોસ ૩૫૭ 

મેકરણુ સિહ ૪૨૮ “ 
મેકોનેકી ૩૦૮ 

મેગેસ્થનીઝ ૬૨ * 

મૈરૂ ખવાસ ૧૩૮-૧૬૧-૧૬૨. . 
મેરૂત'ગસુરી ૪૯૭-૩૯૯ 

મેલી ગદેવ ૪૬-૮૭- ૮૮-૪૦૭-૪૩૨ 
મોકકલસિ'હુ ૮૬-૪૨ 

મોકાજી ૫૫* 

મોતીલાલ ધોડા 3૪૭ 

 મોતાલાલ છાયા ૧૯#% 


 શૈોતીલાલ રામજી ૨૦૮ 


મે।1તીલાલ વસાવડા ૩૦૯-૩૩૦-૩૩૪ 

મોાન્ટીથ જે. એમ. ૩૧૯€-૩૨૦-૩૨રપ૫. 

મોરારજી દેસાઈ ૩૭૦ ર 

મોરારજી દીવાન 1૫૪-૧૫૫-૧૫૬- 
૧૫૭ _- : 

મોરારીરાવ ગાવેકવાડ ૧૪૨ 

મોહનલાલ મહેતા ૩૬૫ 


સમ ગલજી ઉપષ્ધવજી ૩૪૬-૨૪૮ 
_સ'ગલજી ગોરીશ'કર ૨૦૭ 


મ-ગલજી દીવાન ૧૫૪ 


મ 

યેશાધર ૭ર _ 

યેસ નારાયણુ ચતુવે'દી ૪૧૮-૪૨૮ 
જેક 


રઘુનતાય ઇ'દ્રજી ૨૫છ 

ર્ઘુતાથજ દીષાન ૧૪૨-૧૪૩-૧૪૮- 
થી ૧૬૮- ૧૭૦ થી ૧૮૦-૧૮૩ 
૨૮૬ 

રતનશી જેઠા ૧૮૧ 

રતીલાલ છે।ટાલાલ ૨૩ ૬ 

રતીભાઈ ભટ ૩૫૬ 

રવુભાઈ અદાણી ૨૫૧-૩૬૫-૩૬૬- 

૪૨૫ ર ! 

રણુછોડ આચાય ૨૬૮ 


રણુછોડલાલ દેસાઈ ૨૬૭% 


રણુછેડડજ દીવાન ૪૦-૪૧-૫૨-૪૨- 
૮૧-૧૧૩-૧૧૫-૧૧૮-૧૨૩-૧૩૮ 


તજ 


૧૪૨-૧૪૩- ૧૪૪-૧૪૬-૧૪૯- 
૧૫૬-૧૫૭-૧૫૯-૧૬૨-૧૬૮-- 
૧૪૦-૧૭૩-૧૭પ૫ થી ૧૭૮-૧૮૨ 


૧૮૩-૧૮૪-૧૮૬ થી ૧૮ટ- પ્લ 


૨૮૬- ૪૨૧-૪૪૫ 


રણુછેડૅજ સયાશ' કર ૨૧૬ 

રવીશ'કર લોડા ૨૮૮-૩૦૩ 

રસુલખાન નવાબ ર૦૨-ર૩૪-૨૩૫ 
-૨૬૪-૨૬૫ થી ૩૦૧-૪૨૩- 
૪૨૭-૪૪૫ _ 

રહીમ બખ્તે રેદર 

રહીમબખ્તે ૧૮૬ 

રાજકુવર ૧૭૨ 

રણુકદેવી ૭૪ 

રાણુ।ઃખાન ૧૯૦-૧૯૧ 

' રામસામત ૩૬૭-૩૬૮ 

રામાન' કથ ૩પ૦- 

રાયસિ'હુ રાહુ હટ 

રૂખડ બાવો ૪૨૮ ' 

ર્ગનાથ માધવજ રાશન ૩૩૫-૩૭૦ 

ર્દર છાયા ૧૩૫-૧૪૦ 

ર્‌ ઝાલા ૧૨૯-૧૩૭૧-૧૬૫-૨૮૬ 
૧૪૩ર્‌ રા 

રૂદર% રાણા ૨૫૫-૨૬૧-૨૭૫ 

રદ્રધમા ૩૮-૫૬-૬૨-૪૩૧૫ % 

ર્દ્સેન ૬૧-૬૨ 

રૂપશકર એઝા ૨૨૩- -૨૫૮ 

રે લોર્ડ ૨૪૮-૨૩૪૯ 


રેન્ડાલ એચ. ડી. ૨૮૮-૩૦૧-૩૦૪. 


રેવાશકર મજમુદાર ૧૬૬-૧૬૭ 
રેવાશ્ર"'કર શાસ્ત્રી ૩૪૭ 
રોબટસન એલ. ૩૦૪ 


લકકડેભારથી ૪૨૭ . _ 
લક્ષમીચ૬ કલ્યાણુ ૧૬૪: _ 
લદ્દ્મીચ'દ માણેકચ'૬ ૩૧૪ : 
લક્ષ્મીદાસ'શેઠં ૧૮૩ . 
લાડડીબીબી ૨૩૪ * 

લાભશ'*કર લઘ્ષમીદાસ ૨૯૪-૩૪૮ 
લાલબખ્તે ૨૯૩ 

લેમી'ગ્ટત લેડરષ ૨૪૪-૨૯૨ 

લેગ કર'લ ૧૯૮-૨૦૩-૩૦-૮ 


ધી ગ્રાન્ડ જેકબ ૬૫-૧૮૨-૧૯૦- 


૩૮૩ 
લી. વોરતર ડબલ્યુ. ૨૧૫૦ 


વ 


બજર બેમગ ૨૯૭ 


વ વત્સરાજ ૭૯ 


વલ્લભજી આચાય ૮૧-૨૨૪-૨૭૩૭૧- 
૩૩૨-૨૩૩-૨૫૫-ર૫૮-૪૨૬ 


| વલ્લભજ દેશાઇ ૨૩૯ 


વલ્લભભાઈઃ પટેલ_૩૭૦ 


વૃસરામ પટેલ ૯૪. જુ 
સ'તરોય પુરખીયૉ 1૧૨૬-૧૨૪-૧૨૯ 


૧૩૦-૪૩૨૧ 


જવશ્તુપાલ૮૦-૮૧-૮૨-૪૦૯થી ૪૧૨ 
વાઘ દેશાઈ ૧૫૭-૧૫૮- કા 


૧૭૧-૧૭૨-૧૭૩ 
વાહડ ૭૪૮૮ 
વિ'જલ વાનને ૮૬ 


' વિજયસેન સૂરી ૩૮૭ 


વિતયૅચ'ર સૂરી ૪૭-૩૭૮૮ 


૪૬૪ . 


વિજયજનેન્દ્ર સુરી ૪૦૫ થી ૪૦૮ 
વિનોદરાય જેશીપુરા ૨૫૦ 
વિમોદરાય મજમુદાર €૮ 
વિવેક'ત*દ ૨૬૨ . 

વિશ્ર-ભર આચાય ૨૩૩ 
વિશ્વસેન ૬૩ 

વીરધવલ ૮૦ 

વીરજી ૨૦૩-૨૦૫ 

વુડડાઉસ ૨૪૮ 

વેણીલાલ નાણાવટી ૩૪૯ * 
વેણીશ'કેર ગોવિ'દરામ ૨૪૫% 
વૈકુ'ડલાલ બક્ષી ૨૯૦ 
જૃજતાથજી ૧૯૪ 
વૃજરત્તલાલ% ૧૯૪-૪૪૨ 
વ્હીટી'ગ ર૭૪ 


શ 


શામળજી માંકડ ૧૪૮-૧૫૩: 

શ્યામજી કૃષ્ણુવર્મા ૨૭૦-૨૮૪-૨૮૫ 

શ્યામિલક ૬૩ 

શાંતિલાલ વૈષ્ણુવ ૯૮ 

શાહનવાઝ ભુટો ૩૨૫-૩૫૮ થી ૩૬૩ 
“:૬૬-૩૬૪-૩૬૮ 

 શ્ઞાહષણ્ુદદીત અહમદખાન ૧૫૧ * 

શાહવદી ખાન ૧૧૪ 

શિવદત્તરાયે માંકડ ૨૫૬-૭૧૫-૩૨૦ 

. -૩૨૬-૩૪૦-૩૬૧ 

શિવદાસ પ'ડયા ૧૩૨-૧૫૦ 

શિવેશ્વરકર્‌ ૩૭૧-૩૭૩ 

શેખ એ. જ. ૧૨૧% 

શેખ એમ એ. ૩૩૪% 

શેખ મીયાં ૫૩૩-૧૩૪-૧૩૬-૧૫૮- 


૧૯૬ 
શેરખાન (જુઓ બહાદરખાન ૧) 


શેર ઝમાનખાન (ભાટવા) ૧૩૨-૫૩૩ પા 
૧૩૪ ી 


શેર ૩માનખાન (યુવરાજ) ૨૮૬$- 
૨૮૭-૨૪૦ થી ૨૬૯૩-૨૯૬-૨૯૮ 


 શેરણુલ'દખાત (બાટવા) ૧૯૮ 


શેરણુલ'દખાન (ભાટવા-બીનન) ૨૬૩ 

શેરબુલ'દખાન (ભાટવા ત્રીજા) ૨૯૩ 

શે!ટ' કેપ્ટત ૨૦૦ 

શ'કરપ્રસાદ દેશાઈ ૩૪૭ 

શકરપ્રસાદ દીવાન ૧૮૮ 

શ'કરપ્રસાદ તાણાવટી ૩૪૮ 

શ'ભુપ્રસાદ દેસાઇ ૫૫-૫૯-૬૧-૭ર- 
૭૫-૭૮-૮૨-૮૩-૯૩-૯૪-૯૯- 
૧૦૬-૧૦૭-૧૦૮-૧૧*-૧૧૩- 
૧૧૪-૧૧૬-૧૧૩-૧૧૮-૧ ૨- ર 
૧૩૪-૧૩૫-૧૩૯૪-૧૪૨-૧૫૮ 
-૧૫૯-૧૬૦-૧૬૩-૧૬૬-૧૬૭ 
૧૬૮-૧૭૦-૧૭૧-૧૭૨-૧૮૦-- 
૧૮૩-૧૮૬-૨૬૭-૨૬૮-૨૭૦- 
૨૮૩-૨૮૯-ર૯૮-૩૨૪-૩૩૧- 
૩૫૧-૩૬૬-૩૭૦--3૭૨-૪૩-- 
૩છ૬-૩૮૪-૪૦૭--૪૩૦--૪૩૧- 

૪૪૧-૦૪૪૬ 


- રાભુપ્રસાદ દીવાન ૧૪૬-૧૮1 


રા'ભુપ્રસાદ જોશી ૧૯૪-૨૧૯*-૨૫૮ 
શ'ભુપ્રસાદ લક્ષ્મીલાલ ૨૧૬ ! 
શ્રી ગૃષ્ણુ ૫૫-૪૨૧-૪૪૧ 
શ્રી તિવાસ બક્ષી ૨૬૬--૨૯૦ 

શ્રી રગધર માંકડ ર૫૯ 


સ 


સદાશિવરાવ દીવાન ૧૮૪-૧૮૫-૧૯1 


સરતાનજી રાણા ૧૩૮-૧૩૪ 

સરદાનખાન ૧૧૬-૫૧૪ 

સરદાર બખ્તે ૨૩૪ 

સરદાર મહમદખાનત દોવાન ૩૨૦-૩૩૨૫ 
૩જ્‌છ 

સલાભતખાત ૧૭૫. 

સલાબતખાન (ખીન્ત) ૧૯૦ 


સહળનદ મહારાજ ૧૬૯-૧૮૯- 
૪૪૨-૪૪૩ 


સાઈકસ--ર૫૨ 

સાંગણુ ૭૬ 

સાજન ૪૬-૪૦૩-૪૧૨ 

સામતખાન બાખી ૧૭૬-૧૯૧-૨૩૪ 

સામળદાસ ગાંધી ૩૪૮-૩૬૫-૩૭૪- 
ટૈ૭પ૫-૩:9૬-૪૪ર૨ે 

સાર'ગધર દેસાઈ ૧૧૪ 

સાલમ બીત હમીદ ૧૭૩ થૂ) ૧૭૬. 

સાલેહ હિન્દી. ૧૯૧-૧૯૪-૨૦૫- 
૨૦૪-૨૧૩-૨૨૦-૨૨૨-૨૨૭-- 
૨૨૮-૨૬૭-૨૩૮-૨૪૬-૨૮૬ ક 

સારાભાઇ વસાવડા જે૮૦ 

સાહેબા સુલતાના ૧૩1-૧૩૨-૪૩૨ 


સિકવેરા જે. એકસ. ૩૨૦-૩૨૬-- 
૩૩૦-૩૩૪ 


સિકે'દર ખીનત મ'જુ ૪૮-૯૨ 

સિહર્‌ાજ જવેસિ'હુ ૭૩ થી ૭૭- 
૪૦૨-૪૦૩"-૪૧૨-૪૩૨ 

સી. એમ. ૫૩-૪૧૪-૪૩૪ 

સીલી કર્નલ ૨૦૭-૨૭૧-૨૯૧ 

સુકજ્ળનમુ વર ૧૩૬-૧૩૮-૨૭૩ 

સુ'દરજી દેશાઈ ૧૨૩-૧૩૪ 

સુ'દરજી શિવજી ૧૯૬-૧૭૭-૧૭૮- 
૧૮૧-૨૦૨-૪૨૧ 


૪૬૫ 


સુખ્હાન બખ્તે ૨€૬ 
સુખ્ડાતકુવર ૧૬-૧૩૮-૨૩ 
સુરગભાઈ વર્‌ 3૬૫ 
સુલેમાત પાશા ૧૧૦-૪૩૫ 
સુલેમાન જમાદ્યર ૨૩૬ * 
સેન્ડડસ્ટ' લે ૨૪૬-૨૪૪ 
સેવકરામ જથથળ ૧૬૩ 
સેવકર'મ વેદ ૧૬૩ 
સેવાદાસજી ૪૧૪ 

સોપમાજી જીકોર ૧૭૧ 
સોામનારાયેણુ ૧૯૯ * 

સે।મ પ્રભાચાય' ૪૬૦ 
સોમેશ્વર ૪ 

સિ'ધજી મેધછી ૪૦૧ 


 સ્કદગુપ્ત ૩૮-૬૪-૬૮-૪૨૧ 


હ 


સ્કે!ટ ૨૨૧-૨૪૮ 
સ્કોટ મેજર ૨૪૦-૩૪૨ 
સ્ટ્રોંગ મેજર્‌ ૩૦૧ 


હુ 


ઉટ્ટ ક્રેપ્ટત ૧૯૦ 

હખીબખામ સરવાણી ૧૯૧-૫૯૨- 
૧૯૮ 

હમન ખીન મહમદ ૪૩૫ 

હરખચ'દ મોતીચ'દૃ ૩૫૦ * 

હરપ્રસાદ દેસાઈ ૧૫૯-૨૪૦ થી ૨૪૩ 
૨૬૧-૨૬૭-૨૬૯-૨૮૧-૨૮૩- 
૨૯૨-૨૯૩ 

હરિદાસ દેશાઈ ૨*૨-૨૨૨-૨૩૯- 

 ૨૧૪૬-૨૫૨-૨૫૪-૨૬૨્‌- 
ર૬૪-૨૭*-૨૭૬-૨૮૩-૨૮૪- 
૪૦૧-૪૨૧-૪૩ર૨ 

ઉંરિપ્રસાદ છુચ ૨૩૦ 


હરિપ્રસાદ શાસ્રી 2૮૭-૩૮૮ 

હૃરિલ્રાલ ભટ ૩૪૭ 

હરિવલ્લભ ભાયાણી ૮૦-૩૮૮ 

હરિશ'કર્‌ શાસ્ત્રી ૯૭ ૯૮ 

' ઉસનતમીયાં પીર ૧૮૩-૧૮૪ 

હામીદ જમાદાર ૧૫૪-૫૫૫-૧૯૬ 

હામેદ એટમ ૨૦૫-૨૦૬ 

હામેદખામ ૧લા ૧૩૭થી ૧૪૨-૧૪૬ 

' થી ૧૭૦-૪૩૨-૪૪૨ 

હામેદખાન ૨ જ ૧૯૦ થી ૧૯૫- 
૨૦ડ-૨૦૪:-૨૨૯ 

હામેદમીયાં ૨૦૭ 

હાવે જેન્સ 'પ્ટન ૩૨૭-૩૬૭ 

હાલેોજી ૧૨૪-૧૨૮ 

હિમ્મતખાન (કુ'વર) ૩૬૩ 

હુસેતમીયાં દીવાન ૧૮૩ 

લુ-એન-સાંગ ૩૬-૩૯-૬૮-૬૯-૪૩૩ 

હે“કોક કન'લ ૨૮૪ 

હેમતરામ કાકાભાઈ ૧૬૭ 

હેમતલાલ વેરા ૪૨૨ 

હેમતખાન બાખી ૧૯૦% 

હેમયજ્રાચાય' ૩૯૯ 


હેમીક રટ૬ 

હેરીસ લેડ ર૫૩-૨૭8૬-૪ર૪ 
હોડીવાળા ૩૦૪-૩૨૮ 

હનર મેજર ૨૧૧ 

હોલ્રાંડ" ૨૮૮ 

હું'ટર જે. એમઃ ૨૭૪-૨૪પ 
હ'ટર મેજર ૨૪૨ 

હ'ફો ૨૧૩-૨૪૨-૨૪૪ 
હંસરાજ જેડ ૧૮૧-૧૮૨ 


૪૬૬% 


ગન 


સ્તાત સાગર ૪૨૭ 
સાત સાગર ચરી ૪૧1 


૨]. 


અશે।કને। શિલાલેખ ૩૭-૫૭-૨૭૯- 
૪૩30 ા 

ઉપર્‌કટ ૪૦-૭૩-૪૩૨૧ 

કુવર સરવર ૮૦ 


ગિર ૨૪૫-૨૮૧ 

ગિરનાર ૩૭૬-૩૮૯ 

ગિરિતગર બીજ તામે। ૪૦ થી ૫૫ 

ગુપ્ત ગ્રયાગ' ૨૧૦ 

ચોરવાડ ૨૫૪-૨૮૨ 

જેર મકાનો થગેરે ૨રન્થો ૨૨૬- 
૨૫૧- થો ૨૫૪-૨૭૩ થી ર૭૯ 
-૪૪૫ થી ૪૪૬ 

જામે મસ્જિદ ૧૦૭-૪૪૬ 


જૂનાગઢનો કિલ્લો ૫૧ 


તેજલપુર ૮૦ 

દીવ ૧૦૯-૨૪૫ 

પ્રભાસપાટણ ૫૮-૪૨-૪૮-૧૫૬- . 
૧૫૮-૧૫૧૬૬-૨૬૬ _ 

બહેર ૧૮૪ _ 

માંગશેળ ૧૯૧-૨૧૬-૨૪૫--૨૭૨ 

વેરાવળ ૧૩૨-૧૩૩-૧૫૩-૩૧૨ 


સુદર્શન સરોવર ૫૯-૬૫ : 


જેન માગ ૩૯૯ 


સ્વામિનારાયણુ મ'દિરે ૧૮૯-૪૪૨ 
હવેલી ૪૪૧ 


૪૬૭ 


[૩] જોરતલખી ૧૪૬-૩૩૬ 

પાકિસ્તાન સાથે નેડાણુ ૨૫૯% 
આરઝો હકૂમત ૩૬૫ થી ૩૬6 પ્રનન જવત ૧૯૫-૨૯૮-૩૫૫ 
એટેચ્ડ એરિય; યોજના ૩૨૪ પ્રન મ'ડલ ૩૨૧ 
એલીએનેશન સેટલમેન્ટ ર૭૦ સૈયાઓનું રિસામણુ' ૨૩૫ _ 
કુદરતી આફતે। ૧૭૪-૧૯૫-૨૩ - સુધારા-રાજતત્ર ૨૧૯-૨૪૬-૨૪૯ 
ર૯3 ૨૭૧-૩૦૫-૩રપ થી ૩૪૧-૨૭૦ 


[201 ૦1૦૦૧ 0]/ 3૮૦૩ /13/૮ - ઉપાંદાદાં 


